RS 

35S 


ANG 

BAGONG TIPAN 

(Mga tefereiicia) 

NG 

ATING PANGINOON AT TAGAPAGLIGTAS 

NA SI 

JESU-CRISTO 


Naisalin mala sa Griego at ipinaparis na maiuarti 
sa mg a mahal na salin . 


AMERICAN BIBLE SOCIETY 

MANILA NEW YORK 




Theologi} Library 

CPOOL OP TP CO LOGY 
AT CLARCMONT 

Califom i a 


Tagalog New Testament, Rev. 1933 
10M—(l)-46-V.R. 


ANG MGA LIBRO NG BAGONG TIPAN 


Pagina 


MATEO . 7 

MARCOS . 59 

LUCAS . 91 

JUAN . 145 

ANG MGA GAWA. 187 

MGA TAGA ROMA. 241 

I MGA TAGA CORINTO. 263 

II MGA TAGA CORINTO.... 285 

MGA TAGA GALACIA. 299 

MGA TAGA EFESO. 307 

MGA TAGA FILIPOS. 314 

MGA TAGA COLOSAS. 320 

I MGA TAGA TESALONICA. 325 

II MGA TAGA TESALONICA 330 


Pagina 


I KAY TIMOTEO. 333 

II KAY TIMOTEO. 339 

KAY TITO . 343 

KAY FILEMON. 346 

SA MGA 1IEBREO. 347 

SANTIAGO. 364 

I NI PEDRO. 370 

II NI PEDRO. 376 

I NI JUAN. 380 

II NI JUAN. 386 

III NI JUAN. 387 

JUDAS . 388 

APOCALIPSIS . 390 






















































. 










, 

x 

. . • • • 


■ 










. 







ANG EVANGELIC 

AYON KAY 


MATEO 


KAPITULO 1 

1 Ang aklat ng JJahi ni Jesucristo, 
na 2 a nak n * David, na ^anak ni 
Abraham. 

2 Naging anak ni * Abraham si Isa¬ 
ac; at naging anak ni Isaac si Ja¬ 
cob; at naging anak ni Jacob si Juda 
at ang kaniyang mga kapatid; 

3 At naging anak ni Juda kay Ta¬ 
mar si Pares at si Zara; at naging 
anak ni Fares si Esrom; at naging 
anak ni Esrom si Aram; 

4 At naging anak ni Aram si Ami- 
nadab; at naging anak ni Aminadab 
si Naason; at naging anak ni Naa- 
son si Salmon; 

5 At naging anak ni Salmon kay 
Rahab si Booz; at naging anak ni 
Booz kay Rut si Obed; at naging 
anak ni Obed si Jesse. 

6 At naging anak ni sjesse ang sha¬ 
ring si David; at naging anak ni Da¬ 
vid si Salomon, doon sa naging asa- 
wa ni Urias; 

7 At naging anak ni 7Salomon si 
Reboam; at naging anak ni Reboam 
si Ablas; at naging anak ni Abias 
si Asa; 

8 At naging anak ni Asa si Josa- 
fat; at naging anak ni Josafat si 
Joram; at naging anak ni Joram si 
Ozias; 


t Lu. 3:23-88. £ Awit 132:11. Is. 11:1. 
Jer. 23:5. Mat. 22:12. Lu. 1:32, 69. 

Juan 7:42. Gawa 2:30; 13:23. 

8 Gen. 12:3; 22:18. J* Hanggang taL 6. 
Lu. 3:34-38. 5 1 Sam. 16:1; 17:12. 

6 2 Sam. 12:24. 7 l Cron. 8:10-14. 


9 At naging anak ni Ozias si Joa- 
tam; at naging anak ni Joatam si 
Acaz; at naging anak ni Acaz si Eze- 
quias; 

10 At naging anak ni Ezequias si 
Manases; at naging anak ni Manases 
si Amon; at naging anak ni Amon 
si Josias; 

11, At naging anak ni Josias si Je- 
conias at ang kaniyang mga kapa¬ 
tid, nang panahon ng 5 pagkadalang- 
bihag sa Babilonia. 

12 At pagkatapos nang pagkada- 
lang-bihag sa Babilonia, ay naging 
anak ni ^Jeconias si Salatiel; at na¬ 
ging anak ni Salatiel si Zorobabel; 

13 At naging anak ni Zorobabel si 
Abiud; at naging anak ni Abiud si 
Ehaquim; at naging anak ni Elia- 
quim si Azor; 

14 At naging anak ni Azor si Sa- 
doc; at naging anak ni Sadoc si 
Aquim; at naging anak ni Aquim si 
Eliud; 

15 At naging anak ni Eliud si Elea- 
zar; at naging anak ni Eleazar si 
Matan; at naging anak ni Matan si 
Jacob; 

16 At naging anak ni Jacob si Jose 
asawa ni Maria, na siyang nanganak 
kay Jesus, na siyang tinatawag na 
Cristo. 

17 Sa makatuwid ang lahat ng mga 
sali’t-saling lahi buhat kay Abraham 


8 2 Har. 24:14, 15, 16; 25:11. 

9 1 Cron. 3:17-19. 


7 






MATEO 


hanggang kay David ay labingapat 
na sali’t-saling lahi; at buhat kay 
David hanggang sa pagdalang-bihag 
sa Babilonia ay labingapat na sali’t- 
saling lahi; at buhat sa pagkadalang- 
bihag sa Babilonia , hanggang kay 
Cristo ay labingapat na sali’t-saling 
lahi. 

18 *Ang pagkapanganak nga kay 
Jesucristo ay ganifeo: Nang si Maria 
na kaniyang ina ay magaasawa kay 
Jose, bago sila magsama ay nasum- 
pungang siya’y nagdadalang-tao sa 
pamamagitan 2 ng Espiritu Santo. 

19 At si Jose na kaniyang asawa, 
palibhasa’y lalaking matuwid, at 
5 ayaw na ihayag sa madia ang kani¬ 
yang kapurihan, ay nagpasiyang hi- 
walayan siya ng lihim. 

20 Datapuwa’t samantalang pinag- 
iisip niya ito, narito, ang isang ang- 
hel ng Panginoon ay napakita sa ka¬ 
niya * 4 sa panaginip, na nagsasabi: 
Jose, analc ni David, huwag kang 
mangamba sa pagtanggap kay Ma¬ 
ria na iyong asawa: sapagka’t ang 
kaniyang dinadalang-tao ay sa Espi¬ 
ritu Santo. 

21 At siya’y manganganak ng isang 
lalake; c at ang pangalang itatawag 
mo sa kaniya’y JEStfS; ^sapagka’t 
ililigtas niya ang kaniyang bayap 
7sa kanilang mga kasalanan. 

22 At nangyari nga ang lahat ng 
ito, upang maganap ang sinalita ng 
Panginoon sa pamamagitan ng pro- 
peta, na nagsasabi, 

23 Narito, ang dalaga’y magdada- 

lang-tao 5 at manganganak ng 
isang lalake, 

At ang pangalang itatawag nila 
sa kaniya ay Emmanuel; 
na kung liliwanagin, ay sumasa atin 
ang Dios. 

24 At nagbangon si Jose sa kani¬ 
yang pagkakatulog, at ginawa niya 
an g ayon sa ipinagutos sa kaniya ng 
anghel ng Panginoon, at tinanggap 
ang kaniyang asawa; 

25 At hindi nakilala siya hanggang 
sa maipanganak ang isang lalake: at 
tinawag niya ang kaniyang panga¬ 
lang JESUS. 


1 Lu. 1:27. 2 Lu. 1:35. 2 1 Sam. 14:2G. 

3 Deut. 22:13-21; 24:1. 4 Mat. 2:12. 

5 Lu. 1:31. 6 Gawa 4:12; 13:23. 

7 Gawa 5:31; 13:38. 8 Is. 7:14. 

8 


KAPITULO 2. 

1 Nang ipanganak nga si Jesus sa 
Bet-lehem ng Judea Ssa mga kaara- 
wan ng haring si Ilerodes, narito, 
ang mga Pantas na lalake ay nagsi- 
dating sa Jerusalem -*mula sa sila- 
nganan, na nagsisipagsabi, 

2 Saan naroon ang ipinanganak na 
hari ng mga Judio? sapagka’t Naming 
nakita ang kaniyang bituin sa sila- 
nganan, at naparito kami upang si¬ 
ya’y sambahin. 

3 Nang marinig ito ng haring si 
Ilerodes, ay nagulumihanan siya, at 
pati ng boong Jerusalem. 

4 At pagkatipon sa lahat ng mga 
pangulong saserdote at mga 3 es kriba 
ng bayan, ay siniyasat niya sa ka- 
hila kung saan kaya ipanganganak 
ang Cristo. 

6 At sinabi nila sa kaniya, Sa Bet- 
lehem ng Judea: sapagka’t ganito 
ang pagkasulat *ng propeta, 

6 At ikaw Bet-lehem, na lupa ng 

Juda, F 

Sa anomang paraan ay hindi 
ikaw ang pinakamaliit sa mga 
pangulong bayan ng Juda: 
Sapagka’t mula sa iyo’y lalabas 
ang isang gobernador, 

Na siyang magiging pastor ng 
aking bayang Israel. 

7 Nang magkagayo’y tinawag ni 
Herodes ng lihim ang mga Pantas 
na lalake, _at kaniyang siniyasat 
ng boong ingat sa kanila ang pana«, 
hong isinilang ng bituin. 

8 At pinayaon niya sila sa Betle- 
hem, at sinabi, Kayo’y magsiparoon 
at ipagtanong ng boong ingat ang 
tungkol sa sanggol; at pagkasum- 
pong ninyo sa kaniya , ay ipagbigay- 
alam ninyo sa akin, upang ako na- 
ma’y makaparoon at siya’y aking 
sambahin. 

9 At sila, pagkarinig sa hari ay 
nagsiyaon ng kanilang lakad; at na¬ 
rito, ang bituing kanilang nakita sa 
silanganan, ay nanguna sa kanila 
hanggang sa sumapit at tumigil sa 
tapat ng kinaroroonan ng sanggoi. 

10 At nang makita nila ang bituin, 
ay nangagalak sila ng di kawa- 
sang gaiak. 


9 Lu. 2:4, 6, 7. 1 Gen. 25:6. 2 Is. 60:3. 

3 Ezra 7:6. 4 Mi. 5:2. Juan 7:42. 





MATEO 3 


11 At nagsipasok sila sa baliay, at 
nangakita nila ang sanggol na ka- 
sama ng kaniyang inang si Maria; 
at nangagpatirapa sila at nangagsi- 
samba sa kaniya; at pagkabukas 
nila ng kanilang mga kayamanan ay 
inihandog nila sa kaniya ang mga 
alay, na 5gjnto at kamangyan at Gmi- 
ra. 

12 At palibhasa’y pinagsabihan sila 
ng Dios 7sa panaginip na huwag si- 
lang mangagbalik kay Herodes, ay 
nangagsiuwi sila sa‘ kanilang sari- 
ling lupain sa ibang daan. 

13 Nang mangakaalis nga sila, na- 
rito,ang isang anghel ng Panginoon 
-ay napakita kay Jose sa panaginip, 
na nagsasabi, Magbangon ka at dal- 
hin mo ang sanggol at ang kaniyang 
ina, at tumakas ka hanggang sa 
Egipto, at dumoon ka hanggang sa 
sabihin ko sa iyo: sapagka’t hahana- 
pin ni Herodes ang sanggol upang 
siya’y puksain. 

14 At siya’y nagbangon at dipala 
ang sanggol at ang ina nito sa kina- 
gabihan, at napasa Egipto; 

15 At dumoon hanggang sa pagka- 
matay ni Herodes: upang maganap 
ang sinabi ng Panginoon sa pama- 
magitan ng propeta, na nagsasabi, 
s Mula sa Egipto ay tinawag ko ang 
aking anak. 

16 Nang magkagayon, nang mapansin 
ni Herodes na siya’y pinaglaruan ng 
mga Pantas na lalake, ay nagalit na 
mainam, at nagutos, at ipinapatay ang 
lahat ng mga sanggol na lalake na 
nangasa Bet-lehem, at sa boong pali- 
bothbot noon, mula sa guiang na 
dalawang taon hanggang sa pababa, 
alinsunod sa panahon ng kaniyang 
maingat na pagkasiyasat sa mga 
Pantas na lalake. 

17 Nang magkagayo’y naganap ang 
sinalita sa pamamagitan ng propeta 
Jeremias, fl na nagsasabi, 

18 Isang tinig ay narinig 1 sa Rama, 
Pananangis at kalagimlagim na 

iyak, 

Tinatangisan ni Raquel ang ka¬ 
niyang mga anak; 

At ayaw na siyang maaliw, 
sapagka't sila’y v/ala na. 


5 Awit 72:10. Is. GO :6. 6 Juan 19:39. 

7 tal. 13. 19, 22. Mat. 1:20; 27:19. 

8 Oa. 11:1. 0 Jer. 31:15. i Jer. 40:1. 


19 Nguni’t pagkamatay ni Herodes, 
narito, ang isang anghel ng Pangi¬ 
noon ay napakita *sa panaginip kay 
Jose sa Egipto, na nagsasabi, 

20 Magbangon ka at dalhin mo ang 
sanggol at ang kaniyang ina, at pu- 
matungo ka sa lupain ng Israel: sa¬ 
pagka’t nangamatay na ang nangag- 
mimithi sa buhay ng sanggol. 

21 At nagbangon siya at-dinala ang 
sanggol at ang kaniyang ina, at pu- 
matungo sa lupa ng Israel. 

22 Datapuwa’t nang mabalitaan ni- 
ya na si Arquelao ang naghahari sa 
Judea na kahalili ng kaniyang amang 
si Herodes, ay natakot siyang puma- 
tungo roon; at palibhasa’y pinagsa¬ 
bihan ng Dios sa panaginip, ay na- 
patungo siya sa mga sakop ng «*Ga- 
lilea, 

23 At siya’y dumating at tumahan 
•sa isang bayang tinatawag na 4 Na- 
‘fcaret; upang maganap ang mga si¬ 
nalita ng mga propeta, na siya’y ta- 
tawaging Nazareno. 

KAPITULO 3. 

1 At nang mga araw na yaon ay 
dumating si 5 Juan Bautista, na na- 
ngangaral c sa ilang ng Judea, na 
nagsasabi, 

2 Mangagsisi kayo; sapagka’t 7ma- 
lapit na ang kaharian ng langit. 

3 Sapagka’t ito yaong sinalita sa 
pamamagitan ng propeta Isaias, na 
nagsasabi, 

Ang ^tinig ng isang sumisigaw 
sa ilang, 

Ihanda ninyo ang daan ng Pa¬ 
nginoon, 

Tuwirin ninyo ang kaniyang 
mga landas. 

4 Si Juan nga ay nananamit ^ng 
balahibo ng kamelyo, at may isang 
pamigkis na katad sa palibot ng ka¬ 
niyang baywang; at ang kaniyang 
pagkain ay mga ^balang -at pulot- 
pukyutan. 

5 Nang magkagayo’y nilabas siya 

ng Jerusalem, at ng boong Judea, at 
ng boong lupain sa palibotlibot ng 
Jordan; _ 

2 tal. 12. 8 Mat. 3:13. 

U Mat. 4 :13. Mar. 1:9. Lu. 1:26. Juan 1:45. 

5 Hanggang taJ. 12. Mar. 1:2-8. Lu. 3:2-17» 

6 Juan 1:28: 3:23. 7 Dan. 2:44. 

Mat. 4:17; 6:10: 10:7. Mar. 1:16. 

8 Is. 40:3. 9 2 Har. 1:8. 1 Lev. 11:22. 

2 1 Sam. 14:26. 

9 





6 At sila-y kaniyang binabautismu 
han sa ilog ng Jordan, na ipinahaha- 
yag nila apg kanilang mga kasala- 
nan. 

7 Datapuwa’t nang makita niyang 
marami sa mga Fariseo at 3 * 5 Saduceo 
na nagsisiparoon sa kaniyang pag- 
babautismo, ay sinabi niya sa kanila, 
Kayong lahi ng mga ulupong, *sino 
ang sa inyo’y nagpaunawa . upang 
magsitakas sa galit na darating? 

8 Kayo nga’y mangagbunga ng ka- 
rapatdapat sa pagsisisi: 

9 At huwag kayong mangagisip na 

mangagsabi sa inyong sarili, S*i 
Abraham ang aming ama; 5 S apag- 
ka’t sinasabi ko sa inyo, na mangya- 
yaring makapagpalitaw ang Dios ng 
mga anak ni Abraham sa mga ba- 
tong ito. _ 

10 At ngayon pa’y nakalagay na 
ang palakol sa ugat ng mga punong 
kahoy: ang bawa’t punong kahoy 
nga na hindi nagbubungang mabuti 
ay pinuputol at tfinihahagis sa apoy. 

11 Sa katotohanan ay binabautis- 
muhan ko kayo sa tubig ?sa pagsi¬ 
sisi: ^datapuwa’t ang dumarating sa 
hulihan ko ay* lalong makapangya-; 
rihan kay sa akin, na hindi alco ka- 
trapatdapat magdala ng* kaniyang 
pangyapak: ^siya ang sa inyo’y 
magbabautismo sa Espiritu Santo at 
Japoy: 

12 Nasa kaniyang kamay ang ka¬ 
niyang kalaykay, at lilinisin niyang 
lubos ang kaniyang giikan; at titi- 
punin niya ang kaniyang trigo sa 
bangan, -datapuwa’t ang dayami ay 
susunugin sa apoy na hindi mapa- 
patay. 

13 Nang magkagayo’y Snaparoon 
si Jesus 4 mula sa Galilea at lumapit 
kay Juan sa ilog ng Jordan, upang 
siya’y bautismuhan niya. 

14 Datapuwa’t ibig siyang sansa- 
lain ni Juan, na nagsasabi,* Kinaka- 
ilangan ko na ako’y iyong bautismu- 
han, at ikaw ang napariritc sa akin? 

15 Nguni’t pagsagot ni Jesus ay si- 

3 Mat. 22:23. 

J, Mat. 12:31; 23:33. 3 Juan 3:33, 39. 

Horn. 4:1, 11. 16. C Mat. 7:19. 

7 tal. 2, 8. 8 Juan 1:15, 26, 27, 33. 

9 Is. 44:3. Joel 2:28. 1 Cor. 12:13. 

1 Mat 3:2. Gawa 2:3, 4. 2 Mat. 13:30. 

3 Hanprpranrr tal. 17. Mar. 1:9-11. 

Lu. 3:21. 22. J> Mat. 2:22. 

10 


MATEO 4 


nabi sa kaniya, Payagan mo ngayon: 
sapagka’t ganyan ang nararapat sa 
atin, ang pagganap ng boong katuwi- 
ran. Nang magkagyo’y pinayagan 
niya siya. 

16 At nang mabautismuhan si Je¬ 
sus, pagdaka’y umahon sa tubig: at 
narito, nangabuksan sa kaniya ang 
mga langit, at nakita niya ang ^Es- 
piritu ng Dios na bumababang tulad 
sa isang kalapati, at lumalapag sa 
kaniya; 

17 °At narito, ang isang tinig na 
mula sa mga langit, na nagsasabi, 
Ito ang sinisinta kong ?Anak, na 
siya kong lubos na kinalulugdan. 

' KAPITULO 4. 

1 Nang magkagayo’y inihatid ng 
Espiritu Santo si 6 * * * 10 'Jesus sa Hang 
upang siya’y tuksuhin ng diablo. 

2 At nang siya’y makapagayunong 
flapat na pung araw at apat na pung 
gabi, sa wakas ay nagutom siya. 

3 At ang manunukso ay dumating 
at r.agsabi sa kaniya, Kung ikaw ang 
Anak ng Dios, ay ipagutos mo* na 
ang mga batong ito ay maging mga 
tinapay. 

* 4 Datapuwa’t siya’y sumagot, at si¬ 
nabi, ^Nasusulat, Hindi sa tinapay 
lamang mabubuhay ang tao, kundi 
sa bawa’t salitang lumalabas sa bi¬ 
big ng* Dios. 

5 Nang magkagayo’y dinala siya ng 
diablo sa bayang banal; at inilagay 
siya sa taluktok ng templo, 

6 At sa kaniya’y sinabi, Kung ikaw 
ang Anak ng Dios, ay magpatihulog 
ka: sapagka’t nasusulat, 

-2Siya’y magbibilin sa kaniyang 
mga anghel tungkol sa iyo: 
at, Aalalayan ka ng kanilang 
mga kamay, 

Baka matisod ka ng iyong paa 
sa isang bato. 

7 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Nasu¬ 
sulat din naman, 3 Huwag mong tu- 
tuksuhin ang Panginoon mong Dios. 

8 Muling dinala siya ng diablo sa 
isang bundok na lubhang mataas, at 
ipinamalas sa kaniya ang lahat ng 

5 Is. 11:2: 42:1: 61:1. Juan 1:32, 33. 

G Juan 12:28. 7 Mat. 17:5. Mar. 9:7. 

Lu. 9:35. 2 Ted. 1:17. 

8 Hancrrranp tal. 11. Mar. 1:12, 13. 

Lu. 4:1-13. 9 1 Har. 19:8. 1 Deut. 8:3. 

2 Awit 91:11, 12. 3 Dcut. 6:18. 3 Mat. 8:4. 





MATEO 5 


mga kaharian sa sanglibutan, at ang 
kaluwalhatian nila; 

9 At sinabi niya sa kaniya^- Lahat 
ng mga bagay na ito ay ibibigay ko 
sa iyo, kung ikaw ay magpapatirapa 
at sasambahin mo ako. 

10 Nang magkagayo’y sinabi sa ka¬ 
niya ni Jesus, Humayo ka, Satanas: 
sapagka’t nasusulat, 4 Sa Panginoon 
mong Dios sasamba ka, at siya la- 
mang ang iyong paglilingkuran. 

11 Nang magkagayo’y iniwan siya 
ng diablo; at narito, nagsidating ang 
mga ^anghel at siya’y pinaglingku- 
<ran. 

12 Nang marinig nga niya na si 
ojuan ay dinakip, ?ay umuwi siya sa 
Galilea; 

13 At pagkaiwan sa ^Nazaret, ay 
naparoon siya at tumahan sa Caper¬ 
naum, na nasa tabi ng^ dagat, sa mga 
hangganan ng Zabulon at Neftali: 

14 Upang maganap ang sinalita sa 
pamamagitan ng propeta Isaias na 
nagsasabi, 

15 Ang lupa ni Zabulon 5 6 7 * at ang 

lupa ni Neftali, 

Sa gawing dagat, sa dako pa 
roon ng Jordan, 

Galilea ng mga Gentil, 

16 Ang bayang naluiugmok sa ka- 

diliman, ay 

Nakakita ng dakilang ilaw, 

At sa nangalulugmok sa pook at 
lilim ng kamatayan, ay 
Lumiwanag sa kanila ang ilaw. 

17 Mula noon ay nagpasimulang 
mangaral si Jesus, at magsabi,. Ma- 
ngagsisi kayo; sapagka’t malapit na 
ang kaharian ng langit. 

1 P At sa paglalakad niya sa tabi 
ng dagat ng Galilea; ay /nakita niya 
ang dalawang magkapatid, si Simon 
na tinatawag na Pedro, at si Andres 
na kaniyang kapatid, na inihuhulog 
ang isang lambat sa dagat; sapag¬ 
ka’t sila’y mga mamamalakaya. 

19 At sinabi niya sa kanila, Mag- 
sisunod kayo sa hulihan ko, at ga- 
gawin ko kayong mga mamamala¬ 
kaya ng mga tao. _ 

l Dcut. 6:18. 

5 Mat. 26:63. Lu. 22:63. Heb. 1:14. 

6 Mar. 1:14. Lu. 3:20. Juan 3:24. 

7 Lu. 4:14, 31. Junn 4:43. 

M Mat. 2:23. 9 Is. 9:1. 2. 

1 Mar. 1:16-20. Lu. 6:2-11. Juan 1:40-42. 


20 At pagdaka’y iniwan nila ang 
mga lambat, at nagsisunod sa ka- 
niya. 

21 At paglakad sa dako roon ay 
nakita niya ang^ dalawa pang mag¬ 
kapatid, si Santiago na anak ni Ze- 
bedeo, at ang kaniyang kapatid na 
si Juan, sa daong na kasama si Ze- 
bedeo na kanilang ama, na nagsisi- 
pagnayuma ng kanilang mga lam¬ 
bat; at sila’y kaniyang tinawag; 

22 At pagdaka’y iniwan nila ang 
daong at ang kanilang ama* at nag¬ 
sisunod sa kaniya. 

23 At nilibot ni Jesus ang boong 
Galilea, -na nagtuturo sa mga sina- 
goga nila, at ipinangangaral ^ang 
evangelio ng kaharian, *at nagpapa- 
galing ng lahat ng sarisaring sakit 
at ng lahat ng karamdaman na nasa 
mga tao. 

24 At lumaganap ang pagkabantog 
niya sa boong ^siria: at kanilang 
dinadala sa kaniya ang lahat ng 
mga may karamdaman, at ang mga 
pinipighati ng sarisaring sakit at 
pahirap, at. ang mga ^inaalihan ng 
mga demonio, at ang mga 7himata- 
yin, at ang mga lumpo: at sila’y pi- 
nagagaling niya. 

25 sAt sinundan s'ya ng lubhang 
karamihang tao mula sa Galilea at 
* 9 Decapolis at Jerusalem at Judea at 
mula sa dakong ibayo ng Jordan. 

KAPITULO 5. 

1 At pagkakita sa mga karamihan, 
ay umahon siya sa -Mounciok: at 
pagkaupo niya, ay nagsilapit 3a ka¬ 
niya ang kaniyang mga alagad: 

2 At binuka niya ang kaniyang bi¬ 
big at tinuruan sila, na sinasabi, 

3 -Mapapalad ang mga ^mapagpa- 
kumbabang-loob: ^sapagka’t kanila 
ang kaharian ng langit. 

4 Mapapalad ang ^nangahahapis: 
sapagka’t sila’y aaliwin. 

5 Mapapalad ang maaamo: sapag¬ 
ka’t Gmamanahin nila ang lupa. 


2 Mat. 9:35; 13:54. Mar. 1:21, 39. 

Lu. 4:15, 44. 3 Mat. 9:35; 24:14. Mar. 1:14, 

4 Mar. 1:34. 5 Mar. 7:26. 

6 Mat. 8:16, 28! 33; 9:32. 7 Mat. 17:16. 

3 Mar. 1:45; 3:7. Lu. 6:17. 

9 Mar. 6:20 ; 7:31. 1 Mar. 3:13. 

2 Hanggang tal. 12. Lu. 6:20-23. 

5 Awit 34:18. 4 Mat. 11:5. 

5 Is. 67:13; 61:2, 3. 6 Awit 37:1L 
11 






MATEO 5 


1 6 Mapapalad ang nangagugutom at 
nangauuhaw sa katuwiran: sapag¬ 
ka’t sila’y bubusugin. 

7 Mapapalad ang mga mahabagin: 
sapagka’t sila’y kahahabagan. 

8 Mapapalad ang mga may 7mali- 
nis na puso: sapagka’t makikita nila 
ang Dios. 

9 Mapapalad ang mga mapagpa- 
yapa: sapagka’t sila’y tatawaging 
mga anak ng Dios. 

| 10 Mapapalad $ang mga pinaguusig 
dahil sa katuwiran: sapagka’t ka- 
nila ang kaharian ng langit, 

11 Mapapalad kayo pagka kayo’y 
inaalimura, at kayo’y pinaguusig. at 
kayo,y pinagwiwikaan ng sarisaring 
masama na pawang kasinungali- 
ngan, dahil sa akin. 

12 Mangagalak kayo, at mangagsa- 
yang totoo: sapagka’t malaki ang 
ganti sa inyo sa langit: sapagka’t 
gayon din ang ^kanilang pagkausig 
sa mga propeta na nangauna sa inyo. 

! 13 Kayo ang asin ng lupa: *ngu- 
ni’t kung ang asin ay tumabang, ay 
ano ang ipagpapaalat? wala nang 
ano pa mang kabuluhan, kundi upang 
itapon sa labas at yurakan ng mga 
! tao. 

i 14 Kayo ang ilaw 2ng sanglibutan. 

* Ang isang bayan na natatayo sa iba- 
baw ng isang bundok ay hindi mai- 
tatago. is- ■ 

! 15 Hindi rin nga pinaniningasan 
ang isang ilawan, 5 at inilalagay sa 
ilalim ng isang takalan, kundi sa 
I talagang Ialagyan ng ilaw ; at lumi- 
liwanag sa lahat ng nangasa bahay. 
i 16 Lumiwanag na gayon ang in- 
yong ilaw sa harap ng mga tao; 
<*upang mangakita nila ang inyong 
mabubuting gawa, at ^kanilang lu- 
walhatiin ang inyong Ama na nasa 
langit. _ • < 

! 17 Huwag ninyong isiping c ako’y 
naparito upang sirain ang kautusan 
6 ang mga propeta: ako’y naparito 
hindi upang sirain, kundi upang ga- 
1 napin. 

| *18 Sapagka’t katotohanang sinasa- 

\ 7 Awit 24:4. Gawa 12:14. 1 Juan 3:2, 3. 

8 Rom. 8:17. 2 Cor. 1:7; 4:17. 2 Tim. 2:12. 

9 2 Kron. 36:16. Mat. 23:34, 37. Lu. 13:33, 34. 
1 Mar. 9:60. Lu. 14:34, 35. 2 Fil. 2:15. 

8 Mar. 4:21. Lu. 8 :16 : 11:33. 

A 1 Ped. 2:12. 5 Juan 15:8. 6 Rom. 3:31 
12 


bi ko sa inyo, ?Hanggang sa manga- 
wala ang langit at ang lupa, ang 
isang tuldok 6 isang kudlit, sa ano- 
mang paraan ay hindi mawawala sa 
kautusan, hanggang sa maganap ang 
lahat ng mga bagay. 

19 Kaya’t ang ^sinomang sumuway 
sa isa sa kaliitliitang mga utos na 
ito, at ituro ang gayon sa mga tao, 
ay tatawaging kaliitliitan sa kaha¬ 
rian ng langit: datapuwa’t ang si- 
nomang gumanap at ituro, ito’y ta¬ 
tawaging dakila sa kaharian ng 
langit. * • 

20 Sapagka’t sinasabi ko sa inyo, 
na kung hindi hihigit ang inyong 
katuwiran sa katuwiran ng mga es- 
kriba at mga Fariseo, sa anomang 
paraan ay hindi kayo magsisipasok 
sa kaharian ng langit. 

21 Narinig ninyo na sinabi sa mga 
tao sa una, ^Huwag kang papatay; 
at ang sinomang pumatay ay mapa* 
pasa panganib sa kahatulan: 

22 Datapuwa’t sinasabi ko sa inyo, 
na ang ^bawa’t mapoot sa kaniyang 
kapatid ay mapapasa panganib sa 
kahatulan; at ang sinomang magsa- 
bi sa kaniyang kapatid, Raca, ay 
mapapasa panganib sa SSanedrin; 
at ang sinomang magsabi, Ulol ka, 
ay mapapasa panganib sa impierno 
ng apoy. 

23 Kaya’t $kung inihahandog mo 
ang iyong hain sa dambana, at doo’y 
maalaala mo na ang iyong kapatid 
ay mayroong anomang laban sa iyo, 

24 Iwan mo roon sa harap ng dam¬ 
bana ang hain mo, at yumaon ka ng 
iyong lakad, makipagkasundo ka mu- 
na sa iyong kapatid, at kung mag- 
kagayon ay magbalik ka at ihandog 
mo ang iyong hain. 

25 Makipagkasundo ka agad sa 
iyong kaalit, samantalang ikaw ay 
kasama niya sa daan; baka ibigay 
ka ng kaalit mo sa hukom, at ibigay 
ka ng hukom sa punong kawal, at 
ipasok ka sa bilangguan. 

26 Katotohanang sinasabi ko sa iyo," 
Hindi ka aalis doon sa anomang pa- 

7 Lu. 16:17. 8 Sant. 2:10. 9 Ex. 20:13. J 
1 1 Juan 8:15. 2 Mat. 10:17; 26:69. x 

J Mat. 8:4.v"" 






MATEO 5 


raan, hanggang hindi mo mapagba- 
yaran ang katapustapusang beles. 

27 Narinig ninyong sinabi, *Huwag 
kang mangangalunya: 

28 Datapuwa’t sinasabi ko sa inyo, 
na ang bawa’t tumingin sa isang 
babae na taglay ang rnasamang 
hangad ay nagkakasala, na ng pa¬ 
ngangalunya sa kaniyang puso. 

29 At $kung ang kanan mong mata 
ay nakapagpapatisod sa iyo, ay * 6 7 du- 
kitin mo, at iyong itapon: sapagka’t 
may mapapakinabang ka pa na ma- 
wala ang isa sa mga sangkap ng 
iyong katawcm, at huwag ang boong 
katawan mo ay mabulid sa impierno. 

30 7 At kung ang kanan mong ka- 
may ay nakapagpapatisod sa iyo, ay 
putulin mo, at iyong itapon: sapag¬ 
ka’t may mapapakinabang ka pa na 
mawala ang isa sa mga sangkap ng 
iyong katawan, at huwag ang boong 
katawan mo ay mapasa impierno. 

31 Sinabi rin naman, Ang s sino- 
mang lalalce na ihiwalay na ang ka- 
niyang asawa, ay bigyan niya siya 
ng kasulatan ng paghihiwalay: 

32 Datapuwa’t sinasabi ko sa inyo, 
na Sang sinomang lalalce na ihiwalay 
ang kaniyang asawa, liban na la- 
mang kung sa pakikiapid ang dahil, 
ay siya ang sa kaniya’y nagbibigay 
kadahilanan ng pangangalunya: at 
ang sinomang magasawa sa kaniya 
kung naihiwalay na siya ay nagka¬ 
kasala ng pangangalunya. # . 

33 Bukod sa rito’y inyong narinig 
na sinabi 1 sa mga too sa una, 
sHuwag kang manunumpa ng di 
katotohanan, kundi tutupdin mo sa 
Panginoon ang iyong mga sumpa: 

34 Datapuwa’t sinasabi ko sa inyo, 
sHuwag ninyong ipanumpa ang ano- 
man; kahit ang langit, sapagka’t si- 
yang luklukan ng Dios; 

35 Kahit ang lupa, sapagka’fc *si- 
yang tungtungan ng kaniyang mga 
paa; kahit ang Jerusalem, sapagka’t 
^siyang bayan ng dakilang Hari. 

36 Kahit man ang ulo mo ay huwag 


mong ipanumpa, sapagka’t hindi ka 
makagagawa ng isang buhok na ma- 
puti 6 maitim. 

37 Datapuwa’t ang magiging pana- 
nalita ninyo’y, Oo, oo; # Hindi, hindi; 
sapagka’t ang humigit pa rito ay 
buhat sa masama. 

38 Narinig ninyong sinabi, 6 Mata 
sa mata, at ngipin sa ngipin: . 

39 7Datapuwa’t sinasabi ko sa inyo, 
sHuwag kayong makilaban sa masa- 
mang tao: kundi sa sinomang sa iyo’y 
sumampal sa kanan mong pisngi, 
iharap mo naman sa kaniya ang ka- 
bila. 

40 At sa magibig na ikaw ay ipag- 
sakdal, at kunin sa iyo ang iyong 
tunika, ay iwan mo rin naman sa 
kaniya ang iyong balabal. # 

41 At sa sinomang pipilit sa iyo 
na ikaw ay lumakad ng isang milya, 
ay lumakad ka ng dalawang milya 
na kasama niya. 

42 Bigyan mo ang sa iyo’y humihi- 

ngi, at huwag mong talikdan ang 
sa iyo’y nangungutang. # # 

43 Narinig ninyong sinabi, ^Iibigin 
mo ang iyong kapuwa, at ikapopoo- 
tan mo ang iyong kaaway: 

44 Datapuwa’t sinasabi ko sa myo, 
-Ibigin ninyo ang inyong mga kaa¬ 
way, at sidalangin ninyo ang sa in- 
yo’y nagsisiusig; 

45 Upang kayo’y maging mga anak 
ng inyong Ama na nasa langit: sa- 
pagka’t pinasisikat niya ang kani¬ 
yang araw sa masasama at sa ma- 
b'ubuti, at nagpapaulan sa mga ga- 
nap at sa mga hindi ganap. 

46 Sapagka’t kung kayo’y iibig *sa 
nangagsisiibig lamang sa inyo, ario 
ang ganti na inyong kakamtin? hin¬ 
di baga gayon din ang ginagawa 5 ng 
mga maniningil ng buwis? 

47 At kung ang mga kapatid la¬ 
mang ninyo ang inyong babatiin, 
ano ang kalabisan ng inyong gina¬ 
gawa? hindi baga gayon din ang 
ginagawa ng mga Gentil? 


4 Ex. 20:14. 5 Mat. 18:9. Mar. 9:47. 

6 Rom. 8:13. 1 Cor. 9:27. Col. 3:5. 

7 Mat. 18:8. Mar. 9:43. 8 Deut. 24:1. 

9 Mat. 19:9. Mar. 10:11, 12. Lu. 16:18. 

1 tal. 21. 2 Lev. 19:12. 3 Sant. 5:12. 

4 1 Cron. 28:2. 6 Awit 48:2. 

I Cor. 6:7. 1 Tea. 6:15. 1 Ped. 8:9. 


6 Ex. 21:24. Lev. 24:20. Deut. 19:21. 

7 Lu. 6:29, 39. 8 Rom. 12:17. 

9 Lev. 19:18. 1 Deut. 23:6. 

2 Lu. 6:27, 28, 35. Rom. 12:14, 20. 

3 Lu. 23:34. Gawa 7:60. 1 Ped. 2:28; 8:9* 

4 Lu. 6:32. 5 Mat. 18:17. 

13 







48 e Kayo nga’y mangagpakasakdal, 
na gaya ng inyong Ama sa kalangi- 
tan na sakdal. 


KAPITULO 6. 

1 Mangagingat kayo na huwag 
magsigawa ng* katuwiran sa harap 
ng mga tao, upang kanilang makita: 
sa ibang paraan ay wala kayong 
ganti ng inyong Ama na nasa la 
ngit. 

2 Kaya nga pagka ikaw ay nagli- 
limos, ay huwag kang tutugtog ng 
pakakak sa harap mo, na gaya ng 
ginagawa ng mga mapagpaimbabaw 
sa mga sinagoga at sa mga daan, 
upang sila’y mangagkapuri sa mga 
tao. Katotohanang sinasabi ko sa 
inyo, Tinanggap na nila ang sa ka- 
nila’y ganti. 

3 Datapuwa’t pagka ikaw ay nag- 
lilimos, ay huwag maalaman ng 
iyong kaliwang kamay ang ginaga¬ 
wa ng iyong kanang kamay: 

4 Upang ang iyong paglilimos ay 
malihim: at ang iyong Ama na na- 
kakikita sa lihim ay gagantihin ka 

6. At pagka kayo ay nagsisidala- 
ngin, ay huwag kayong gaya ng mga 
mapagpaimbabaw: sapagka’t iniibig 
nila ang magsidalangin ng patayo sa 
mga sinagoga at sa mga likuang da¬ 
an, upang sila’y mangakita ng* mga 
tao. Katotohanang sinasabi ko sa 
inyo, Tinanggap na nila ang sa ka- 
nila’y ganti. 

C Datapuwa’t ikaw, pagka ikaw ay 
mananalangin, pumasok ka sa iyong 
silid, at. kung mailapat mo na ang 
iyong pinto, ay manalangin. ka sa 
iyong Ama na nasa lihim, at ang 
iyong Ama na nakakikita sa lihim 
sy gagantihin 7ka. 

7 At sa pananalangin ninyo ay 
huwag ninyong gamitin ang walang 
kabuluhang paulitulit, na gaya ng 
ginagawa ng mga Geritil: ^sapagka’t 
iniisip nilang dahil sa kanilang ma- 
raming kasasalita ay didinggin sila. 

8 Huwag nga kayong magsigaya sa 
kanila: ^sapagka’t talastas ng inyong 
Ama. ang mga bagay na inyong ki- 
nakailangan, bago ninyo hingin sa 
kaniya. 


MATEO 6 

9 Magsidalangin nga Kayo ng ga- 
nito: *Ama namin na nasa langit ka, 
Sambahin nawa ang pangalan. mo. 

10 *Dumating nawa ang kaharian 
mo. 5 Gawin nawa ang iyong kaloo- 
ban, ^kung paano sa langit, gayon 
din naman sa lupa. 

11 Ibigay mo sa amin ngayon ang 
aming kakanin sa araw-araw. 

12 At 5 ipatawad mo sa amin ang 
aming mga utang, gaya naman na¬ 
min na nagpatawad sa mga may 
utang sa amin. 

13 6 At huwag mo kaming ihatid sa 
tukso, kundi iligtas mo kami 7sa 
masama. *Sapagka’t iyo ang ^kaha- 
rian, at ang kapangyarihan, at ang 
kaluwalhatian, magpakailan man. 
Siya nawa. 

14 Sapagka’t kung ipatawad ninyo 
5 sa mga tao ang kanilang mga kasa- 
lanan, ay patatawarin naman kayo 
ng inyong Ama sa kalangitan. 

.15 Datapuwa’t *kung hindi ninyo 
ipatawad sa mga tao ang kanilang 
mga kasalanan, ay hindi rin naman 
kayo patatawarin ng inyong Ama 
ng inyong mga kasalanan. 

16 Bukod dito, 2pagka kayo’y na- 
ngagaayuno, ay huwag kayong gaya 
ng mga mapagpaimbabaw, na may 
mapapanglaw na mukha: sapagka’t 
kanilang pinasasama ang mga muk¬ 
ha nila, upang makita ng mga tao 
na sila’y nangagaayuno. Katotoha¬ 
nang sinasabi ko sa inyo, Tinang¬ 
gap na nila ang sa kanila’y ganti. 

17 Datapuwa’t ikaw, sa pagaayuno 
mo, ay ^langisan mo ang iyong ulo, 
at hilamusan mo ang iyong mukha; 

18 Upang huwag kang makita ng. 
mgajjao na ikaw ay nagaayuno, kun-J 
di ng Ama mo na nasa lihim: at ang 
Ama mo, na nakakikita sa lihim, ay 
gagantihin ka. 

19 Huwag kayong mangagtipon ng 
mga kayaman sa lupa, na dito’y su- 


6 Col. 1:28. Sant. 1:4: 3:2. 
C 1 Hor. 18:26, 29. 9 tnl 

14 


7 Lu. 14:14, 
82. 


*Ang ibang mga kasulatan ay wala n'rto. 


1 Lu. 11:2-4. 2 Mat. 3:2. S Mat. 26:39. 42. 
4 Awit 103:20, 21. 5 Mat. 18:21-36. 

^ Mat. 26:41. Mar. 14:38. Lu. 22:40, 46. 

7 Mat. 13:19. Juan 17:16. 

8 1 Cron. 29:11. 2 Cron. 20:6. 

iitaSf 1 Sant - 2ils ' 8 l8 - 88 







MATEO 7 


misira ang tanga at ang kalawang, 
at dito’y nanghuhukay at nagsisi- 
pagnakaw ang mga magnanakaw: 

20 ^Kundi mangagtipon kayo ng 
mga kayamanan sa langit, na doo’y 
hindi sumisira kahit ang tanga ka¬ 
hit ang kalawang, at doo’y hindi 
nanghuhukay at hindi nagsisipagna- 
kaw ang mga magnanakaw: 

21 Sapagka’t kung saan naroon ang 
iyong kayamanan, doon naman do- 
roon ang iyong puso. 

22 Ang ilawan ng katawan 5 ay ang 
mata: kung tapat nga ang iyong 
mata, ang boong katawan mo’y ma- 
pupuspos ng liwanag. 

23 Datapuwa’t kung G masama ang 
iyong .mata, ang boong katawan mo’y 
mapupuspos ng kadiliman. Kaya’t 
kung ang ilaw na sumasa iyo ay ka- 
diliman, gaano kaya kalaki ang ka¬ 
diliman! 

24 Sinoma’y hindi makapagliling- 
kod ?sa dalawang panginoon: sapag- 
ka’t kapopootan niya ang isa, at iibi- 
gin ang ikalawa: 6 kaya’y magtata- 
pat siya sa isa, at pawawalang hala- 
ga ang ikalawa. Hindi kayo maka- 
paglilingkod sa Dios at sa mga *ka- 
yarnanan. 

25 ^Kaya nga sinasabi ko sa inyo, 
* Huwag kayong mangabalisa sa in- 
yong pamumuhay, kung ano baga 
ang inyong kakanin, <5 kung ano ang 
inyong iinumin; kahit ang sa inyong 
katawan, kung ano ang inyong da- 
ramtin. Hindi baga mahigit ang 
biihay kay sa pagkain, at ang kata¬ 
wan kay sa pananamit? 

26 Masdan ninyo ang mga ibon sa 
langit, na hindi -sila nangaghahasik, 
ni nagsisigapas, ni nangagtitipon 
man sa mga bangan; at sila’y pina- 
kakain ng inyong Ama sa kalangi- 
tan. Hindi baga lalong higit ang 
halaga ninyo kay sa kanila? 

27 At alin sa inyo ang sa pagka- 
balisa ay makapagdaragdag -ng 
isang siko sa sukat ng kaniyang bu- 
hay? 

Mat. 19:21. Lu. 12:33. 34. 

£ tal. 23. Lu. 11 :34, 35. C Mat. 20:15. 

7 Lu. 16:13. 8 Lu. 1G :9, 11, 13. 

9 HangKanrr tal. 33. Lu. 12:22-31. 

1 tal. 27, 28, 31, 34. Awit 55:22. Fil. 4:6. 
Heb. 13:5. 1 Ped. 6:7. t Awit 39:6. 


28 At tungkol sa pananamit, bakit 
kayo nangababalisa? Wariin ninyo 
ang mga lirio sa parang, kung pa- 
anong nagsisilaki; hindi nangagpa- 
pagal, ni nangagsusulid man: 

29 Gayon ma’y sinasabi ko sa inyo, 
na kahit si ^Salomon man sa boong 
kaluwalhatian niya ay hindi naka- 
paggayak 11 a gaya ng isa sa mga 
ito. 

30 Ngunrt kung pinararamtan ng 
Dios ng ganito ang damo sa parang, 
na ngayon ay buh&y , at sa kinabu- 
kasa’y iginagatong sa kalan, hindi 
baga lalonglalo na kayong parara??i- 
tan niya, Oh ^kayong mga kakaunti 
ang pananampalataya? 

31 Kaya huwag kayong mangaba-k 
lisa, na mangagsabi, Ano ang arning 
kakanin? 6, Ano ang aming iinumin? 
6, Ano ang aming daramtin? 

32 Sapagka’t ang lahat ng mga ba- 
gay na ito ay siyang pinaghahanap 
ng mga Gentil; Syamang talastas ng 
inyong Ama sa kalangitan na kina- 
kailangan ninyo ang lahat ng mga 
bagay na ito. 

33 Datapuwa’i ^hanapin muna nin¬ 
yo ang kaniyang kaharian, at ang 
kaniyang katuwiran; at ang lahat ng 
mga bagay na ito ay pawang idarag- 
dag sa inyo. 

34 Kaya’t huwag ninyong ikabalisa 
ang sa araw ng bukas: sapagka’t 
ang araw ng bukas ay mababalisa sa 
kaniyang sarili. Sukat 11 a sa kaara- 
wan ang kaniyang kasamaan. 

KAPITULO 7. 

1 7Huwag kayong magsihatol, 
5 upang huwag kayong hatulan. 

2 Sapagka’t sa hatol na inyong iha- 
hatol, ay hahatulan kayo: 5 at sa pa- 
nukat na inyong isusukat, ay susu- 
katin kayo. 

3 At bakit mo tinitingnan ang 
puwing na nasa mata ng inyong ka- 
patid, nguni’t hindi mo pinapansin 
ang tahilan na nasa iyong sariling 
mata? 

4 6 paanong sasabihin mo sa iyong 

3 1 Har. 10 :4-7. A Mat. 8:26 ; 14 :31; 16:8. 
Lu. 12:28. 5 tal. 8. 6 1 Har. 3:11-14. 

Awit 37:25. Mar. 10:30. 1 Tim. 4:8. 

7 HanjTKanfr taL 6. Lu. 6:37, 38, 41, 42. 

8 Rom. 14:3, 4, 10, 13. 1 Cor. 4:3, 5. 

Sant. 4:11, 12. 9 Mar. 4:24. 

15 





MATEO 


kapatid, Pabayaan mong alisin ko 
an" puwing sa mata mo; at narito, 
ang tahilan sa iyong sariling mata? 

5 Ikaw na mapagpaimbabaw, alisin 
mo muna ang tahilan sa iyong sari¬ 
ling mata; at kung magkagayo’y ma- 
kikita mong malinaw ang pagaalis 
mo ng puwing sa mata ng iyong ka¬ 
patid. 

6 JHuwag ninyong ibigay sa mga 
aso ang anomang banal, ni ihagis 
man ang inyong mga perlas sa lia- 
rap ng mga baboy, baka yurakan ng 
kanilang mga paa, at mangagbalik 
at kayo’y lap am. 

7 ^Magsikingi kayo, $at kayo’y bi- 
bigyan; magsihanap Kayo, at kayo’y 
mangakasusumpong; magsituktok 
kayo, at kayo’y bubuksan: 

8 Sapagka’t ang bawa’t humihingl 
ay tumatanggap; at ang humahanap 
ay nakasusumpong; at ang tumutuk- 
tok ay binubuksan. 

9 6 anong tao sa inyo, ang kung 
siya’y hingan ng tinapay ng kani- 
yang anak, ay bato ang ibibigay; 

10 6 kung hingan siya ng isda, ay 
bibigyan niya ng ahas? 

11 Kung kayo nga, bagaman masa- 
sama ay marurunong mangagbigay 
ng mabubuting kaloob sa inyong mga 
anak, gaano pa kaya ang ^inyong 
Ama na nasa langit na magbibigay 
ng mabubuting bagay sa nagsisihi- 
ngi sa kaniya? 

12 Kaya nga ^lahat ng mga bagay 
na ibig ninyong sa inyo’y gawin ng 
mga tao, gawin naman ninyo ang 
gayon sa kanila: ^sapagka’t ito ang 
sa kautusan at ang mga propeta. 

13 Kayo’y magsipasok sa ?makipot 
na pintuan: sapagka’t maluwang ang 
pintuan, at malapad ang daang pa- 
tungo sa pagkapahamak, at marami 
ang doo’y nagsisipasok. 

14 Sapagka’t makipot ang pintuan, 
at makitid ang daang patungo sa 
buhay, at kakaunti ang nangakaka- 
sumpong noon. 


1 Mat. 15:26. 

X Hangcang tal. 11. Lu. 11:9-13. 

3 Mat. 21:22. Mar. 11:24. 

Juan 14:13; 16:7; 1G.:24. Sant. 1:5, 6. 

1 Juan 3:22; 5:14, 15. 

4 Mat. 5:16; 45, 48; 6:9, U. 5 Lu. 6:31. 

& Mat. 22:39, 40. 7 Lu. 13:24. 

16 


15 sMangagingat kayo sa mga bu« 
laang propeta, na nagsisilapit sa 
inyo na may damit tupa, datapuwa’t 
sa loob ay mga lobong maninila. 

16 1 * 3 4 5 Sa kanilang mga bunga ay in¬ 
yong mangakikiiala sila. Nakapu- 
puti baga ng mga ubas sa mga tini- 
kan, 6 ng mga igos sa mga dawa- 
gan? 

17 Gayon din naman ang bawa’t 
mabuting punong kahoy ay nagbu- 
bunga ng mabuti; datapuwa’t ang 
masamang punong kahoy ay nagbu- 
bunga ng masama. 

18 Hindi maaari na ang mabuting 
punong kahoy ay magbunga ng masa¬ 
ma, at ang masamang punong ka¬ 
hoy ay magbunga ng mabuti. 

19 Bawa’t punong "kahoy -*na Hindi 
nagbubunga ng mabuti ay pinuputol, 
at inihahagis sa apoy. 

20 Kaya’t sa kanilang mga bunga 
ay mangakikiiala ninyo sila. 

‘21 *Hindi ang bawa’t nagsasabi sa 
akin, Pariginoon, Panginoon, ay pa-' 
pasok sa kaharian ng langit; kundi 
ang gumaganap ng kalooban ng 
aking Ama na nasa langit. 

22 Marami ang mangagsasabi sa 
akin sa araw na yaon, Panginoon, 
Panginoon, hindi baga nagsipang- 
hula kami sa iyong pangalan, at sa 
pangalan mo’y Jnangagpalayas ka¬ 
mi ng mga demonio, at sa pangalan 
mo’y nagsigawa kami ng maraming 
gawang makapangyarihan? 

23 At kung magkagayo’y ipahaha- 
yag ko sa kanila, Kailan ma’y hindi 
ko kayo nangakilala: magsilayo ka¬ 
yo sa akin, kayong manggagawa ng 
katampalasanan. 

24 Kaya’t *ang bawa’t dumirinig 
ng aking mga salitang ito at gina- 
ganap, ay matutulad sa isang ^taong 
matalino, na itinayo ang kaniyang 
bahay sa ibabaw ng bato : 

25 At lumagpak ang ulan, at bu- 
maha, at humihip ang mga hangin, 
at hinampas ang bahay na yaon; at 
hindi nabagsak: sapagka’t natatayo 
sa ibabaw ng bato. 


3 Deut. 13 :l-3. Jer. 28:9, 14-17. Mat. 24:4, 5. 
Mar. 13:5. 22. 2 Ped. 2:1, 3. 1 Juan 4:1. 

0 Mat. 12:88. Lu. 6:48, 44. 1 Mat. 8:10. 

2 Lu. 6 :4G ; 13:25-27. 5 Gawa 19:13. 

4 L u. 6:47-48. B Mat. 25:2. 





MATEO 8 


26 At ang bawa’t dumirinig ng 
aking mga salitang ito at hindi gi- 
naganap, ay matutulad sa isang 
taong mangmang, na itinayo ang ka- 
niyang bahay sa buhanginan: 

27 At lumagpak ang ulan, at buma- 
ha, at humihip ang mga hangin, at 
hinampas ang bahay na yaon; at 
nabagsak: at kakilakilabot ang kani- 
yang pagkabagsak. 

28 At nangyari, na nang matapos 
na ni Jesus ang mga salitang ito, 
ay nangatilihan 6 ang mga karami- 
han sa kaniyang aral: 

29 ?Sapagka’t sila’y kaniyang tinu- 
turuang tulad sa may kapamaha- 
laan, at hindi gaya ng kanilang mga 
eskriba. 

KAPITULO 8. 

1 At nang siya’y bumaba mula sa 
bundok, ay sinundan siya ng lub- 
hang maraming tao. 

2 At Snarito, lumapit sa kaniya ang 
isang ketongin, at siya’y ^sinamba, 
na nagsasabi, Panginoon, kung ibig 
mo, ay maaaring malinis mo ako. 

3 At iniunat niya ang kaniyang ka- 
may, at J siya’y hinipo, na nagsasabi, 
Ibig ko; luminis ka. At pagdaka’y 
nalinis ang kaniyang ketong. 

4 At sinabi sa kaniya ni Jesus, 
-Ingatan mong huwag sabihin ka- 
nino man; kundi humayo ka, pakita 
ka sa saserdote, at ihandog mo ang 
alay s n a ipinagutos ni Moises, na 
bilang patotoo sa kanila. 

5 At ^pagpasok niya sa Capernaum, 
ay lumapit sa kaniya ang isang sen- 
turion, na sa kaniya’y namanliik, 

6 At nagsasabi, Panginoon, ang 
aking alila ay nararatay sa bahay, 
lumpo, at lubhang nahihirapan. 

Z At sinabi niya sa kaniya, Paro- 
roon ako, at siya’y aking pagagali- 
ngin. 

8 At sumagot ang senturion at si¬ 
nabi, Panginoon, hindi ako karapat- 
dapat na ikaw ay pumasok sa ilalim 
ng aking bubungan; datapuwa’t sa- 

0 Mat. 13 :64; 22 :33. Mar. 1:22; G :2. 

Lu. 4:32. 7 Juan 7:4G. 

8 Mar. 1 :40-44. Lu. 5:12, 14. 

9 Mat. 9:18; 15:25; 18:2G. 

1 tal. 15. Mat. 20:34. 

2 Mat. 9:30; 12:16; 16:20; 17:9. 

3 Lev. 14:2. 3, 4, 10, 21, 22. 4 Lu. 7:M0. 


bibin mo lamang ang salita, at ga- 
galing ang aking alila. 

9 Sapagka’t ako rin naman ay taong 
nasa ilalim ng kapamahalaan, na 
may nasasakupan akong mga kawal: 
at sinasabi ko rito, Yumaon ka, at 
siya’y yumayaon; at sa isa, Iialika, 
at siya’y lumalapit; at sa aking ali- 
pin, Gawin mo ito, at kaniyang gi- 
nagawa. 

10 At nang marinig ito ni Jesus, ay 
nagtaka siya, at sinabi sa nagsisisu- 
nod, ^Katotohanang sinasabi ko sa 
inyo, na kahit sa Israel man, ay hin¬ 
di ako nakasumpong ng ganito kala- 
king pananampalataya. 

11 At sinabi ko sa inyo, na marami 
ang c magsisipanggaling sa silanga- 
nan at sa kalunuran, at 7magsisi- 
upong kasama ni Abraham, at ni 
Isaac, at ni Jacob, sa kaharian ng 
langit: 

12 Datapuwa’t 5 ang mga anak ng 
kaharian ay pawang itatapon sa ^ka- 
diliman sa labas: diyan na nga ang 
pagtangis at pagngangalit ng mga 
ngipin. 

13 At sinabi ni Jesus sa senturion, 
Ilumayo ka ng iyong lakad; at ayon 
sa iyong pagsampalataya, ay gayon 
ang sa iyo’y mangyari. At gumaling 
ang kaniyang alila sa oras ding yaon. 

14 At nang ^pumasok si Jesus sa 
bahay ni Pedro, ay nakita niya ang 
biyanang babae nito na nararatay da- 
hil sa lagnat. 

15 At hinipo ang kaniyang kamay, 
at inibsan siya ng lagnat; at siya’y 
nagbangon, at naglingkod sa kaniya. 

16 At nang kinahapunan, ay dinala 
nila sa kaniya ang maraming -ina- 
alihan ng demonio: at pinalayas niya 
sa isang salita ang masasamang es- 
piritu at pinagaling ang lahat ng 
mga may sakit: 

17 Upang matupad ang sinabi sa 
pamamagitan ng propeta Isaias, na 
nagsasabi, ^Siya rin ang kumuha ng 
ating mga sakit, at nagdala ng ating 
mga karamdaman. 

5 Mat. 9:2. 6 Mai. 1:11. Lu. 13:29. 

Rom. 15:9-12. Gal. 3:14. 7 Mat. 26:29. 

Lu. 22:30. 8 Mat. 13:38; 21:43. 

9 Mat. 22:13; 25:30. 1 Mar. 1:29-84. 

Lu. 4:38-40. 2 Mat. 4:24. 

3 Is. 63:4. 1 Peel. 2:24. 

17 





MATEO 9 


18 Nang rnakita nga ni Jesus ang 
lubhang maraming tao sa palibot 
niya, ay ipinagutos niyang tumawid 
sa kabilang ibayo. 

19 At lumapit ang isang eskriba, at 
*sa kaniya’y nagsabi, Guro, susunod 
ako sa iyo saan ka man pumairoon. 

20 At sinabi sa kaniya ~ni Jesus, 
May mga lungga ang mga zorra, at 
may mga pugad ang mga ibon sa 
langit; datapuwa’t ang Anak ng tao 
ay walang kahiligan ang kariiyang 
ulo, 

21 At ang isa naman sa kaniyang 
mga alagad ay nagsabi sa kaniya, 
Panginocn, tulutan mo muna akong 
makauwi at mailibing ko ang aking 
ama. 

22 Datapuwa’t sinabi sa kaniya ni 
Jesus, Sumunod ka sa akin; at pa- 
bayaan mong ilibing ng mga patay 
ang kanilang sariling mga patay. 

23 SAt pagkalulan niya sa isang 
daong, ay sinundan siya ng kaniyang 
mga alagad. 

24 At narito, bumangon ang isang 
malakas na bagyo sa dagat, na ano 
pa’t inaapawan ang daong ng mga 
alon: datapuwa’t siya’y natutulog. 

25 At nagsilapit sila sa kaniya, at 
siya’y ginising, na sinasabi, Pangi- 
noon, iligtas mo kami; kami’y ma- 
ngamamatay. 

26 At sinabi niya sa kanila, Eakit 
kayo’y nangatatakot, Oh ^kayong ka- 
kaunti ang pananampalataya? Nang 
magkagayo’y nagbangon siya, at si- 
naway ang mga hangin at ang da¬ 
gat; at humusay na totoo ang pa- 
nahon. 

27 At ang mga tao ay nangagtaka, 
na sinasabi, Anong tao ito, na ma- 
ging ang mga hangin at ang mga 
dagat ay nagsisitalima sa kaniya? 

28 At nang siya’y makarating sa 
kabilang ibayo sa lupain ng mga Ga- 
dareno, ay sinalubong siya ng dala- 
wang inaalihan ng mga demonio na 
nagsisilabas sa mga libingan, na to- 
tcong mababangis, na ano pa’t sino- 
ma’y walang makapagdaan sa daang 
yaon. 

29 At narito, sila’y nagsisigaw, na 


4 Lu. 9:67-60. 

6 Mar. 4 :36-5:17. Lu. 8:22-87. 
0 Mat. 6:30. 


nangagsasabi, Anong aming ipakiki- 
alam sa iyo, ikaw na 7Anak ng Dios? 
naparito ka baga upang kami’y iyong 
pahirapan bago dumating ang kapa- 
nahunan? 

30 Sa malayo 3a kanila ay may 
isang kawan ng maraming baboy na 
nagsisipanginain. 

31 At namanhik sa kaniya ang mga 
demonio, na nangagsasabi, Kung ka¬ 
mi’y palalayasin mo, ay paparoonin 
mo kami sa kawan ng mga baboy. 

32 At sinabi niya sa kanila, Mag- 
siparoon kayo. At sila’y nagsilabas, 
at nagsipasok sa mga baboy: at na¬ 
rito, ang boong kawan ng mga ba¬ 
boy ay nangapadaluhong' sa bangin 
hang gang sa dagat, at nangamatay 
sa tubig. 

33 At nagsitakas ang mga taga- 
pagalaga ng mga yaon, at nagsitu- 
ngo sa bayan, at sinabi ang lanat ng 
mga nangyari, at ang kinahinatnan 
ng mga inalihan ng mga demonio. 

34 At narito, lumabas ang boong 
bayan upang sumalubong kay Jesus: 
at pagkakita nila sa kaniya, ay pi- 
namanhikan Ssiyang umalis sa kani¬ 
lang mga hangganan. 

KAPITULO 9. 

1 $At lumulan siya sa isang daong, 
at tumawid, *at dumating sa kani¬ 
yang sariling bayan. 

2 At narito, dinala nila "sa kaniya 
ang isang lumpo, na nakahiga sa 
isang higaan: at Snang makita ni 
Jesus ang kanilang pananampala¬ 
taya, ay sinabi sa lumpo, Anak, lak- 
san mo ang iyong loob; ang iyong 
mga kasalanan ay ipinatatawad na. 

3 At narito, ang ilan sa mga es¬ 
kriba ay nangagsabi sa kanilang sa- 
riii, Ang taong ito’y namumusong. 

4 At 4 pagkaunav/a ni Jesus ng ka¬ 
nilang mga kaisipan, ay sinabi, Ba- 
kit nangagiisip kayo ng masama sa 
inyong mga puso? 

5 Sapagka’t aim baga ang lalong 
magaang sabihin, Ipinatatawad na 


7 Mat. 14:33. 

8 Lu. 6:8. Gawa 16:39. 9 Mar. 6:21. 

Lu. 8:40. 1 Mat. 4:13. 

2 Mar. 2:3-12. Lu. 5:18-26. 

S tal. 22, 28, 29. Mat. 15:28. Mar. 10:62. 
Lu. 7:9, 60. 4 Mat. 12:26; 22:18. 

Juan 2 :24. 26 ; 1C :19. 


18 






MATEO 9 


ang iyong mga kasalanan; 6 sabihin, 
Magtindig ka, at lumakad ka? 

6 Datapuwa’t upang maalaman nin- 
yo na ang Anak ng tao’y may ka- 
pamahalaan sa lupa na magpatawad 
ng mga kasalanan (sinabi nga niya 
sa lumpo), Magtindig ka, buhatin mo 
ang iyong higaan, at umuwi ka sa 
iyong bahay. 

7 At nagtindig siya, at umuwi sa 
kaniyang bahay. 

8 Datapuwa’t nang maldta ito ng 
karamihan, ay nangatakot sila, at 
kanilang niluwalhati ang Dios, na 
nagbigay ng gayong kapamahalaan 
sa mga tao. 

9 * 4 5 At pagdaraan doon ni Jesus, ay 

nakita niya ang isang tao, na kung 
tawagi’y Mateo, na nakaupo sa pa- 
ningilan ng buv;is: at sinabi niya sa 
kaniya, Sumunod ka sa akin. At 
siya’y nagtindig, at sumunod sa ka¬ 
niya. ^ 

JO At nangyari, na nang nakaupo 
siya sa pagkain sa bahay, narito, ang 
^maraming maniningil ng buwis at 
mga makasalanan ay nagsirating at 
nagsiupong kasalo ni Jesus at ng ka¬ 
niyang mga alagad. 

11 At nang makita ito ng mga Fari- 
seo, ay sinabi nila sa kaniyang mga 
alagad, Bakit sumasalo ang inyong 
Guro sa mga ^maniningil ng buwis 
at mga makasalanan? 

12 Datapuwa’t nang ito’y marinig 
niya, ay kaniyang sinabi, Ang mga 
walang sakit ay hindi nangangaila- 
ngan ng manggagamot, kundi ang 
mga may sakit. 

13 Datapuwa’t magsihayd kayo at 
inyong pagaralan kung ano ang ka- 
hulugan nito, «Habag ang ibig ko, at 
hindi hain: sapagka’t hindi ako na- 
parito upang tumawag ng ruga ma- 
tuwid, kundi ng mga makasalanan. 

14 sNang magkagayo’y nagsilapit 
sa kaniya ang mga alagad ni Juan, 
na nangagsabi, Bakit kami at ang 
mga Fariseo *ay nangagaayunong 
.madalas, datapuwa’t hindi nangag- 
aayuno ang mga alagad mo? 

IB At sinabi sa kanila ni Jesds, 


^Mangyayari bagang mangagluksa 
ang mga abay sa kasalan, samanta- 
lang ang kasintahang lalake ay ka- 
sama nila? datapuwa’t darating ang 
mga araw, na ang kasintahang la- 
lake ay aalisin sa kanila, at kung 
magkagayo’y mangagaayuno sila. 

16 At sinoma’y hindi nagtatagpi ng 
bagong kayo sa damit na luma; sa- 
pagka’t ang tagpi ay bumabatak sa 
damit, at lalong lumalala ang punit. 

17 Hindi rin nagsisilid ng bagong 
alak sa mga balat na luma: sa ibang 
paraan ay nangagpuputok 5 ang mga 
balat, at nangabububo ang alak, at 
nangasisira ang mga balat: kundi 
isinisilid ang bagong alak sa mga ba¬ 
gong balat, at kapuwa nagsisitagal. 

18 Samantalang sinasalita niya ang 
mga bagay na ito *sa # kanila, narito, 
dumating ang isang pinuno, at siya’y 
^sinamba, na nagsasabi, Kamamatay 
pa lamang ng aking anak na babae: 
datapuwa’t halina at ipatong mo ang 
iyong kamay sa kaniya, at siya’y 
mabubuhay. 

19 At si Jesus ay nagtindig, at su- 
mama sa kaniya, pali ng kaniyang 
mga alagad. 

20 At narito, isang babaing $ina- 
agasang may labingdalawang taon 
na, ay lumapit sa kaniyang likuran, 
at hinipo ang Vlaylayan ng kaniyang 
damit: 

21 Sapagka’fc sinabi niya sa kani¬ 
yang kalooban, Kung mahipo ko man 
lamang ang kaniyang damit, ay ga- 
galing ako. 

22 Datapuwa’t paglingon ni Jesus 
at pagkakita sa kaniya, ay sinabi, 
Anak, laksan mo ang iyong loob; pi- 
nagaling ka ng $iyong pananampa- 
lataya. At gumaling ang babae mula 
sa oras na yaon. 

23 At $nang pumasok si Jesus sa ba¬ 
hay ng pinuno, at makita ang mga 
tumutugtog ng mga plauta, at ang 
mga taong nangagkakagulo, 

24 Ay sinabi niya, Magparaan ka¬ 
yo: sapagka’t hindi patay ang dala- 


6 Hanggcng tal. 13. 

Mar. 2:14.17. Lu. 5:27-32. 6 Lu. 15:1. 

7 Mat. 11:19. Lu. 15:2. 8 Os. 6:6. 

9 Mar. 2:18-22. Lu. 6:33-38. 1 Lu. 18:12. 


2 Juan 3:29. i Jos. 9:4. Awit 119:83. 

4 Hanggang fcil. 26. Mar. 6 :22-43. Lu. 8:41-56. 

5 Mat. 8:2. 6 Lev. 15:25. 

7 Mat. 14 :36; 28:6. 8 taL 2. 

9 2 Cron. 35:25. 


19 






MATEO 10 


ga, kundi *natutulog. At tinawa- 
nan nila siya na nililibak. 

25 Datapuwa’t nang mapalabas na 
ang mga tao, ay pumaeok siya, at ti- 
nangnan niya siya sa kamay; at nag*- 
bangon ang dalaga. 

26 At kumalat ang pagkabantog na 
ito sa boong lupang yaon. 

27 At pagkaraan doon ni Jesus ay 
sinundan siya ng dalawang lalaking 
bulag, na nangagsisisigaw, at na- 
ngagsasabi, ^Mahabag ka sa amin, 
ikaw na Anak ni David. 

28 At nang pumasok siya sa bahay, 
ay nagsilapit sa kaniya ang mga la- 
lalaking bulag: at sinabi sa kanila 
ni Jesus, Nagsisisampalataya baga 
kayo na magagawa ko ito? Sinabi 
nila sa kaniya, Oo, Panginoon. 

29 Nang magkagayo’y ^kaniyang 
hinipo ang mga mata nila, na sina- 
sabi, ^Alinsunod sa inyong pananam- 
palataya ay siyang mangyari sa 
inyo. 

30 At nangadilat ang kanilang mga 
mata. 5 At mahigpit na ipinagbilin 
ni Jesus sa kanila, na sinasabi, 
^Ingatan ninyong sinoma’y huwag 
makaalam nito. 

31 Datapuwa’t sila’y nagsialis, at 
^kanilang inilathala ang kaniyang 
kabantugan sa boong lupang yaon. 

32 At samantalang sila’y nagsisi- 
alis, ^narito, sa kaniya’y dinala ang 
isang lalaking pipi na ^inaalihan ng 
demonio. 

33 At nang mapalabas ang demo¬ 
nio, ay nagsalita ang lalaking pipi: 
at nangagtaka ang mga karamihan, 
na nangagsasabi, Kailan ma’y hindi 
nakita sa Israel ang ganito. 

34 Datapuwa’t sinabi ng mga Fari- 
seo, *sa pamamagitan ng prinsipe ng 
mga demonio ay nagpapalabas siya 
ng mga demonio. 

35 At nililibot ni Jesus ang lahat 
ng mga bayan at mga nayon, na nag- 
tuturo sa mga sinagoga nila, *at ipi- 
nangangaral ang evangelio ng kaha- 
rian, at pinagagaling ang sarisaring 
sakit at ang sarisaring karamdaman. 


1 Juan 11:11. 

2 Mat. 15:22. S Mat. 20:34. 4 tal. 2. 

5 Mar. 1:48. 6 Mat. 8:4. 7 Mar. 7:36. 

S Lu. 11:14, 15. 9 Mat. 4:24. 

/ Mar. 3:22. 2 Mat. 4:23. 

20 


36 Datapuwa’t Hang makita niya 
ang mga karamihan, ay Snahabag 
siya sa kanila, sapagka’t pawang na- 
ngahahapis at nangangalat, na ^gaya 
ng mga tupa na walang pastor. 

37 Nang magkagayo’y sinabi niya 
sa kaniyang mga alagad, ^Katotcha- 
na’y ang aanihin ay marami, data¬ 
puwa’t kakaunti ang mga mangga- 
gawa. 

38 Idalangin nga ninyo sa Pangi¬ 
noon ng aanihin, na magpadala siya 
ng mga manggagawa sa kaniyang 
aanihin. 

KAPITULO 10. 

1 At Gpinalapit niya sa kaniya ang 
kaniyang labingdalawang alagad, at 
binigyan niya sila ng kapamahalaan 
laban sa mga karumaldumal na es- 
piritu, upang mapalabas nila, at 
upang kanilang mapagaling ang la- 
hat ng sarisaring sakit at ang lahat 
ng sarisaring karamdaman. 

2 7 Ang mga pangalan nga ng* la¬ 
bingdalawang apostol ay ito: Ang 
una’y si Simon, * 5 6 7 8 na tinatawag na 
Pedro, at si Andres na kaniyang ka- 
patid; si ^Santiago na anak ni Zebe- 
deo, at ang kaniyang kapatid na si 
Juan; 

3 Si Felipe, at si Bartolome; si To¬ 
mas, at si i Mateo na maniningil ng 
buwis; si Santiago na anak ni Alfeo, 
at si Tadeo; 

4 Si Simon na Cananeo, -at si Ju¬ 
das siscariote, na siya ring sa ka¬ 
niya’y nagkanulo. 

5 Ang labingdalawang ito’y sinugo 
ni Jesus, at sila’y pinagbilinan, na 
sinasabi, Huwag kayong magsitungo 
4 sa alin mang daan ng mga Gentil, 
at huwag kayong magsipasok sa alin 
mang bayan ng mga 5 taga Samaria: 

6 Kundi bagkus G magsiparoon kayo 
sa mga tupang nangawaglit sa ba¬ 
hay ni Israel. 

7 At samantalang kayo’y nangag- 
lalakad, ay magsipangaral kayo, na 

3 Mar. 6 :34. 

4 Is. 53:6. B Lu. 10:2. Juan 4:35. 

6 Mar. 3:13, 15; 6:7. Lu. 6:13; 9 :1. 

7 Mar. 3:16-19. Lu. 6:14-16. Gawa 1:13. 

8 Mat. 16:18. Juan 1:42. -S Mat. 4:21. 

1 Mat. 9:9. 2 Lu. 6:15. Gawa 1:13. 

3 Mat. 26:14, 47. 4 Mat. 4:15. 

5 2 Har. 17:24. Ezra 4 ;10. 6 Mat. 15:24. 






MATEO 

mangagsabi, 7 Ang kaharian ng la- 
ngit ay malapit na. 

8 Mangagpagaling kayo lig mga 
may sakit, mangagpabangon kayo ng 
mga patay, mangaglinis kayo ng 
mga ketong, mangagpalabas kayo ng 
mga demonio: tinanggap ninyong 
walang bayad, ay ibigay ninyong 
walang bayad. 

9 sHuwag kayong mangagbaon ng 
ginto, kaliit pilak, kahit tanso sa in- 
yong mga supot: 

10 Kahit-^supot ng pagkairt sa pag- 
lalakad, kahit dalawang tunika, ka¬ 
liit mga x>angyapak, 6 tungkod: J sa- 
pagka’t ang manggagawa ay kara- 
pat-dapat sa kaniyang pagkain. 

11 At sa alin mang bayan 6 nayon 
na inyong pasukin, siyasatin ninyo 
kung sino roon ang karapatdapat; 
at magsitahan kayo xoon hanggang 
sa kayo’y magsialis. 

12 At pagpasolc ninyo sa bahay, -ay 
batiin ninyo ito. 

13 At kung karapatdapat ang ba¬ 
hay, ay dumoon ang inyong kapaya- 
paan: datapuwa’t kung hindi kara¬ 
patdapat, ay inabalik sa inyo ang 
kapayapaan ninyo. 

14 At sinomang hindi tumanggap 
sa inyo, ni duminig sa inyong mga 
pananalita, pagalis ninyo sa bahay o 
bayang yaon, ay sipagpag ninyo ang 
alabok ng inyong mga paa. 

15 Katotohanang sinasabi ko sa in¬ 
yo, ^Higit na mapagpapaumanhinan 
ang lupa ng Sodoma at ng Gomorra 
sa araw ng paghuhukom, kay sa ba¬ 
yang yaon. 

16 Narito, sinusugo ko kayong gaya 
ng mga tupa sa gitna ng mga lobo: 
Smangagpakatalino nga kayong ga¬ 
ya ng mga alias at mangagpakatim- 
timang gaya ng mga kalapati. 

17 Datapuwa’t mangagpakaingat 
kayo sa mga tao: sapagka’t kayo’y 
ibibigay nila sa mga tfSanedrin at 
kayo’y hahampasin Tsa kanilang mga 
sinagoga; 

18 Oo at skayo’y dadalhin sa harap 


.10 

ng mga gobernador at mga hari da- 
hil sa akin, sa pagpapatotoo sa ka- 
nila at sa mga Gentil. 

19 Datapuwa’t pagka kayo’y ibini- 
gay nila, *>huwag ninyong ikabalisa 
kun& paano 6 kung ano ang inyong 
sasabihin: Jsapagka’t sa oras na ya¬ 
on ay ipagkakaloob sa inyo ang in¬ 
yong sasabihin. 

20 Sapagka’t -hindi kayo ang ma- 
ngagsasalita, kundi ang Espiritu ng 
inyong Ama ang sa inyo’y magsasa- 
lita. 

21 At ibibigay s n g kapatid ang ka- 
patid sa kamatayan, at ng ama ang 
kaniyang anak: at mangaghihimag- 
sik ang mga anak laban sa kanilang 
mga magulang, at sila’y ipapapatay. 

22 4At kayo’y kapopootan ngjahat 
ng mga tao dahil sa aking pangalan: 
datapuwa’t ang magtitiis. hanggang 
sa wakas, ay siyang maliligtas. 

23 Datapuwa’t Spagka kayo’y pi- 
nagusig nila sa isang bayang ito, ay 
magsitakas kayo tungo sa kasunod 
na bayan : sapagka’t sa katotohanang 
sinasabi ko sa inyo, Hindi ninyo ma- 
tatapos libutin ang mga bayan ng 
Israel, ^hanggang sa pumarito ang 
Anak ng tao. 

24 7Hindi mataas ang alagad sa 
kaniyang guro, ni hindi rin mataas 
ang alila sa kaniyang panginoop. 

25 Sukat na sa alagad ang maging 
katulad ng kaniyang guro, at sa alila 
ang maging katulad ng kaniyang pa- 
nginoon. Kung pinanganlan nilang 
Beelzebub 5 ang panginoon ng sang- 
bahayan,- gaano pa kaya ang mga 
kasangbahay niya! 

26 Huwag nga ninyo silang kataku- 
tan: ^sapagka’t t walang bagay na 
natatakpan, na hindi mahahayag; at 
natatago na hindi malalaman. 

27 Ang sinasabi ko sa inyo sa ka- 

diliman, ay sabihin ninyo sa kaliwa- 
nagan; at ang narinig ninyo sa bu- 
long, ay inyong ipagsigawan sa mga 
bubungan. _ 


7 Mat. 8:2. 8 Hanggang tat 15. 

Mar. 6:8-11. Lu. 9 :3-6 ; 10 :4-12. 

0 1 Sam. 17 :40. 1 1 Cor. 9 :7-14. 1 Tim. 6:18. 
2 1 Sam. 26:6. 3 Gawa 18:51. 

4 Mat. 11:22. 24. 5 Gen. 8:1. 6 Mat. 6:22. 

7 Gawa 22:19; 26:11. 8 Gawa 12:1; 24:10. 


9 Mar. 13:9, 11-13. Lu. 21:12-17. 

1 Ex. 4:12. t Gawa 4:8. 2 Tim. 4:17. 
S Lu. 21:16. 4 Mat. 24:9, 13. 

5 Mat. 2 :13 ; 12 :14. Gawa 8 :1. 

6 Mat. 16:28. 7 Juan 13:16: 15 i20. 

S Mar. 8:22. 9 Hanggang tat 33. 

Lu. 12:2-9. 

21 







MATEO 11 


28 At huwag kayong niangatakot sa 
mga nagsisipatay ng katawan, data- 
puwa’t hindi nangakakapatay sa ka- 
luluwa: kundi bagkus ang katakutan 
ninyo'y yaong makapupuksa : j, ka- 
luluwa at sa katawan sa ^impi^rno. 

29 Hindi baga ipinagbibili ng isang 
beles ang dalawang maya? at kahit 
isa sa kanila’y hindi mahuhulog sa 
lupa kung hindi pahintulot ng in- 
yong Ama: 

30 Datapuwa’t maging ang mga bu- 
hok ng inyong uio ay pawang bilang 
n a la hat. 

31 Hu wag nga kayong niangatakot: 
kayo’y lalong mahalaga kay sa ma- 
rammg maya. 

32 Kaya’t ang bawa’t kumikilala -sa 
akin sa harap ng mga tao, ay kiki- 
lalamn ko naman ^siya sa harap ng 
aking Ama na nasa langit. 

33 Datapuwa’t ^sinomang sa aki’y 
magkaila sa harap ng mga tao, ay 
ikakaila ko naman siya sa harap ng 
aking Ama na nasa langit. 

34 Huwag ninyong ^isiping* ako’y 
naparito upang magdala ng kapaya- 
paan sa lupa: hindi ako naparito 
upang magdala ng kapayapaan, kun¬ 
di tabak. 

35 Sapagka’t ako’y naparito upang 
papagalitin ang lalake <daban sa Ka- 
niyang ama, at ang anak na babae 
laban sa kaniyang ina, at ang manu- 
gang na babae laban sa kaniyang 
biyanang babae: 

36 At ang magigmg kaaway ng tao 
ay ang kaniya ring sariling kasang- 
bahay. 

37 Ang ?umiibig sa ama 6 sa ina ng 
higit kay sa akin ay hindi karapat- 
dapat sa akin; at ang umiibig sa 
anak na lalake 6 anak na babae ng 
higit kay sa akin ay hindi karapat- 
dapat sa akin. 

3S At Sang hindi nagpapasan ng 
kaniyang krus at sumusunod sa akin, 
ay hindi karapatdapat sa akin. 

39 Ang nakasusumpong ng kani- 
yang buhay ay g mawawalan nito; at 


ang mawalan ng buhay dahil sa akin 
ay makasusumpong niyaon. 

40 Ang tumatanggap sa inyo ay 
* ako ang tinatanggap, at ang tuma¬ 
tanggap sa akin ay tinatanggap ang 
nagsugo sa akin. 

41 Ang tumatanggap sa isang pro- 
peta dahil sa pangalan ng propeta 
ay tatanggap ng ganti ng isang pro¬ 
peta: at ang tumatanggap sa isang 
taong matuwid dahil sa pangalan ng 
isang taong matuwid ay tatanggap 
ng ganti ng isang taong matuwid. 

42 At -sinomang magpainom sa isa 
sa maliliit na ito ng kahit isang sa¬ 
rong tubig na malamig, dahil sa pa- 
ngalang alagad, katotohanang sina- 
sabi ko sa inyo na hindi mawawala 
ang ganti sa kaniya. 

KAPITULO 11. 

1 At nangyari, na nang matapos 
nang masabi ni Jesus ang kaniyang 
mga utos sa kaniyang labingdala- 
wang alagad, ay umalis siya roon 
upang magturo at mangaral sa mga 
bayan nila. 

2 Wang marinig nga ni Juan ^sa 
bilangguan ang mga gawa ni Cristo, 
ay nagpasugo siya sa pamamagitan 
ng kaniyang mga alagad, 

3 At sinabi sa kaniya, Ikaw baga 
syaong paririto, 6 hihintayin namin 
ang iba? 

4 At sumagot si Jesus at sa kani- 

m’y sinabi, Magsiparoon kayo at sa- 
bihin ninyo kay Juan ang mga bagay 
na inyong nangaririnig at nangaki- 
kita: , C_,., 

5 Ang mga_ bulag ay nangakaka- 
kita, $ang mga pilay ay nangakala- 
lakad, ang mga ketongin ay nangali- 
linis, at ang mga bingi ay nangaka- 
ririnig, at ang mga patay ay ibina- 
bangon, at "sa mga dukha ay ipina-' 
ngangaral ang mabubuting balita. 1 

6 At mapalad ang sinomang hindi 
s makasumpong ng anomang katiti- 
suran sa akin. 

7 At samantalang ang mga ito’y 
nagsisiyaon .ng kanilang lakad, ay 


J Mat 6:22. 2 Rom. 10:9, 10. 

S Apoc. 3:5. 4 2 Tim. 2:12. 5 tal. 35. 

Lu. 12:51-53. 6 Mi. 7:6. 7 Lu. 14:26 

8 Mat. 16:24. 9 Mat 16:25. Mar. 8:35. 
Lu. 9:24; 17:33. Juan 12:25. 

22 


1 Juan 13:2C. 2 Mat. 25:40. Gawa 6:10. 
S Hanggamr tal. 19. Lu. 7:18-35. 

4 Mat. 14:3. 5 Mat. 3:11. Juan 6:14. 

C> Is. 35:5, 6. 7 Is. 61:1. 8 Is. 8:14. 16. 

Mat 13:57: 26:31. 










MATEO 11 


nagpasimula si Jesus na raagsalita 
sa mga karamihan tungkol kay Juan, 
Ano ang nilabas ninyo upang mas- 
dan Ssa ilang? Jisang tambo na inu- 
uga ng hangin? 

8 Datapuwa’t ano ang nilabas ninyo 
upang makita? isang taong nara- 
ramtan ng mga damit na maseselan? 
Narito, ang mga nagsisipanamit ng 
maseselan ay nangasa mga bahay ng 
mga hari. 

9 Datapuwa’t ano ang nilabas nin¬ 
yo? upang makita ang isang prope- 
ta? Oo, sinasabi ko sa inyo, *at lalo 
pang higit kay sa isang propeta. 

10 I to yaong tungkol sa kaniya’y 
nasusulat, 

^Narito, sinusugo ko ang aking 
sugo sa unahan ng iyong 
mukha, 

Na maghahanda ng iyong daan 
sa unahan mo. 

11 Katotohanang sinasabi ko sa in¬ 
yo, Sa gitna ng mga ipinanganganak 
ng mga babae ay walang lumitaw na 
isang dakila kay sa kay Juan Bau¬ 
tista: gayon man ang lalong maliit 
sa kaharian ng langit ay lalong da¬ 
kila kay sa kaniya. 

12 At mula sa ^mga araw ni Juan 
Bautista hangga ngayon, ang kaha¬ 
rian ng langit ay nagbabata ngka- 
rahasan, at kinukuha nang sapilitan 
ng mga taong mararahas. 

13 Sapagka’t ang lahat ng mga 
propeta at ang kautusan hanggang 
kay Juan ay nagsipanghula. 

14 At kung ibig ninyong tanggapin, 
ay ^siya’y si Elias na paririto. 

15 Ang may mga pakinig upang 
ipakinig, ay c makinig. 

16 Datapuwa’fc sa ano ko itutulad 
ang lahing ito? Tulad sa mga. ba- 
tang nangakaupo sa mga pamilihan, 
na sinisigawan ang kanilang mga ka- 
sama. 

17 At sinasabi, ‘Tinutugtugan na- 
min kayo ng plauta, at hindi kayo 
nagsisisayaw; nagsipanambitan ka- 
mi, at hindi kayo nangahapis. 

18 Sapagka’t naparito si Juan na 


O Mat. 3:1. 1 Ef. 4:14. 

2 Mat. 14 :G ; 21:26. 3 Mai. 3:1. /, Lu. 10:1G. 
5 Mai. 4:5. Mat. 17:10-13. Lu 1:17. 

Juar. 1:21. $ Mat. 13:9, 43. 


?hindi kumakain 6 umiinom Sman, at 
sinasabi nila, Siya’y mayroong dem- 
monio. 

19 Naparito ang Anak ng tao 11 a 
kumakain at umiinom, at sinasabi 
nila, Narito, ang isang matakaw na 
tao at isang manginginom ng alak, 
isang ^kaibigan ng mga maniningil 
ng buwis at ng mga makasalanan! 

^At ang karunungan ay inaaring- 
ganap ng kaniyang mga gawa. 

20 Nang magkagayo'y -kaniyang 
pinasimulang sumbatan ang mga ba- 
yan na pinaggagawan niya ng lalong 
marami sa kaniyang mga gawang 
makapangyarihan, sapagka/fc hindi 
sila nangagsisi. 

21 Sa aba mo, Corazm! sa aba mo, 
sBethsaida! sapagka’t kung sa *Tiio 
at sa Sidon Sana ginawa ang mga 
gawang makapangyarihan na gina- 
wa sa inyo, malaon na dising na¬ 
ngagsisi na may mga damit 11 a rna- 
gaspang at abo. 

22 Nguni’t sinasabi ko sa inyo na 
higit na mapagpapaumanhinan 5 ang 
Tiro at Sidon sa araw ng paghuhu- 
kom, kay sa inyo. 

23 At ikaw, Capernaum, ^magpapa- 
kataas ka baga hanggang sa langit? 
ibababa ka hanggang sa Hades: sa- 
pagka’fc kung sa Sodoma Sana gina- 
wa ang mga makapangyarihang ga¬ 
wang sa iyo’y ginawa, ay nanatili 
sana siya hanggang sa araw na ito. 

24 Datapuwa’t sinasabi ko sa inyo 
na higit na mapagpapaumanhinan 
ang lupa ng Sodoma sa araw ng 
paghuhukom, kay sa iyo. 

25 Nang panahong yaon ay 7suma- 
got si Jesus at sinabi, Ako’y nagpa- 
pasalamat sa iyo, Oh Ama, Pangi- 
noon ng langit at ng lupa, na iyong 
inilihim ang mga bagay na ito s sa 
mga pantas at matatalino, at ^ipina- 
hayag mo sa mga sanggol: 

26 Oo nga, Ama, sapagka’t gayon 
ang nakalugod sa iyong paningin. 

27 *Ang lahat ng mga bagay ay 
ibinigay sa akin ng aking Ama: at 


7 Mat. 3 :4. 

8 Lu. 1:15. 9 Mat. 9:10. 1 Lu. 7:35. 

2 Lu. 10:13-15. S Juan 1:44; 12:21. 

4 Mat. 15:21. 5 Mat. 10:15. G Is. 14:13 
7 Lu. 10 :21, 22. 5 1 Cor. 1:19, 27 ; 2 :8. 

9 Mat. 16:17; 21:16. 1 Mat. 28:18. 

23 





^ MAT 

Sinoma’y hindi nakakakilala sa Anak 
kundi ang Ama; at sinoma’y hindi 
nakakakilala sa Ama, ~kundi ang 
Anak, at yaong ibiging pagpahaya- 
gan ng Anak. 

23 Magsiparito sa akin, kayong la- 
hat na nangapapagal at nangabibi- 
gatang lubha, at kayo’y aking pa- 
pagpapahingahin. 

20 Pasanin ninyo ang aking pama- 
tok, at magaral kayo sa akin; sa- 
pagka’t ako’y maamo at mapagpa- 
kumbabang puso: ^at masusumpu- 
ngan ninyo ang kapahingahan ng 
inyong mga kaluluwa. 

30 Sapagka’t ^malambot ang aking 
pamatok, at magaan ang aking pa- 
san. 

KAPITULO 12 

1 Nang panahong yaon ay Snag- 
lalakad si Jesus nang araw ng sab¬ 
bath sa mga bukiran ng trigo; at 
nangagutom ang kaniyang mga ala- 
gad at Gnangagpasimulang magsikitil 
ng mga uhay at magsikain. 

2^ Datapuwa’t pagkakita nito ng 
mga Fariseo, ay sinabi nila sa kani- 
ya, Tingnan mo, ginagawa ng mga 
alagad mo 7ang hindi matuwid na 
gawin sa sabbath. 

3 Datapuwa’t sinabi niya sa kanila, 
Hindi baga ninyo nabasa 5 ang gina- 
wa. ni David nang siya’y nagutom, at 
ang mga kasamahan niya; 

, 4 Kung paanong siya’y pumasok sa 
oahay ng Dios, at kumain siya ng 
mga ^tinapay na handog, na hindi 
matuwid na kanin niya, ni ng* mga 
kasamahan niya, *kundi ng mga sa- 
serdote lamang? 

5 6 hindi baga ninyo nabasa 2 S a 
kautusaji, kung papaanong sa mga 
araw ng sabbath ay niwawalang ga- 
lang ng mga saserdote sa templo ang 
sabbath, at hindi nangagkakasala? 

G Datapuwa’t sinasabi ko sa inyo, 
na dito ay may isang lalong dakila 
kay sa templo. 

7 Datapuwa’t kung nalalaman nin- 

2 Juan 1:18; 6:46. 5 Jer. 6:16. 

4 1 Juan 6:3. 5 Hanpr^anc: tal. 8. 

IVIar. 2:23-28. Lu. 6:1-5. 6 Dcut. 23:25. 

7 Ex. 20:10. 8 1 Sam. 21:6. 9 Ex. 25 :30. 

Lev. 24:5-8. 1 Lev. 24:9. 2 Big. 28:9, 10. 

24 


:o 12 

yo kung ano ang kahulugan nito, 
5 Habag ang ibig ko, at hindi hain, 
ay hindi sana ninyo hinatulan ang 
mga walang kasalanan. 

8 Sapagka’t ang Anak n^ tao ay 
panginoon jng sabbath. 

9 At siya’y umalis doon at ^puma- 
sok sa sinagoga nila: 

10 At narito, may isang tao na tuyo 
ang isang kamay. At sa kaniya’y 
itinanong nila, na sinasabi, 5Ma¬ 
tuwid bagang magpagaling sa araw 
ng sabbath? upang siya’y kanilang 
maisumbong. 

11 At sinabi niya sa kanila, Sino 
kaya sa inyo, na kung mayroong 
isang tupa, na kung mahulog ito sa 
isang hukay sa araw ng sabbath, ay 
hindi baga niya aabutin, at haha- 
nguin? 

12 Gaano pa nga ang isang tao na 
may halaga kay sa isang tupa! Ka- 
ya’t matuwid na gumawa ng mabuti 
sa araw ng sabbath. 

13 Nang magkagayo’y sinabi niya 
sa lalake, Iunat mo ang iyong ka¬ 
may. At iniunat niya; at napauling 
walang sakit, na gaya ng isa. 

14 Datapuwa’t nagsialis ang mga 
Fariseo, at nangagpulong laban sa 
kaniya, kung papaanong siya’y mai- 
papupuksa nila. 

15 At pagkahalata nito ni Jesus 
ay lumayo room ^at siya’y sinun- 
dan ng marami; at kaniyang pina- 
galing silang lahat, 

16 At ipinagbilin niya ?sa kanila, 
na siya’y huwag nilang ihayag: 

17 Upang matupad ang sinabi sa 
pamamagitan ng propeta Isaias, na 
nagsasabi, 

18 Narito, ang lingkod ko $na aking 

hinirang; 

At minamahal ko ^na kinalulug- 
dan ng aking kaluluwa: 
Isasakaniya ko ang aking Es- 
piritu, 

At ihahayag niya ang paghuhu- 
kom sa mga Gentil. 

19 Hindi siya makikipagtalo, ni si- 

sigaw; 


3 Os. 6:6. Mat. 9:13. J> Hanpgang tal. 14. 
Mar. 3:1-6. Lu. 6:6-11. 5 Lu. 13:14; 14:3. 
Juan 9:16. 0 Mat. 10:23. 

7 Mar. 1:25; 3:12; 8:30. 8 Is. 42:1-3. 

9 Mat. 3:17. 





MATEO 12 


Ni maririnig man ng sinoman 
ang kaniyang tinig sa mga 
lansangan. 

20 Hindi niya babaliin ang tarn- 

bong gapok, 

At hindi papatayin ang timsim 
na umuusok, 

Hanggang sa papagtagumpayin 
ang paghuhukom. 

21 At aasa sa kaniyang pangalan 

ang mga Gentil. 

22 Nang magkagayo’y dinala sa ka- 
niya ang -*isang inaalihan ng demo- 
nio, bulag at pipi: at kaniyang pina- 
galing, ano pa’t ang pipi ay nagsa- 
lita at nakakita. 

23 At ang boong karamihan ay na- 
ngagtaka, at nangagsabi, Ito kaya 
ang -Analt ni David? 

24 Datapuwa’t nang marinig ito ng 
mga Fariseo, ay kanilang sinabi, 
Ang taong ito’y ^hindi nagpapalabas 
ng mga demonio, kundi sa pamama- 
gitan ni Beelzebub na prinsipe ng 
mga demonio. 

25 At ^pagkaalam niya ng mga ini- 
isip nila, ay sinabi niya sa kanila, 
GAng bawa’t kahariang nagkakaba- 
habahagi laban sa kaniyang sarili 
ay mawawasak; ang bawa’t bayan 
6 bahay na nagkakabahabahagi la- 
ban sa kaniyang sarili ay hindi ma- 
nanatili. 

26 At kung pinalalabas ni Satanas 
si Satanas, siya nababahagi laban 
sa kaniyang sarili; papaano ngang 
mananatili ang kaniyang kaharian? 

27 At kung sa pamamagitan nj 
Beelzebub ay nagpapalabas jiko ng 
mga demonio, ang inyong mga anak 
sa kaninong pamamagitan sila’y pi¬ 
nalalabas? kaya nga sila ang inyong 
magiging mga hukom. 

28 Nguni’t kung sa pamamagitan 
ng Espiritu ng Dios nagpapalabas 
ako ng mga demonio, ay dumating 
nga sa inyo ang kaharian ng Dios. 

29 6 papaano bagang makapapasok 
ang sinoman sa bahay ng malakas, 
at samsamin ang kaniyang mga pag- 
aari, kung hindi muna gapusin ang 
malakas? at ^kung magkagayo’y ma- 


sasamsaman niya ang kaniyang ba¬ 
hay. 

30 7 Ang hindi sumasa akin ay la¬ 
ban sa akin; at ang hindi nagiimpok 
na kasama ko ay nagsasambulat. 

31 Kaya’t sinasabi ko sa inyo, s Ang 
bawa’t kasalanan at kapusungan ay 
ipatatawad sa mga tao; datapuwa’t 
ang kapusungang laban sa Espiritu 
ay hindi ipatatawad. 

32 At ang sinomang magsalita ng 
isang salitang °laban sa Anak ng 
tao, ay ipatatawad sa kaniya; data- 
puwa’t ang sinomang magsalita la¬ 
ban sa Espiritu Santo, ay hindi ipa¬ 
tatawad sa kaniya, kahit sa sangli- 
butang ito, 6 maging sa darating. 

33 * 5 pabutihin ninyo ang punong 
kahoy, at mabuti ang bunga niyaon; 

6 pasamain ninyo ang^punong kahoy, 
at masama ang bunga niyaon: sa- 
pagka’t ang punong kahoy ay naki- 
kilala sa pamamagitan ng kaniyang 
bunga. 

34 Kayong slahi ng mga ulupong, 
papaano kayo na_masasama, ay ma- 
kapagsasalita ng mabubuting ba- 
gay? Ssapagka’t sa kasaganaan ng 
puso ay nagsasalita ang bibig. . 

35 Ang mabuting tao sa kaniyang 
mabuting kayamanan ay kumukuha 
ng mabubuting bagay: at ang masa- 
mang tao sa kaniyang masamang 
kayamanan ay kumukuha ng masa- 
samang bagay. 

36 At sinasabi ko sa inyo, na ang 
bawa’t salitang walang kabuluhang 
sabihin ng mga tao ay ipagsusulit 
nila sa araw ng paghuhukom. 

37 Sapagka’t 4sa iyong mga salita 
ikaw ay magiging banal, at sa iyong 
mga salita ay hahatulan ka. 

38 Nang magkagayo’y nagsisagot 
sa kaniya ang ilan sa mga eskriba at 
sa mga Fariseo, na nangagsasabi, 
sGuro, ibig namin makakita ng isang 
tanda sa iyo. 

39 Datapuwa’t siya’y sumagot, at 
sinabi sa kanila, ^Isang lahing ma- 


7 Mar, 9:40. Lu. 9:50; 11:23. 

5 Mar. 3:28-30. Lu. 12:10. 9 Mat. 11:19; 

13:55-57. 1 Mat. 7:1G:20. 2 Mat. 3:7; 23:33. 

S Lu. 6:45. 4 Sant. 3:2-12. 

5 Mar. 8:11, 12. Lu. 11:16, 29. 

Juan 2:18; 6:30. 6 Lu. 11:29-32 


25 


; Mat 9 :S2-34. 2 Mat 9 :27. 

3 Mar. 3:22. 4 Mat 9:4. 5 Mar. 8:23-27. 
Lu. 11:17-22. 6 Is. 53:12. Col. 2:15. 





MATEO 13 


sama at mapangalunya ay humaha- 
iiap ng isang tanda; at hindi siya 
bibigyan ng anomang tanda kundi 
ng tanda ng propeta Jonas: 

40 Sapagka’t ?kung paanong si Jo¬ 
nas ay napasa tiyan ng isang bal- 
yena na tatlong araw at tatlong ga- 
bi; ay gayon ding mapapasa ilalim np 
Inpa na tatlong araw at tatlong gabi 
ang Anak ng tao. 

41 Magsisitayo sa paghuhukom ang 
mga tao sa Nineve na kasama ng* la-.- 
hing ito, at ito'y hahatulan: ^sapag- 
ka’t sjla’y nagsipagsisi sa panganga- 
ral ni Jonas; at narito, dito’y may 
isang lalong dakila kay sa kay Jo¬ 
nas. 

42 sMagbabangon sa paghuhukom 
ang reina ng timugan na kasama ng 
lahing ito, at ito’y hahatulan: sapag- 
ka’t siya’y nanggaling sa mga wakas 
ng* lupa upang pakinggan ang karu- 
nungan ni Salomon; at narito, dito’y 
may isang lalong dakila kay sa kay 
Salomon. 

43 Datapuwa'fc ang karumaldumal 
na espiritu, kung siya’y Jlumabas sa 
tao, ay lumalakad sa mga dakong 
walang tubig na humahanap ng ka- 
pahingahan, at hindi makasumpong. 

44 Kung magkagayo’y sinasabi ni¬ 
ya, Babalik ako sa aking bahay na 
nilabasan ko; at pagdating niya, ay 
tiasusumpungan niyang walang la- 
man, walis na, at nagagayakan. 

| 45 Kung magkagayo’y yumayaon 
siya, at nagsasama ng pito pang es- 
piritu na lalong masasama kay sa 
kaniya, at sila’y nagsisipasok at nag- 
sisitahan doon: -at nagiging lalo 
pang masama ang hullng kalagayan 
ng taong yaon kay sa una. Gayon 
din ang mangyayari sa masamang 
lahing ito. 

46 Samantalang siya’y nagsasalita 
pa sa mga karamihan, ^narito, ang 
'kaniyang ina at ang ^kaniyang mga 
kapatid ay nangakatayo sa labas, at 
|ibig nilang siya’y makausap. 

! 47 At may nagsabi sa kaniya, Na- 
; rito, ang iyong ina at ang iyong mga 


7 Jon. 2:1. 8 Jon. 3:5-9. 9 1 Har. 10:1. 

J Lu. 11:24-20. 2 2 Pec!. 2:20-22. 

3 Mar. 3:31-35. Lu. 8:19-21. 4 Mat. 13:55. 
Mar. 6:3. Juan 2:12; 7:3, 6. 10. 

Gawa 1:14. 1 Cor. 9:5. Gat 1:19. 

26 


kapatid ay nangakatayo sa labas, na 
ibig nilang makausap ka. 

48 Nguni’fc siya’y sumagot at sinabi 
sa nagsabi sa kaniya, Sino ang aking 
ina? at sino-sino ang aking mga ka¬ 
patid? 

49 At iniunat niya ang kaniyang ka- 
may sa_ kaniyang mga alagad, at si¬ 
nabi, Narito, ang aking ina at ang 
aking mga kapatid! 

50 Sapagka’t ^sinomang gumaga- 
nap ng kalooban ng aking Ama na 
nasa langit, ay siyang aking kapa¬ 
tid na la lake at aking kapatid na 
babae, at ina. 

KAPITULO 13. 

1 Nang araw na yaon ay lumabas 
si Jesus sa bahay, at ^naupo sa tabi 
ng dagat. 

2 At nakisania ?sa kaniya ang lub- 
hang maraming tao, ano pa’t lumu- 
lan siya sa isang daong, at naupo; 
at ang boong karamihan ay nanga¬ 
katayo sa baybayin. 

3 At pinagsalitaan niya sila ng ma- 
raming mga bagay sa mga taling- 
haga, na sinasabi, Narito, ang mang- 
hahasik ay yumaon upang magha- 
sik. 

4 At sa paghahasik niya, ay nanga- 
hulog ang ilang binhi sa tabi ng 
daan, at dumating ang mga ibon 
at kinain nila; 

5^ At ang mga iba’y nangahulog sa 
mga batuhan, na doo'y walang sapat 
na lupa: at pagdaka’y sumibol, sa¬ 
pagka’t hindi malalim ang lupa: 

6 At pagsikat ng araw, ay nanga* 

mitan; at dahil sa walang ugat, ay 
nangatuyo. < 

7 At ang mga iba'y nangahulog sa 
mga dawagan, at nagsilaki ang mga 
dawag, at ininis ang mga yaon. 

8 At ang mga iba’y nangahulog sa 
mabuting lupa, at nangagbunga,- ang: 
ila’y ^tigisang daan, at ang ila’y tig- 
aanim na pu, at ang ila’y tigtatat- 
longpu. 

9 At ang may mga Spakinig, ay 
makinig. 

10 At nagsilapit ang mga alagad, 
at sinabi nila sa kaniya, Bakit mo 


B Juan 15:14. 6 Mar. 4 :1-12. 

7 Lu. 8:4-10. 8 Gen. 2G:12. 9 Mat. 11:15. 






MATEO 13 


sila pinagsasalitaan sa mga taling- 
haga? 

11 At sumagot siya at sinabi sa Ma¬ 
nila, -?Sa inyo'y ipinagkaloob ang 
mangakaalam ng mga hivvaga ng ka- 
harian ng langit, datapuwa’t hindi 
ipinagkaloob sa lcanila. 

12 Sapagka’t sinomang -mayroon 
ay bibigyan, at siya’y magkakaroon 
ng sagana: nguni’t sinomang wala, 
pati ng nasa kaniya ay aalisin sa 
kaniya. 

13 Kaya’t sila’y pinagsasalitaan ko 
sa mga talinghaga; sapagka’t nag- 
sisitingin ay hindi sila nangakaka- 
kita, at nangakikinig ay hindi sila 
nangakakarinig, ni hindi sila nanga- 
kakaunawa. 

14 At natutupad sa kanila ang hula 
ni Isaias, na sinasabi, 

Sa pakikinig ay inyong mariri- 
nig, at sa anomang paraa’y 
hindi ninyo mapaguunawa; 

At sa pagtingin ay inyong ma- 
kikita, at sa anomang paraa’y 
hindi ninyo mamamalas: 

16 Sapagka’t kumapal ang puso ng 

bayang ito, 

At mahirap na mangakarinig 
ang kanilang mga tainga, 

At kanilang ipinikit ang kani¬ 
lang mga mata; 

Baka sila’y mangakakita.ng ka¬ 
nilang mga mata, 

At mangakarinig ng kanilang 
mga tainga, 

At mangafcaunawa ng kanilang 
puso, 

At muling mangagbalik loob. 

At sila’y aking pagalingin. 

. 1G Datapuwa’t mapapalad ang in¬ 
yong mga mata, sapagka’t nanga- 
kakakita; at ang iyong mga tainga, 
sapagka’t nangakakarinig. 

17 Sapagka’t katotohanang sinasabi 
ko sa inyo, *na hinangad na makita 
ng maraming propcta at ng mga 
taong matuwid ang inyong nakikita, 
at hindi nila nakita; at marinig ang 
inyong naririnig, at hindi nila na- 
rinig. 

i Mat. 11:25. £'Mat. 25:29. Mar. 4:25. 

Lu. 8:18; 19:26. 3 la. 6:9-10. Juan 12:11. 
Gawa 28:26, 27. 4 Heb. 11:13. 

1 Pcd. 1:10, 11. 


18 Pakinggan 5 nga ninyo ang ta¬ 
linghaga tungkol sa manghahasik. 

19 Kung ang sinoman ay nakikinig 
ng salita G ng kaharian, at ito’y hindi 
niya napaguunawa, ay pinaroroonan 
ng masama, at inaagaw ang nahasik 
sa kaniyang puso. Ito yaong naha¬ 
sik sa tabi ng daan. 

20 At ang nahasik sa mga batuhan, 
ay yaong nakikinig ng salita, at 
7pagdaka ? y ^tinatanggap ito ng bo- 
ong galak; 

21 Gayon ma’y %vala siyang ugat sa 
kaniyang sarili, kundi sangdaling tu- 
matagal; at pagdating ng kapigha- 
tian 6 paguusig dahil sa salita, ay 
Spagdaka’y ^natitisod siya. 

22 At ang nahasik sa mga dawa- 
gan, ay yaong dumirinig ng salita; 
nguni’t ang pagsusumakit na ukol 
sa sanglibutan, at ^ang daya ng mga 
kayamanan, ay siyang umiinis sa 
salita, at yao’y nagiging walang bu- 
nga. 

23 At ang nahasik sa mabuting 
lupa, ay siyang dumirinig, at naka- 
uunawa ng salita; na siyang kato¬ 
tohanang nagbubunga, ang ila’y tig- 
isang daan, ang ila’y tigaanim na pu, 
at ang ila’y tigtatatlongpu. 

24 Sinaysay niya sa kanila ang 
ibang ^talinghaga, na sinasabi,. Ang 
kaharian ng langit ay tulad sa isang 
taong naghasik ng mabuting binhi 
sa kaniyang bukid: 

25 Datapuwa’t samantalang r.anga- 
tutulog ang mga tao, ay dumating 
ang kaniyang kaaway at naghasik 
naman ng mga pangsirang damo sa 
pagitan ng trigo, at umalis. 

2G Datapuwa’t nang sumibol ang 
usbong at mamunga, ay lumitaw nga 
rin ang mga pangsirang damo. 

27 At ang mga alipin ng puno ng 
sangbahayan ay nagsiparoon at na- 
ngagsabi sa kaniya, Ginoo, hindi 
baga naghasik ka ng mabuting binhi 
sa iyong bukid? saan kaya nangag- 
mula ang mga pangsirang damo? 

28 At sinabi niya sa kanila, Isang 
kaaway ang gumawa nito. At sinabi 

5 Mar. 4:13-20.Lu. 8:11-15.0 Mat. 4:28: 8:12 

7 Mar. 1:30. 8 Mar. 6:20. 9 Mar. 6:25. ' 

1 Mat. 11:6. S Mat. 19:23. 2 Tim. 4:10. 

8 Mar. 4:26-29. 


27 






MATEO 13 


sa kaniya ng mga alipin, Ibig mo 
baga na kami nga’y magsiparoon at 
ang mga yao'y pagtipunin? 

29 Datapuwa't sinabi niya, Huwag; 
baka sa pagtitipon ninyo ng mga 
pangsirang damo, ay inyong mabu- 
not pati ng trigo. 

50 Pabayaan ninyong magsitubo 
kapuwa hanggang sa panahon ng 
pagaani: at sa panahon ng* pagaani 
ay sasabihin ko sa mga mangaani, 
Tipunin muna ninyo ang mga pang¬ 
sirang damo, at inyong pagbibigki- 
sin upang sunugin; datapuwa’t ti¬ 
punin ninyo ang trigo sa aking ba- 
ngan. 

51 Sinaysay niya sa kanila ang 
ibang talinghaga, na sinasabi, <*Ang 
kaharian ng langit ay tulad sa isang 
^butil ng binhi ng mostasa, na ki- 
nuha ng isang tao, at inihasik sa 
kaniyang bukid: 

52 Na siya ngang lalong maliit sa 
lahat ng mga binhi; datapuwa’t nang 
tumubo, ay lalong malaki kay sa 
mga gulay, at nagiging punong ka- 
hoy, ano pa’tnagsisiparoon ang mga 
ibon sa langit at sumisilong sa ka¬ 
niyang mga sanga. 

33 Sinalita niya sa kanila ang 
ibang talinghaga: c Ang kaharian ng 
langit ay tulad sa lebadura, na ki- 
nuha ng isang babae, at itinago sa 
tatlong takal na harina, hanggang sa 
ito’y nalebadurahang lahat. 

34 Lahat ng mga bagay na ito’y 
sinabi ni Jesus sa mga karamihan 
^sa mga talinghaga; at kung hindi 
sa talinghaga ay hindi niya sila ki- 
nakausap: 

35 Upang matupad ang sinalita sa 
pamamagitan ng propeta, na nagsa- 
sabi, 

s Bubukhin ko ang aking bibig 
sa mga talinghaga; 

Sasaysayin ko ang mga natata- 
gong bagay buhat nang itatag 
ang sanglibutan. 

36 Nang magkagayon ay iniwan 
niya ang mga karamihan, at puma- 
sok sa ^bahay: at sa kaniya J y nag- 


4 Mar. 4 :30-32. Lu. 13 :18, 19. 5 Mat. 17 :20. 
C Lu. 13:20, 21. 

7 Mar. 4 :33, 34. 8 Awit 78:2. 9 tal. 1. 

28 


silapjt ang kaniyang mga alagad, na 
nagsisipagsabi, Ipaliwanag mo sa 
amin ang 2 talinghaga tungkol sa 
mga pangsirang damo sa bukid. 

37 At siya’y sumagot at nagsabi, 
Ang naghahasik ng mabuting binhi 
ay ang Anak ng tao; 

38 At -ang bukid ay ang sanglibu¬ 
tan; at ang mabuting binhi, ay ito 
5 ang mga anak ng kaharian: at ang 
mga pangsirang damo ay 4 ang mga 
anak ng masama; 

39 At ang kaaway na naghasik ng 
mga ito ay ang diablo: $at an ff pag¬ 
aani ay ang ^katapusan ng sangli¬ 
butan; at ang mga mangaani ay ang 
mga anghel. 

40 Kung paano ang pagtipon sa 
mga pangsirang damo at pagsunog 
sa apoy; gayon din ang mangyayari 
sa katapusan ng sanglibutan. 

41 Susuguin 7ng Anak ng tao ang 
kaniyang mga anghel, at kanilang 
titipunin sa labas ng kaniyang ka¬ 
harian ang lahat ng mga bagay na 
nangakapagpapatisod, at ang nagsi 
sigawa ng katampalasanan, 

42 At sila’y igagatong sa kalan 
s ng apoy: a diyan na nga ang pag- 
tangis at ang pagngangalit ng mga 
ngipin. 

43 Kung magkagayo’y mangaglili- 
wanag ang mga matuwid na katulad 
ng araw sa ^kaharian ng kanilang 
Ama. Ang may mga pakinig, ay 
makinig. 

44 Tulad ang kaharian ng langit sa 
natatagong kayamanan sa bukid; na 
nasumpungan ng isang tao, at inili- 
him; at sa kaniyang kagalaka’y yu- 
maon at -ipinagbili ang lahat niyang 
tinatangkilik, at ^binili ang bukid 
na yaon. 

45 Gayon din naman, ang kaharian 
ng langit ay katulad ng isang taong 
nangangalakal na humahanap ng 
magagandang perlas: 

4G At pagkasumpong ng isang ma- 


1 tal. 24-30. 9 Mar. 16:15-20. 8 Mat. 8:12. 
U Juan 8:44. Gawa 13:10. 1 Juan 3:8-10., 
5 Joel. 3:13. Apoc. 14:15. 6 Mat. 28:20. / 
7 Mat. 24 :31. 8 Mat. 3 :12. 

Apoc. 9:2; 19:20; 20:10. 9 Mat. 8:12. 

1 Mat. 26:29. 2 FiL 3:7, 8. 3 Apoc. 3:18.' 






MATEO 14 


halagang perlas, ay yumaon siya at 
ipinagbili ang lahat niyang tinatang- 
kilik, at binili yaon. 

47 ^Tulad din nanian ang kaharian 
ng langit sa isang lambat, na iniliu- 
log sa. dagat, 11 a 5 nakahuli ng sari- 
saring iscla: 

48 Na, nang mapuno, ay hinila nila 
sa pampang; at sila’y nagsiupo, at 
tinipon sa mga sisidlan ang mabu- 
buti, datapuwa’t itinapon ang masa- 
sama. 

49 Gayon din ang mangyayari sa 
katapusan ng sanglibutan: lalabas 
ang mga anghel, at 6 ihihiwalay ang 
masasama sa matutuwid, 

50 At sila’y igagatong sa kalan ng 
apoy: diyan na nga ang pagtangis 
at ang pagngangalit ng mga ngipin. 

51 Napagunawa baga ninyo ang la- 
hat ng mga bagay na ito? Sinabi 
nila sa kaniya, Oo. 

52 Ai sinabi niya sa kanila, Kaya’t 
ang bawa’t 7eskriba na ginagawang 
alagad sa kaharian ng langit ay tu- 
lad sa isang taong puno ng sangba- 
hayan, na naglalabas sa kaniyang 
kayamanan ng mga bagay na bago 
at luma. 

53 At nangyari, na nang matapos 
ni Jesus ang mga talinghagang ito, 
ay umalis siya doon. 

54 $At pagdating sa kaniyang sa- 
riling lupain, ay ^kaniyang tinuruan 
sila sa kanilang sinagoga, ano pa’t 
sila’y *nangagtaka, at nangagsabi, 
Saan kumuha ang taong ito ng ga- 
nitong karunungan, at ng ganitong 
mga makapangyarihang gawa? 

55 -Hindi baga ito ang anak ng 
Sanluwagi? hindi baga tinatawag na 
Maria ang kaniyang ina? at 4 San- 
tiago, at Jose, at Simon,. at Judas 
ang ^kaniyang mga kapatid? 

56 At ang kaniyang mga kapatid 
na babae, hindi baga silang lahat ay 
nanga sa atin? Saan nga kumuha 
ang taong ito ng lahat ng ganitong 
mga bagay? 

57 At siya’y ckinatisuran nila. Da¬ 


tapuwa’t sinabi sa kanila ni Jesus, 
^Walang propeta na di may kapuri- 
han, liban. sa kaniyang sariling lu¬ 
pain, at sa kaniyang sariling bahay. 
58 At siya’y s hindi gumawa roon 
ng maraming makapangyarihang ga- 
wa ^dahil sa kawalan nila ng pana- 
nampalataya. 

KAPITULO 14. 

1 Nang panahong yao’y narinig ni 
* Herodes na ^tetrarka an £ balita 
tungkol kay Jesus, 

2 At sinabi sa kaniyang mga taga- 
paglingkod, Ito’y si Juan Bautista; 
siya’y muling nagbangon sa mga pa- 
tay; kaya’t ang mga kapangyari- 
hang ito ay nagsisigawa sa kaniya. 

3 Sapagka’t ^hinuli ni Herodes si 
Juan, at siya’y iginapos, at inilagay 
sa bilangguan dahil kay Ilerodias, 
na ^asawa ni Felipe na kaniyang 
kapatid. 

4 Sapagka’t sinabi ni Juan sa ka¬ 
niya, Hindi matuwid sa iyo na aariin 
mo siya. 

5 At nang ibig niyang ipapatay si¬ 
ya, ay ^natakot siya sa karamihan, 
sapagka’t siya’y kanilang ibinibilang 
na 6 propeta. 

6 Datapuwa’t nang dumating ang 
araw na kapanganakan kay Herodes. 
ay sumayaw sa gitna ang anak na 
babae ni Herodias, at kinalugdan ni 
Herodes. 

7 Dahil dito’y kaniyang ipinanga- 
kong may sumpa na sa kaniya’y ibi- 
bigay ang anomang hingin niya. 

8 At siya, na inudyukan ng kani¬ 
yang ina, ay nagsabi, Ibigay mo sa 
akin dito na nasa isang pinggan ang 
ulo ni Juan Bautista. 

9 At namanglaw ang hari; data¬ 
puwa’t dahil sa kaniyang mga sum¬ 
pa, at sa nangakaupong kasalo niya 
sa dulang, ay ipinagutos niyang ibi¬ 
gay na sa kaniya; 

10 At nagutos siya at pinugutan 
ng ulo si Juan sa bilangguan. 

11 At dinala ang kaniyang ulo na 
nasa isang pinggan, at ibinigay sa 


4 tal. 38. Mat. 4:19. 5 Mat. 22:10; 25:2. 

6 Mat. 25:32. 7 Mat. 23:34* S Mar. 6:1-6. 

9 Mat. 2:23. Lu. 4:23. / Mat. 7:28. 

£ Lu. 3:23; 4:22. Juan 6:42. S Mar. 6:3. 
4 Gal. 1:19. 5 Mat. 12:46. 6 Mat. 11:6. 


7 Lu. 4:24. Juan 4:44. S Mar. 6:5, 6. 

Lu. 4:23-27. 9 Mar. 9:23. 1 Mar. 6:14-29. 

Lu. 9:7-9. £ Lu. 3:1. 3 Lu. 3:19-20. 

U Lu. 3:1. 5 Mat. 21:26. 6 Mat. 11:9. 

29 






MATEO 14 

at dinala nito sa kaniyang 22 ^At pagdaka'y pinapagmadaii 


dalaga 
ina. 

12 At ang kaniyang mfa alagad ay 
nagsiparoon, at kanilang binuhat 
ang bangkay, at kanilang inilibing; 
at sila’y nagsialis at isinaysay kay 
Jesus. 

13 Wang marinig nfa ito ni Jesus, 
ay 5 lumigpit sila mula roon, sa isang 
daong na nasa isang dakong ilang 
na bukod: at nang mabalitaan ito 
ng mfa karamihan, ay nangaglakad 
sila na sumunod sa kaniya mula sa 
mfa bayan. 

. At siya’y lumabas, at nakita ang 
isang malaking karamihan, at ^na- 
habag siya sa kanila, at pinagaling 
niya ang sa kanila’y mga may sakit. 

15 At nang ^nagtatakipsilim na, ay 
nagsilapit sa kaniya ang kaniyang 
mga alagad, na nanfagsasabi, Ilang 
ang dakong ito f at lampas na sa pa- 
nahon; paalisin mo na^ang mga ka¬ 
ramihan, upang sila'y magsiparoon 
sa mga nay on, at sila’y mangaka- 
bili ng kanilang makakain. 

15 Datapuwa’t sinabi sa kanila ni 
Jesus, Hindi kailangang sila’y mag- 
sialis; bigyan ninyo sila ng maka¬ 
kain, 

17 At sinasabi nila sa kaniya, V/ala 
tayo rito kundi limang tinapay at 
dalawang isda. 

IS At sinabi niya, Dalhin ninyo 
rito sa akin. 

19 At ipinagutos niya sa mga kara¬ 
mihan na sila’y magsiupo sa damu- 
han; at kinuha niya ang limang ti¬ 
napay _ at ang dalawang isda, -at 
pagtingala sa lanfit, ay kaniyang 
*pmagpala, at pinagputolputol at ibi- 
nigay ang mga tinapay sa mga ala¬ 
gad, at ibimgay naman ng mfa ala¬ 
gad sa mga karamihan. 

20 At nagsikain silang lahat, at na- 
ngabusog: at kanilang pinulot ang 
lumabis na pinagputolputol, na la- 
bmgdalawang *bakol na puno. 

21 At ang mga nagsikain ay may 
limang libong lalake, bukod pa ang 
mga babae at ang mfa bata. 


7 Mat. 10 :23. 3 Mar. 6 :82-44. Lu. 9:10-17 
Juan 6:1-1?. C Mat. 9:36; 16:32-38. 

1 Lu. 9:12. SH Mar. 7:34. 2 Mat. 26:26. 

M ? r ir 6 ; 4 U n :7; 14:22 ‘ Lu * 9:16 1 24:30. 

♦ mat. 16:9. 

30 


niya ang kaniyang mfa alagad na 
magsilulan sa daong, at magsiuna sa 
kaniya sa kabilang ibayo, hanggang 
pinayayaon niya ang mga karami¬ 
han. 

23 At pagkatapos na mapayaon 
niya ang mfa karamihan, ay uma- 
hon siyang bukod c sa bundok upang 
manalanfin: at nang gumabi na, ay 
siya’y nagiisa doon. 

24 Datapuwa’fc ang daong ay nasa 
gitna na ng dagat, na hinahampas 
ng mfa. alon; sapagka’t pasalunga 
sa hangin. 

25 At sa ikaapat na pagpupuyat ng 
gabi ay naparoon siya sa kanila, na 
iumalakad sa ibabaw ng dagat. 

26 At nang makita siya ng mfa 
alagad na Iumalakad sa ibabaw ng 
dagat, ay nanf agulumihanan sila, na 
nanfagsasabi, Multo! at sila’y nag- 
sisigaw dahil sa takot. 

27 Datapuwa’t pagdaka’y nagsalita 
sa kanila. si Jesus, na nagsasabi, 
Laksan ninyo ang inyong loob; ako 
nfa: 7huwag kayong rnanfatakot. 

28 At sumagot sa kaniya si Pedro, 
at nagsabi, Panfinoon, kung ikaw 
nfa, ay papariyanin mo ako sa iyo 
sa ibabaw ng tubig. 

29 At sinabi niya, Halika. At lu- 
munsad si Pedro sa daong, at luma- 
kad sa ibabaw nf tubig upang pu¬ 
ma roon kay Jesus. 

30 Datapuwa’t pagkakita niyang 
malakas ang hanfin, ay natakot si¬ 
ya, at nang siya’y malulubog, ay su- 
migaw, na nagsasabi, Panfinoon, 
lligtas mo ako. 

31 At pagdaka’y iniunat ni Jesus 
apg kaniyang kamay at hinawakan 
siya, at sa kaniya’y sinabi, Oh ikaw 
na kakaunti ang pananampalataya* 
bakit ka nagalinglangan? 

32 At pagkalulan nila sa daong, ay 
humimpil ang hanfin. 

33 At ang mfa nasa daong ay nag- 
sisamba sa kaniya, na nanfagsasabi, 
Tmiay 5 na ikaw ang Anak nf Dios. 

34 At nang makatawid na sila, ay 


5 Mar. 6 :45-56. Juan 6:15-21. 

0 Lu. 6:12; 9:28. 7 Mat. 17:7. 

3 A wit 2:7. Mat. 4:8, 6; 8:29; 26 :G3. 







MATEO IS 


nara^ng nila ang lupa ng ^Geneza- 
ret. 

35 At nang siya’y makilala ng mga 
tao sa ciakong yaon, ay nangagpa- 
balita sila sa palibotlibofc ng boong 
lupaing yaon, at sa kaniya’y dinala 
ang lahat ng mga may saldt; 

36 At ipinamamanhik nila sa ka- 
niya na ipahipo man lamang sa ka- 
nila ang laylayan ng kaniyang da- 
mit: at ang lahat ng nangagsihipo 
ay ipawang nagsigaling. 

KAPITULO 15. 

1 Nang magkagayo’y ^nagsilapit 
kay Jesus na mula sa Jerusalem ang 
mga Fariseo at ang mga eskriba, na 
nagsisipagsabi, 

2 Bakit ang iyong mga alagad ay 
nagsisilabag sa sali't-saling sabi ng 
matatandai sapagka’t hindi sila na- 
ngaghuhugas ng kanilang mga ka¬ 
rri ay pagka nagsisikain sila ng ti- 
napay. 

3 At siya’y sumagot at sinabi sa 
kanila, Bakit naman kayo’y nagsisi¬ 
labag sa utos ng Dios dahil sa 
inyong sali’t-saling sabi? 

4 Sapagka’t sinabi ng Dios, Jlga- 
lang mo ang iyong ama at ang iyong 
ina: at, ^Ang manungayaw sa ama 
at sa ina, ay mamatay siyang wa- 
lang pagsala. 

5 Datapuwa’t sinasabi ninyo, Sino- 
mang magsabi sa kaniyang ama 6 
sa kaniyang ina, Yaong mangyaya- 
ring pakinabangan mo sa akm ay 
hain ko na sa Dios: 

6 Ay hindi niya igagalang ang ka¬ 
niyang ama. At niwalan ninyong 
kabuluhan ang salita ng Dios dahil 
sa inyong sali’t-saling sabi. 

7 Kayong mga mapagpaimbabaw, 
mabuti ang pagkahula sa inyo ni 
Isaias, na nagsasabi, 

8 Ang bayang ito’y iginagalang 

ako 5 ng kanilang mga labi; 

Datapuwa’t ang kanilang puso 
ay malayo sa akin. 

9 Datapuwa’t walang kabuluhan 

ang pagsamba nila sa akin, 


9 Lu. 6 il. Juan 6 :24, 25. 

1 Mat. 9:20. 2 Hanpf?ang tal. 28. 

Mar. 7:1-30. 5 Ex. 20:12. \ Ex. 21:17. 
b Is. 29:13. 


Na nagtuturo ng kanilang pina- 
kaaral ang mga utos ng mga 
tao. 

10 At pinalapit niya sa kaniya ang 
karamihan, at sa kanila’y sinabi, Pa- 
kinggan ninyo, at unawain. 

11 Hindi ang pumapasok sa bibig 
ang siyang ?nakakahawa sa tao; 
kundi ang lumalabas sa bibig, ito 
ang nakakahawa sa tao. 

12 Nang magkagayo’y nagsilapit 
ang mga alagad, at sa kaniya’y sina¬ 
bi, Nalalaman mo bagang nangag- 
damdam ang mga Fariseo, pagkari- 
nig nila ng pananalitang ito? 

13 Datapuwa’t sumagot siya at si¬ 
nabi, ^Ang bawa’t halamang hindi 
itinanim ng aking Ama na nasa ka- 
langitan, ay bubunutin. 

14 Pabayaan ninyo sila: ^sila’y 
mga bulag na tagaakay. At kung 
ang bulag ay umakay sa bulag, ay 
kapuwa sila mangahuhulog sa hu- 
kay. 

15 At sumagot si Pedro, at sinabi 
2 sa kaniya, Ipaliwanag mo sa amin 
ang talinghaga. 

16 At sinabi niya, Kayo baga na- 
ma’y wala pa ring pagiisip? 

17 Hindi pa baga ninyo nalalaman, 
na ang anomang pumapasok sa bibig 
ay tumutuloy sa tiyan, at inilalabas 
sa daanan ng dumi? 

18 Datapuwa’t ^ang mga bagay na 
lumalabas sa bibig ay sa puso nang- 
gagaling; at siyang nangakakahawa 
sa tao. 

19 Sapagka’t sa puso nanggagaling 
ang masasamang pagiisip, mga pag- 
patay, mga pangangalunya, pakiki- 
apid, mga pagnanakaw, mga pagsak- 
si sa di katotohanan, mga pamumu- 
song: 

20 Ito ang mga bagay na nangaka¬ 
kahawa sa tao; datapuwa’t ang ku- 
maing hindi maghugas $ng mga ka- 
may ay hindi makakahawa sa tao. 

21 At umalis doon si Jesus, at lu- 
migpit sa mga sakop ng ^Tiro at 
Sidon. 


6 Col. 2:22. Tit. 1:14. 

7 Gawa 10:14, 15. 8 Juan 15:2. 

9 Mat. 23 :16, 24. 1 Mar. 7:17. 

2 Sant. 3 :6. 3 Mar. 7 :2, 5. 

\ Mar. 3:8; 7:31. Lu. 6:17. 

31 





MATEO 16 


22 At narito, ang isang babaing Ca- 
nanea na lumabas sa mga hangga- 
nang yaon, at nagsisigaw, na nag- 
sasabi, Kahabagan mo ako, Oh Pa¬ 
nginoon, ikaw na $Anak ni David; 
ang aking anak na babae ay pinahi- 
hirapang lubha ng isang demonio. 

23 Datapuwa’t siya’y hindi sumagot 
ng anomang salita sa kaniya. At 
nilapitan siya ng kaniyang mga ala- 
gad at siya’y pinamanhikan, na na- 
ngagsasabi, <>Paalisin mo siya; sa¬ 
pagka’t nagsisisigaw siya sa ating 
hulihan. 

24 Datapuwa’t siya’y sumagot at 
sinabi, ?Hindi ako sinugo kundi sa 
mga tupang nangaligaw sa bahay ni 
Israel. 

25 Datapuwa’t lumapit siya at ^si- 
ya’y^sinamba niya, na nagsasabi, 
Panginoon, saklolohan mo ako. 

26 At siya’y sumagot at sinabi, 
Hindi mairapat na kunin ang tinapay 
sa mga anak at itapon sa mga ^aso. 

27 Datapuwa’t sinabi niya, Oo, Pa¬ 
nginoon : sapagka’t ang mga aso 
man ay nagsisikain ng mga mumo 
na nangalalaglag mula sa dulang ng 
kanilang mga panginoon. 

28 Nang magkagayo’y sumagot si 
Jesus at sinabi sa kaniya, Oh babae, 
Jmalaki jx ng pananampalataya mo: 
mangyari sa iyo ayon sa ibig mo. 
At gumaling ang kaniyang anak 
mula sa oras na yaon. 

29 At umalis si Jesus doon, at 2na- 
paroon sa tabi ng dagat ng Galilea; 
at umahon sa bundok, at naupo doon. 

30 At lumapit sa kaniya ang lub- 
hang maraming tao, na may mga 
pilay, mga bulag, mga pipi, mga 
pingkaw, at iba pang marami, at 
sila’y kanilang inilagay sa kaniyang 
mga paanan; at sila’y pinagaling 
niya: 

31 Ano pa’t nangagtaka ang kara- 
mjhan, nang mangakita nilang na- 
ngagsasalita ang mga pipi, nagsisi- 
galing ang mga pingkaw, at nagsi- 
silakad ang mga pilay, at nangaka- 


kakita ang mga bulag: at kanilang 
niluwalhati ang Dios ng Israel, 

32 At pinalapit ni ^Jesus sa kaniya 
ang kaniyang mga alagad, at sinabi, 
^Nahahabag ako sa karamihan, sa¬ 
pagka’t tatlong araw nang sila’y 
nagsisipanatili sa akin at wala si- 
lang makain: at di ko ibig na sila’y 
paalising nangagaayuno, baka sila’y 
manganglupaypay sa daan. 

33 At sa kaniya’y sinabi ng mga 
alagad, Saan tayo mangakakakuha 
rito sa ilang ng sapat na darning ti¬ 
napay na makabubusog sa ganyang 
lubhang napakaraming tao? 

34 At sinabi ni Jesus sa kanila, 
Ilang tinapay mayroon kayo? At si¬ 
nabi nila, Pito, at ilang maliliit na 
isda. 

35 At iniutos niya sa karamihan na 
magsiupo sa lupa; 

36 At kinuha niya ang pitong tina¬ 
pay at ang mga isda; ^at siya’y nag- 
pasalamat at pinagputolputol, at ibi- 
nigay sa mga alagad, at ibinigay 
nainan ng mga alagad sa mga kara- 
mihan. 

37 At nagsikain silang lahat, at 
nangabusog: at pinulot nila ang 
lumabis sa mga pinagputolputol, na 
pitong bakol na puno. 

38 At silang nagsikain ay apat na 
libong lalake, bukod ang mga babae 
at mga bata. 

39 At tfpinayaon niya ang mga ka¬ 
ramihan at lumulan sa daong, at na- 
pasa mga hangganan ng 7Magdala. 

KAPITULO 16. 

1 At nagsilapit Sang mga Fariseo 
at mga Saduceo, na tinutukso siya 
na sa kaniya’y nagsisihiling na sila’y 
pagpakitaan ng isang tanda na mula 
sa langit. 

2 Datapuwa’t siya’y. sumagot at sa 
kanila’y smabi, $Sa kinahapunan, ay 
sinasabi ninyo, Bubuti ang panahon: 
sapagka’t ang langit ay mapula. 

3 At sa umaga, Ngayo’y uunos: sa- 


5 Mat. 9:27. 
7 Mat. 10:6. 
9 Mat. 7:6. 

1 Mat. 9:2. 


8 Mat. 14 :15. 

■ 8 Mat. 8:2. 

Fil. 3:2. Apoc. 22:15. 
2 Mar. 7:31-37. 


.32 


S Mar. 8:1-9. \ Mat. 14:14-21. Mar. 6:34-44 

5 Mar. 8:6; 14:23. Lu. 22:17, 19. 

Juan 6:11, 23. 1 Cor. 10:30; 11:24. 

6 Hanetrang Mat. 16:12. Mar. 8:10-21. 

7 Mat. 27:66. 8 Mat, 12:38. p Lu. 12:54-55. 






m ga iba. Si Jeremias, 6 isa 

JSKfS-|?i»s "Ifwt s ^ s i&SS “#£.tirS S«|. 

raa0 \V nagsi^ atin ^ at nangaVa l f 8 Jj aV Pedro, at sa a ldng 

^ matigas^l _& a F aris J***«iva. --Sang sU 

***qs 


”.v nimang-o-i L i! S f'^unorf 
at Pasanin an7i! a . sar^ 

"Sr” 0 * Sa ak 1 n kan,yan ^ % s , ^ 


u pasarnn ane- i 

?"C.AV?V 

,bi fir ilif-ta* a no- ^ m 

f° ^ igv 5 

S0^?’ 

ayon- 


I- , t p ’ «S nlt^ «»>> „a a " f,a; at 

- an » «V* a, l? i^ n kr> J fin^ 

pfessV. o ‘“ 5 - «* 


^ 3 At hah 1 si Jesd^S I ’ aJc, ’ t ajj , £? 

? a buadot 3 ^ s '-'a’yVa 7 - a ^ ‘ ,n °' 
•fe »s nagf as ,n '': Jt os^a^ f,a .muf 3 
<®o ^. irVliaB--- 8 


kanilang sarin, ra to o«isaDi, riuiui 
tayo nangakapagbaon ng tinapay. 

8 At nang matalastas ni Jesus ay 
sinabi, Oh kayong kakaunti ang pa- 
nanampalataya, bakit kayo’y na- 
ngagbubulaybulay sa inyong sarili, 
sapagka’t wala kayong tinapay? 

9 Hindi pa baga ninyo natatalastas, 
5 at hindi ninyo naaalaala ang limang 
tinapay sa limang libong lalake , at 
kung ilang bakol ang inyong nailig- 
pit? 

10 Ni yaong pitong tinapay *sa 
apat na libong lalake , at kung ilang 
bakol ang inyong nailigpit? 

11 Ano’t hindi ninyo napaguunawa 
na hindi ang sinabi ko sa inyo’y 
tungkol sa tinapay? Datapuwa’t ka¬ 
yo’y mangagingat sa lebadura ng 
mga Fariseo at ng mga Saduceo. 

12 Nang magkagayo’y kanilang na- 
talastas na sa kanila’y hindi ipinag- 
utos na sila’y magsipagingat sa leba¬ 
dura ng tinapay, kundi sa mga aral 
ng mga Fariseo at ng mga Saduceo. 

13 Nang dumating nga si Jesus sa 
mga sakop ng* Cesarea ni Filipo, ay 
itinanong niya sa kaniyang mga ala- 
gad, na sinasabi, * * 5 Ano baga ang sa- 
bi ng mga tao kung sino ang Anak 
ng tao? 

14 At kanilang sinabi, GAnctng ilan, 
Si Juan Bautista; ang Han, Elias; 

1 Mat. 12:39. S 1 Cor. 5:6, 7. Gal. 5:9. 

S Mat. 14:17, 21. U Mat. 15:34, 38. 

5 Mar. 8:27-29. Lu. 9:18-20. 6 Mat. 14:2. 

Mar. 6:14, 15. Lu. 9:8. 


iy loibigay Ko sa iyo 
si ng kaharian ng langit:.^. 
mang* iyong talian sa lupa ay 
lian sa langit; at anomang iyong 
kalagan sa lupa ay kakalagan sa la¬ 
ngit. 

20 Nang magkagayo’y ipinagbilin 
niya ?sa alagad na huwag sabi- 
hin kanino man na siya ang Cristo. 

21 Mula ng panahong yao’y nagpa- 
simulang sipinakilala ni Jesus sa lea-' 
niyang mga alagad, na kinakaila- 
ngang ^siya’y pumaroon sa Jerusa¬ 
lem, at magbata ng maraming ba- 
gay sa matatanda at sa mga pangu- 
long saserdote at sa mga eskriba, at 
siya’y patayin, at *muling ibangon 
sa ikatlong araw. 

22 At isinama siya ni Pedro, at 
nagpasimulang siya’y pinagwikaan, 
na pagsasabi, Panginoon, rnalayo ito 
sa iyo: kailan man ay hindi mang- 
yayari ito sa iyo. 

23 Datapuwa’t lumingon siya, at 
sinabi kay Pedro, Lumagay ka sa 
likuran ko, Satanas: ikaw ay tisod 
sa akin: sapagka’t hindi mo pinagii- 
sip ang mga bagay ng Dios, kundi 
ang mga bagay ng tao. 

24 Nang magkagayo’y ^sinabi ni 


7 Mat. 14 :33. 

8 Juan 6 :G9. 9 Juan 1:42; 21:15-17. 

1 Gal. 1:16. 2 Mat. 10 :2. Juan 1:42. 

8 Ef. 2:20. U Is. 33:10. 5 Is. 22:22. 

Apoc. 3:7. 6 Mat. 18:18. Juan 29:23. 

1 Cor. 5 :4. 7 Mar. 8 :30. Lu. 9 :21. 

S Mar. 8:31-9:1. Lu. 9:22-27. 0 Mat. 20:18. 
1 Mat. 27:63. 2 Mat. 10:38. 

33 





a{, Kuiig mag- 
^ bibigyan ang bawa’t tao 
sa kaniyang mga gawa. 

. ^ Katotohanang sinasabi ko sa 
inyo, May ilan sa nangakatayo rito, 
na hindi ^matitikman sa anomang 
paraan ang kamatayan, S 6 7 hanggang 
sa kanilang makita ang Anak ng tao 
na pumaparito sa kaniyang kaha- 
rian. 

KAPITULO 17. 

1 At T'pagkaraan ng anim na arayr 
ay isinama ni Jesus si *Pcdro, 
at si Santiago, at si .Tuan na kapatid 
niya, at sila’y dinalang bukod sa 
isang mat.aas na bundok: 

2 At nagbagong-anyo siya sa ha- 
rap ni]a; at nagliwanag ang ka¬ 
niyang mukha na katulad ng araw, 
at pu mu ting tul ad sa ilaw ang ka¬ 
niyang mga damit. 

3 At narito, napakita sa kanila si 
Moises at si Elias na nakikipagusap 
sa kaniya. 

4 At sumagot si Pedro, at sinabi 
kay Jesus, Panginoon, mabuti sa 
atin ang tayo’y dumito: kung ibig 

ay gagawa ako rito ng tatlong 
tabernakulo; isa ang sa iyo, at isa 
ang kay Moises, at isa ang kay Elias. 

5 Samantalang nagsasalita pa siya, 
p n arito, ang isang maningning na 

S Mnt. 10:39. /, Pan. 7:13. 

Vat. 24:30; 25:31; 26:64. 
s .Tuan 8:52. 6 Mat. 23:36; 24:34. 

7 Mar. 9:2-8. Lu. 9:28-36. 8 Mat. 26:37. 

Mar. 5:37: 13:3. 9 2 Ped. 1:17. 

34 


tain, hanggang sa ang Anak ng tao 
ay ibangon sa mga patay. 

10 At tinanong siya ng kaniyang 
mga alagad, na nangagsasabi, ^Ba- 
kit nga sinasabi ng mga eskriba na 
kinakailangang pumarito muna si 
Elias? 

11 At sumagot siya, at sinabi, Ka¬ 
totohanang si Elias ay paririto, at 
^isasauli ang 'Jahat ng mga bagay: 

12 Datapuwa’t sinasabi ko sa inyo, 
na naparito na si Elias ; at hindi nila 
siya nakilala, ?kundi ginawa nila sa 
kaniya ang anomang kanilang inibig. 
Gayon din naman ang Anak ng tao 
ay magbabata sa kanila. 

13 Nang magkagayo’y napagunawa 
ng mga alagad na si Juan Bautista 
ang sa kanila’y sinasabi niya. 

14 At Spagdating nila sa karami- 
han, ay lumapit sa kaniya ang isang 
lalake, na sa kaniya’y lumuhod, at 
nagsasabi, 

15 Panginoon, mahabag ka sa 
aking anak na lalake: sapagka’t si- 
ya *y p himatayin, at luhhang naghi- 
hirap; sapagka't madalas na siya’y 
nagsusugha sa apoy, at madalas sa 
tubig. 

16 At siya’y dinala ko sa iyong mga 
alagad, at hindi nila siya mapaga- 
ling. 

17 At sumagot si Jesus at sinabi, 

1 Mat. 3:17. 2 Mat. 14:27. 3 Mar. 9:9-13. 

U Mat. 16:20. 5 Mat. 11:14. 8 Mai. 4:6. 

Gawa. 1:6. 7 Mat. 14:3, 10. 

8 Mar. 9:14-29. Lu. 9:37-42. 0 Mat. 4:24. 





pagka't mapuia at makuli: 
langit. Kayo’y marurunon^ 
kilala ng anyo ng langit; data A 
hindi riinyo mangctlcilala, ang . 
tanda ng mga panahon. 

4 Ang isang lahing masama a t 
imapangalunya ay humalianap r *£ 
tanda; at hindi siya bibigyan ng an °- 
mang tanda, kundi ng tanda ni J °~ 
nas. At sila’y iniwan niya, at *yu- 
maon. 

5 At nagsidating ang mga al a £ ad 
sa kabilang ibayo at nangaka kmot 
na mangagdala ng tinapay. 

6 At sinabi sa kanila ni Jesus, Ka- 
yo’y mangagingat at magsipangil a S’ 
■^4?J,ebadura ng mga Fariseo at mga 

Saduceo^ • . . J 

7 At sila’y nangagkatuwiranan ^ 
kanilang sarili, r a nao£.i<re<*Ji, ttlnQ1 
tayo nangakapagbaon ng tinapay. 

8 At nang matalastas ni JesUS ay 
sinabi, Oh kayong kakaunti ang pa- 
nanampalataya, bakit kayo’y na- 
ngagbubulaybulay sa inyong sarili, 
sapagka’t wala kayong tinapay? 

9 Hindi pa baga ninyo natatalastas, 
Sat hindi ninyo naaalaala ang limang 
tinapay sa limang libong lalake , at 
kung ilang bakol ang inyong nailig- 
pit? 

10 Ni yaong pitong tinapay *sa 
apat na libong lalake , at kung ilang 
bakol ang inyong nailigpit? 

11 Ano’t hindi ninyo napaguunawa 
na hindi ang sinabi ko sa inyo’y 
tungkol sa tinapay? Datapuwa’t ka¬ 
yo’y mangagingat sa lebadura ng 
mga Fariseo at ng mga Saduceo. 

12 Nang magkagayo’y kanilang na- 
talastas na sa kanila’y hindi ipinag- 
utos na sila’y magsipagingat sa leba¬ 
dura ng tinapay, kundi sa mga aral 
ng mga Fariseo at ng mga Saduceo. 

13 Nang dumating nga si Jesus sa 
mga sakop ng Cesarea ni Filipo, ay 
itinanong niya sa kaniyang mga ala- 
gad, na sinasabi, * 1 * * * 5 Ano baga ang sa- 
bi ng mga tao kung sino ang Anak 
ng tao? 

14 At kanilang sinabi, 6 Anting ilan, 
Si Juan Bautista; ang Han, £>i Elias; 



•rs mga iba, Si Jeremfas, 6 isa 
r ga propeta. 

\ ,5 Kaniyang sinabi sa kanila, Data. 

' no™io’? an ° ang sa ^ nin y° kung si- 

s i 1 n 6 n vf t Tu Umagrot s l S!m6n Pedro at 

4.? o »r b “v Cr ' s ‘ 0 ' An,k 

17 At sumagot si Jesds at sa kani- 
yay smabi, Mapalad ka, *sS$n 

vn Ji°” aS; v Sapagk i a,fc hindi iPinaha- 

yag sa iyo ito ng Hainan at ng dugo, 

akin £ Ama na nasa lan g*it. 
o l« At sinasabi ko naman sa iyo, na 
~ikaw ay Pedro, at Jsa ibabaw ng 
patong ito ay itatayo ko ang aking 
igiesia; at mga pintuan ng Ha¬ 
des ay hinstil mo^isipanaig laban sa 

kauya./ 

19 loibigay ko sa iyo^ang mga su- 
si ng kanarian ng langit:at anc- 
mang lyongjalian sa lupa aytata- 
d«an sa langit; at anomang iyong 
kalagan sa lupa ay kakalagan sa la¬ 
ngit. 

20 Nang jnagkagayo'y ipinagbilin 
niya ?sa mga alagad na huwag sabi- 
hin kanino man na siya ang Cristo. 

21 Mula ng panahong yao’y nagpa- 
simulang Hpinakilala ni Jesus sa ka«? 
niyang mga alagad, na kinakaila- 
ngang ^siya’y pumaroon sa Jerusa¬ 
lem, at magbata ng maraming ba- 
gay sa, matatanda at sa mga pangu- 
long saserdote at sa mga eskriba, at 
siya’y patayin, at Hnuling ibangon 
sa ikatlong araw. 

22 At isinama siya ni Pedro, at 
nagpasimulang siya’y pinagwikaan, 
na nagsasabi, Panginoon, rnaiayo ito 
sa iyo: # kailan man ay hindi mang- 
yayari ito sa iyo. 

23 Datapuwa’t lumingon siya, at 
sinabi kay Pedro, Lumagay ka sa 
likuran ko, Satands: ikaw ay tisod 
sa akin: sapagka’t hindi mo pinagii- 
sip ang mga bagay ng Dios, kundi 
ang mga bagay ng tao. 

24 Nang magkagayo’y -sinabi ni 


1 Mat. 12:39. 2 1 Cor. 5:6, 7. Gal. 5:9. 

S Mat. 14:17, 21. 4 Mat. 15:34. 3S. 

5 Mar. 8:27-29. Lu. 9:18-20. 6 Mat. 14:2. 
Mar. 6:14, 15. Lu. 9:8. 


7 Mat. 14 :33. 

8 Juan G:C9. 9 .Tuan 1:42; 21:15-17. 

1 Gal. 1:16. 2 Mat. 10:2. Juan 1:42. 

S Ef. 2:20. 4 Is. 38:10. 5 Is. 22:22. 

Apoc. 3:7. 6 Mat. 18:18. Juan 29:23. 

1 Cor. 5:4. 7 Mar. 8:30. Lu. 9:21. 

S Mar. 8:31-9:1. Lu. 9:22-27. 0 Mat. 20:18 

1 Mat. 27:63. 2 Mat. 10:38. 

33 







Jesife sa kaniyang mga aiagan* *?" j 1 
ang sinomang tao’y ibig sumunod 
akin ay tumanggi sa kaniyang sari / 
at pasanin ang kaniyang krus, 
sumunod sa akin. 

25 Sapagka’t *ang sinomang mag- 
ibig iligtas ang kaniyang buhay ay 
mawawalan nito: at ang^ sinomang 
mawalan ng kaniyang buhay dahil 
Ra akin ay makalcasumpong niyaon. 

26 Sapagka’t ano ang pakikmaba- 
ngin ng tao, kung makamtan niya 
ang boong sanglibutan at mawawalan 
siya ng kaniyang buhay? 6 ano ang 
jbibigay ng tao na katumbas sa 
kaniyang buhay? 

27 Sapagka’t 4 ang /n*ak ng tao ay 
pnriritong nasa laluwalTH^atian ' 
kaniyang Ama na kasama . ang ka¬ 
niyang mga anghel; at kung mag- 
kagayo^' hibigyan ang bawa’t tao 
ayor Ra kaniyang mga gawa. 

Katotohanang sinasabi ko sa 
inyo, May ilan sa nangalcatayo rito, 
na hindi ^matitikman sa anomang 
paraan ang lcamatayan, Xianggang 
sa kanilang makita ang Anak ng tao 
na pumaparito sa kaniyang* kaha- 
rian. 

KAPITULO 17. 

1 At ^pagkaraan ng anim na ara*^ 
ay isinama ni Jesus si 5 Pcdro, 
nt si Santiago, at si Juan na kapatid 
niya, at .sila’y dinalang bukod sa 
isang mataas na bundok: 

2 At nagbagong-anyo siya sa ha- 
rap niJa; at nagliwanag ang ka¬ 
niyang mukha na katulad ng araw, 
at pumuting tulad sa ilaw ang ka¬ 
niyang mga darnit. 

3 At narito, napakita sa kanila si 
Moises at si Elias na nakikipagusap 
sa kaniya. 

4 At sumagot si Pedro, at sinabi 
kay Jesus, Panginoon, mabuti sa 
ntin ang tayo’y dumito: kung ibig 
mo, ay gagawa ako rito ng tatlong 
tabernakulo; isa ang sa iyo, at isa 
ang kay Moises, at isa ang kay Elias. 

5 Samantalang nagsasalita pa siya, 
p n arito, ang isang maningning na 

a Mat. 10:39. /, Dan. 7:13. 

Vat. 24:30; 25:31; 26:04. 

* Juan 8:52. 6 Mat. 23:36; 24:34. 

7 Mar. 9:2-8. Lu. 9:28-36. 8 Mat. 26:37. 

Mar. 6:8 7; 13:3. .0 2 Pod. 1:17. 

34 


ay lumilim sa kanila: at 
mg isang tinig na mula sa 
<ip, na nagsasabi, *Ito ang sini- 
7 1 kong Anak, na siya kong kina- 

Jtugdan; siya ang inynng paking- 


At liang marinig ito ng mga ala- 
>ld, ay nangasubasub sila, at lub- 
ng nangatakot. 

vft lumapit si Jesus at sila’y tina- 
of sinabi » Mangagbangon kayo, 

U. U^ huwa ^ ka y° n & mangatakot, 

* sa P^hngap ng kcu...ai.g mga 
mat ay wala silang nakitang sino- 
™ ? in, kundi si Jesus lamang. 

I ^At habang sila’y nagsisibaba muh^ 
• sa bundok, ay iniutos <sa 
Tesus, na nagsasabi, Huwg ninyong 
sapiW.irnnino maig tao ang pangi- 
tam, hanggang sa ang Anak ng tao 
ay ibangon sa mga patay. 

At tinanong siya ng kaniyang 
mga alagad, na nangagsasabi, ^Ba- 
kit nga sinasabi ng mga eskriba na 
kinakailangang pumarito muna si 
Elias? 


11 At sumagot siya, at sinabi, Ka~ 
totohanang si Elias ay paririto, at 
<usasauli ang Jahat ng mga bagay: 

12 Datapuwa’t sinasabi ko sa inyo, 
na naparito na si Elias, at hindi nila 
siya nakilala, ?kundi ginawa nila sa 
kaniya ang anomang kanilang inibig. 
Gayon din naman ang Anak ng tao 
ay magbabata sa kanila. 

13 Nang magkagayo’y napagunawa 
ng mga alagacl na si Juan Bautista 
ang sa kanila’y sinasabi niya. 

14 At Spagdating nila sa karami- 
han, ay lumapit sa kaniya ang isang 
lalake, na sa kaniya’y lumuhod, at 
nagsasabi, 

15 Panginoon, mahabag ka sa 
aking anak na lalake: sapagka’t si¬ 
ya’y ^himatayin, at lubhang naghi- 
hirap; sapagka’t madalas na siya’y 
nagsusugba sa apoy, at madalas sa 
tubig. 

16 At siya’y dinala ko sa iyong mga 
nlagad, at hindi nila siya mapaga- 
ling. 

17 At sumagot si Jesus at sinabi, 


1 Mat. 3:17. 2 Mat. 14:27. 3 Mar. 9:9-13. 
4 Mat. 16:20. 5 Mat. 11:14. 6 Mai. 4:6. 

Gawa. 1:6. 7 Mat. 14:3, 10. 

8 Mar. 9:14-29. Lu. 9 :37-42. 0 Mat. 4 :24. 









M^rEO 29 

ya, at sinakal niya, na sinas^i Ba- ^alake attg kaniyang ania at ina, at 
yaran mo ang utang mo 4 ^ ' * ~~ 1 — : -- ~~ " * 

29 Kaya’t nagpatirapa 
yang kapuwa alipis^at ns 
kaniya, na nagsasabi, Page, 
alee, at ikaw ay pagbabayara 

30 At siya’y ay aw: at yurr 


^kikisama sa kaniyang asawa; at 
; dalawa ay ^magiging isang la- 

a? 


siya’y ipinabilanggo hanggang 
magbayad siya ng utang. 

31 Nang makita nga ng kaniyang 
mga kapuwa alipin ang nangyari, ay 
nangamanglaw silang lubha, at nag- 
siparoon at isinaysay sa kanilang 
•panginoon ang lahat ng nangyari. 

32 Nang magkagayo’y pinalapit si¬ 
ya ng kaniyang panginoon, at sa ka- 
niya’y sinabi, Ikaw na aliping ma- 
sama, ipinatawad ko sa iyo ang la- 
hat ng utang na yaon, sapagka’t ipi- 
namanhik mo sa akin: 

33 Hindi baga dapat na ikaw Ha¬ 
inan ay mahabag sa iyong kapuwa 
alipin, na gaya ko namang nahabag 
sa iyo? 

34 At nagalit ang kaniyang pangi¬ 
noon, at ibinigay siya sa mga taga- 
pagpahirap, hanggang sa siya’y 
magbayad ng lahat ng utang. 

35 Gayon din naman ang gagawin 
~sa inyo ng aking Ama na nasa ka- 
langitan, kung liindi ninyo patata- 
warin sa inyong. mga puso, ng ba- 
wa’t isa ang kaniyang kapatid. 

KAPITULO 19. 

1 At nangyari na nang Smatapos 
ni Jesus ang mga salitang ito, ay 
umalis siya sa ^Galilea at napasa 
imga hangganan ng Judea sa dako 
pa roon ng Jordan; 

2 At nagsisunod sa kaniya ang lub- 
hang maraming tao, at sila’y pina- 
galing niya doon. 

3 At nagsilapit sa kaniya ang mga 
Fariseo, na siya’y tinutukso nila, at ka¬ 
nilang sinasabi, Naaayon baga sa kau- 
tusan na ^ihiwalay ng isang lalake am 
kaniyang asawa sa bawa’t kadahi- 
lanan? 

4 At siya’y sumagot at sinabi, Hin¬ 
di baga ninyo nabasa, na ang luma- 
lang sa kanila buhat sa pasimula, ay 
sila’y nilalangniya na lalake at babae, 

5 At s'.nabi, ^Dahil dito’y iiwan ng* 


Kaya nga hindi na sila dalawa, 
di isang laman. Ang pinapag- 
oc .ia nga ng Dios, ay huwag panag- 
hivalayin ng tao. 

7 Sinabi nila sa kaniya, ^Bakit nga 
ipinagutos ni Moises na magbigay 
ng kasulatan sa paghihiwalay, at 
ihiwalay ang babae? 

8 Sinabi niya sa kanila, Dahil sa 
katigasan ng inyoi^g puso ayipina- 
ubaya sa inyo m.vloises na inyong 
hiwalayan ang inyong mga asawa: 
datapuwa’t buhat sa pasimula ay 
hindi gayon. 

9 At sinasabi ko sa inyo, Sinomang 
ihiwalay ang kaniyang asawang ba¬ 
bae, liban na kung sa pakikiapid, at 
magasawa sa iba, ay nagkakasala ng 
pangangalunya: at ang magasawa 
sa babaing yaon na hiniwalayan ay 
nagkakasala ng pangangalunya. 

1U Ang mga alagad ay nangagsa- 
sabi sa kaniya, Kung ganyan ang ka- 
lagayan ng lalake sa kaniyang asa¬ 
wa, ay hindi nararapat magasawa. 

11 Datapuwa’t sinabi niya sa kani¬ 
la, GHindi matatanggap ng lahat ng 
mga tao ang pananalitang ito, kundi 
niyaong mga 7pinagkalooban. 

12 Sapagka’t may mga bating, na 
ipinanganak na gayon mula sa tiyan 
ng kanilang mga ina: at may mga 
bating, na ginagawang bating ng 
mga tao: at «may mga bating, na 
nangagpapakabating sa kanilang sa- 
rili dahil sa kaharian ng langit. 
Ang makakatanggap nito, ay paba- 
yaang tumanggap. 

13 Nang magkagayon ay dinala ^sa 
kaniya ang maliliit na bata, upang 
ipalong niya ang kaniyang mga ka- 
may sa kanila, at lipanalangin: at 
sinaway sila ng mga alagad. 

14 Datapuwa’t sinabi ni JesOs, Pa- 
bayaan ninyo ang maliliit na bata, 
at huwag ninyong pagbawalan si¬ 
lang masilapit sa akin: sapagka’t 


4 1 Cor. 6:1G. 5 Deut. 24:1. Mat. 5:3). 

6 1 Cor. 7:2, 7. 9. 7 Mat. 13:11. 

8 1 Cor. 9:5, 15. 9 Mar. 10:13-16. 

Lu. 18:15-17. 

37 


7 Mar. 11:26. Sant. 2 :13. 8 Mar. 10:1-12. 

£ Mat. 17:22. 1 Lu. 9.51; 17:11. Juan 10:40. 
£ Mat. 5:31. 3 Gen. 2:24. Ef. 5:31. 





MATEO 20 

*sa mga ganito ang kaharian ng la-*i 25 kt nang marinig ito ng mga 
nerlt ‘ ' lub.hang nangagtaka, na 

oabi, Sino nga kaya ang 

«v? > 

. . • T ^ • « • 


ngit. 

15 At ipinatong niya ang kaniva / 
mga kamay sa kanila, at unr 
doon. 

J16 At narito, lumapit sa kaniya ; 
~isa, at nagsabi, ^Guro, ano ang i. - 
Ruling bag^y na gagawin ko upang 
akoy magkaroon ng buhay na vra- 
lang hanggan? 

17 At sinabi niya sa kaniya, Bakit 
mo ltmatanong sa akin ang tungkol 
sa mabuti? May isa, na siyang ma¬ 
buti: datapuwa’t 4 kung ibig mong 
pumasok sa buh: ingatan mo ang 
mga utos. 

18 Sinabi niya sa kaniya, Alin-alin? 
At sinabi ni Jesus, 5 Huwag kang pa- 
patay, Iluwag kang mangangalunya, 
Iiuwag kang magnanakaw, Iiuwag 
sasaksi sa di katotohanan, 

19 Igalang mo ang iyong ama at 
Ang iyong ina; at, *Iibigin mo ang 
iyong kapuwa na gaya ng iyong 
sarili. # 

20’ Sinabi sa kaniya ng binaba, 
Ang lahat ng mga bagay na ito ay 
ginanap ko: ano pa ang kulang sa 
akin?. 

21 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Kung. 
ibig mong maging 7 S akdal, shumayo 
ka, ipagbili mo ang tinatangkilik 
mo, at ibigay mo sa mga dukha, at 
magkakaroon ka ng kayamanan sa 
langit: at pumarito ka, sumunod ka 
sa akin. 

22 Datapuwa’t nang marinig ng bi- 
nata ang ganitong pananalita, ay 
yumaon siyang namamanglaw; sa- 
pagka’t siya’y isang may maraming 
pagaari. 

23 At sinabi ni Jesus sa kaniyang 
mga alagad, Ivatotohanang sinasabi 
ko sa.inyo, Mahirap na makapasok 
ang ^isang taong mayaman sa ka¬ 
harian ng langit. 

24 J At muling sinasabi ko sa inyo. 
Magaan pa sa isang kamelyo ang 
dumaan sa butas ng isang karayom, 
kay sa isang taong mayaman ang 
pumasok sa kaharian ng Dios. 


1 Mat IS :3. 2 Mar. 10:17-31. 

Lu. 18:18-30. 3 Lu. 10:25-28. 

U Lev. 18:5. 5 Ex. 20:12-16. C Lev. 19:13. 
7 Mat. 5:48. 8 Mat. 6:20. Lu. 16:9. 

Gawa 2:45; 4:34, 35. 9 Mat. 13:22. 

1 Tim. 6:9. 10. 


^agtingin ni Jesus ay sinabi 
la, Hindi mangyayari ito sa 
o; datapuwa’t ~sa Dios ang 
lahat ng mga bagay ay mangyayari. 

27 Nang magkagayo’y sumagot si 
Pedro at sinabi sa kaniya, Narito, 
Taiwan namin ang lahat, at nagsi- 
sunod sa iyo: ano nga baga ang ka- 
kamtin namin? 

28 At sinabi ni Jesus sa kanila, 
Katotohanang sinasabi ko sa inyo, 
na kayong nagsisunod sa akin, sa 
•'pagbabagong* lahi pagka uupo na 
ang Anak ng tao sa luklukan ng ka¬ 
niyang kaluwalhatian, skayo nama’y 
magsisiupo sa labingdalawang luklu¬ 
kan, <>upang magsihukom sa labing¬ 
dalawang angkan ng Israel. 

29 At ang bawa’t magiwan ng mga 
bahay, 6 mga kapatid na lalake, 6 
mgajvapatid na babae, 6 ama, 6 ina, 
6 mga anak, 6 mga lupa, dahil sa 
aki.ng pangalan, ay tatanggap ng 
tigisang daan, at magsisipagmana 
ng wc.lang hanggang buhay. 

30 Datapuwa’t maraming mga una 
na Tmangahuhuli; at ^mga huli na 
mangauuna. 

KAPITULO 20. 

1 # ^Sapagka’t ang kaharian ng la¬ 
ngit ay tulad sa isang tao na puno 
ng sangbahayan, na lumabas pag- 
kaumagang-umaga, upang uni up a ng 
manggagawa sa kaniyang ubasan. 

2 At nang makipagkasundo na siya 
sa mga manggagawa sa isang dena- 
rio sa bawa’t araw, ay isinugo niya 
sila sa kaniyang ubasan. 

3 At siya’y lumabas nang malapit 
r\a ang ikatlong oras, at nakita ang 
mga iba sapamilihan na nangakata- 
yong wa'lung ginagawa; 

4 At sinabi niya sa kanila, Magsi- 
paroon din naman kayo sa ubasan, 
at bibigyan ko kayo ng nasa katuwi- 
ran. At nagsiyaon ng kanilang la- 
kad sa ubasan. 

2 Lu. 1:37. 3 Mat. 4 :22. 4 Tit. 3:5. 

5 Lu. 22:30. Apoc. 3:21; 20:4. 

6 1 Cor. 6:2. Apoc. 2:2G. 

7 Mat. 20:16. Mar. 10:31. Lu. 13:30. 

8 Mat. 21:31, 32. 0 Mat. 19 :27. 


33 







MATEO 18 


9 At kung ang mata mo ang maka- 
pagpapatisod *sa iyo, ay dukitin mo, 
at iyong jtapon: mabuti pa sa iyo 
ang pumasok sa buhay na iisa ang 
mata, kay sa may dalawang mata 
na ibulid ka sa apoy ng impierno. 

10 Ingatan ninyo na huwag nin- 
yong pawalang halaga ang isa sa 
maliliit na 5 ito: sapagka’t sinasabi 
ko sa inyo, na ang 6 7 kanilang mga 
anghel sa langit ay nangakakaki- 
tang palagi ng 7mukha ng aking 
Ama na nasa langit.* 

12 Ano ang akala ninyo? «?kung ang 
isang tao ay may isang daang tupa, 
at maligaw ang isa sa mga yaon, 
hindi baga iiwan niya ang siyam na 
pu’t siyam, at pasasa kabundukan, 
at hahanapin ang naligaw? 

.13 At kung mangyaring masumpu- 
ngan niya, ay katotohanang sinasabi 
ko sa inyo, na magagalak ng higit 
dabil dito kay sa siyam na pu’t si¬ 
yam na hindi nangaligaw. 

14 Cayois dfft na hindi nga kalooban 
ng inyong Am ang nasa langit, na ang 
isa sa maliliit na ito ay mapahamak. 

15 At *kuilg magkasala laban sa 
iyo ang kapatid mo, pumaroon ka. 
pt ipakilala mo kaniya ang kahi- 
yang kasalanan na ikaw aV siyang 
magisa: kung ifcaw^-Sy p&kinggan 
niya, ay $nagwagi ka sa iyong kapa- 
tid. 

3 6 Datapuwa’t kung hindi ka niya 
pakinggan, ay magsama ka pa ng 
isa 6 dalawa, upang *sa bibig ng da¬ 
lawang saksi 6 tatlo ay mapagtibay 
ang bawa’t salita. 

3 7 At kung ayaw niyang pakinggan 
sila, ay sa'bihin mo sa ^iglesia: at 
kung ayaw rin niyang pakinggan 
ang iglesia, ay <>ipalagay mo .siyang 
tulad sa Gentil at ^maniningil ng 
buwis. 

38 Katotohanang sinasabi ko sa in- 

*Sa mga ibang Kasulatan ay nahalagay ang 
talatang ito: 11 Sapagka’t ang Anak ng 
tao ay naparito upang iligtas ang nawala. 

4 Mat. 5:29. 5 tal. 2, 6, 14. Mat. 10:42. 

6 Awit 34:7; 91:11. Gawa 12:15. 

7 Lu. 1:19. 8 Lu. 15:4-7. 9 Mat. 9:13. 

Lu. 9:56; 19:10. Juan 3:17. 1 Mat. 10:6. 

2 Lu. 17:3. 8 1 Cor. 9:19-22. 

U Deut. 19:15. 5 Mat. 16:18. 

1 Cor. 5:4, 5; 6:1-6. 6 Rom. 16:17. 

1 Cor. 5:9. 2 Tea. 3:6, 14. 2 Juan 10. 

7 Mat. 5:46, 47 ; 9:10, 11. 

36 


yo, na ^ang lahat ng mga bagay na 
inyong talian sa lupa ay tatalian sa 
langit: at ang lahat ng mga bagay 
na inyong kalagan sa lupa ay kaka- 
lagan sa langit. 

19 STuling sinasabi ko sa inyo, na' 
kung pagkasunduan ng dalawa sa 
inyo sa lupa ang nauukol sa ano- 
mang bagay na kanilang hihingin, 
ay gagawin P sa kanila ng aking Ama 
na nasa langit. 

20 Sapagka’t kung saan nagkakati- 
pon ang dalawa 6 tatlo sa aking pa- 
ngalan, ay naroroon ako sa gitna 
nila. 

21 Nang magkagayo’y lumapit si 
Pedro at sinabi sa kaniya, Pangi- 
noon, Zmakailang magkakasala ang 
aking kapatid laban sa akin na si- 
ya’y aking patatawarin? 2 hanggang 
sa makapito? 

22 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Hindi 
ko sinasabi sa iyo, Hanggang sa ma¬ 
kapito; * ? kundi, Hanggang sa maka- 
pitongpung ,pito. 

23 Kaya’t a ng kabarian ng langit 
ay jtdlad sa isang hari, na nagibig 
JRS makipagusap sa kaniyang mga 
alipin. 

24 At nang siya’y magpasimulang 
makipaghusay, ay iniharap sa ka¬ 
niya ang isa sa kaniya’y may utang 
na sangpung libong talento. 

25 Datapuwa’t palibbasa’y wala 
siyang sukat ibayad, ipinagutos J ng 
kaniyang panginoon na siya’y ipag- 
bili, at ang kaniyang asawa’t 5 mga 
anak, at ang lahat niyang tinatang- 
kilik, at nang makabayad. 

26 Dahil dito ang alipin ay nagpa- 
tirapa at sumamba sa kaniya, na 
nagsasabi, Panginoon, pagtiisan mo 
ako, at pagbabayaran ko sa iyong 
lahat. 

27 At sa babag ng panginoon sa 
aliping yaon, ay pinawalan siya, at 
ipinatawad sa kaniya ang utang. 

28 Datapuwa’t lumabas ang aliping 
yaon, at nasumpungan ang isa sa 
mga kapuwa niya alipin, na sa ka¬ 
niya’y may utang na isang daang 
6 denario: at kaniyang hinawakan si- 

S Mat. 16:19. 

9 Mat. 7:7. 1 Juan 5:14. 1 tal. 15. 

2 Lu. 17:4. 3 Mat. 6:14. 4 Lev. 25:39 

5 Neh. 6:5. 6 Mat. 20:2; 22:19. 







MATEO 38 


Oh lahing walang pattattaMpatataya 
at -ztaksil, hanggang kailan titiisin 
ko kayo? dalhin ninyo siya rito sa 
akin. 

18 At pinagwikaan siya ni Jesus; 
at ang demcnio ay lumabas sa ka- 
niya: at ang bata'y gumaling mula 
nang oras ding yaon. 

19 Nang magkagayo’y nagsilapit 
na -2bukod ang mga alagad kay Je¬ 
sus, at nangagsabi, Bakit baga Iiin- 
di namin napalabas yaon? 

20 At sinabi niya sa kanila, Dahil 
sa kakauntian ng inyong pananam- 
palataya: ^sapagka't katotohanang 
sinasabi ko sa inyo, Kung magka- 
roon kayo ng pananampalataya na 
kasinglaki ^ng butil ng binhi ng mos- 
tasa, ay masasabi ninyo sa bundok 
na 5 ito, Lumipat ka mula rito hang- 
gang doon; at ito’y lilipat; at sa in- 
yo'y hindi may pangyayari.* 

22 At samantalang sila'y nangaka- 
himpil sa Galilea, ay sinabi sa ka¬ 
nila ni 0Jesus* 7 A?ig Anak ng tao ay 
ibibigay sa mga kamay' 3 g.™ga tao; 
% 23 At siya'y papatayin nita^t^sa 
ikatlong a raw ay siya'y mulin^iha- 
bangon. At sila’y lubhang nangS-. 
manglaw. 

24 At Spagdating nila sa Caper¬ 
naum, ay nangagsiiapit kay Pedro 
ang mga maniningil ng kalahating 
siklo, at nangagsabi, Hindi baga ^pi- 
nagbabayaran ng inyong guro ang 
kalahating siklo? 

25 Sinabi niya,. Oo. At nang pu- 
masok siya sa bahay, ay pinanguna- 
han siya ni Jesus, na nagsasabi, 
Anong akala mo, Simon? ang mga 
hari sa lupa, kanino baga sila nanga- 
niningil ng ^kabayaran ng ^buwis? 
sa kanilang mga anak baga 6 sa na- 
ngaiiba? 

26 At nang sabihin niya, Sa nanga- 
iiba, ay sinabi sa kani ya ni J esus, 

*Sa mga ibang Kasulatan ay nakalagay ang 
ialalang ito: 21 Datapuwa't an« yanito’y 

hindi lumalabas kundi sa pamamagitan ng 
panalangin at nyuno. 


1 Lu. 9:41. 2 Mar. 9:28. 3 Mat. 21:21. 

Mar. 11:23. 4 Mat. 13:31. 5 tal. 9. 

G Mar. 9:30, 32. Lu. 9 :43-45. 7 Mat. 1C :21 
8 Gawa. 13:3. 1 Cor. 7:5. 9 Mat. 6:16, 18 
9:15. Gawa. 13:2; 14:23. 1 Mat. 27:63. 

!? Mar. 9:33. 3 Ex. 30:13; 38:26. 

J* Rom. 13:7. 5 Mat. 22:17, 19. 


Rung gayo’y hindi nangagbabayad 
ang mga anak. 

27 Datapuwa't, baka katisuran ta- 
yo nila, ay pumaroon ka sa dagat, 
at ihulog mo ang kawil, at kunin mo 
ang unang isdang lumitaw; at pag- 
ka naibuka mo na ang kaniyang bi¬ 
big, ay masusumpungan mo ang 
isang siklo: kunin mo, at ibigay mo 
sa kanila sa ganang akin at sa iyo. 

KAPITULO 13. 

1 Nang oras na 6 yaon ay nagsila¬ 
pit ang mga alagad kay *Jesus, na 
nangagsasabi, Sino nga baga ang pi- 
nakadakila sa kaharian ng langit? 

2 At pinalapit niya sa kaniya ang 
isang maliit na bata, at inilagay sa 
gitna nila, 

3 At sinabi, Katotohanang sinasabi 
ko sa inyo, Malibang ?kayo'y magsi- 
panumbalik, at’ imaging tulad sa 
maliliit na bata, sa anomang paraan 
ay hindi kayo magsisipasok sa ka¬ 
harian ng langit. 

4 Sinoman ngang magpakababa na 

gaya ng maliit na batang ito, ay 
siyang pinakadakila sa kaharian ng 
langit. / 

^vAt ^sinomang ttfmanggap sa isa 
sa g^Rltong’ maliit iia bata sa aking 
pangalaft^ay al$9 a&£ tinanggap: 

6 Datapuwa^t Jsinomang magbigay ng 
ikatitisod sa isa sa maliliit na ito na 
nagsisisamplataya sa akin, ay may 
pakikinabangin pa siya kung bitinan 
ang kaniyang leeg ng isang mala- 
king batong gilingan, at siya’y ilu- 
bog sa kalaliman ng dagat. 

7 Sa aba ng sanglibutan dahil sa 
mga kadahilanan ng pagkatisod! sa- 
pagka’t kinakailangang dumating 
ang mga kadahilanan; datapuwa't sa 
aba ng taong yaong panggalingan ng 
kadahilanan! 

8 At -kung ang kamay mo 6 ang 

paa mo ay makapagpapatisod ^sa 
iyo, ay putulin mo, at iyong itapon: 
mabuti pa sa iyo ang pumasok sa 
buhay na pingkaw 6 pilay, kay sa 
may dalawang kamay 6 dalawang 
paa na ibulid ka sa apoy na walang 
hanggan. _ 

6 Mar. 9:33-37. Lu. 9 :46-48. 7 Lu. 22:32. 

S Mat. 19:14. Mar. 30:15. Lu. 18:16. 

9 Mat. 10:40. 1 Mar. 9:42. Lu. 17:2. 

2 Mat. 5:30. Mar. 9:<3-47. S Mat. 5:29. 

35 






MATEO 19 

ya, at sinakal niya, na sinas^lr, Ba- Ualake attg katt'yattg an\a at ina, at 


yai'an mo ang utang mo, 

29 Kaya’t nagpatirapa 
yang kapuwa alipiukat m 
kaniya, na nagsasabi, Page*, 
alee, at ikaw ay pagbabayara 

30 At siya’y ay aw: at yurr 
siya’y ipinabilanggo hanggang sa 
magbayad siya ng utang. 

31 Nang makita nga ng kaniyang 
mga kapuwa alipin ang nangyari, ay 
nangamanglaw silang lubha, at nag- 
siparoon at isinaysay sa kanilang 
•panginoon ang lahat ng nangyari. 

32 Nang magkagayo’y pinalapit si¬ 
ya ng kaniyang panginoon, at sa ka- 
niya’y sinabi, Ikaw na aliping ma- 
sama, ipinatawad ko sa iyo ang la- 
hat ng utang na yaon, sapagka’t ipi- 
namanhik ino sa akin: 

33 Hindi baga dapat na ikaw na- 
man ay mahabag sa iyong kapuwa 
alipin, na gaya ko namang nahabag 
sa iyo? 

34 At nagalit ang kaniyang pangi¬ 
noon, at ibinigay siya sa mga taga- 
pagpahirap, hanggang sa siya’y 
magbayad ng lahat ng utang. 

35 Gayon din naman ang gagawin 
~sa inyo ng aking; Ama na nasa ka- 
langitan, kung hindi ninyo patata- 
warin-sa inyong mga puso, ng ba- 
\va ; t isa ang kaniyang kapatid. 

KAPITULO 19. 

1 At nangyari na nang ^matapos 
ni Jesus ang mga salitang ito, ay 
umalis siya sa 9 Galilea at napasa 
7 mga hangganan ng Judea sa dako 
pa roon ng Jordan; 

2 At nagsisunod sa kaniya ang lub- 
hnng maraming tao, at sila’y pina- 
galing niya doon. 

3 At nagsilapit sa kaniya ang mga 
Fariseo, na siya’y tinutukso nila, at ka¬ 
nilang sinasabi, Naaayon baga sa kau- 
tusan na ^ihiwalay ng isang lalake am 
kaniyang asawa sa bawa’t kadahi- 
lanan? 

4 At siya’y sumagot at sinabi, Hin¬ 
di baga r.inyo nabasa, na ang luma- 
lang sa kanila buhat sa pasimula, ay 
sila’y nilalang niya na lalake at babae, 

5 At s'.nabi, ^Dahil dito’y iiwan ng 


^kikisama sa kaniyang asawa; at 
; dalawa ay ^magiging isang la- 

i? 

Kaya nga hindi na sila dalawa, 
di isang laman. Ang pinapag- 
ac ,ia nga ng Dios, ay liuwag papag- 
hiwalayin ng tao. 

7 Sinabi nila sa kaniya, 5 Bakit nga 
ipinagutos ni Moises na magbigay 
ng kasulatan sa paghihiwalay, at 
ihiwalay ang bctbac? 

8 Sinabi niya sa kanila, Dahil sa 
katigasan ng inyong puso ay ipina- 
ubaya sa inyo m Aloises na inyong 
hiwalayan ang inyong mga asawa: 
datapuwa’t buhat sa pasimula ay 
hindi gayon. 

9 At sinasabi ko sa inyo, Sinomang 
ihiwalay ang kaniyang asawang ba¬ 
bae, liban na kung sa pakikiapid, at 
magasawa sa iba, ay nagkakasala ng 
pangangalunya: at ang magasawa 
sa babaing yaon na hiniwalayan ay 
nagkakasala ng pangangalunya. 

10 Ang mga alagad ay nangagsa- 
sabi sa kaniya, Kung ganyan ang ka- 
lagayan ng lalake sa kaniyang asa¬ 
wa, ay hindi nararapat magasawa. 

11 Datapuwa’t sinabi niya sa kani¬ 
la, cHindi matatanggap ng lahat ng 
mga tao ang pananalitang ito, kundi 
niyaong mga 7pinagkalooban. 

12 Sapagka’t may mga bating, na 
ipinanganak na gayon mula sa tiyan 
ng kanilang mga ina: at may mga 
bating, na ginagawang bating ng 
mga tao: at «may mga bating, na 
nangagpapakabating sa kanilang sa- 
rili dahil sa kaharian ng langit. 
Ang makakatanggap nito, ay paba- 
yaang tumanggap. 

13 Nang inagkagayon ay dinala 9sa 
kaniya ang maliliit na bata, upang 
ipatong niya ang kaniyang mga ka- 
may sa kanila, at jipanalangin: at 
sinaway sila ng mga alagad. 

14 Datapuwa’t sinabi ni Jesus, Pa- 
bayaan ninyo ang maliliit na bata, 
at huwag ninyong pagbawalan si¬ 
lang masilapit sa akin: sapagka’t 


4 1 Cor. 6:16. 5 Deut. 24:1. Mat. 5:31. 

r, 1 Cor. 7:2, 7. 9. 7 Mat. 13:11. 

8 1 Cor. 9:5, 15. 9 Mar. 10:13-16. 

Lu. 18:15-17. 

37 


7 Mar. 11:26. Sant. 2:13. 8 Mar. 10:1-12. 

^ Mat. 17:22. 1 Lu. 9.51; 17:11. Juan 10:40. 
£ Mat. 5:31. 3 Gen. 2:24. Ef. 5:31. 





MATEO 20 

*sa mga, ganito ang kaharian ng law 25 nang marinig ito ng mga 

IK A 4 . • • 4. • , '^ubhang nangagtaka, na 

15 At minatory ynvn nno* i-oviJfTo cm _— -i * 


15 At ipinatong niya ang kaniva 
mga kamay sa kanila, at unr 
<loon. 

16 At narito, lumapit sa kaniya : 
--isa, at nagsabi, ^Guro, ano ang i. - 
du ling oag^y na gagawin ko upenc 
akoy magkaroon ng buhay na Ma¬ 
lang hanggan? 

17 At sinabi niya sa kaniya, Bakit 
mo itinatanong sa akin ang tungkol 
sa mabuti? May isa, na siyang ma- 
buti: datapuwa’t ^kung ibig mong 
pumasok sa buh:^» ingatan mo ang 
mga utos. 

18 Sinabi niya sa kaniya, Alin-alin? 
At sinabi ni Jesus, 5 Huwag kang pa- 
patay, Iluwag kang mangangalunya, 
IIuwag kang magnanakaw, Iluwag 
sasaksi sa di katotohanan, 

19 Igalang mo ang iyong ama at 
$ng iyong ina; at, ciibigin mo ang 
iyong kapuwa na gaya ng iyong 
sarili. < 

20’ Sinabi sa kaniya ng* * binata, 
Ang lahat ng mga bagay na ito ay 
ginanap ko: ano pa ang kulang sa 
akin?. 

.21 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Kung. 
ibig mong maging 7sakdal, shumayo 
ka, ipagbili mo ang tinatangkilik 
mo, at ibigay mo sa mga dukha, at 
magkakaroon ka ng kayamanan sa 
langit: at pumarito ka, sumunod ka 
sa akin. 

22 Datapuwa’t nang marinig ng bi¬ 
nata ang ganitong pananalita, ay 
yumaon siyang namamanglaw; sa- 
pagka’t siya’y isang may maraming 
pagaari. 

23 At sinabi ni Jesus sa kaniyang 
mga alagad, Katotohanang sinasabi 
ko sa.inyo, Mahirap na makapasok 
ang sisang taong mayaman sa ka- 
liarian ng langit. 

24 *At muling sinasabi ko sa inyo. 
Magaan pa sa isang; kamelyo ang 
dumaan sa butas ng isang karayom, 
kay sa isang taong mayaman ang 
pumasok sa kaharian ng Dios. 

1 Mat 18:3. 2 Mar. 10:17-31. 

Lu. 18:18-30. S Lu. 10:25-28. 

* Lev. 18:5. 5 Ex. 20:12-16. C Lev. 19:13. 

7 Mat. 5:48. 8 Mat. 6:20. Lu. 16:9. 

Gawa 2:45; 4:34. 35. 9 Mat. 13:22. 

1 Tim. 6:9. 10. 


*>abl, Sino nga kaya ang 

^ctgtmgin ni Jesus ay sinabi 
la, Hindi mangyayari ito sa 

c. o; datapuwa’t -sa Dios ang 
lahat ng mga bagay ay mangyayari. 

27 Nang magkagayo’y sumagot si 
Pedro at sinabi sa kaniya, Narito, 
^iniwan namin ang lahat, at nagsi- 
sunod sa iyo: ano nga baga ang ka- 
kamtin namin? 

28 At sinabi ni Jesus sa kanila, 
Katotohanang sinasabi ko sa inyo, 
na kayong nagsisunod sa akin, sa 
•^pagbabagong lahi pagka uupo na 
ang Anak ng tao sa luklukan ng ka¬ 
niyang kaluwalhatian, skayo nama’y 
magsisiupo sa labingdalawang luklu¬ 
kan, <>upang magsihukom sa labing¬ 
dalawang angkan ng Israel. 

29 At ang bawa’t magiwan ng* mga 
bahay, 6 mga kapatid na lalake, 6 
mga kapatid na babae, 6 ama, 6 ina, 
6 mga anak, 6 mga lupa, dahil sa 
aking pangalan, ay tatanggap ng 
tigisang daan, at magsisipagmana 
ng v/r.lang hanggang buhay. 

30 Datapuwa’t maraming mga una 
na 7mangahuhuli; at s mga huli na 
mangauuna. 

KAPITULO 20. 

1 # °Sapagka’t ang kaharian ng la¬ 
ngit ay tulad sa isang tao na puno 
ng sangbahayan, na lumabas pag- 
kaumagang-umaga, upang umupa ng 
manggagawa sa kaniyang ubasan. 

2 At nang makipagkasundo na siya 
sa mga manggagawa sa isang dena- 
rio sa bawa’t araw, ay isinugo niya 
sila sa kaniyang ubasan. 

3 At siya’y lumabas nang malapit 
na ang ikatlong oras, at naldta ang 
mga iba sapamilihan na nangakata- 
yong wa'lung ginagawa; 

4 At sinabi niya sa kanila, Magsi- 
paroon din naman kayo sa ubasan, 
at bibig*yan ko kayo ng nasa katuwi- 
ran. At nagsiyaon ng kanilang la- 
kad sa ubasan. 

2 Lu. 1:37. 3 Mat. 4 :22. + Tit. 3 :5. 

5 Lu. 22:30. Apoc. 3:21; 20:4. 

6 1 Cor. 6:2. Apoc. 2:26. 

7 Mat. 20:16. Mar. 10:31. Lu. 13:30. 

8 Mat. 21:31, 32. 0 Mat. 19 :27. 


38 






MATEO 20 


5 Lumabas siyang muli nang mala- 
pit na ang mga oras na ikaanim at 
ikasiyam, at gayon din ang ginawa. 

6 At lumabas siya nang malapit na 
ang ikalabingisang oras at nakasum- 
pong siya ng mga iba na nangaka- 
tayo; at sinabi niya sa kanila, Bakit 
kayo’y nangakatayo rito sa boong 
maghapon na walang ginagawa? 

7 At sinabi nila sa kaniya, Sapag- 
ka’t sinoma’y walang umupa sa 
amin. Sinabi niya sa kanila, Magsi- 
parito din naman kayo sa ubasan. 

8 At *nang dumating ang hapon, 
sinabi ng panginoon ng ubasan sa 
kaniyang katiwala, Tawagin mo ang 
mga manggagawa, at bayaran mo 
sila ng kaupahan sa kanila, na mula 
sa mga.huli hanggang sa mga una. 

9 At paglapit ng mga inupahan 
nang malapit na ang ikalabingisang 
oras ay tumanggap bawa’t tao ng 
isang denario. 

10 At nang magsilapit ang mga 
nauna, ang isip nila’y magsisitang- 
gap sila ng higit; at sila’y nagsi- 
tanggap din bawa’t tao ng isang 
denario. 

11 At nang kanilang tanggapin ay 
nangagbulongbulong laban sa puno 
ng sangbahayan, 

12 Na nangagsasabi, Isa lamang 
oras ang ginugol nitong mga hull, 
sila’y ipinantay mo sa amin, na 
aming binata ang hirap sa magha¬ 
pon at ang init na nakasusunog. 

13 Datapuwa’t siya’y sumagot at 
sinabi sa isa sa kanila, Kaibigan, 
hindi kita iniiring: hindi baga naki- 
pagkayari ka sa akin sa isang de¬ 
nario? 

14 Kunin mo ang ganang iyo, at 
humayo ka sa iyong lakad; ibig kong 
bigyan itong hull,' nang gaya rin sa 
iyo. 

15 Hindi baga matuwid sa aking 

rgawin ang ibig ko sa aking paga- 
ari? 6 -Smasama ang mata mo, sa- 
pagka’t ako’y mabuti? 

16 Kaya’t *ang mga una’y manga- 
huliuli, at ang mga hull ay manga- 
uuna. 

17 Samantalang Sumaahon si Jesus, 

1 Lev. 19:13. 

2 Rom 9:20-24. 3 Mat. G:23. 4 Mat. 19:30. 

5 Mar. 10:32, 34. Lu. 18:31-33. 


ay bukod niyang isinama ang labing- 
dalawang alagad, at sa daa’y sinabi 
niya sa kanila, 

18 Narito, nagsisiahon tayo sa Je¬ 
rusalem; at ibibigay ang Anak ng 
tao sa mga pangulong saserdote at 
sa mga eskriba; at kanilang haha- 
tulang siya’y patayin, 

19 At ibibigay siya <?sa mga Gentil 
upang siya’y kanilang 7alimurahin, 
at hampasin, at ipako sa krus: at 
$sa ikatlong araw siya’y ibabangon. 

20 Nang magkagayo’y ^lumapit sa 
kaniya ang ina ng mga anak na la- 
lake ni ^Zebedeo, na kasama ang 
kaniyang mga anak na lalake^ na 
siya’y sinamba, at may hinihinging 
isang bagay sa kaniya. 

21 At sinabi niya sa kaifiya, Ano 
ang ibig mo? Sinabi niya sa kaniya, 
Ipagutos mo na itong aking dala- 
wang anak ay magsiupo, -ang isa sa 
iyong kanan, at ang isa 1 2 3 sa iyong 
kaliwa, sa iyong kaharian. 

22 Nguni’t sumagot si Jesus at si¬ 
nabi, Hindi ninyo nalalaman ang in- 
yong hinihingi. Mangyayari bagang 
inuman ninyo ^ang sarong malapit 
nang aking iinuman? Sa kaniya’y 
sinabi nila, Mangyayari.^ 

23 Sinabi niya sa kanila, ^Katoto- 
hanang iinuman ninyo ang aking 
saro: datapuwa’t ang maupo sa 
aking kanan, at sa aking kaliwa, ay 
hindi sa akin ang pagbibigay; data¬ 
puwa’t yaon ay para sa. kanila na 
mga pinaghandaan ng aking Ama.. , 

24 At nang marinig ito ng sangpu, 
ay nangagalit laban sa dalawang 
magkapatid. 

25 Datapuwa’t sila’y pinalapit ni 
Jesus sa kaniya, at sinabi, c Nala- 
man ninyo na ang mga pinuno ng 
mga Gentil ay nangapapapanginoon 
sa kanila, at ang kanilang mga da- 
kila ay nagsisigamit ng kapamaha- 
laan sa kanila. 

26 Sa inyo’y hindi magkakagayon: 

kundi 7ang sinomang magibig na du- 
makila sa inyo ay magiging lingkod 
ninyo; __ 

u Mar. 27:2.7 Mat. 27:20-31. S Mat. 27 :C3. 

9 Mar. 10 :35-*15. 1 Mai. 4 :21. 

2 Mat. 19:28. S Mat. 25:34. 

4 Is. 51:22. Mat. 26:39, 42. 

5 Gawa 12:2. Apoc. 1:9. 6 Lu. 22:25-27. 

7 Mar. 9:35. 

39 





MATEO 21 


27 At sinomang magibig na naaging 
una sa inyo ay magiging alipin nin- 
yo: 

28 Gayon din iiaman $ang Anak ng 
tao ay hindi naparito upang pagling- 
kuran, kundi upang maglingkod, at 
^ibigay ang kaniyang buhay na 
pangtubos sa ^marami. 

29 At nang ^sila’y magsialis sa Je- 
rico, ay sumunod sa kaniya ang lub- 
hang maraming tao. 

30-At narito, ang sdalawang lala- 
king bulag na nangakaupo sa tabi 
ng daan, pagkarinig nilang nagda- 
raan si Jesus, ay nangagsisigaw, na 
nagsisipagsabi, Panginoon, mahabag 
ka sa amin, ikaw na Anak ni David. 

31 At pinagwikaan sila ng karami- 
han, upang sila'y magsitahimik: da- 
tapuwa’fc sila’y lalong nangagsisi- 
gaw, na nagsisipagsabi, Panginoon, 
mahabag ka sa amin, ikaw na Anak 
hi David. 

32 At tumigil si Jesus, at sila’y ti- 
nawag, at sinabi, Ano ang ibig 
ninyong gawin ko sa inyo? 

33 Sinabi nila sa kaniya, Fangi- 
noon, na mangadilat ang mga mata 
namin. 

34 At si Jesus, sa pagkahabag, ,ay 
^liinipo ang kanilang mga mata, at 
pagdaka’y nagsitanggap sila ng ka¬ 
nilang paningin; at nagsisunod sa 
kaniya. 

KAPITULO 21. 

1 At 5 nang malapit na sila sa Jeru¬ 
salem, at magsidating sa Betfage, sa 
bundok ng mga Olivo, ay nagsugo 
nga si Jesus ng dalawang alagad, 

2 Na sinasabi sa kanila, Magsipa- 
roon kayo sa nayong nasa tapat nin- 
yo, at pagdaka’y masusumpungan 
ninyo ang Isang nakatali na baba mg 
asno, na may kasamang isang batang 
asno: kalagin ninyo, at daihin ninyo 
sa akin. 

3 At kung ang sinoman ay mag- 
sabi ng anonian sa inyo, ay sasa- 
bihin ninyo, Kinakailangan sila ng 

8 Juan 13:4, 13-13. Fil. 2:7. 

9 Is. 63:10. Juan 11:51, 52. 1 Tim. 2:6. 

Tit. 2:14. 1 Ped. 1:19. 

1 Mat. 26:28. Hcb. 2:10; 9:28. 

£ Mar. 10:46-52. Lu. 18:35-43. 
e Mat. 9:27-81. 4 Mat. 9:29. Mar 1:41. 

Juan 9:6. .6 Mar. 11:1-10. Lu. 19:29-38. 

40 


Panginoon; at pagdaka’y kaniyang 
ipadadala sila. 

4 GNangyari n § a ito, upang matu- 
pad ang sinalita sa pamamagitan ng 
propeta, na nagsasabi, 

6 Sabihin ninyo sa anak na babae 
ng Sion: 

?Narito, ang Hari mo’y pum.a- 
parito sa iyo, 

Na maamo, at nakasakay sa 
isang asno, 

At sa isang batang asno Jia 
anak ng babaing asno. 

6 ‘At nagsiparoon ang mga alagad, 
at ginawa ang ayon sa ipinagutos ni 
Jesus sa kanila, 

7 At kanilang dinala ang babaing as¬ 
no, at ang batang asno, atinilagay nila 
6a_ ibabavv ng mga ito ang kanilang 
mga damit; at dito siya’y sumakay. 

8 At inilalatag sa daan ng kalak- 
hang bahagi ng karamihan ang ka¬ 
nilang mga damit; at ang mga iba’y 
nagsiputol ng mga sanga ng mga 
punong kahoy, at inilalatag sa daan. 

9 At ang mga karamihang nangasa 
unahan niya, at ang nagsisunod, ay 
nagsisigawan, na nagsisipagsabi, 
Hosana sa Anak ni David: *Mapa- 
lad ang pumaparito sa pangalan ng 
Panginoon: Hosana sa kataastaasan. 

10 At nang pumasok si Jesus sa Je¬ 
rusalem, ay nagkagulo ang ^boong 
bayan, na nagsasabi, Sino kaya ito? 

11 At sinabi ng mga karamihan, 
Ito’y *ang propeta, Jesus, na taga 
^Nazaret ng Galilea* 

12 At pumasok si Jesus ^sa templo 
ng Dios, at itinaboy niya ang lahat 
na nangagbibili at nangamimili sa 
templo, at ginulo niya ang mga du- 
lang ng mga mamamalit ng salapi, 
at ang mga upuan ng mga nagbibili 
ng mga ^kalapati; 

13 At sinabi niya sa kanila, Nasu- 
sulat, ^Ang aking bahay ay tatawa- 
ging fcahay-panalanginan, 6 data- 
puwa’t ginagawa ninyong yungib ng 
mga tulisan. 

14 At nagsilapit sa kaniya sa tem¬ 

plo ang mga bulag at mga pilay, at 
sila’y kaniyang pinagaling._ 

6 Juan 12:12-15. 7 Zak. 9:9. 8 Awit 118:96 
9 Mar. 11:15. 1 Lu. 7 :16. Juan 6 :14. 

S Mat. 2:23. S Mai. 3:1-3. Mar. 11:15-19. 
Lu. 19:45-47. Juan 2:13-17. 4 Lev. 1:11 
5 Is. 56:7. G Jer. 7:11. 





MATEO 21 


15 Datapuwa’t nang makita ng mga 
pangulong saserdote at ng mga es- 
kriba ang mga katakatakang bagay 
na kaniyang ginawa, at ang mga 
batang nagsisigawan sa templo at 
nangagsasabi, Hosana sa Anak ni 
David; ay nangagalit sila, 

16 At sinabi nila sa kaniya, Nari- 
rinig mo baga ang sinasabi ng mga 
ito? At sinabi sa kanila ni Jesus, 
Go: kailan man baga'y hindi ninyo 
nabasa, lVIula ?sa bibig ng mga 
Ssanggol at ng mga sumususo ay 
iyong nilubos ang pagpupuri? 

17 At sila’y kaniyang iniwan, at 
pumaroon sa labas ng bayan sa ^Be- 
tania, at nakipanuluyan doon. 

18 Pagka umaga nga nang siya’y 
bumabalik sa bayan, ^nagutom siya. 

' 19 At pagkakita sa isang puno ng 
igos sa tabi ng daan, ay kaniyang 
nilapitan, at walang nasumpungang 
anoman doon, kundi mga dahon la- 
mang; at sinabi niya rito, Mula nga- 
yo’y huwag kang magbunga kailan 
man. At pagdaka’y natuyo ang puno 
ng igos. 

20 2 At nang makita ito ng mga ala- 
gad, ay nangagtaka sila, na nangag¬ 
sasabi, Ano’t pagdaka’y natuyo ang 
puno ng igos? 

21 At sumagot si Jesus at sinabi sa 
kanila, Katotohanang sinasabi ko sa 
inyo, 5 Kung kayo’y may pananampa- 
lataya, at * * 4 di mangagaalinlangan, 
hindi lamang mangagagawa ninyo 
ang nangyari sa puno ng igos, kundi 
maging sabihin ninyo 5 sa bundok na 
ito, mapataas ka, at mapasugba ka 
sa dagat, ay mangyayari. 

22 At c lahat ng mga bagay na in- 
yong hihingin sa panalangin, na may 
pananampalataya, ay inyong tatang- 
gapin. 

23 At pagpasok niya sa templo, ay 
7nagsilapit sa kaniya ang mga pa- 
ngulong saserdote at ang matatanda 
sa bayan, samantalang siya’y nagtu- 
turo, at nangagsabi, s Sa anong ka- 
pamahalaan ginagawa mo ang mga 

7 Awit 8:2.5 Mat. 11:25. 9 Mat. 26:6. 

J nan 11:1, 13; 12:1. 1 Mar. 11:12-14. 

2 Mar. 11:20-24. S Mat. 17:20. Lu. 17:6. 

U Mar. 11:23. 5 tal. 1. 

G Mat. 7:7. Sant. 6:1G. 

7 Ps. 8:2 8 Heb. 11:36, 37, 


bagay na ito? at sino ang sa iyo’y 
nagbigay ng kapamahalaang ito? 

24 At sumagot si Jesus at sa kani- 
la’y sinabi, Tatanungin ko rin na- 
man kayo ng isang tanong, na kung 
inyong sasabihin sa akin, ay sasabi- 
hin ko naman sa inyo kung sa anong 
kapamahalaan ginagawa ko ang mga 
bagay na ito. 

25 Ang bautismo ni Juan, saan ba¬ 
ga nagmula? sa langit 6 sa mga 
tao? At kanilang pinagkatuwiranan 
sa kanilang sarili, na nangagsasabi, 
Kung sabihin natin, Sa langit; sasa¬ 
bihin niya sa atin, Bakit nga hindi 
ninyo siya pinaniwalaaii? 

26 Datapuwa’t kung sasabihin, Sa 
mga tao; nangatatakot tayo sa kara- 
mihan; *>sapagka’t kinikilala flg la- 
hat na ipropeta si Juan. 

27 At sila’y nagsisagot kay Jestis, 
at sinabi, Hindi namin nalalaman. 
Kaniyang sinabi naman sa kanila, 
Hindi ko rin naman sasabihin sa in¬ 
yo kung sa anong kapamahalaan gi¬ 
nagawa ko ang mga bagay na ito. 

28 Datapuwa’t ano sa akala ninyo? 
Isang taong may dalavrang anak; at 
lumapit siya sa una, at sinabi, Anak, 
pumaroon at gumawa ka ngayon sa 
ubasan. 

29 At sinagot niya at sinabi, Ayaw 
ko: datapuwa’t nagsisi siya pagkata- 
pos, at naparoon. 

30 At siya’y lumapit sa ikalawa, at 
gayon din ang sinabi. At sumagot 
siya at sinabi, Ginoo, ako’y paroroon:± 
at hindi naparoon. 

31 Alin baga sa dalawa ang guma- 
nap .ng kalooban ng kaniyang ama? 
Sinabi nila, Ang una. Sinabi sa ka¬ 
nila ni Jesus, Katotohanang sinasabi 
ko sa inyo, na ang mga Smaniningil 
ng buwis at ang mga Spatutot ay 
nangauuna sa inyo ng pagpasok sa 
kaharian ng Dios. 

32 Sapagka’t naparito si Juan sa 
inyo ^sa daan ng # katuwiran, at hin¬ 
di niny'o siya pinaniwalaan; data¬ 
puwa’t pinaniwalaan siya ng mga 
^maniningil ng buwis at ng mga pa- 
tutot: at kayo, sa pagkakita ninyo 
nito, ay hindi man kayoj'nangag- 


9 Jer. 26:23. 

1 2 Cron. 24 :21. 2 Heb. 1:2. S Juan 11:53. 

4 Heb. 13:12, 5 Mat. 26:50-27:50. 

41 






MATEO 22 


sisi pagkatapos, upang kayo’y mag- 
sipaniwala sa kaniya. 

S3 Pakinggan nmyo ang isa pang 
talinghaga: e May isang tao, na puno 
ng sangbahayan, na nagtanim ng 
isang ubasan, at binakuran niya ng 
mga buhay na * 1 * * punong kahoy sa pa- 
libot, at 7humukay roon ng isang pi- 
saan ng ubas, at nagtayo ng isang 
bantayan, at ipinagkatiwala yaon sa 
mga magsasaka, at napasa ibang lu- 
pain. 

34 At nang malapit na ang pana- 
hon ng pamumunga, ay sinugo ang 
kaniyang mga alipin sa mga magsa- 
saka, upang tanggapin ang kaniyang 
bunga. 

35 At pinaghawakan ng mga mag¬ 
sasaka ang kaniyang mga alipin, at 
lunampas nila $ang isa, at °ang isa’y 
pinatay, at *ang isa’y binato. 

36 Muling sinugo niya ang ibang 
mga alipin, na mahigit pa sa nanga- 
una; at ginawa rin sa kanila ang ga- 
yon ding paraan. 

3,7 Datapuwa’t pagkatapos ay sinu¬ 
go niya sa kanila ang kaniyang anak 
na lalake, na nagsasabi, Igagalang 
xiila ang aking anak. 

38 Datapuwa’t nang makita ng 
mga inagsasaka ang anak, ay na- 
ngagusapan sila, ito ^ang tagapag- 
mana; ^halikayo, siya’y ating pata- 
yin, at kunin natin ang kaniyang 
mana. 

39 At siya’y hinawakan nila, at 
^itinaboy $siya sa ubasan, at pinatay 
siya. 

40 Pagdating nga ng panginoon ng 
ubasan, ano kaya - ang gagawin sa 
mga magsasakang yaon? 

41 Sinabi nila sa kaniya, Pupuk- 
saing walang awa ang mga tampa- 
lasang yaon, <>at ibibigay ang ubasan 
sa mga ibang magsasaka, na sa ka- 
niya’y mangagbibigay ng mga bunga 
sa kanilang kapanahunan. 

1 42 Sinabi sa kanila ni Jesus, Kailan 

man baga’y hindi ninyo nabasa sa 
m ga kasulatan, _ 

€ Gawa 13 :46 : 15:7; 18:6 : 28:28. 

7 Mar. 11:27-33. Lu. 20:1-8. 8 Gawa 4:7. 

* Mat. 14:5. 1 Mat. 11:0. 2 Mat. 18:17. 

2 Lu. 7:37-50. 4 Mat. 3:1, 8-12. 

6 Lu. 8:12, 13; 7:20. 

j$ Mar. 12:1-12. Lu. 20:0-19. 

42 


7 Ang batong itinakuwil ’ ng na- 
ngagtatayo ng gusali, 

A.ng siya ring ginawang pangu- 
lo sa panulok; 

Ito’y mula sa Panginoon, 

At ito’y kagilagilaJas sa harap 
ng ating mga mata? 

43 Kaya nga sinasabi ko sa inyo, 
SAalisin sa inyo ang kaharian ng 
Dios, at ibibigay sa isang bansang 
nagkakabunga. 

44 At ang ^mahulog sa ibabaw ng 
batong ito ay madudurog: data¬ 
puwa’t sinomang kaniyang malagpa- 
kan, ay pangaiigalating gaya ng 
alabok, 

45 At nang marinig ng mga pangu- 
long saserdote at ng* mga Fariseo 
ang kaniyang mga talinghaga, ay 
kanilang napaghalata na sila ang 
kaniyang pinagsasalitaan. 

46 * At nang sila’y nagsisihanap ng 
paraang siya’y mahuli, ay ^nanga- 
takot sila sa karamihan, sapagka’t 
ipinalalagay nito 5 na siya’y propeta. 

KAPITULO 22. 

1 At sumagot si Jesus at muling 
pinagsalitaan *sila sa mga taling¬ 
haga, na sinasabi, 

2 Tulad ang kaharian ng langit sa 
isang hari na naghanda ng 5 piging 
ng kasalan ng kaniyang anak na 
lalake, 

3 At sinugo ang kaniyang mga ali¬ 
pin upang tawagin ang mga inanya- 
yahan sa piging ng kasalan: at si¬ 
la’y ayaw magsidalo. 

4 Muling nagsugo siya sa ibang 
mga alipin, na sinasabi, Sabihin nin¬ 
yo sa mga inanyayahan, Narito, ini- 
handa ko na ang aking piging; pina¬ 
tay ko ang aking mga baka at mga 
hayop na matataba, at ang lahat ng 
mga bagay ay nahahanda na: mag- 
siparito kayo sa piging ng kasalan. 

o Datapuwa’t hindi nila pinansin, 
at sila’y nagsiyaon sa kanilang la- 
kad, ang isa’y sa kaniyang sariling 
bukid, ang isa’y sa kaniyang mga 
kalakal; 

6 At hinawakan ng mga iba ang 

7 Awit 118:22. 23. Gawa 6:11. 

8 Mat. 8:12. Lu. 14:24. 9 Is. 8:14, 15. 

1 Ped. 2:7, 8. 1 tal 16. 2 tal. 26. 

8 tal. 11. 4 Lu. 14:16-24. 5 Apoc. 19:7, 0. 

6 Mat. 10:11, 13. 





MATEO 22 


kaniyang mga alipin, at sila’y dinu- 
wahagi, at pinagpapatay. 

7 Datapuwa’t ang hari ay nagalit; 
at sinugo ang kaniyang mga hukbo, 
at pinuksa ang mga mamamatay- 
taong yaon, at sinunog ang kanilang 
bayan. 

8 Nang magkagayo’y sinabi niya sa 
kaniyang mga alipin. Nahahanda 
ang kasalan, nguni’t hindi ^karapat- 
dapat ang mga inanyayahan. 

9 Magsiparoon nga kayo sa mga li- 
kuang lansangan, at anyayahan nin- 
yo sa piging ng kasaian ang lahat 
ninyong mangasumpungan. 

10 At nagsilabas ang mga aliping 
yaon sa mga lansangan, at kanilang 
tinipcn ang lahat nilang nangasum- 
pungan, 7masasama at mabubuti: at 
napuno ng mga panauhin ang kasa¬ 
lan. 

11 Datapuwa’t pagpasok ng hari 
upang tingnan ang mga panauhin, 
ay doo’y nakita niya ang isang tao 
na shindi nararamtan ng damit-ka- 
salan: 

12 At sinabi niya sa kaniya, Kaibi- 
gan, ano’t pumasok ka (rito na wa- 
lang damit-kasalan? At siya’y na- 
umid. 

13 Nang magkagayo’y sinabi ng 
hari sa mga naglilingkod, Gapusin 
ninyo ang mga paa at mga kamay 
niya, at itapon ninyo siya sa kadili- 
man sa labas; 5 diyan n a nga ang 
pagtangis at ang pagngangalit ng 
mga ngipin. 

3 4 Sapagka’t imarami ang mga ti- 
nawag, datapuwa’t kakaunti ang 
mga nahirang. 

15 Nang magkagayo’y nagsialis ang 
mga Fariseo, -at nangagsanggunian 
sila kung paano kayang mahuhuli 
nila siya sa kaniyang pananalita. 

16 At sinugo nila sa kaniya ang 
kanilang mga alagad, na kasama ng 
mga 2 Herodiano, na nagsisipagsabi, 
Guro, nalalaman naming ikaw ay to- 
too, at itinuturo mong may katoto- 
hanan ang daan ng Dios, at hindi ka 


C Gawa 13:46; 15:7; 18:6; 28:28. 

7 Mat 13:38, 47 ; 25:2. 

8 Is. 61:10. Apoc. 19:8. 9 Mat. 8:12. 

I Mat. 20:16. t Mar. 12:13-37. Lu. 20:20-38. 
S Mar, 3:6; 12:13. 


nangingimi kanino man: sapaglca't 
hindi ka nagtatangi ng tao. 

17 Sabihin mo nga sa amin, Ano sa 
akala mo? Matuwid bagang bumu- 
wis kay Cesar, 6 hindi? 

13 Datapuwa’t napagkikilala ni Je¬ 
sus ang kanilang kasamaan, at sina¬ 
bi sa kanila, Bakit ninyo ako tinu- 
tukso, kayong mga mapagpaimba- 
baw? 

19 Ipakita ninyo sa akin ang^ sala- 
ping pangbuwis. At dinala nila sa 
kaniya ang isang denario.. 

20 At sinabi niya sa kanila, Kanino 
ang larawang ito at ang nasusulat: 

21 Sinabi nila sa kaniya, Kay Ce¬ 
sar. Nang magkagayo’y sinabi niya 
sa kanila, Kaya’t ^ibigay ninyo ksgr 
Cesar ang sa kay Cesar; at sa Dios 
ang sa Dios. 

22 At pagkarinig nila nito ay nag- 
sipanggilalas sila, at siya’y iniwan, 
at nagsiyaon. 

23 Nang araw na yaon ay nagsila- 
pit sa kaniya ang mga 6 * 8 Saduceo, na 
nangagsasabing walang pagkabuhay 
na maguli: at siya’y kanilang tina- 
nong, 

24 Na sinasabi, Guro, sinabi ni Moi- 
ses, 7ICung mamatay na walang mga 
anak ang isang lalake, ay magasawa 
ang kaniyang kapatid na lalako sa 
asawa niya, at magkakaanak sa ka¬ 
niyang kapatid na lalake. 

25 Nagkaroon nga sa amin ng pi- 
tong magknkapatid na lalake: at 
nagasawa ang panganav at namatay, 
at sapagka’t hindi siva nagkaanak ay 
iniwan niya ang kaniyang asawa sa 
kaniyang kapatid na lalake; 

26 Gayon din naman ang 7 langyari 
sa pangalawa, at sa pangatlo, hang^- 
gang sa ikapito. 

27 At sa kahulihulihan nilang lahat, 
ay namatay ang babae. 

28 Sa pagkabuhay ngang maguli 

sino kaya doon sa pito ang magiging 
asawa? sapagka’t siya’y naging aso~ 
wa nilang lahat. ‘ 

29 Nguni’t sumagot si Jesu? at si¬ 
nabi sa kanila, Nangagkakamali ka¬ 
yo, s sa hindi pagkaalam np mro ka- 


4 Lu. 8:1. 5 Rom. 13:7. 

6 Mat. 3:7; 16:1, 6, 11. 12. 

Gawa 4:1; 5:17: 23:6, 8. 7 Deut. 25:5. 

8 Juan 20:9. 


43 







MATEO 23 


sulatan, ni ng kapangyarihan man 
ng Dios. 

30 Sapagka’t sa pagkabuhay na 
maguli ay hindi na mangagaasawa, 
ni mga papagaasawahin pa, kundi 
^gaya ng mga anghel sa langit. 

31 Datapuwa’t tungkol sa pagkabu¬ 
hay na maguli ng mga patay, hindi 
baga ninyo nabasa ang sinalita sa 
inyo ng Dios, na nagsasabi, 

32 Ako ang Dios ni Abraham, *at 
ang Dios ni Isaac, at ang Dios ni 
Jacob? Ang Dios ay hindi Dios ng 
mga patay, kundi ng mga buhay. 

33 At nang marinig ito ng karami- 
han ay ^nangagtaka sa kaniyang 
ar? * 1 . 

■34 Datapuwa’t nang marinig ng 
mga Fariseo^ na kaniyang napata- 
himik ang mga Saduceo, ay nangag- 
katipon sila. 

35 At isa sa kanila, na ^tagapag- 
tanggol ng kautusan, ay tinanong 
siya ng isang tanong, upang siya’y 
tuksuhin: 

36 Guro, alin baga ang dakilang 
utos sa kautusan? 

37 At sinabi sa kaniya ? ^Iibigin mo 
ang Panginoon mong Dios ng boong 
puso mo, at ng boong kaluluwa rno, 
at ng boong pagiisip mo. 

38 Ito ang dakila at pangunang 
utos. 

. 39 At ang pangalawang katulad ay 
ito, Slibigin mo ang iyong kapuwa na 
gaya ng iyong sarili. 

40 Sa dalawang utos na ito’y na- 
tiuwi ang boong kautusan, at ang 
mga propeta. 

41 Habang nangagkakatipon nga 
ang mga Fariseo, ay tinanong sila 
ni tfJesus ng isang tanong, 

42 Na sinasabi, Ano ang akala nin¬ 
yo tungkol kay. Cristo? kanino ba- 
gang anak siya? Sinabi nila sa ka- 
mya, ?kay David. 

43 Sinabi niya sa kanila, Kung ga- 
y? ’y bakit tinatawag siya ni Da¬ 
vid na Panginoon, sa esplritu, na 
nagsasabi, 

$ 1 Juan 3:2. 

1 Ex. 3:6. Gawa 7:32. 2 Mat. 7:28. 

J Lu. 10:25; 11:45, 46, 51; 14:3. 

4 Deut. 6:5. Lu. 10:27. 

£ Lev. 19:1S. Mat. 19:19. 6 Lu. 20:41-44, 

7 Mat, 1:1, 

44 


44 Sinabi ng Panginoon sa aking 

Panginoon, 

SMaupo ka sa aking kanan, 
Hanggang sa ilagay ko ang 
iyong mga kaawav sa ilalim 
ng iyong mga paa? 

45 Kung tinatawag nga siya ni Da¬ 
vid na Panginoon, paanong siya’y ka¬ 
niyang anak? 

46 At wala sinomang nakasagot sa 
kaniya ng isang salita, Sni wala si¬ 
nomang nangahas buhat sa araw na 
yaon na tumanong pa sa kaniya ng 
anomang mga tanong. 

KAPITULO 23. 

1 Nang magkagayo’y ^nagsalita si 
Jesus sa mga karamihan at sa kani¬ 
yang mga alagad, 

2 Na nagsasabi, Nagsisiupo ang mga 
eskriba at mga Fariseo 2 sa luklukan 
ni Moises. 

. 3 Lahat nga ng mga bagay na sa 
inyo’y kanilang ipagutos, ay gawin 
ninyo at ganapin: datapuwa’t huwag 
kayong magsigawa ng alinsunod sa 
kanilang mga gawa; sapagka’t kani¬ 
lang sinasabi, at hindi ginagawa. 

4 Oo, sila’y nangagbibigkis ng ma- 
bibigat na pasan s a t mahihirap na 
dalhin, at^ipinapasan nila sa mga 
balikat ng mga tao; datapuwa’t 
ayaw man Iamang nilang kilusin ng* 
kanilang daliri. 

5 Datapuwa’t ginagawa nila ang 
lahat ng kanilang mga gawa *upang 
mangakita ng mga tao: sapagka’t 
nangagpapalapad sila ng kanilang 
mga SpHakteria, at nangagpapalapad 
ng mga Waylay an ng kanilang mga 
damih 

6 At iniibig ang mga pangulong 
dako sa mga pigingan, at ang mga 
pangulong luklukan sa mga sina- 
goga, 

7 At pagpugayan sa mga pamilihan, 

Rab1 ng S1 a y tawagin ng m £ a tao * 

8 Datapuwa’t kayo’y huwag pata- 
wag na Rabi: sapagka’t iisa ang in- 

8 Awit 110:1. Gawa 2:34-35. 

Heb. 1:13. 9 Mar. 12:34. Lu. 20:40. 

1 Mar. 12 :38-40. Lu. 20 :45-47. 2 Ezra 7:10. 

8 Lu. 11:46. Mat. 6:1. 5 Ex. 13:9. 

6 Big. 15:38. 





MATEO 23 


yong ?guro, at kayong lahat ay mag- 
kakapatid. 

9 At huwag ninyong tawaging in- 
yong ama ang sinomang tao sa lupa: 
^sapagka’t iisa ang inyong ama, sa 
makatuwid baga’y siya na nasa la¬ 
ngit. 

10 Ni huwag kayong patawag na 
mga panginoon; sapagka’t iisa ang 
inyong panginoon, sa makatnwid ba- 
ga'y ang Cristo. 

11 Datapuwa’t 5 ang pinakadakila sa 
inyo ay magiging ^lingkod ninyo. 

12 At sinomang nagmamataas -ay 
mabababa; at sinomang nagpapaka- 
baba ay matataas. 

13 Datapuwa’t Jsa aba ninyo, mga 
eskriba at mga Fariseo, mga mapag- 
paimbabaw! sapagka’t snasarhan ninyo 
ang kaharian ng langit laban sa 
mga tao: sapagka’t kayo’y hindi 
na nagsisipasok, at ang nagsisipasok 
man ay ayaw ninyong bayaang ma- 
ngakapasok.* 

15 Sa aba ninyo, mga eskriba at 
mga Fariseo, mga mapagpaimba- 
baw! sapagka’t inyong nililibot ang 
dagat at ang lupa sa paghanap ng 
isa ninyong ^makakampi; at kung 
siya’y magkagayon na, ay inyong gi- 
nagawa siyang makaibayo pang anak 
ng impierno kay sa inyong sarili. 

16 Sa aba ninyo, kayong mga taga- 
akay na bulag, na inyong sinasabi, 
5Kung ipanumpa ninoman ang tem- 
plo, ay walang anoman; datapuwa’t 
kung ipanumpa ninoman ang ginto 
ng templo, ay nagkakautang nga 
siya. 

17 Kayong mga mangmang at naga 
bulag: sapagka’t alin baga ang la- 
long dakila, ang ginto, 6 o ang tem- 
plong bumabanal sa ginto? 

18 At, kung ipanumpa ninoman ang 

Sa mga ibang Kasulatan ay nakalcgay ang 
talatang ito: 14 Sa aba ninyo, mga eskri- 
ba’t mga Fariseo, mga mapagpaimbabaw! 
7Sapa«ka’t sinasakmal ninyo ang mga ba. 
hay ng mga babaing bao, at inyong dina- 
dahilan ang mahahabang panalangin: ka- 
ya’t magsisitanggap kayo ng lalong mabi* 
gat na parusa._ 


7 Juan 13:13. 8 Mat. 7:11. 

9 Mar. 9:35. 1 Mat. 20:26. 

2 Lu. 14:11; 18:14. S Lu. 11:52. 

It Gawn 2:10; 6:5. 5 Mat. 6:33-35. 
6 Ex. 30:29 


dambana, ay walang anoman; data¬ 
puwa’t kung ipanumpa ninoman ang 
handog na nasa ibabaw nito, ay nag¬ 
kakautang nga siya. 

19 Kayong mga bulag: sapagka’t 
alin baga ang lalong dakila, ang han¬ 
dog, 6 &, ang dambana na bumabanal 
sa handog? 

20 Kaya’t ang nanunumpa sa pa- 
mamagitan ng dambana, ay ipinanu- 
numpa ito, at ang lahat ng mga ba- 
gay na nangasa ibabaw nito. 

21 At ang nanunumpa sapamamagitan 
ng templo, ay ipinanumpa. ito, at 
Syaong tumatahan sa loob nito. 

22 Ang nanunumpa sa pamamagitan 
ng langit, ay ipinanumpa ang luklu- 
kan ng Dios, at yaong nakaluklok 
doon. 

23 Sa aba ninyo, mga eskriba at 
mga Fariseo, mga mapagpaimba¬ 
baw! sapagka’t nangagbibigay kayo 
ng sa ikapu ng yerbabuena, at ng 
anis at ng konrino, at inyong Jpina- 
babayaang di ginagawa ang lalong 
mahahalagang bagay ng kautusan, 
na dili iba’t ang katarungan, at ang 
pagkahabag, at ang pananampalata- 
ya: datapuwa’t dapat sana ninyong 
gawin ang mga ito, at huwag paba- 
yaang di gawin yaong iba. 

24 Kayong mga tagaakay na bulag 
na inyong sinasala ang lamok, at ni- 
lulunok ninyo ang kamelyo! 

25 Sa aba ninyo, mga eskriba at 
mga Fariseo, mga mapagpapaimba- 
baw! -sapagka’t inyong nililinis ang 
labas 3 ng saro at ng pinggan, data¬ 
puwa’t sa loob ay puno sila ng pang- 
lulupig at katakawan. 

26 Ikaw bulag na Fariseo, linisin 
mo muna ang loob ng saro at ng 
pinggan, upang luminis naman ang 
kaniyang labas. 

27 Sa aba ninyo, mga eskriba at 

mga Fariseo, r*ga mapagpaimba¬ 
baw! ^sapagka’t ?ulad kayo sa mga 
libingang pinaputi, na may anyong 
maganda sa labas, datapuwa’t sa 
loob ay puno ng mga buto ng mga 
patay na tao, at ng 5 lahat na karu- 
maldumal. _ 

7 Mar. 12:40. Lu. 20:47. 

S Ex. 29:37. £> 1 liar. 8:13. 

1 Mat. 9:13; 12:7. 2 Lu. 11:39. 

3 Mar. 7:4. 4 Gawa 23:3. 5 Big. 19:16. 

45 








MATEO 24 

28 Gayon din naman kayo, sa labas 
ay nangagaanyong matuwid sa mga 
tao, datapuwa’t sa loob ay puno kayo 

pagpapaimbabaw at ng katampa- 
lasanan. 

29 Sa aba ninyo, mga eskriba at 
mga Fariseo, mga mapagpaimba- 
baw! sapagka’t itinatayo ninyo ang 
mga libingan ng mga propeta, at 
^inyong ginayakan ang mga libingan 
ng mga matuwid, 

30 At sinasabi ninyo, Kung kami 
Sana ang nangabubuhay nang mga 
kaarawan ng aming mga magulang 
aisi’y hindi kami nangakaramay nila 
sa dugo ng mga propeta. 

31 Kaya’t kayo’y nangagpapatotoo 
sa inyong sarili, na ?kayo’y mga 
anak niyaong mga nagsipatay ng 
mga propeta. 

32 Punuin nga ninyo ang takalan 
ng inyong mga magulang. 

33. Kayong mga alias, 5 kayong mga 
lahi ng mga ulupong, paanong ma- 
ngakawawaia kayo sa kahatulan sa 
impierno? 

. 34 ^Kaya't, narito, sinusugo ko sa 
inyo ang mga propeta, at mga pan- 
t a ? na lalake, at mga -*eskriba: ang 
mga iba sa kanila’y inyong papata- 
yin at ipapako sa krus; 2 at ang mga 
iba sa kanila'y inyong hahampasin 
sa inyong mga sinagoga, at sila’y 
inyong paguusigin sa bayan-bayan: 

35 sUpang mabubo sa inyo ang la- 
hat n a matuwid na dugo na nabuhos 
sa ibabav/ ng lupa, ^buhat sa dugo 
ng matuwid na si Abel hanggang sa 
dugo ni 5 Zacarias na anak ni Bara- 
quias na pinatay ninyo sa pagitan 
ng santuario at ng dambana. 

36 Katotohanang sinasabi ko sa in¬ 
yo, Ang lahat ng mga bagay na ito 
ay darating sa iahing ito. 

37 Oh Jerusalem, Jerusalem, $na 
pumapatay sa mga propeta, at bu- 
mabato sa mga sinusugo sa kaniya! 
makailang inibig kong tipunin ang 
lyong mga anak, na gaya ng pagti- 
tipon ng inahing rnanok sa kaniyang 


e Lu. 11:25. 7 Gawa 7:51, 52. 

8 Mat. 3:7; 12:34. 9 Lu. 11:49-51. 

1 Mat. 13:52. 2 Mat. 10:17. S Apoc. 18:24. 
4 Gen. 4:8. 5 2 Kron. 24:20, 22. 

€ Lu. 13:84 t 35. 

46 


mga sisiw sa ilalim ng kaniyang 
mga pakpak, ay ayaw kayo! 

38 Narito, ang inyong bahay ay ini- 
lwan sa inyong wasak. 

39 Sapagka’t sinasabi ko sa inyo, 
Buhat ngayon ay hindi ninyo ako 
makikita, hanggang sa inyong sabi- 
hin,^ ?Mapalad ang pumaparito sa 
pangalan ng Panginoon. 

KAPITULO 24. 

1 At s lumabas si Jesus sa templo, 
at spayaon sa kaniyang lakad; at 
nagsilapit sa kaniya ang kaniyang 
mga alagad upang sa kaniya'y ipa- 
malas ang mga gusali ng templo. 

2 Datapuwa’t siya’y sumagot at sa 
kanilaV sinabi, Hindi baga ninyo na- 
ngakikita ang lahat ng mga bagay 
na ito? katotohanang sinasabi ko sa 
inyo, Dito’y walang ^maiiwang isang 
bato sa ibabaw ng ibang bate, na 
hindi ibabagsak. 

3 At samantalang siya'v nakaupo sa 
bundok ng^mga Olivo, ay nagsilapit sa 
kaniya ng bukod ang mga alagad, 
na. nagsisipagsabi, Sabihin mo sa 
amm, kailan mangyayari ang mga 
bagay na ito? at ano ang magiging 
tanda ng iyong pagparito, at ng 
katapusan ng sanglibutan? 

4 At sumagot si Jestis at sinabi sa ka- 
nila, Mangagingat kayo na huwag 
kayong mailigaw ninoman. 

5 .Sapagka’t marami ang magsisi- 
parito sa aking pangalan, na ma- 
ngagsasabi, Ako ang Cristo; at ilili- 
gaw ang marami. 

6 At mangakakarinig kayo ng mga 
digmaan at mga alingawngaw ng 
mga digmaan; ingatan ninyo $na 
huv/ag kayong magulumihanan: sa-t 
pagka’t kinakailangang ito’y mang- 
yari datanuwa’t hindi na ang wakas. 

7 Sapagka’t magsisitindig ang ban- 
Sa laban sa bansa, at ang kaharian 
laban sa.kaharian; at magkakagu- 
tom at lilindol sa iba’t ibang dako* 

8 Datapuwa’t ang lahat ng mga ba¬ 
gay na ito ay siyang pasimula ng 
kahirapan. 

9 Kung magkagayo’y ibibigay kayo 


7 Awit 118:26. 

8 Mar. 13:1-37. Lu. 21:5-36. 9 Mat. 21:28. 

I Lu. 19:44. 2 2 Tes. 2:2. 






'MATEO 24 


Csa kapigliatian, at kayo’y papata- 
vin: at kayo’y kapopootan ng lahat 
ng mga bansa dahil sa aking panga- 

lan. 

10 At kung magkagayo y marammg 
tfmangatitisod, at mangagkakanulu- 
han ang isa’t isa, at mangagkakapo- 
otan ang isa’t isa. 

11 At magsisibangon ang 5 mara- 
ming bulaang propeta, at kanilang 
ililigaw ang marami. 

12 At dahil sa pagsagana ng lcatam- 
palasanan, ang pagibig ng marami 
ay lalamig, 

13 Datapuwa’t Gang magtitiis hang- 
gang sa wakas ay siyang maliligtas. 

14 At 7ipangangaral ang evange- 
liong ito ng* kaharian sa boong sang- 
libutan sa pagpapatotoo sa lahat ng 
mga bansa; at kung magkagavo’y 
da rating ang wakas, 

15 Kaya nga pagkakita ninyo 5 ng 
kasuklamsuklam na paninira, na si- 
nalita sa pamamagitan ng propeta 


3mga hivang ay paiikliin ang mga 
araw na yaon. 

23 Kung magkagayon, *kung may 
magsabi sa inyong sinomang. tao, 
Narito ang Cristo, 6, Nariyan; 
huwag ninyong paniwalaan. 

24 Sapagka’t may magsisilitaw na 
mga buiaang Cristo, at 5 8 mga bu¬ 
laang propeta, at ^mangagpapakita 
ng mga dakilang tanda at mga kaba- 
balaghan; ano pa’t ililigaw, kung 
maaari, pati ng mga hirang. 

25 Narito, ipinagpauna ko nang si- 
nabi sa inyo. 

26 Kaya nga kung sa inyo’y kani¬ 
lang sasabihin, Narito, siya’y nasa 
ilang; huwag kayong magsilabas: 
Narito, siya’y nasa mga silid; huwag 
ninyong paniwalaan. 

27 Sapagka’t ?gaya ng kidlat na ku- 
mikidlat sa silanganan, at nakikita 
hanggang sa kalunuran; gayon din 
naman ang pagparito ng Anak ng 
tao. 

28 sSaan man naroon ang bangkay, 


• i 1 —r : & - v \rrT n ~ ho Zo *saan man naroon ang ucin&ivuy, 

I ^ a (inawain na nl^XmabS doon mangagkakatipon ang mga 

16 Kung magkagayo’y magsitakas 


sa mga bundok ang nangasa Judea: 

17 *Ang nasa ^bubungan ay huwag 
bumaba upang maglabas ng mga 
bagay sa loob ng kaniyang bahay: 

18 At ang nasa bukid ay _ huwag 
magbalik upang kumuha ng kani¬ 
yang balabal. 

19 Datapuwa’t sa aba ng nangag- 
dadalang-tao at nangagpapasuso sa 
mga araw na yaon! 

20 At magsipanalangin kayo na 
huwag mangyari ang pagtakas nin¬ 
yo sa panahong taginaw, 6 sa sab¬ 
bath man: 

21 Sapagka’t kung magkagayo’y 
magkakaroon ng malaking kapigha- 
tian, na ang gayo’y di pa nangyayari 
buhat sa pasimula ng sanglibutan 
hangga ngayon, at ni hindi na mang- 
yayari kailan man. 

22 At malibang paikliin ang mga 
araw na yaon, ay walang lamang 
makaliligtas: datapuwa’t dahil sa 


uvvak. 

29 Datapuwa’t karakarakang pag- 
katapos ng kapighatian sa mga araw 
na yaon ay magdidilim 9 ang araw, 
at ang buwan ay hindi magbibigay 
ng kaniyang liwanag, at mangala- 
laglag ang mga bituin mula sa la¬ 
ngit, at magsisipangatal ang mga 
kapangyarihan sa mga langit: 

30 At kung magkagayo’y ilihtaw 
-ang tanda ng Anak ng tao sa la¬ 
ngit: at kung magkagayo’y magsisi- 
taghoy ang lahat ng mga angkan sa 
lupa, at mangakikita nila ang Anak 
ng tao na napaparitong sumasa mga 
alapaap ng langit na may kapang¬ 
yarihan at dakilang kaluwalhatian. 

31 At 3 S usuguin ang kaniyang mga 
anghel na may matinding ^pakakak, 
at kanilang titipunin ang kaniyang 
mga hinirang mula sa apat na ha- 
ngin ng sanglibutan, mula sa isang 
dulo ng langit hanggang sa kabila, 

32 Sa puno ng igos nga ay pag- 


8 Mat. 10:17, 21. Juan 15:20; 16:2. 

U Mat. 11:6. G Mat. 7:16. 1 Tim. 4:1. 
€ Mat. 10:22. 7 Mat. 4:23. Rom. 10:18. 
Col. 1:6, 23. 8 Gawa 6:13. 

9 Dan. 9:27; 11:31; 12:11. I Lu. 17:31. 
£ 2 Sam. 11:2 


5 tal. 24. 31. 

Is. 65:8. 9; 15:22. U Lu. 17:23. 

6 tal. 5, 11. 6 2 Tes. 2:9, 11. 

Apoc. 13:13, 14; 16:14. 7 Lu. 17:24, 

8 Lu. 17:37. 9 Is. 13:10. Ez. 82:7. 

Apoc. 6:12, 13. 1 Apoc. 1:7. Dan. 7:13. 

2 tal. 3. 8 Mat. 13:41. 4 1 Cor. 16:62. 

47 








MATEO 25 


aralan 2iiny6 ang kaniyang taling- 
fcaga:pagka nananariwa ang kaniyang 
sanga, at sumusupling ang mga da- 
hon, ay nalalaman ninyo na malapit 
na ang tagaraw; 

S3 Gayon din naman kayo, pagka 
nangakita. ninyo ang lahat ng- mga 
bagay na ito, ay talastasin ninyo na 
fiiya’y malapit na, nasa mga pintuan 
nga. 

34 Katotohanang sinasabi ko sa in- 
yo, $Hindi -lilipas ang lahing ito, 
hanggang sa mangaganap ang lahat 
ng mga bagay na ito, 

35 cAng langit at ang lupa ay lili- 
pas, datapuwa’t ang aking mga sa- 
lita ay hindi lilipas, 

36 Nguni't tungkol sa araw at oras 
na yaon ?walang makakaalam, kahit 
ang mga anghel sa langit, kahit ang 
Anak, «kundi ang Ama lamang. 

37 *At kung paano ang mga araw 
ni Noe, gayon din naman ang pag- 
parito ng Anak ng tao. 

38 Sapagka’t gaya ng mga araw 
?bago nagkagunaw, sila’y nagsisi- 
kain at nagsisiinom, at nangagaasa- 
wa at pinapapagaasawa, hanggang 
sa araw na pumasok si Noe sa daong, 

39 At hindi nila nalalaman hang¬ 
gang sa dumating ang paggunaw, at 
sila’y tinangay na lahat; ay gayon 
din naman ang pagparito ng Anak 
ng tao. 

40 Kung magkagayo’y sasa bukid 
ang. dalawang lalake j ang isa’y ku- 
kunin, at ang isa’y iiwan: 

41 Dalawang babaing nagsisigiling 
sa isang gilingan; ang isa ’y kuku- 
nin, at ang isa’y iiwan. 

42 *Mangagpuyat nga kayo: *sa- 
pagk&’t hindi ninyo nalalaman kung 
anong araw paririto ang inyong Pa¬ 
nginoon. 

43 Datapuwa’i ^ito’y talastasin 
nmyo, na kung nalalaman ng puno 
ng sangbahayan kung anong pana- 
hon darating Gang magnanakaw, ay 
siya y y m&gpupuyat, at hindi niya 

6 Mat. 16:23; £3:86. Mar. 13:S0. Lu. 21:S2. 

6 Mat. 6:18. 7 tal. 42. 43. Gawa 1:7. 

8 Mar. 18:82. 5 L*. 27:20, 27, SS, S6. 

1 Gen. 2:4, S; 7:7, 21. 

2 Mat. 25:13; 26:S3, 40, 41. 1 Tea. S:S. 

Apoc. 9 tf, 3; n :1S. $ tal 36. Mat. 25:13. 

o U A Pi, 4 *\ 4 hu. 62:3M6. MTo, 6:2. 

& irfct, 3 :lv< 

4» 


pababayaang tibagin ang kaniyang 
bahay. 

44 Kaya nga kayoty magsihanda 
naman; sapagka't .paririto -ring 
Anak ng tao sa oras na hindi ninyo 
iniisip. 

45 Sino nga baga Gang aliping ta-> 
pat at matalino, na pinagkatiwalaan 
ng kaniyang panginoon sa kaniyang 
sangbahayan, upang sila’y bigyan 
ng pagkain sa kapanahunan? 

46 .Mapalad yaong aliping kung du¬ 
mating ang kaniyang panginoon, ay 
maratnan siyang gayon ang kani¬ 
yang ginagawa. 

. 47 Katotohanang sinasabi ko sa 
inyo, na sa kaniya’y ipagkakatiwala 
7ang lahat niyang pagaari. 

48 Datapuwa’t kung ang masamang 
aliping yaon ay magsabi sa kaniyang 
puso, Magtatagal ang aking pangi¬ 
noon; 

49 At magsimulang bugbugin ang 
kaniyang mga kapuwa alipin, at ma- 
kipagkainan at makipaginuman sa 
mga lasing; 

60 Darating ang panginoon ng ali- 
pirg yaon sa araw na hindi niya hi- 
nihintay, at oras na hindi niya nala¬ 
laman, 

61 At siya’y babaakin, at isasama 

ang kaniyang bahagi $sa ma- 

pagpaimbabaw: doon na nga ang 
pagtangis at pagngangalit ng mga 
ngipin. 

KAPITULO 25. 

1 Kung magkagayon ay makakatu- 
lad ang kaharian ng langit ng sang- 
pung.dalaga, na kinuha ang kanilang 
mga ilawan, at nagsilabas upang sa- 
lubungin a ang kasintahang lalake. 

2 At ang lima sa kanila’y mga 
mangmang, at ang lima’y *matata- 
lino. 

3 Sapagka’t nang dalhin ng mga 
mangmang ang kanilang mga ila¬ 
wan, ay hindi sila nangagdala ng la- 
ngis: 

4 Datapuwa’t ang matatalino ay 
nangagdala ng langis sa kanilang si- 
sidlan na ka3ama ng kanilang mga 
ilawan. 


6 Lv. 12:42. 

7 Mat. 25:21, 23. *3 Lu. 12:46. 

9 Mot. t:U. Jean 3:29. Ef. 5:26, 80. 82. 
Apoc. 19 ;7; 21:2, 9. 1 Mat. 18:47. 





MATEO 25 


5 Samantalang nagtatagal nga ang 
Ifcasintahang lalake, ay -nangagantok 
silang lahat at nangakatulog. 

6 Datapuwa’t pagkahating gabi ay 
may sumigaw, Narito, ang kasinta- 
hang lalake I Magsilabas kayo upang 
salubungin siya. 

7 Nang magkagayo’y nagsipagba- 
ngong lahat ang mga dalagang yaon, 
at pinagigi ang kanilang mga ila- 
wan. 

S At sinabi ng mga mangmang sa 
matatalino, Bigyan ninyo kami ng 
inyong langis; sapagka’t nangama- 
matay ang aming mga ilawan. 

9 Datapuwa’t nagsisagot ang mata¬ 
talino, na nangagsasabi, Baka saka- 
ling hindi magkasiya sa amin at sa 
inyo: magsiparoon muna kayo sa na- 
ngagbibili, at magsibili kayo ng ga- 
nang inyo. 

10 At samantalang sila’y nagsisipa- 
roon sa pagbili, ay dumating ang ka- 
sintahang lalake; at ^ang mga naha- 
handa ay nagsipasok na kasama niya 
sa piging ng kasalan: at ^inilapat 
ang pintuan. 

11 Pagkatapos ay nagsirating na- 
man ang mga ibang dalaga, na nag- 
sisipagsabi, ^panginoon, Panginoon, 
buksan mo kami. 

12 Datapuwa’t sumagot siya at si¬ 
nabi, Katotohanang sinasabi ko sa 
inyo, GHindi ko kayo nangakikilala. 

13 Mangagpuyat nga kayo, 7sapag- 
ka’t hindi ninyo nalalaman ang araw 
ni ang oras. 

14 Sapagka’t 5 tulad sa isang tao, 
na nang paroroon sa ibang lupain, ay 
tinawag ang kaniyang sariling mga 
alipin, at ipinamahala.sa kanila ang 
kaniyang mga pagaari. 

15 At ang isa’y binigyan niya ng 
limang talento, ang isa’y dalawa, at 
ang isa’y isa; $sa bawa’t isa’y ayon 
sa kanikaniyang kaya; at siya’y yu- 
maon sa kaniyang paglalakbay. 

16 Ang tumanggap ng limang ta¬ 
lento pagdaka’y yumaon at ipinanga- 
lakal niya ang mga yaon, at siya’y 
nakinabang ng lima pang talento. 

2 1 TC 3 . 5:6. 8 Mat. 24:44. * Lu. 13:25. 

S Mat. 7:21. 22. a Mat. 7:23. 

7 Mat. 24:42. S Lu. 9:12-27. 

9 Horn. 12:6. 1 Cor. 12:11. Ef. 4:7. 


17 Sa gayon ding paraan ang tw- 
manggap ng dalawa ay naldnabang 
ng ibang dalawa pa. 

18 Datapuwa’t ang tumanggap ng 
isa ay yumaon at humukay sa lupa, 
at itinago ang salapi ng kaniyang 
panginoon. 

19 Pagkatapos nga ng mahabang 
panahon, ay dumating ang pangi¬ 
noon ng- mga aliping yaon, at naki- 
paghusay sa kanila. 

20 At ang tumanggap ng limang ta¬ 
lento ay lnmapit at nagdala ng lima 
pang talento, na nagsasabi, Pangi¬ 
noon, binigyan mo ako ng limang ta¬ 
lento: narito, ako’y nakinabang ng 
lima pang talento. 

21 Sinabi sa kaniya ng kaniyang 
panginoon, Mabuting gawa, mabuti 
at tapat na alipin: ^nagtapat ka sa 
kakaunting bagay, pamainahalain 
kita sa maraming bagay; ^pumasok 
ka sa kagalakan ng iyong panginoon. 

22 At lurnapit naman ang tunurng- 
gap ng dalawang talento at sinabi, 
Panginoon, binigyan mo ako ng dala¬ 
wang talento: narito, ako’y nakina¬ 
bang ng dalawa pang talento. 

23 Sinabi sa kaniya ng kaniyang 
panginoon, Mabuting gawa, mabuti 
at tapat na alipin: nagtapat ka sa 
kakaunting bagay, pamamalialain 
kita sa maraming bagay; pumasok 
sa kagalakan ng iyong panginoon. 

24 At lurnapit naman ang tumang¬ 
gap ng isang talento. at sinabi, Pa¬ 
nginoon, nakikilala kita na ikaw ay 
taong mapagmatigas, na. gumagapas 
ka doon sa hindi mo hinasikan, at 
nagaani ka doon sa hindi mo sina- 
bugan; 

25 At ako’y natakot, at ako’y yu¬ 
maon at aking itinago sa lupa ang 
talento mo: narito, nasa iyo ang 
iyong sarili. 

26 Datapuwa’t sumagot ang kani¬ 
yang panginoon at sinabi sa kaniya, 
Ikaw na aliping masama at tamad, 
nalalaman mong ako’y gumagapas sa 
hindi ko hinasikan, at nagaani doon 
sa hindi ko sinabugan;. 

27 Gayon pala’y ibinigay .mo sana 
ang aking salapi sa nagsisipangala- 
kal ng salapi, at nang sa aking pag- 

i Lu. 16:10. 2 Heb. 12:2. 

49 







MATEO 26 

bating ay tinanggap ko Sana ang ga- 
nang akin pati ng pakinabang. 

28 Alisin nga ninyo sa kaniya ang 
talento, at ibigay ninyo sa may sang- 
pung talento. 

29 Sapagka’t Sang bawa’t mayroon 
ay bibigyan, at siya’y magkakaroon 
ng sagana: nguni’t ang wala, pati 
pa nang nasa kaniya ay aalisin sa 
kaniya . 

30 At ang aliping 4 walang kabulu- 
ban ay inyong itapon sa kadiiiman 
sa labas: diyan na nga ang pagta- 
ngis at ang pagngangalit ng mga 
ngipin. 

31 Datapuwa’t Spagparito ng Anak 
ng tao na nasa kaniyang kaluwalha- 
tian, na kasarna niya ang lahat ng 
"mga anghel, kung magkagayo ; y lu- 
luklok siya sa luklukan ng kaniyang 
kaluwalhatian: 

32 At ftitipunin sa harap niya ang 
lahat ng mga bansa: at sila’y pag~ 
bubukdinbukdin niya na gaya ng 
pagbubukodbukod ng pastor sa mga 
tupa at sa mga kambing; 

33 At ilalagay niya ang mga tupa 
sa kaniyang kanan, datapuwa’t sa 
kaliwa ang mga kambing. 

34 Kung magkagayo’y sasabihin 
°ng Hari sa nangasa kaniyang ka¬ 
nan, Magsiparito kayo, mga pinag- 
pala ng aking Ama, ^manahin ninyo 
«2anc: kahariang nakahanda sa inyo 
sbuhat nang itatag ang sanglibutan: 

35 Sapagka’t ako’y nagutom, at 
ako’y inyong pinakain; ako’y nau- 
haw, at ako’y inyong pinainom; 
ako’y naging taga ibang bayan, at 
inyo akong pinatuloy; 

36 Naging hubad, at inyo akong pi- 
naramtan; ako’y nagkasalcit, at inyo 
--fakong dinalaw; ako’y nabilanggo, 
at inyo akong pinaroonan. 

37 Kung magkagayo’y sasagutin 
siya ng mga matuwid, na mangagsa- 
sabi, Panginoon, kailan ka namin 
nakitang^ nagutom, at pinakain ka 
namin? 6 nauuhaw, at pinainom ka? 

38 At kailan ka naming nakitang 


$ Mat. 13:12. Lu. 8:18; 19:26. 4 Lu. 17:10. 
8 Mat. 8:12. 0 Mat. 1G:27. 

7 Mar. 8:38. Apoc. 14 :10. 

8 2 Cor. 6:10. Apoc. 20:12. 

8 tal. 40. Apoc. 17:14; 19:16. I Apoc. 21:7. 
g Lu. 12:32; 22:29. Sant. 2:5. 8 Mat. 13;35. 
4 Sant. 1:27. 

50 


isangtaga ibang bayan, at pinatuloy 
ka? 6 hubad, at pinaramtan ka? 

39 At kailan ka namin nakitang 
may-sakit, 6 nasa bilangguan, at di¬ 
nalaw ka namin? 

40. At sasagot ang Hari at sasa¬ 
bihin sa kanila, Katotohanang sina- 
sabi ko sa inyo, ^Yamang inyong 
ginawa sa isa dito sa aking mga ka- 
patid, kahit sa pinakamaliit na ito, 
ay sa akin ninyo ginawa. 

41 Kung magkagayo’y sasabihin 
naman niya sa mga nasa kaliwa, 
Magsilayo kayo sa akin, kayong mga 
sinumpa, at pasa apoy na ^walang 
hanggan na inihanda sa ?diabIo at 
sa ^kaniyang mga anghel: 

42 Sapagka’t ako’y nagutom, at 
hindi ninyo alco pinakain; ako’y nau- 
haw, at hindi ninyo ako p’inainom; 

43 Akc’y naging isang taga ibang 
bayan, at hindi ninyo ako pinatuloy; 
hubad, at hindi ninyo ako pinaram¬ 
tan; maysakit at nasa bilangguan, at 
hindi ako dinalaw. 

44 Kung magkagayo’y sila nama’y 
magsisisagot, na magsisipagsabi, Pa¬ 
nginoon, kailan ka namin nakitang 
nagugutom, 6 nauuhaw, 6 isang taga 
ibang bayan, 6 hubad, 6 may-sakit ff 
6 nasa bilangguan, at hindi ka na- 
min pinagiingkuran? 

45 Kung magkagayo’y sila’y snsa- 
gutin niya, na sasabihin, Katotoha¬ 
nang sinasabi ko sa inyo, na yamang 
hindi ninyo ginawa sa maliliit na ito, 
ay hindi ninyo ginawa sa akin. 

46 At Sang mga ito’y mangapapa- 
roon sa walang hanggang kaparusa- 
han: datapuwa’t ang mga matuwid 
ay sa walang hanggang *buhay. 

KAPITULO 26. 

1 At nangyari, na nang matapos ni 
Jesus ang lahat ng mga salitang ito, 
ay sinabi niya sa kaniyang mga ala- 
gad, 

2 Nalalaman ninyo *na pagkaraan 
ng dalawang araw ay darating ang 
paskua, at ibibigay ang Anak ng 
tao upang ipako sa krus. 


S Mat. 10:42. 8 Mat. 13:40, 42. 

7 2 Ped. 2:4. Jud. 6. 8 Apoc. 12:7. 

9 Juan 6:29. 1 Rom. 2:7; C:23 
2 Mar. 14:1, 2. Lu. 22:1, 2. Juan 11:66; 13:1. 






MATEO 26 


3 Nang: magkagayo'y ang mga pa- 
ngulong saserdote, at ang mga ma- 
tanda sa bayan ay nangagkatipon sa 
^Icoban ng dakilang saserdote, na 
tinatawag na ^Caifas; 

4 At sila’y nangagsanggunian 
upang hulihin zl Jesus sa pama- 
rnagitan ng daya, at siya’y patayin. 

5 Datapuwa’t sinabi nila, Huwag sa 

kapistahan, baka magkagulo sa ba¬ 
yan. # . 

6 $Nang nasa ^Betania nga si Je- 
sQs sa bahay ni Simon na ketcngin, 

7 Ay lumapit sa kaniya ang isang 
babae na may dalang isang sisidlang 
alabastro ng unguento na lubhang 
mahalaga, at ibinuhos sa kaniyang 
ulo, samantalang siya’y nakaupo sa 
pagkain. 

8 Datapuwa’t nang niakita ito ng 
mga alagad, ay ^nangagalit sila, 
nangagsasabi, Ano ang layon ng 
pagaaksayang ito? 

9 Sapagka’t ito’y maipagbibili sa 
Smalaking halciga, at maibibigay sa 
mga dukha. 

10 Datapuwa’t nang mahalata ito 
ni Jesus ay sinabi sa kanila, Bakit 
ninyo binabagabag ang babae? sa¬ 
pagka’t gumawa siya sa akin ng ma- 
buting gawa. 

11 Sapagka’t laging nangasa inyo 
ang mga dukha; datapuwa’t ako’y 
h^.di laging nasa inyo. 

12 Sapagka’t sa pagbubulios niya 
nitong unguento sa aking katawan, 
ay ginawa niya ito upang ihanda ako 
sa ^paglilibing. 

13 Katotohanang sinasabi ko sa 
inyo, Saan man ipangaral ang evan- 
geliong ito sa boong sanglibutan, ay 
sasaysayin din ang ginawa ng ba- 
baing ito sa pagaalaala sa kaniya. 

14 * Nang magkagayo’y isa sa la- 
bingdalawa, na tinatawag na ^Judas 
Iscariote, ay naparoon sa mga pa- 
ngulong saserdote, 

15 At sinabi, ^Ano ang ibig nin- 
yong ibigay sa akin, at siya’y ibibi- 
gay ko sa inyo? At siya’y tinimba- 


S Mar. 14:54. Juan 13:15. 

4 Lu. 3:2. Juan 11:49. 5 Mar. 14:3-9. 

Lu. 7:3C-50. Juan 2:1-8. 6 Mat. 21:17. 

7 Juan 14:4. 8 Mar. 14:6. Juan 12:5. 

9 Juan 19:40. l Mar. 14:10, 11. Lu. 22:3-0. 
C Mat. 10:4; 27 :3. 3 Mat. 27:3, 


ngan nila ng ^tatlongpung putol na 
pilak. 

16 At buhat nang panahong yao’y 
humanap siya ng pagkakataor; upang 
maibigay siya. 

17 S 6 7 Nang <>unang avow nga ng mga 
tinapay na walang lebadura ay nag- 
silapit ang mga alagad kay Jesus,, 
na nagsisipagsabing, Saan mo ibig 
na ipaghanda ka namin upang ku~ 
main ng korclcro ng paskua? 

18 At sinabi niya, Magsipasok kayo 
sa bayan ?sa gayong tao, at sabihin 
ninyo sa kaniya, Sinabi fi ng Guro, 

lit na ang taking panahon; sa 
lyong bahay magpapasko ako pati ng 
aking mga alagad. 

19 At ginawa ng mga alagad ang 
ayon sa ipinagutos sa kanila ni Je¬ 
sus; at inihanda nila ang lcordcro ng 
paskua. 

20 ^Nang dumatlng nga ang gabi, 
2ay nakaupo siya sa pagkain na kasalo 
ang labingdalawang alagad; 

21 At samantalang sila’y nagsisi- 
kain, ay sinabi niya, ^Katotohanang 
sinasabi ko sa inyo, na ako’y ipagka- 
kanulo ng isa sa inyo. 

22 At sila’y lubhang nangamang- 
law, at nagpasimula ane bawa’t isa na 
magsabi sa kaniya, Ako baga, Pa* 
nginoon? 

23 At siya’y sumagot at sinabi, 
^Yaong kasabay kong idampot ar.g 
kamay sa pinggan, ay siya ring mag- 
kakanulo sa akin. 

24 $Ang Ariak ng tao ay papanaw, 
tfayon sa nasusulat tungkol sa ka¬ 
niya: datapuwa’t 7 sa aba niyaeng 
taong magkakanulo sa Anak ng tao* 
mabuti pa sana sa taong yaon ang 
hindi na siya ipinanganak. 

25 At si Judas, na sa kaniya’y nag- 
kanulo, ay ^sumagot at nagsabi, Ako 
baga, Rabi? Sinabi niya sa kaniya, 
Ikaw ang nagsabi. 

26 $At samantalang sila’y nagsisikain* 
ay dumampot si Jesus ng tinapay, at 
p inagpala, at plnagputolp ut ol; at ibi- 

4 Ex. 21:32.5 Mar. 14:12-16. Lu. 22:7-13. 

0 Ex. 12:6, 18. 7 Mar. 14:13. 

8 Juan 11:28. 9 Juan 7:6, 8. 

I Mar. 14:17-21. 2 Lu. 22:14. 

3 Juan 13:21.4 Juan 13:18. 5 Lu. 22i22. 

0 Lu. 24 :25-27, 46. 7 Juan 17 :12. 

8 Juan 13:26. 9 Mar. 14:22-25. 

Lu. 22:19-20. 1 Cor. 11:23-25. 

51 





MATEO 25 


nigay sa mga alagad, at sinabi, Ku- 
nin xiinyo, kanin ninyo; ito ang 
airing katawan. 

i 27 At dumampot siya ng isang sa- 
ro, at nagpasalamat, at ibinigay sa 
kanila, na nagsasabi, Magsiinom ka- 
yong lahat diyan; 

28 Sapagka’b 1 * * * 5 ito ang aking dugo 
3ig tipan, na nabubuhos ^dahil sa 
marami * s S a ikapagpapatawad ng 
mga kasalanan. 

29 Datapuwa’t sinasabi ko sa inyo, 
<*na buhat ngayon ay hindi na ako 
iinom nitong bunga ng ubas, hang- 
gang sa araw na yaon na inumin 
kong panibago na mga lcasalo ko ka¬ 
yo *>sa kaharian ng aking Ama. 

30 6 7 At pagkaawit nila 7n g isang 
himno, ay finagsiparoon sila sa bundok 
ng mga Olivo. 

I 31' Nang magkagayo’y sinabi sa ka¬ 
nila ni Jesus, Kayong lahat ay %a- 
ngagdaramdam sa akin sa gabing 
ito: sapagka’t nasusulat. JSasaktan 
ko ang pastor, at mangangalat ang 
mga tupa ng kawan. 

32 Datapuwa't pagkapagbangon ko, 
ay Smauuna ako sa inyo sa Galilea. 

33 Datapuwa’t sumagot si Pedro at 
sinabi sa kaniya, Kung ang lahat ay 
mangagdaramdam sa iyo, ^ako kai- 
lan ma’y hindi magdaramdam. 

34 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Kato- 
tohanang sinasabi ko sa iyo, na sa 
gabing ito, 4 bago tumilaok ang ma- 
nok, ay ikakaila mo akong makaitlo. 

35 Sinabi sa kaniya ni Pedro, ^Ka- 
hima’t ako’y mamatay na kasama 
mo, ay hindi kita ikakaila. Gayon din 
ang sinabi ng lahat ng mga alagad. 

36 Nang magkagayo’y dumating si 
Jesus 6 na kasama sila sa isang dako 
na tinatawag na FGetsemani, at si¬ 
nabi sa kaniyang mga alagad, Mag- 
eiupo kayo rito, samantalang ako y 
pumaparoon doon at manalangin. 

37 At Kaniyang isinania si Pedro 
fiat ang dalawang anak ni Zebedeo, at 


1 Ex. 24 :3. 

e Mat. 20:28. S Mar. 1:4. 4 Lu. 22 :18. 

5 Lu. 22:30. G Mar. 14:26-31. 

7 Awit 113-118. 8 Juan 18:1. 9 Mat. 11 :G. 
1 Zak. 13:7. St Mat. 28:7,-10, 16. 

5 Lu. 22:33. 4 tal. 76. G Juan 12:37. 

6 Mar. 14:32-42. Lu. 22:39-42, 45, 46. 

7 Juan 18:1. 8 Mat. 4:21; 17:1. 

52 


nagpasimula siyang namanglaw at 
nangiumong to too. 

33^ Nang magkagayo'y sinabi niya 
sa kanila, Namamanglaw na lubha 
ang kaluluwa ko, hanggang sa ka- 
matayan: mangatira kayo rito, at 
makipagpuyat sa akin. 

39 At lumakad siya sa dako pa 
roon, at siya’y nagpatirapa, ^at na¬ 
nalangin, na nagsasabi,” Ama ko, 
kung baga maaari, ay JIumampas 
sa akin ang sarong ito: gayon ma’y 
^huwag ang ayon sa ibig ko, kundi 
ang ayon sa ibig mo. 

40 At lumapit siya sa mga alagad, 
at sila’y kaniyang naratnang nanga- 
tutulog, at sinabi kay Pedro, Ano, 
hindi kayo maaaring mangakipagpu- 
yat sa akin ng isang oras? 

41 Kayo’y mangagpuyat at magsi- 
panalangin, ^upang huwag kayong 
magsipasok sa tukso: 4 ang espiritu 
sa katotohanan ay may ibig, data¬ 
puwa’t mahina ang laman. 

4 42. Muli siyang umalis na bilang 
ikalawa, at nanalangin, na nagsa- 
sabi, Ama ko, kung di mangyaya- 
ring makalampas ito, kundi ko inumin,- 
mangyari nawa ang iyong kalooban. 

43 At siya’y nagbalik na muli at 
naratnan silang nangatutulog, sa- 
pagka’t nangabibigatan. .ang kani- 
lang mga mata. 

44 At muli niya silang iniv/an, at 
umalis, at nanalangin bilang ikatlo, 
na sinabing muli ang gayon ding 
mga salita. 

45 Nang magkagayo’y lumapit siya 
sa mga alagad, at sinabi sa kanila, 
Mangatulog na kayo, at mangagpa- 
hinga: narito, malapit na ang oras, 
at ang Anak ng tao ay ipinagkaka- 
nulo sa mga kamay ng mga maka- 
salanan. 

46 Magsitindig kayo, hayo na tayo: 
narito, malapit na ang nagkakanulo 
sa akin. 

47 At ^samantalang nagsasalita pa 
siya, narito, dumating si 6 Judas, na 
isa sa labingdalawa, at kasama niya 
ang lubhang maraming taong may 

9 Hcb. 5:7. 

1 Mat. 29:22. $ Juan 5:30; 6:38. Fil. 2:8. 
J.Ef. 6:18. 4 Gal. 5.:17. 

5 Mar. 14:48-60. Lu,. 22:47-53. Juan 13:3-11. 
G ta*. 14, 25. 






MATEO 26 


mga tabak at mga panghampas, mu- 
la sa mga pangulong saserdote at 
sa matatanda sa bayan. 

48 Ang nagkanulo nga sa kaniya ay 
nagbigay sa kanila ng isang hudyat, 
na sinasabi, Ang aking hagkan, ay 
yaon nga: hulihin ninyo siya. 

49 At pagdaka’y lumapit siya kay 
Jesus, at nagsabi, Magalak, Rabi; at 
siya’y hinagkan. 

50 At sinabi sa kaniya ni Jesus, 
Gawin mo ang dahil ng pagparito 
mo. Nang magkagayon ay nagsila- 
pit sila at kanilang sinunggaban si 
Jesus, at siya’y kanilang dinakip. 

51 At narito, 7ang isa sa mga ka- 
sama ni Jesus ay iniunat ang kani- 
^ang kamay at binunot ang s kani- 
yang tabak, at sinugatan ang alipin 
ng dakilang saserdote, at tinagpas 
ang kaniyang tainga. 

52 Nang magkagayo’y sinabi sa ka¬ 
niya ni Jesus, Isauli mo ang iyong 
tabak sa kaniyang lalagyan: »sapag- 
ka’t ang lahat ng nangagtatangan ng 
tabak ay sa tabak mangamamatay. 

53 6 inaakala mo baga na hindi ako 
makapamamanhik sa aking Ama, at 
padadalhan niya ako ngayon din ng 
mahigit sa labingdalawang pulutong 
na mga anghel? 

54 Kung gayo’y paano bagang ma- 
ngatutupad J ang mga kasulatan, xia 
ganyan ang nauukol na mangyari?. 

55 Sa oras na yaon ay sinabi ni 
Jesus sa mga karamihan, Kayo ba- 
ga’y nangagsilabas na waring laban 
sa isang tulisan, na may mga tabak 
at mga panghampas upang dakpin 
ako? Araw-araw ay nauupo ako sa 
templo na nagtuturo, at hindi ninyo 
ako dinakip. 

56 Datapuwa’t nangyari ang lahat 
ng ito, upang mangatupad ang mga 
lvasulatan ng mga propeta. Nang 
magkagayo’y iniwan siya ng ^lahat 
ng mga alagad, at nagsitakas. 

57 * * * 5 At si Jesus ay dinala ng nagsi- 
huli sa kaniya sa dakilang saserdo- 
teng si ^Caifas, na doo’y nangagka- 

T Juan 18:10. 8 Lu. 22:38. 

9 Apoc, 13:10. 1 taL 24. Is. 53:7-10.. 

Panag. 4:20. 2 Juan 18:15. 

S Mar. 14:53-65. Lu. 22:54. 

Juan 18:12-16, 10-24. 4 tal. 3. 


kapisan ang mga eskriba at mata¬ 
tanda. 

58 Datapuwa’t si Pedro’y sumunod 
sa kaniya sa malayo, hanggang sa 
looban ng dakilang saserdote, at si¬ 
ya’y pumasok, at nakiumpok sa mga 
punong kawal, upang makita niya 
ang wakas. 

59 Ang mga pangulong saserdote 
nga at ang boong Sanedrin ay nag- 
sisihanap ng patoong kabulaanan la- 
ban kay Jesus, upang siya’y kanilang 
maipapatay; 

60 At yao’y hindi nil a nangasumpu- 
ngan, bagaman Smaraming nagsiharap 
na mga saksing bulaan. Nguni’t pag- 
katapos ay nagsidating ang dalawa, 

61 At nangagsabi, Sinabi ng taong 
ito, ^Maigigiba ko ang templo ng 
Dios, at muling itatayo ko sa tatlong 
araw. 

62 At nagtindig ang dakilang saser¬ 
dote, at sinabi sa kaniya, Wala kang 
isinasagot na anoman? Ano itong 
sinasaksihan ng mga ito laban sa 
iyo? 

63 Datapuwa’t hindi umimik si 7Je¬ 
sus. At sinabi ng dakilang saser¬ 
dote sa kaniya, s Kita’y pinapanu- 
numpa alangalang sa Dios na buhay, 
na sabihin mo sa amin kung ikaw 
nga ang Cristo, ^ang Anak ng Dios. 

64 At sinabi sa kaniya ni Jesus, 
Ikaw ang nagsabi: gayon ma’y sina¬ 
sabi ko sa inyo, Buhat ngayon ay 
Jinyong makikita ang Anak ng tao 
na nakaupo sa kanan ng Kapangya- 
rihan, at pumaparitong nasa mga 
alapaap ng langit. 

65 Nang magkagayo’y hinapak ng 
dakilang saserdote ang kaniyang 
mga damit, na sinasabi, Nagsalita 
siya ng kapusungan: ano pa ang kai- 
langan natin ng mga saksi? narito, 
ngayo’y narinig ninyo ang kapusu¬ 
ngan : 

66 Ano ang akala ninyo? Nagsi- 
sagot sila at kanilang sinabi, ^Kara- 
patdapat siya sa karaatayan. 

67 Nang magkagayo’y ^niluraan 
nila ang kaniyang mukha at siya’y 

5 Awit 27:12: 31:11. 6 Juan 2:19 

7 Is. 53:7. Mat. 27:12. 14. Mar. 14:61; 16:5. 
Juan 19:9. 8 Lev. 5:1. Mar. 14:61. 

/ Mat. 16:27; 25:31, 32. 2 Lev. 24:16. 

S Is. 50:6. Mat. 27:30. 

63 





MAT 

kanilang pinagsusuntok: at tinatam- 
pal siva ng mga iba, 

68 Na nangagsasabi, ^Hulaan mo sa 
amin, ikaw Cristo: sino ang sa iyo’y 
bumubugbog? 

69 Nakaupo nga si Pedro $sa labas 
ng <dooban: at lumapit sa kaniya 
ang isang alilang babae, na nagsa¬ 
sabi, Ikaw man ay kasama ng ?taga 
Galileang si Jesus. 

70 Datapuwa’t siyaV kumaila sa 
harap nilang lahat, na sinasabi, Hin¬ 
di ko nalalaman ang sinasabi mo. 

71 At paglabas niya sa portiko ay 
nakita siya ng ibang alila, at si¬ 
nabi sa nangaroon, Ang taong ito 
ay kasama rin ni Jesus na tags 
Nazaret. 

72 At muling kumailang may sum- 
pa, Hindi ko nakikilala ang tao. 

73 At pagkaraan ng sandali ay nag- 
silapit ang nangakatayo roon at ka~ 
nilang sinabi kay Pedro, Sa katotoha- 
nang ikaw man ay isa rin sa kanila; 
sapsgka’i s ipinakikilala ka ng iyong 
pananalita. 

74 Nang magkagayo’y nagpasimula 
siyaxig manungayaw at manumpa, 
Hindi ko nakikilala ang tao. At 
pagdaka’y tumilaok ang manok. 

75 At naalaala ni Pedro ang sali- 
tang sinabi ni Jesus, ^Bago tumilaok 
ang manok, ay ikakaila mo akong 
makaitlo. At siya ’y lumabas at na- 
nangis na mainan. 

KAPITULO 27. 

1 Pagka umaga nga, ang lahat ng 
mga pangulong saserdote at ang ma- 
tata.nda sa bayan ay 2 nangagsang- 
gunien laban kay Jesus upang siya'y 
ipapatay: 

4 2 - At siya’y ginapos nila, at siya’y 
inflabas, at kanilang ibinigay siya kay 
spilato na gobernador. 

3 Nang magkagayo'y si Jiidas, ^na 
nagkanulo sa kaniya, pagkakitang si- 
ya’y.nahatulan na, ay nagsisi, at isi- 
nauli ang tatlongpung putol ha pi- 
lak sa mga pangulong saserdote at 
sa matatanda, • 


4 Lu. 22:64. 5 Mar. 14:66-72. Ln. -22:85-62. 
Juan 18:16-18. 25-27. 6 tal. 3. T Mat. 2:23. 

8 Mar. 14 :70. Lu: 22:59. 

0 tal. 84. Lu. 22:61. l Mar. 15:1. Lu. 22:66. 
£ Lu. 28:1. Juan 18:28. 3 Lu. 3:1; 13:1. 

4 Mat. 26:14, 15. 

54 


'EG 27 

4 Na sinasabi, Nagkasala ako sa 
aking pagkakanulo sa dugong wa- 
lang kasalanan. Datapuwa’t kani¬ 
lang sinabi, Ano sa amin? ikaw ang 
bahala niyan. 

5 At kaniyang ibinulaksak sa san- 
tuario ang mga putol na pilak, at 
5 umalis; at siya’y yumaon at nag- 
bigti. 

6 At kinuha ng mga pangulong sa¬ 
serdote ang mga putol na pilak, at 
sinabi, Hindi matuwid na ilagay ang 
pilak na iyan sa kabang-yaman, sa- 
pagka’t halaga ng dugo. 

.J. sila'y nangagsanggunian, at 
lbiniii nila ang mga yaon ng bukid 
ng magpapalyok, upang pagfibingan 
ng mga taga ibang bayan. 

8 Dahil dito’y tinawag ang bukid na 
yaon, ang $bukid ng dugo, i'hangga 
ngayon. 

9 Nang magkagayo’y natupad ang 
sinalita sa pamamagitan ng propeta 
Jeremias, na nagsasabi, 5At kinuha 
nna ang tatlongpung putol na pilak, 
halaga noong hinalagahan, na iniha- 
luga ng mga anak ng Israel; 

10 At kanilang ibinigay ang mga 
yaon na pina/cabayad sa bukid ng 
magpapalyok, ayon sa iniuto 3 sa 
akm ng Panginoon. 

11 Si Jesus nga ay nakatayo sa 
harap ng gobernador: ^at tinanong 
siya ng gobernador, na nagsasabi, 
Ikaw. baga ang Hari ng mga Judio? 
At sinabi sa kaniya ni Jesus, Ikaw 
ang nagsasabi. 

12 At nang siya’y isakdal ng mga 
pangulong saserdote at ng matatan- 
da, ay hindi siya sumagot ng * 1 2 ano- 
man. 

13 Nang magkagayo’y sinabi sa ka¬ 
niya ni Pilato, Hindi mo baga nari- 
rinig kung gaano karaming bagay 
ang kanilang sinasaksihang laban sa 
iyo? 

14 At hindi siya sinagot niya, ng 
kahit isang salita itian lamnng: ano 
?a’t nanggilalas na mainam ang go¬ 
bernador. 

15 -Sa kapistahan nga ay pinagka- 


5 Gawa 1:1S. 

G Gawa 1:19. 7 Mot. 28:15. 8 Zak. 11:33. 

9 Mar. 15:2-5. Lu. 23:2, 3. Juan 18:29-38. 

1 tal. 14. Mat. 26:63. 

2 Mar. 15:6-15. Lu. 23:17-25. Juan 18:8.9. 40* 





MATEO 27 


ugalian ng gobernador na pawalan 
sa karamihan ang isang bilanggo, na 
sinoman ang kanilang ibigin. 

16 At noo'y sila’y may isang bi- 
langgong bantog, na tinatawag na 
Barr abas. 

17 Nang sila’y mangagkatipon nga, 
ay sinabi sa kanila ni Pilato, Sino 
ang ibig ninyong sa inyo’y aking pa¬ 
walan? si Banrabas, 6 si Jesus na 
tinatawag na Cristo? 

18 Sapagka’t natatalastas niya na 
dahil sa kapanaghilian ay ibinigay 
siya nila sa kaniya. 

19 At samantalang nakaupo siya sa 
^luklukan ng pagkabukom, ay nag- 
sugo sa kaniya ang kaniyang asawa, 
na nagsasabi, Huwag kang makialam 
sa matuwid na taong iyan; sapagka’t 
ngayong araw na ito’y naghirap ako 
ng maraming bagay sa panaginip 
dahil sa kaniya. 

20 Inudyukan 3 4 ng mga pangulong 
saserdote at ng matatanda ang mga 
karamihan na hingin nila si Barra- 
b&s, at puksain si Jesus. 

21 Datapuwa’t sumagot ang gober¬ 
nador at sa kanila’y sinabi, Alin sa 
dalawa ang ibig ninyong sa inyo y 
aking pawalan? At sinabi nila, Si 
Barnabas. 

22 Sinabi sa kanila ni Pilato, Ano 
ang gagawin kay Jesus na tinatawag 
na Cristo? Sinabi nilang lahat* Ma 
pako siya sa krus. 

23 At sinabi niya, # Bakit, anong 
kasamaan ang kaniyang ginawa. 
Datapuwa’t sila’y lalong nangagsi- 
gawan, na nangagsasabi, Mapako 
siya sa krus. 

24 Kaya’t nang makita ni Pilato na 
wala siyang magawa, kundi bagkus 
pa ngang lumalala ang kaguluhan, 
siya’y ^kumuha ng tubig, at naghu- 
gas ng kaniyang mga kamay sa ha- 
rap ng karamihan, na sinasabi, 
Wala akong kasalanan sa augo ni- 
tong matuwid na tao; kayo ang ba- 
hala niyan. 

25 At sumagot ang boong bayan at 
jiagsabi, ^Mapasa amin ang kani¬ 
yang dugo, at sa aming mga anak. 

26 Nang magkagayo’y pinawalan 

3 Juan 19:13. 4 Gawa 3:13, 14. B Deut. 21:6 

B Deut. 19:10. 2 Sam. 1:16; 3:29. 


niya sa kanila si Barrab&a; nguni’t 
si Jesus ay 7hinampas at ibinigay 
upang ipako sa krus. 

27 Nang magkagayo’y dinala si Je¬ 
sus $ng mga kawal ng gobernador sa 
Pretorio, at nagkatipon sa kaniya 
ang boong pulutong. 

28 At siya’y kanilang hinubdstn, at 
dinamtan ^siya ng isang balabal na 
kulay-ube. 

29 At sila’y nangagkamakama ng 
isang putong na tinik, at ipinutong 
sa kaniyang ulo, at inilagay sa ka- 
nang kamay niya ang isang tambo; 
at sila’y nagsiluhod sa harap niya at 
siya’y kanilang nilibak, na nagsisi- 
pagsabi, Magalak, Hari ng mga Judio! 

30 At siya’y ikanilang niluluraan, 
at kinuha nila ang tambo at sinak- 
tan siya sa ulo. 

31 At nang siya’y kanilang rnali- 
bak, ay hinubdan nila siya ng bala¬ 
bal, at isinuot sa kaniya ang kani¬ 
yang mga damit, at kanilang inila- 
bas siya upang ipako sa krus. 

32 2 At paglabas nila'y kanilang na- 
salubong ang isang taong 5 taga Ci- 
rene, na ang pangala’y Simon: ito’y 
kanilang pinilit na sumama sa ka¬ 
nila, upang pasanin niya ang kani¬ 
yang krus. 

33 <*At nang sila’y magsirating sa 

isang dakong tinatawag na Golgota, 
Ssa makatuwid baga’y, Ang dako ng 
hungo, . . . - * , T 

34 Ay pmamom nila siya ng 6 aiak 
na may kahalong apdo: at nang ka¬ 
niyang matikman, ay ayaw niyang 
inumin. 

35 At nang siya’y kanilang maipako 
sa krus ay ^kanilang binahagi ang 
kaniyang mga damit, na kanilang 
pinagsapalaran; 

86 At sila’y nangagsiupo at binan- 
tayan siya roon. 

37 s At inilagay nila sa kaniyang 
ulunan ang pamagat sa kaniya, na 
nasusulat: ITO’Y SI JESUS, ANG 
HARI NG MGA JUDIO. 


7 Is. 53:5. Lu. 23:16. Juan 19:1. 16. 

3 Mar. 15:16-21. Juan 19:2-5. 9 Lu. 23:11. 

1 Is. 50:6. Mat. 26:67. t Mat. 21:39. 

Heb. 13:12. S Lu. 23:26. 4 Mar. 15:22-41. 
5 La. 23:33. Juan 19:17. 6 Mar. 15:23. 

7 Lu. 23:34. Juan 19:23, 24. 

8 Mar. 15:26. Lu. 28:38. Juan 19:19. 

66 






38 Nang: magkagayo’y Ipinakong 
kasama niya ang odalawang tuiifcan 
isa sa kanan at isa sa kaliwa.. 

39 At siya’y nililibak Jng nangag- 
daraan, na iginagalaw ang kaniiang 
mga ulo, 

40 At nangagsasabi, Ikaw *na igi- 
giba mo ang templo, at sa tatlong 
araw ay iyong itatayo, iyong iligtas 
ang sarili mo: kung ikaw ay Anak 
ng Dios, ay bumaba ka sa krus. 

41 Gayon din naman ang paglibak 
sa kaniya ng mga pangulong saser 
dote, pati ng mga eskriba at ng ma 
tatanda, na nagsipagsabi, 

42 Nagligtas siya sa mga iba; sa 
kaniyang sarili ay hindi makapag- 
ligtas. Siya ang Hari ng Israel; 
bumaba siya ngayon sa krus, at ta- 
yo’y magsisisampalataya sa kaniya. 

43 Nananalig siya sa Dios; sjiigtas 
niya siya ngayon, kung siya'y ini- 
ibig: sapagka’t sinabi niya, Ako’y 
Anak ng Dios. 

44 At minumura din naman siya 
ng mga tulisang kasama niyang na- 
ngapapfiko sa krus. 

45 ^Mu!a nga nang oras na ikaanim 
ay nagdilim sa ibabaw ng boong 
sangkalupaan hanggang sa oras na 
ikasiyam. 

46 At nang malapit nJ ang oras na 
ikasiyam ay sumigaw si Jesus ng 
malakas na tinig, na sinasabi: Eli, 
Eli, lama sabachthani? sa makatu- 
wid baga’y, ^Dios ko, Dios ko bakit 
mo ako pinabayaan? 

47 At nang marinig ito ng ilan sa 
nangakatayo roon, ay sinabi, Tina- 
tawag ng taong ito si Elias. 

48 At pagkaraka’y tumakbo ang isa 
sa kanila, at kumuha ng isang es- 
pongha, at binasa ng suka, saka ini- 
lagay sa isang stambo, at ipinainom 
sa kaniya. 

49 ?At sinabi ng mga iba, Paba- 
yaan ninyo; tingnan natin kung pa- 
ririto si Elias upang siya’y iligtas. 

50 At muling sumigaw si sjesus 
ng malakas na tinig, at nalagot ang 
kaniyang hininga. 

9 Lu. 23:32, 33. Juan 19:18. 

1 Awit. 22:7; 109:25. 3 Mat. 26:61, 63. 

5 Awit 22:8. 4 Lu. 28:44. 5 Awit 22:1. 

6 Juan 19:29. 7 Mar. 15:3$. 

& Lu. 23:46. Juan 19:S0. 

66 I 


MATEO 2? 


61 At narito, ^ang tabing ng tem- 
plo'y nahapak na nagkadalawa bu- 
bat sa itaas hanggang sa ibaba; at 
nayanig Jang lupa; at nangabaak 
ang mga bato; 

62 At nangabuksan ang mga libi- 
ngan; at maraming katawan ng mga 
banal na nangakatulog ay nangag- 
bangon; 

53 At paglabas sa mga libingan 
pagkatapos na siya’y mabuhay na 
maguU ay nagsipasok sila sa bayang 
banal at nangapakita sa marami. 

54 2 Ang senturion nga, at ang mga 
kasamahan niya sa pagbabantay kay 
Jesus, nang mangakita nila ang lin- 
dol, at ang mga bagay na nangyari, 
ay lubhang nangatakot, na nangag¬ 
sasabi, Tunay na ito ang Anak ng 
Dios. 

55 At nangaroroon ang ^maraming 
babae na nagsisipanood buhat sa ma- 
layo, <*na nagsisunod kay Jesus bu¬ 
hat sa Galilea, na siya’y kanilang 
pmaglilingkuran: 

56 Na sa mga yaon ay si Maria 
Magdalena, at si ^Maria na ina ni 
Santiago at ni Jose, at ang 6 ina ng 
mga anak ni Zebedeo. 

57 7At nang hapon na ay dumating 
ang isang mayamang mula sa Ari- 
matea, na nagngangalang Jose, na 
ito’y naging alagad din naman ni 
Jesus; 

58 Ang taong jto’y naparoon kay 
rilato, at hiningi ang bangkay ni 
Jesus. . Nang magkagayo’y Ipinag- 
utos ni * * 5 Pilato na ibigay yaon. 

59 At kinuha ni Jose ang bangkay 
at binalot niya ng isang malinis na 
kayong lino, 

60 At s inilagay sa kaniyang sa- 
riling bagong libingan, na kaniyang 
hinukay sa bato: et iginulong niya 
ang isang malaking bato sa pintuan 
ng libingan, at umalis. 

61 At nangaroon si Maria Magda¬ 
lena, at Jang isang Maria, at na- 
ngakaupo sa tapat ng libingan. 

62 Nang kinabukasan nga, na si yang 
araw pagkatapos ?ng Paghabanda, 


9 U.X. 26:31, 33. Lu. 23:45. l Mat. 28:2. 

* r U * « 23 « :4 1* 5 Lu * 23:49 - Juan 19:25. 

4 Lu. 8:2, 8. 6 Juan 19:25. 0 Mar. 15:40. 

7 ™ ar * ^ u * 23 :50-56. Juan 19:38-42. 

8 Mar. 15:44, 45. 9 la. 53:9. l tal. 66. 

2 Lu. 23:54. Juan 29:14, 31, 42. 






MATEO 28 


ay nangagkavipon kay Pilato ang mga 
pangulong saserdote at ang mga Fa- 
riseo, 

63 Na nagsisipagsabi, Ginoo, naa- 
alaala namin na sinabi ng magdara- 
yang yaon nang nabubuhay pa, 
^Pagkaraan ng tatlong araw ay 
magbabangon akong muli. 

64 Ipagutos mo nga na ingatan ang 
libingan hanggang sa ikatlong araw, 
baka sakaling magsiparoon ang ka- 
niyang mga alagad at siya’y naka- 
win, at sabihin sa bayan, Siya’y 
nagbangon sa gitna ng mga patay: 
at lalong sasama ang huling kama- 
lian. 

65 Sinabi sa kanila ni Pilato, May- 
roon kayong ^bantay: magsiparoon 
kayo, inyong ingatan ayon sa inyong 
makakaya. 

66 Kaya’l; sila’y nagsiparoon, at 
iningatan nila ang libingan, tinata- 
kan ang bato, na kasama nila ang 
bantay. 

KAPITULO 28. 

1 5 Nang magtatapos ang araw tig 
sabbath, nang $nagbubukang liway- 
way na ang unang a raw ng sang- 
linggo, ay nagsiparoon si Marla 
Magdalena ?at ang isa. pang Maria 
upang tingnan ang libingan, 

2 At narito, lumindol ng malakas; 
sapagka’t bumaba mula sa langit 
s ang isang anghel ng Panginoon, at 
naparoon at iginulong ang bato, at 
nakaupo sa ibabaw nito. 

3 Ang kaniyang anyo ay tulad sa 
kidlat, at ang kaniyang pananamit 
ay maputing parang niebe: 

4 At sa takot sa kaniya’y nagsipa- 
nginig $ang mga bantay, at nanga- 
ging tulad sa mga taong patay. 

5 At suinagot ang anghel at sinabi 
sa mga babae, Huwag kayong ma- 
ngatakot; sapagka’fc nalalaman ko na 
inyong hinahanap si Jesus na ipina- 
ko sa krus. 

6 Siya’y wala rito; sapagka’t siya’y 
nagbangon, *ayon sa sinabi niya. 

S Mat. 16:21; 17:23; 20:19. 4 Mat. 28:11. 

5 Mar. 16 :l-8. Lu. 24 :1-10. 6 Juan 20 :1. 

7 Mat. 27:56, 61. Mar. 16:1. Lu. 24:10. 

8 Mar. 16:5. Lu. 24:4. Juan 20:12. 

9 Mat. 27:65, 66. 1 Mat. 27:68. 


Magsiparito kayo, tingnan ninyo ang 
dakong kinalagyan ng Panginoon, 

7 At magsiyaon kayong madali, at 
sa kaniyang mga alagad ay sabihin 
ninyo, Siya’y nagbangon sa mga pa¬ 
tay; at narito, siya’y ^nangunguna 
sa inyo sa Galilea; doon makikita 
ninyo siya: narito, nasabi ko na sa 
inyo. 

8 At sila’y nagsialis na madali sa 
libingan na taglay ang stakot at ang 
malaking galak, at nagsitakbo npang 
ibalita sa kaniyang mga alagad. 

9 At • narito, sila’y sinalubong ni 
4 Jesus na nagsasabi, Mangagalak 
kayo. At sila’y nagsiiapit at niya- 
kap ang kaniyang mga paa, at si¬ 
ya’y sinamba. 

10 Nang magkagayo’y sinabi sa ka¬ 
nila ni Jesus, Huwag kayong manga- 
takot: magsiyaon kayo at ^sabihin 
ninyo sa aking mga kapatid ha mag¬ 
siparoon sa Galilea, at doo’y maki¬ 
kita nila ako. 

11 Samantala ngang sila’y nagsisi- 
paroon, narito, ang ilan sa ^mga ban¬ 
tay ay nagsiparoon sa bayan, at ibi- 
nalita sa mga pangulong saserdote 
ang lahat ng mga bagay na nang-' 
yari. 

12 At nang sila’y mangakipagkati- 
pon na sa matatanda, at makapag- 
sanggunian na, ay nangagbigay sila 
ng maraming salapi sa mga kawal, 

13 Na nangagsasabi, Sabihin ninyo, 
Nagsiparito nang gabi ang kaniyang 
mga alagad, at siya’y kanilang nina- 
kaw samantalang kami’y nangatutu- 
log. 

14 At kung ito’y dumating sa tainga 
7 ng gobernador, ay siya’y aming hi- 
hikayatin, at kayo ’y aming ilalagay 
sa panatag. 

15 Kaya’t kinuha nila ang salapi, 
at kanilang ginawa alinsunod sa 
pagkaturo sa kanila: at ang panana- 
litang ito ay kurnalat sa gitna ng 
mga Judio, at nananatili ^hanggang 
sa mga araw na ito. 

16 Datapuwa’t nagsiparoon ang la- 
bingisang alagad sa Galilea, sa bun- 
dok o na sa kanila’y itinuro ni Jesus. 

2 Mat. 26:32. S Mar. 16:8, 10. 

4 Mar. 16:9. Juan 20:14. 5 Juan 20:17. 

6 Mat. 27 ;65, : 66. 7 Mat. 27:2. 8 Mat. 27:8 





MATEO 2S 


17 At nang siya’y kanilang makita, 
ay kanilang sinamba siya; data- 
puwa’t ang ilan ay nangagalinla- 
ngan. 

18 At lumapit si Jesus sa kanila at 
sila’y kaniyang kinausap, na sina- 
sabi, iAng lahat ng kapamahalaan 
sa langit at sa ibabaw ng lupa ay 
naibigay na sa akin. 

Id g Dahil dito magsiyaon nga kayo, 


3 at gawin ninyong mga alagad ang 
lahat ng mga bansa, na sila’y inyong 
bautismuhan sa pangalan ng Ama at 
ng Anak at ng Espiritu Santo: 

20 Na ituro ninyo sa kanila na ka- 
nilang ganapin ang lahat ng mga 
bagay na iniutos ko sa inyo: at <*na- 
rito, ako'y sumasa inyong palagi, 
hanggang sa katapusan ng sangli*’ 
butan. 


1 Mat. 11:27. 1 Cor. 15:27. 
Ef. 1 :10, 20-23. Fil. 2:9, 10. 

2 Mar. 16:15, 16. 


3 Is. 52:10. Lu. 24:47. 
Gawa 2:39. 4 Mat. 18:20. 





ANG EVANGELIC 

AYON KAY 

MARCOS 


KAPITULO 2. 

1 Aug pasimula ng evangelic ni- Je- 
sucristo, ang Anak ng Dios. 

2 *Ayon sa pagkasulat kay Isaias 
na propeta, 

*Narito, sinusugo ko ang aking 
sugo sa unahan ng iyong muk- 
ha, 

Na xnaghahanda ng iyong daan; 

3 SAng tinig ng isang sumisigaw sa 

Hang, 

Ihanda ninyo ang daan ng Pa- 
nginoon, 

Tuwirin ninyo ang kaniyang 
mga landas; 

4 Dumating si Juan, lia nagbabau- 
tismo sa ilang at ipinangaral ang 
bautismo ng pagsisisi sa ikapagpa- 
patawad ng mga kasalanan. 

5 At nilalabas siya ng boong lupain 
ng Judea, at nilang lahat na mga 
taga Jerusalem; at sila'y binabautis- 
muhan niya sa iiog ng Jordan, na 
nangagpapahayag ng kanilang mga 
kasalanan. 

6 At si Juan ay nananamit ng bala- 
liibo ng kamelyo, at may isang pa- 
migkis na katad sa palibot ng kani¬ 
yang baywang, at kumakain ng mga 
balang at pulot-pukyutan, 

7. At siya'y nangangaral, na nag- 
sasabi, Sumusunod sa hulihan ko ang 
lalong makapangyarihan kay sa 
akin; hindi ako karapatdapat yurnu- 


3 Is. 40:3. Lu. 3:4. Juan 1:23. 4 Mat. 3:11. 
1 Mat 3:2-lG« Lu. 8:1-11. 5 Mai. 3:1. 


kod at kumalag ng tali Jig kaniyang 
mga pangyapak. 

8 Binabautismuhan ko kayo sa tu« 
big; datapuwa’t kayo’y babautismu- 
han niya sa Espiritu Santo. 

9 $At nangyari nang mga araw na 
yaon, na nanggaling si Jesus sa Na- 
zaret ng Galilea, at siya'y binautis- 
muban ni Juan sa Jordan. 

10 At karakarakang pagahon sa tu- 
big, ay nakita niyang biglang nanga- 
.buksan ang mga langit, at ang 
< ? Espiritu na tulad sa isang kalapati 
na bumababa sa kaniyas 

11 At may isang tinig na nagmula 
ra mga langit, Ikaw ang sinisinta 
kong Anak, sa iyo ako lubes na na- 
lulugod. 

12 At pagdaka'y itinaboy "siya ng 
Espiritu sa ilang. 

13 At siya’y nasa ilang na apat na 
pung araw na tinutukso ni Satanas; 
at k as am a siya ng mga ganid; at 
pinaglingkuran siya ng mga anghel. 

14 sPagkatapos ngang madakip si 
Juan, ay napasa Galilea si Jesus na 
ipinangangaral ^ang evangelio ng 
Dios, 

15 At sinasabi, Naganap na *ang 
panahon, at malapit na -ang kaha- 
rian ng Dios: kayo’y mangagsisi, at 
magsisampalataya sa evangelio. 

16 At Jpagdaraan sa tabi ng dagat 

5 Mat 3:13-15. 6 Mat. S :16, 17. 

7 Mat. 4:1-11. Lu. 4:1-13. 8 Mat. 4:12. 

0 Mat. 4:23. 1 Gal. 4:4. Ef. 1:10. 

2 Mat. 4:17. S Mat 4:18-22. La. 5:2-11. 
Juan 1:40-42. 

59 






MARCOS 1 


ng Galilea, ay nakita niya si Simon 
at si Andres na kapatid ni Simon na 
naghahagis ng lambat sa dagat; sa- 
pagka’t sila’y mga mamamalakaya. 

17 At sinabi sa kanila ni Jesus, 
Magsisunod kayo sa aking hulihan, 
at gagawin ko kayong mga mama¬ 
malakaya ng mga tao. 

18 At pagdaka’y iniwan nila ang 
mga lambat, at nagsisunod sa ka- 
niya. 

19 At paglakad sa dako pa roon ng 
kaunti, ay nakita niya si Santiago 
na anak ni Zebedeo, at si Juan na 
kaniyang kapatid, na sila rin naman 
ay nangasa daong na hinahayuma 
ang mga lambat. 

20 At pagdaka’y kaniyang tinawag 
sila: at kanilang iniwan sa daong 
ang kanilang amang si Zebedeo na 
kasama ng mga aliping upahan, at 
nagsisunod sa kaniya. 

21 *At nagsipasok sila sa Caper¬ 
naum; at pagdaka’y pumasok siya sa 
sinagoga nang araw ng sabbath at 
nagtuturo. 

22 At nangagtaka sila ^sa kaniyang 
aral: sapagka’t sila’y tinuturuan 
niyang tuiad sa may kapamaha- 
laan, at hindi gaya ng mga es- 
kriba. 

23 At pagdaka’y may isang tao sa 
kanilang sinagoga na may isang ka- 
rumaldumai na esplritu; at siya’y 
sumigaw, 

24 Na nagsasabi, ^Anong pakialam 
namin sa iyo, Jesus ikaw na Naza- 
reno? naparito ka baga upang ka- 
mi’y puksain? Nakikilala kita kung 
sino ka, ang Banal ng Dios. 

25 At sinaway siya ni Jesus, na 
nagsasabi, Tumahimik ka, at luma- 
bas ka sa kaniya. 

26 At ang karumaldumal na espi- 
ritu, nang ?mapangatal niya siya at 
makapagsisigaw ng malakas na ti- 
nig, ay lumabas sa kaniya. 

27 At silang lahat ay nangagtaka, 
ano pa’t sila-sila rin ay nangagtata- 
nungan, na sinasabi, Ano kaya ito? 
isang bagong oral yata! may kapa- 
mahalaang naguutos pati sa mga ka- 

A Mat. 4:13. Lu. 4:31 

6 Mat. 7:28. 29. 6 Mat. 8:29. 

7 Mar. 9:20, 26. Lu. 9:39. 

60 


rumaldumal na espiritu, at siya’y ti- 
natalima nila. 

2S At iumipana pagdaka ang pag- 
kabantog niya sa lahat ng* dako sa 
boong palibotlibot ng lupain ng Ga¬ 
lilea. 

29 «At paglabas nila $sa sinagoga, 
ay nagsipasok pagdaka sa bahay ni 
Simon at ni Andres, na kasama si 
Santiago at si Juan. 

30 Nakahiga ngang nilalagnat ang 
biyanang babae ni Simon; at pagda¬ 
ka’y pinakiusapan nila siya tungkol 
sa kaniya: 

31 At lumapit siya at tinangnan 
niya sa kamay, at siya’y itinindig; at 
inibsan siya ng lagnat, at siya’y nag- 
lingkod sa kanila. 

32' At nang kinagabihan, Jpaglubog ng 
araw, ay kanilang dinala sa kaniya 
ang lahat ng mga may-sakit, at ang 
mga inaalihan ng mga demonio. 

33 At ang boong bayan ay nangag- 
katipon sa pintuan. 

34 At Snagpagaling siya n § mara- 
ming may karamdaman ng sarisa- 
ring sakit, at nagpalabas ng mara- 
ming demonio; 3 a t hindi tinulutang 
magsipagsalita ang mga demonio, sa- 
pagka’t siya’y kanilang kilala. 

35 At ^nagbangon siya nang mada- 
ling-araw, na malalim pa ang gabi, 
at lumabas, $at napasa isang dakong 
ilang, at doo’y nanalangin. 

36 At si Simon at ang kasamalian 
niya ay nagsisunod sa kaniya; 

37 At siya’y nasumpungan nila, at 
sinabi sa kaniya, Hinahanap ka ng 
lahat. 

38 At sinabi niya sa kanila, Magsi- 
paroon tayo sa ibang dako ng mga 
kalapit na bayan, upang ako’y ma- 
kapangaral din naman doon; ^sa- 
pagka’t sa ganitong dahilan ako’y 
naparito. 

39 At siya’y pumasok ?sa mga sina¬ 
goga nila sa boong Galilea, na na- 
ngangaral at nagpapalabas ng mga 
demonio. 

40 5 * 7 At lumapit sa kaniya ang isang 
hetongin, na namamanhik sa kaniya, 
at nanikluhod sa kaniya, at sa ka- 

5 Mat. 8:14-16. Lu. 4:38-41. 9 tal. 21, 23. 

1 Lu. 4:40. 2 Mat. 14:23. 3 Mat. 3:11. 12. 
A Lu. 4:42-44. 5 Mat. 14:23. 6 Is. 61:1. 

7 Mat. 4 :28. 8 Mat. 6:2-4. Lu. 6:12-14. 






niya'y nagsasabi, Kung ibig mo, ay 
maaaring znalinis mo ako. 

41 At sa pagkaawa ay iniunat niya 
ang kaniyang kamay, at siya’y hini- 
po, at sinabi sa kaniya, Ibig ko; lu- 
minis ka. 

42 At pagdaka’y nawalan siya ng 
ketong, at siya’y nalinis. 

43 At siya’y kaniyang pinagbili- 
liang mahigpit, at pinaalis siya pag- 
daka, 

44 At sinabi sa kaniya, Ingatan 
mong httwag sabihin sa kanino mang 
tao.ang anoman: kundi yumaon ka, 
at pakita ka sa saserdote, at mag- 
handog ka sa pagkalinis sa iyo ng 
mga bagay na ipinagutos ni Moises, 
na bilang isang patotoo sa kanila. 

45 Datapuwa’t siya’y umalis, at £pi- 
nasimulang ipamalitang mainam, at 
ipahayag ang nangyari, ano pa’t bindi 
2na makapasok ng hayag si Jesus sa 
bayan, kundi dumoon sa labas sa 
mga dalcong ilang: -at pinagsasadya 
nila siya mula sa lahat ng panig. 

KAPITULO 2. 

1 At nang siya’y pumasok uli sa 
^Capernaum pagkaraan ng ilang 
araw, ay nahayag na siya’y nasa 
bahay. 

2 At maraming nagkatipon, ano 
pa’fc bindi na magkasiya, kahit sa 
pintuan man: at sa kanila’y sinaysay 
niya ang salita.’ 

3 At ^sila’y nagsidating, na may 
dalang isang lalaking lumpo sa ka- 
niya, na usong ng apat. 

4 At nang.hindi sila mangakalapit 
sa kaniya dabil sa karamihan, ay ka- 
nilang ^binakbak ang bubungan ng 
kaniyang kinaroeoonan: at nang 
yao’y kanilang xnasira, ay inihugos 
nila ang higaang kinabibigan ng 
lumpo. 

6 At pagkakitu ni Jesus sa kanilang 
pananampalataya ay sinabi sa lum¬ 
po, Anak, $ipinatatawad ang iyong 
mga kasalanan. 

. 6 Nguni’t mayroon doong nangaka- 
upong ilan sa mga eskriba, at na- 
ngagbubulaybul&y sa kanilang mga 
puso, 

9 Lu. 6:15. 1 Lii. 5:16. 

2 Mat. 4:25. Mar. 2:2, 13: 3:7. Juan 6:2. 

5 Mat. 0:1. Lu. 5:19. 4 Mat. 9:2-8. 

Lu. 6:18-26. 5 Lu. 6:19. G Mat. 9:2. 


:os 2 

7 Bakit nagsasalita ang taong it\ 
ng ganito? siya’y namumusong: sino 
ang makapagpapatawad ng mga ka- 
salanan kundi isa, ang Dios lamang? 

8 At pagkaunawa ni Jesus, sa ka¬ 
niyang espiritu na sila’y nangagbu- 
bulaybulay sa kanilang sarili, pag- 
daka’y sinabi sa kanila, Bakit binu- 
bulaybulay ninyo ang mga bagay na 
ito sa inyong mga puso? 

9 Alin baga ang lalong magaang 
sabihin sa lumpo, Ipinatatawad ang 
iyong mga kasalanan; 6 sabihin, 
Magtindig ka, at buhatin mo ang 
iyong fcigaan, at lumakad ka? 

10 Datapuwa’t upang maalaman 
ninyo na ang Anak ng tao ay may 
kapamahalaan sa lupa na magpata- 
wad ng mga kasalanan (sinabi niya 
sa lumpo), 

11 Sa iyo ko sinasabi, Magtindig 
ka, buhatin mo ang iyong higaan, at 
umuwi ka sa babay mo. 

12 At nagtindig siya, at pagdaka’y 
binuhat ang higaan, at yumaon sa 
harap nilang lahat; ano pa’t nangag- 
taka silang lahat, at niluwalhati nila 
ang Dio 3 , na nangag3abi,^ Kailan 
ma’y bindi tayo nakakita ng ganito. 

13 At muling lumabas at naparoon 
siya sa tabi ng dagat; at lumapit sa. 
kaniya 7ang boong karamihan, at si¬ 
la’y kaniyang tinuruan. 

14 At sa kaniyang apagdaraan, ay 
nakita niya si Levi na anak ni Alfeo 
na nakaupo sa paningilan ng buwis, 
at sinabi niya sa kaniya, Sumunod 
ka sa akin. At nagtindig siya at 
sumunod sa kaniya. 

15 At nangyari, na siya’y nakaupo 
sa pagkain sa kaniyang babay, at 
maraming maniningil ng* buwis at 
mga makasalanang nagsiupong ka- 
salo ni Jesus at ng kaniyang mga 
alagad: sapagka’t sila’yjmarami, at 
sila’y nagsisunod sa kaniya. 

16 At nang makita ng mga eskriba 
at mga Fariseo, na siya’y kumakaing 
kasalo ng mga makasalanan at ng 
mga maniningil ng buwis, ay nagsi-, 
pagsabi sa kaniyang mga alagad, 
Ano ito na siya’y kumakain at umi- 
inom na kasalo ng mga maniningil 
ng buwis at ng mga makasalanan? 

17 At nang ito’y marinig ni Jesus, 


7 Mat. 1:46. 8 Mat. 9:9-13. Lu. 5:27-82. 
61 








ay sinabi niya sa kanila, Hindi na- 
ngangailan ng manggagamot ang 
mga walang sakit, kundi ang mga 
may-sakft: hindi ako naparito upang 
tumawag ng mga matuwid, kundi ng 
mga makasalnnam 

18 9 At nangagaayuno ang mga ala- 
gad m Juan at ang mga Fariseo: at 
sila y nagsilapit at sinabi sa kaniya, 
Bakit nangagaayuno ang mga ala- 
gad m Juan at ang mga alagad ng 
mga Fariseo, datapuwa’t hindi na¬ 
ngagaayuno ang iyong mga alagad? 

19 At sinabi sa kanila ni Jesus, 
Mangyayari bagang mangagayuno 
ang mga abay sa kasalan, samanta- 
iang ang .kasintahang-lalake ay su- 
masa kanila? samantalang ang ka- 
sintahang-lalake ay sumasa kanila, 

sila mangakapagaayuno. 
Datapuwa’t darating ang mga 
araw, na aalisin sa kanila ang ka- 
sintahang-lalake, at kung magkaga- 
yoy mangagaayuno sila sa araw na 
yaon. 

21 Walang taong nagtatagpi ng 
matibay na kayo sa damit na luma: 
sa ibang paraan ang itinagpi ay bi- 
nabatak ang tinagpian, sa maka - 
tuwid baga’y ang bago sa luma, at 
lalong lumalala ang punit. 

22 At walang taong nagsisilid ng ba 
gong alak sa mga balat na luma: sa 
ibang paraan ay pinupunit ng alak ang 
mga balat at nabububo ang alak at 
nasisira ang mga balat: kundi ang 
alak na bago ay isinisilid sa mga ba- 
gong balat. 

23 At nangyari, *na nagdaraan siya 

Sa uKt buk i ran n § tr *£° nang araw ng 
sabbath; at ang mga alagad niya, 
samantalang nagsisilakad, ay nagpa- 
simulang. nagsikitil ng mga uhay. 

24 At sinabi sa kaniya ng mga Fa- 
Tiseo, Narito, bakit ginagawa niia sa 
araw ng sabbath ang hindi matuwid? 

25 At sinabi niya sa kanila, *Kai- 
lan man baga’y hindi ninyo nabasa ang 
ginawa _ni David, nang siya’y ma- 
ngailangan, at magutom, siya, at 
a ?f ^ ani y an & mga kasamahan? 

26 Kung paanong pumasok siya sa 
bahay ng Dios nang panahon ng da- 


MARCOS 3 


9 Mat. 9:14-17. Lu. 5:33-88. 

1 Mat. 12:1-8. Lu. 6:1-5. 2 1 Sam. 21:8-6. 
62 


kilang saserdoteng si ^Abiatar, at 
Kumain siya ng tinapay na itinalaga, 
na hindi matuwid kanin maliban na 
sa mga saserdote lamang, at binig- 
yan pa rin niya ang kaniyang mga 
kasamahan? 

27 At sinabi niya sa kanila. Ginawa 
*ang sabbath ng dahil sa tao, at di 
ang tao ng dahil sa sabbath: 

28 Kaya’t ang Anak ng tao ay pa- 
nginoon din naman ng sabbath. 

KAPITULO 3. 

1 At siya’y ^muling pumasok <*sa si- 
nagoga; at doo’y may isang lalake 
na tuyo ang kaniyang kamay. 

2 At siya’y inaabangan nila kung 
pagagalingin siya sa araw ng sab¬ 
bath; u ? aTI £. si y a 'y maisakdal nila. 

o At sinabi sa lalaking tuyo ang 
liamay, Magtindig ka. 

4 At sinabi niya sa kanila, Katuwi- 
ran baga ang gurriawa ng magaling 
sa araw ng sabbath, 6 ang gumawa 
ng masama? magiigtas ng isang bu- 
hay, 6 pumatay? Datapuwa’t sila’y 
bindi nagsiimik. 

5 At nang siya’y lumingap sa ka- 
mla sa palibotlibot na may galit, sa- 
pagka’t ikinalungkot niya ang kati- 
gasan ng kanilang puso, ay sinabr 
niya sa lalake, Iunat mo ang iyong: 
kamay. At iniunat niya: at guma- 
ling ang kaniyang kamay. 

6 At nagsilabas ang mga Fariseo, 
at pagdaka’y nakipagsanggunian sa 
"mga Herodiano. laban sa kaniya, 
kung paanong siya’y maipapupuksa 
mla. 

7 5 At si Jesus na kasama ng kani¬ 
yang mga alagad ay lumigpit sa da- 
gat: at nagsisunod sa kaniya ang 
siubhang karamihang taong inula sa 
Galilea; at mula sa Judea, 

8 At mula sa Jer usalcm, at mula sa 
'Idumea, at mula sa dakong ibayo ng 
Jordan, at sa palibotlibot ng *Tiro, 
at Sidon, na lubhang mararning tao, 
nang mabalitaan ang lubhang mga 
daKilang bagay na kaniyang ginaga- 
wa, ay nagsiparoon sa kaniya. 


3 1 Kron. 24:6. 2 Sam. 8:17. 

T Ex % ? 3:12, ^ eut * 6:14. 5 Mat. 12:9-M 

Mar - 1:21, 23, 39: 2:1. 
f £* a L?2:16. 8 Mat. 12:15. 9 Mar. 1:46. 
1 Is. 84:5, 6. 2 Mat. 15:21. 








MARCOS 3 


9 At sinabi niya sa kaniyang mga 
alagacl, na ihanda sa kaniya ang 
isang maliit na daong dahil sa kara- 
mihan, baka siya’y kanilang siksi- 
kin: 

10 Sapagka’t siya’y nakapagpagaling 
sa marami; ano pa’fc sinisiksik siya 
ng lahat ng mga nasasalofc upang 
siya’y mahipo nila. 

11 At ang mga karumaldumal na 
espiritu, pagkakita sa kaniya, ay na- 
ngagpatirapa sa kaniyang harapan, 
at nangagsisisigaw, na nangagsasa- 
bi, Ikaw ang Anak ng Dios. 

12 At ipinagbilin niya sa kanilang 
mahigpit 3 4 5 6 na siya’y huwag nilang 
ihayag. 

13 At siya’y umahon sa bundok, 
^at tinawag niya ang balang kani¬ 
yang maibigan: at nagsilapit sila sa 
kaniya. 

14 At naghalal siya ng labingdala- 
wa, upang sila’y maldsama sa kani¬ 
ya, at upang sila’y suguin niyang 
magsipangaral, 

15 At magkaroon ng kapamaha- 
laang magpalayas ng mga demonio: 

16 At 5 S i Simon ay kaniyang pina- 
magatang Pedro; _ 

17 At si Santiago nahnak ni Zebe- 
deo, at si Juan na kapatid ni San¬ 
tiago; at sila’y pinamagatan niyang 
^Boanerges, na sa makatuwid baga’y 
mga Anak ng kulog: 

18 At si Andres, at si Felipe, at si 
Bartolome, at si Mateo, at si Tomas, 
at si Santiago, na anak ni Alfeo, at 
si Tadeo, at si Simon ang Cananeo, 

19 At si Judas Iscariote, na siya 
ring nagkanulo sa kaniya. At pu- 
masok siya sa isang bahay. 

20 At muling nagkatipon ang kara- 
mihan, ?ano pa’t sila’y hindi man 
lamang makakain ng tinapay. 

21 At nang mabalitaan yaon *ng ka¬ 
niyang mga kaibigan, ay nagsilabas 
sila upang siya’y hulihin: ^sapagka’t 
kanilang sinabi, Sira ang kaniyang 
bait. 

22 At sinabi ng mga eskriba na 
nagsibaba mula sa Jeimsalem, *Nasa 

3 Mat. 12:16. 

4 Mat. 10:1. Lu. 6:12. 13; 9:1. 

5 Mat 10:2-4. Lu. 6:14-16. Gawa 1:13. 

6 Lu. 9:54. 7 Mat. 6:31. 3 till. 31. 

P Juan 7:3-5; 10:20. 1 Mat. 9:34; 12:21. 


kaniya si Beelzebub, at, Sa pamama- 
gitan ng prinsipe ng mga demonio 
ay nagpapalabas siya ng mga demo¬ 
nio. 

23 At sila’y kaniyang pinalapit sa 
kaniya, at sinabi ^sa kanila sa mga 
talinghaga, Paanong mapalalabas ni 
Satanas si Satanas? 

24 At kung ang isang kaharian ay 
magkabahabahagi laban sa kaniyang 
sarili, hindi mangyayaring makapa- 
natili ang kaharian yaon. 

25 At kung ang isang bahay ay 
magkabahabahagi laban sa kaniyang 
sarili, ay hindi mangyayaring maka- 
panatili ang bahay na yaon. 

26 At kung manghihimagsik si Sa¬ 
tanas laban sa kaniyang sarili, at 
magkabahabahagi, hindi siya maka- 
panananatili, kundi magkakaroon ng 
isang wakas. 

27 Datapuwa’t walang rnakapapa- 
sok sa bahay ng malakas nx tao , at 
samsamin ang kaniyang mga pag- 
aari, malibang gapusin muna niya 
ang malakas na tao; at kung mag- 
kagayo’y masasamsaman ang kani¬ 
yang bahay.' 

28 ^Katotohanang sinasabi ko sa 
inyo, Ipatatawad ang lahat ng kani¬ 
lang mga kasalanan sa mga anak ng 
mga tao, at ang mga kapusungan 
nila kailan ma’t sila’y mangagsasa- 
lita ng kapusungan: 

29 Datapuwa’t sinomang magsalita 
ng kapusungan laban sa Esp’iritu 
Santo ay walang kapatawaran mag- 
pakailan man, kundi may kasalanan 
ng isang kasalanang walang hang- 
£an: 

30 Sapagka’t sinabi nila, Siya’y 
may isang karumaldumal na espi-^ 
•ritu. 

# 31 At ^dumating nga ang kaniyang 
ina at ang ^kaniyang mga kapatid; 
at, palibhasa’y nangakatayo sila sa 
iabas, ay nangagpasugo sila sa ka¬ 
niya, na siya’y tinatawag. 

32 At nangakaupo ang isang kara- 
mihan sa palibot niya: at sinabi nila sa 
kaniya, Narito, nangasa labas ang 
iyong ina at ang iyong mga kapdtid 
na hinahanap ka. 


2 Mat. 12:25-29. Lu. 11:17-22. 

3 Mat. 12:31, 32. Lu. 12:10. 

4 Mat. 12:46-50. Lu. 8:19-2L 5 taL 2L 

63 





MARCOS 4 


33 At sinagot niya sila, at sinabi, 
Sino ang aking ina at aking mga 
kapatid? 

34 At paglingap niya sa nangaka- 
upo sa palibotniya, ay sinabi niya, 
Narito, ang aking ina at aking mga 
kapatid! 

35 Sapagka’t sinomang gumaganap 
ng kalooban ng Dios, ito’y ang aking 
kapatid na lalake, at aking kapatid 
na babae, at ina. 

KAPITULO 4. 

1 At siya’y ^muling nagpasimulang 
magturo sa tabi ng dagat. At nag- 
pipisan sa kaniya ang lubhang ma- 
raming tao, ano pa’t siya’y lumulan 
sa 7isang daong, at siya’y naupo sa 
dagat; at ang boong karamihan ay 
nasa lupa sa tabi ng dagat. 

2 At sila’y tinuruan niya ng mara- 
ming bagay sa mga talinghaga, at 
sinabi sa kanila sa kaniyang pagtu- 
turo, 

3 Pakinggan ninyo: Narito, ang 
manghahasik ay yumaon upang mag- 
hasik: 

4 At nangyari, sa kaniyang pagha- 
hasik, na ang ilang binhi ay nanga- 
hulog sa tabi ng daan, at nagsidating 
ang mga ibon at kinain ito. 

5 At ang mga iba’y nangahulog sa 
latuhan , na doo’y walang maraming 
lupa; at pagdaka’y sumibol, sapag¬ 
ka’t hindi malalim ang lupa: 

6 At nang sumikat ang araw, ay 
nangainitan; at dahil sa walang 
ugat, ay nangatuyo. 

7 At ang mga iba’y nangahulog sa 
dawagan, at nagsilaki ang mga da- 
wag, at ininis ang mga pananim , at 
ito’y hindi nangamunga. 

8 At ang mga iba’y nangahulog sa 
mabuting lupa, at nangamunga, na 
nagsitaas at nagsilago; at may na- 
rnunga ng tigtatatlongpu, at tig- 
anim na pu, at tigisang daan. 

9 At sinabi niya, Ang may mga pa- 
kinig na ipakikinig, ay makinig. 

10 At nang siya’y magisa na, ang 
nangasa palibot niya na kasama ang 
labingdalawa ay nangagtanong sa 
kaniya tungkol sa mga talinghaga. 

11 At sinabi niya sa kanila, Sa inyo 

6 Mat. 13:1-15. Lu. 8:4-10. 7 Mar. 3:9. 

64 


ay ipinagkaloob ang makaalam ng 
hiwaga ng kaharian ng Dios: da- 
tapuwa’t sa kanilang 5 nangasa la- 
bas, ang lahat ng mga bagay ay 
ginagawa sa pamamagitan ng mga 
talinghaga: 

12 ^Upang kung magsitingin sila’y 
mangakakita, at huwag mamalas; at 
kung mangakinig sila’y mangakari- 
nig, at huwag mangakaunawa; baka 
sakaling sila’y mangagbalikloob, at 
patawarin sila. 

13 *At sinabi niya sa kanila, Hindi 
baga ninyo nalalaman ang talingha- 
gang ito? at paanong malalaman 
ninyo ang lahat ng mga talinghaga? 

14 Ang manghahasik ay naghaha- 
sik ng salita. 

15^ At ang mga ito’y yaong nangasa 
tabi ng daan, na doon nahahasik ang 
salita; at nang kanilang mapaking- 
gan, pagdaka’y pinaroroonan ni Sa- 
tanas, at inaalis ang salita na ini- 
hasik sa kanila. 

16 At gayon din naman itong mga 
nahasik sa batuhan, na, pagkarinig 
nila ng salita, pagdaka’y nagsisi- 
tanggap na may galak; 

17 At hindi nangaguugat sa kani¬ 
lang sarili, kundi sangdaling tumata- 
gal; kaya’t pagkakaroon ng kapig- 
hatian 6 ng mga paguusig dahil sa 
salita, pagdaka’y nangatisod sila. 

.18 At ang mga iba’y yaong nanga- 
hasik sa dawagan; ang mga ito’y 
yaong nangakinig ng salita, 

19 At ang mga pagsusumakit na 
ukol sa sanglibutan, at ang daya ng 
mga kayamanan, at ang mga pita 
sa ibang mga bagay na nagsisipa- 
sok, ang nagsisiinis sa salita, at 
ito’y nagiging walang bunga. 

20 At yaon ang nangahasik sa ma¬ 
buting lupa; na nangakikinig ng 
salita, at tinatanggap ito, at namu- 
munga ng tigtatatlongpu, at tig- 
aanim na pu, at tigiisang* daan. 

21 At sinabi nij r a sa kanila, ^Dina- 
dala baga ang ilaw upang ilagay sa 
ilalim ng takalan, 6 sa ilalim ng hi- 
gaan, at hindi baga upang ilagay 
sa talagang lalagayan ng ilaw? 

8 1 Cor. 6 :12, 13. Col. 4 :5. 9 Is. 6 ;9, 10, 

1 Hangganfr tal. 20. Mat. 13:18-23. 

Lu. 8:11-16. 2 Mat. 5:16. 





MARCOS 5 


22 Sapagka't walang Janomang ba- 
gay na natatago, kundi upang ma- 
hayag; ni nalilihim, kundi yao’y 
upang mapasa iiwanag. 

23 Kung ang sinoman ay may mga 
pakinig na ipakikinig, ay makinig. 

24 At sinabi niya sa kanila, ^Inga- 
tan riinyo kung ano ang inyong pi- 
nakikinggan: $sa panukat na inyong 
isinusukat ay kayo’y susukatin;- at 
higit pa ang sa inyo’y ibibigay. 

25 Sapagka’t ang mayroon, ay ^bi- 
bigyan pa; at ang wala, pati ng na- 
sa kaniya ay aalisin pa sa kaniya. 

26 At sinabi niya, ?Ganyan ang 
kaharian ng Dios, na gaya ng isang 
taong naghahasik ng binhi sa lupa; 

27 At natutulog at nagbabangon sa 
gabi at araw, at sumisibol at luma- 
laki ang binhi na di niya nalalaman 
kung paano. 

28 Sa kaniyang sarili ay nagbubu- 
nga ang iupa; una-una’y usbong, sa- 
ka uhay, pagkatapos ay butil na hu- 
mihitik sa uhay. • 

29 Datapuwa’t pagka hinog na ang 
bunga, ay ginagamit s agad ang 
panggapas, sapagka’t dumating na 
ang pagaani. , 

X 30 At kaniyang sinabi, $Sa ano na- 
tin itutulad ang kaharian ng Dios? 
6 sa anong talinghaga isasaysay na~ 
tin ito? , ' 

jj 31 Ito’y tulad sa butil ng binhi ng 
mostasa, na pagkahasik sa lupa, ba- 
*gama r t siyang Ialong pinakamaliit 
sa lahat ng mga binhi na nangasa 
lupa, • : £ 

32 Gayon ma’y pagkatanim, ay tu- 
mataas, at lumalaki -^ng higit kay 
sa lahat ng mga gulay, at nagsasa- 
nga ng malalabay; ano pa’t ang 
mga ibon sa langit ay mangakasi- 
silong sa kaniyang lilim. 

33 At sa pamamagitan ng gayong 
maraming talinghaga ay sinasaysay 
niya sa kanila ang salita, -ayon sa 
makakaya ng kanilang pakinig; 

34 At hindi sila kinakausap kundi 
sa talinghaga: datapuwa’t sa kani¬ 
yang sariling mga alagad ay $bukod 

S Mat. 10:26. Lu. 8:17: 12:2. U Lu. 8:18. 

5 Mat. 7:2. 6 Mat. 13:12. 7 Mat. 13:24-30. 

8 Apoc. 14:15. 9 Mat. 13:31, 32. 

Lu. 13:18, 19. 1 Mat. 31:32. 2 Juan 16:12. 
8 tal. 10. 


na ipinaliliwanag ang lahat ng mga 
bagay. 

35 At nang araw'ding yaon, nang 
%abP ria-, ,a^£inabi ' niya sa kanila, 
Tumawid tayo sa kabilang 'ibayo. 

36 *At pagkaiwan sa karamihan, 
ay kanilang dinala siya sa daong, 
ayon sa kaniyang kalagayan. At 
mayroon siyang kasamang ibang 
mga daong. 

37 At nagbangon ang isang mala- 
kas na bagyo, at sinasalpukan ang 
daong ng mga alon, na ano pa’t ang 
daong ay halos natitigib. 

38 At siya’y natutulog sa liulihan 
sa ibabaw ng kutson; at siya’y gini- 
sing nila, at sinabi sa kaniya, Guro, 
wala bagang anoman sa iyo na ma- 
pahamak tayo? 

39 At .gumising siya,. at sinaway 
ang hangin, at . sinabi sa dagat, 
Pumayapa, tumahimik ka. At hu- 
mimpil ang hangin, at humusay na 
totoo ang panahon, 

40 At 3 inabi niya sa kanila, Bakit 
kayo nangatakot? wala pa baga ka^ 
yong pananampalataya? 

41 At sila’y nangatakot na lubha, 1 
at sila-sila’y nangagsasabihan, Sino 
nga ito, na pati ng hangin at ng dar 
gat ay tumatalima sa kaniya^; 

_■ KAPITULO 5.-_ 

1 At nagsidating sila sa kaoilahg' 

ibayo ng dagat sa lupain ngjnga^ 
^Gadareno. ' 7^*/ ■ «£ . .-•• v 

2 At paglunsad niya sa datmg, 
pagdaka’y sinalubong siya na galing 
sa mga libingan ng 7isang lalake na 
may isang karumaldumal na espi- j 
ritu, 

3 Na tumatahan sa mga libingan 

at sinoma’y hindi siya magapos, ka- 
hit ng tanikala; _< 

4 Sapagka’t madalas na siya’y gi- 
napos ng mga damal at mga tani¬ 
kala, at pinagpatidpatid niya ang 
mga tanikala, at pinagbabalibali 
ang mga damal: at walang taong 
may lakas na makasupil sa kaniya. 

5 At palaging sa gabPt jiraw, ay 
nagsisisigaw sa mga libingan at sa 

* Mat. 8:18, 23. Lu. 8:22. 

5 Hanprcantf Mar. 5:17. Mat. 8:23-34. 

Lu. 8:23-37. 6 Lu. 8:22, 26, 37. 

7 Mat. 8 :28. 


65 






MARCOS 5 


mga kabundukan, at sinusugatan 
ang sarili ng mga bato. 

6 At pagkatanaw niya sa malayo 
kay Jesus, ay tumakbo at siya’y ka- 
niyang sinamba; 

7.At nagsisisigaw ng malakas na 
tinig, na kaniyang sinabi, Ano ang 
pakialam ko sa iyo, Jesus, ikaw na 
Anak ng Dios na Kataastaasan? ki- 
ta'y pinamamanhikan alangalang sa 
Dios, na huwag mo akong pahira- 
pan. 

8 Sapagka’t sinabi niya sa kaniya, 
Lumabas ka sa taong ito, ikaw na 
karumaldumal na espiritu. 

9 At tinanong niya siya, Ano ang 
pangalan mo? At sinabi niya sa ka¬ 
niya, sPulutong ang pangalan ko; 
sapagka’t marami kami. 

10 At ipinamamanhik na mainam 
sa kaniya na huwag silang palaya- 
sin sa lupaing yaon. 

11 At sa libis ng bundok na yaon 
ay may isang malaking kawan ng 
mga baboy ^na nagsisipanginain. 

12 At nangamanhik sila sa kaniya, 
na nagsisipagsabi, Paparoonin mo 
kami sa mga baboy, upang kami ay 
magsipasok sa kanila. 

13 At ipinahintulot niya sa kanila. 
At ang mga_ karumaldumal na espi¬ 
ritu ay nangagsilabas, at nangagsi- 
pasok sa mga baboy: at ang kawan 
ay napadaluhong sa bangin hang- 
gang sa dagat, na sila’y may mga 
dalawang libo; at sila’y nangalunod 
sa dagat. 

14 At nagsitakas ang mga taga- 
pagalaga ng mga yaon, at ibinalita 
sa bayan, at sa mga bukid. $At 
nagsiparcon ang mga tao upang 
makita kung ano ang nangyari. 

15 At nagsiparoon sila kay Jesus, 
at nakita nila ang inalihan ng mga 
demonio na nakaupo, ^nakapanamit 
at matino ang kaniyang pagiisip, sa 
niakatuwicl baga’y siyang nagkaroon 
ng isang pulutong: at sila’y nanga- 
takot. 

16 At sinabi sa kanila ng nanga- 
kakita kung paanong pagkapang- 
yari sa inalihan ng mga demonio, at 
tungkol sa mga baboy. 

17 At sila’y nangagpasimulang 
magsipamanhik sa kaniya na siya’y 

8 Mat. 26:58. 9 Mat. 8:34. 1 Lu. 8:27. 

66 


umalis sa kanilang mga hangganan. 

18 At habang lumululan siya sa 
daong, ay ipinamamanhik sa kaniya 
^ng inalihan ng mga demonio na si¬ 
ya’y ipagsama niya. 

19 At hindi niya-itinulot sa kaniya, 
kundi sa kaniya’y sinabi, Umuwi ka 
sa iyong bahay sa iyong mga kaibi- 
gan, at sabihin mo sa kanila kung 
gaano kadakilang mga bagay ang 
ginawa sa iyo ng Panginoon, at hung 
paanong kinaawaan ka niya. 

20 At siya’y yumaon ng kaniyang 
lakad, at nagpasimulang ihayag sa 
^Decapolis kung gaanong kadaki¬ 
lang mga bagay ang sa kaniya’y gi¬ 
nawa ni Jesus: at nangagtaka ang 
lahat ng mga tao. 

21 At nang si 4 Jesus ay muling 
makatawid sa daong sa kabilang 
ibayo, ay nakipisan sa kaniya ang 
lubhang maraming tao; at siya’y 
nasa tabi ng dagat. 

22 ^At lumapit ang isa sa mga pi- 
nuno sa sinagoga, na nagnganga- 
lang Jairo; at pagkakita sa kaniya, 
ay nagpatirapa siya sa kaniyang 
paanan,^ 

23 At ipinamamanhik na mainam 
sa kaniya, na sinasabi, Ang aking 
mounting anak na babae ay naghihi- 
ngalo: ipinamamanhik ko sa iyo , na 
ikaw # ay pumaroon at ipatong mo 
ang iyong mga kamay sa kaniya, 
upang siya’y gumaling, at mabuhay. 

24 Ay siya’y suxnama sa kaniya; 
at sinundan siya ng lubhang mara- 
ming tao; at siya’y sinisiksik nila. 

25 At isang babae <»na may labing- 
dalawang taon nang inaagasan, 

26 At siya’y napahirapan na ng 
maraming bagay ng mga mangga- 
gamot, at nagugol na niya ang la- 
hat niyang tinatangkilik, at hindi 
gumaling ng kaunti man, kundi bag- 
kus pang lumulubha siya, 

27 Na pagkarinig niya ng mga ba¬ 
gay tungkol kay Jesus, ay lumapit 
siya sa karamihan, sa likuran niya , 
at hinipo ang kaniyang damit. 

28 .Sapagka’t sinasabi niya, Kung 
mahipo ko man lamang ang kani- 
yang damit, ay gagaling ako. 

8 Lu. 8:38, 39. 

5 Mat. 4:25. Lu. 8:39. 4 Mat. 9:1. Lu. 8:40. 
5 Hangrgang tal. 43. Mat. 9:18-23-26. 

Lu. 8:41. 42; 49-56. 6 Lev. 15:25. 





29 At pagdaka*y naampat ang ka- 
iiiyang agas; at kaniyang naram- 
daman sa kaniyang katawan na ma 
galing na siya sa salot niya. 

SO At si Jesus, sa pagkatalastas 
niya agad sa kaniyang sarili na 
may umalis na ?bisa sa kaniya, ay 
pagdaka’y pumihit sa karamihan at 
nagsabi, Sino ang humipo ng aking 
mga damit? 

31 At^ sinabi sa kaniya ng kani¬ 
yang mga alagad, Nakikita niong si- 
nisiksik ka ng karamihan, at sasa- 
bihin mo, Sino ang humipo sa akin? 

32 At lumingap siya sa palibotlibot 
upang makita siya na gumawa ng 
bag ay na ito. 

33 Nguni’t ang babae na natatakot 
at nangangatal, palibhasa’y nalala- 
inan # ang sa kaniya’y nangyari, lu- 
mapit at nagpatirapa sa harap niya, 
at sinabi sa kaniya ang boong kato- 
tohanan. 

34 At sinabi niya sa kaniya, Anak, 
pinagaling ka ng pananampalataya 
nio; yumaon kang payapa, at guma- 
img ka sa salot mo. 

35 Samantalang nagsasalita pa si¬ 
ya, av may nagsidating na galing 
sa bahay ng pinuno sa sinagoga, na 
nagsasabi, Patay na ang anak mong 
babae: bakit mo pa binabagabag ang 
Guro? 

36 # Datapuwa't hindi pinansin ni 
Jesus ang kanilang sinasalita, at 
nagsabi sa pinuno ng sinagoga, 
Huwag kang matakot, manampala- 
taya ka lamang. 

37 At hindi niya ipinahintulot na 
sinoma’y makasunod sa kaniya, li- 
ban kay 5 Pedro, at kay Santiago, at 
kay Juan na kapatid ni Santiago. 

38 At nagsidating sila sa bahay ng 
pinuno sa sinagoga; at napanood 
mya ang pagkakagulo, at ang nagsi- 
sitangis, at nangagbubuntong-hini- 
nga ng labis. 

39 At pagkapasok niya, ay kani¬ 
yang sinabi sa kanila, Bakit kayo’y 
nangagkakagulo at nagsisitan|is? 
hindi patay ang bata, kundi natutu- 
log. 

40 At tinatawanan nila siya na ni- 
lilibak. Datapuwa’t, nang mapala- 
bas na niya ang lahat, ay isinama 


MARCOS 6 


7 Lu. 6:19; 8:46. 8 Mat. 17:1. 


niya ang ama ng bata at ang ina 
mt.o, at 5 ang kaniyang mga kasama- 
han, at pumasok sa kinaroroonan ng 
bata. 

41 At pagkahawak niya sa kamay 
ng bata, ay sinabi niya sa kaniya, 
^Talitha cumi; na kung liliwanagin 
ay, Dalaga, sinasabi ko sa iyo, Mag- 
bangon ka. 

42 At pagdaka’y nagbangon ang 
dalaga, at lumakad: sapagka’t si- 
ya'y may labingdalawang taon na. 
At pagdaka’y nangagtaka silang 
lubba. 

43 At ipinagbilin niya *sa kanilang 
mahigpit, na sinoman ay huwag ma- 
kaalam nito: at kaniyang ipinagutos 
na siya’y bigyan ng pagkain. 

KAPITULO 6. 

1 At umalis siya doon; $at napasa 
kaniyang sariling lupain; at nagsi- 
sunod sa kaniya ang kaniyang mga 
alagad. 

2 At nang dumating ang sabbath, 
ay nagpasimulang magturo siya sa 
sinagoga: at marami sa nangakaka- 
rinig sa kaniya ay nangagtataka, 
na nangagsasabi, Saan nagkaroon 
ang taong ito ng mga bagay na ito? 
at, Anong karunungan ito na sa ka¬ 
niya’y ibinigay, at anong kahulugan 
fig gayong mga makapangyarihang 
gawa na ginagawa ng kaniyang 
mga kamay? 

3 Hindi baga ito ang anluwagi, ang 
anak ni Maria, at kapatid ni San¬ 
tiago, at ni Jose, at ni Judas, at ni 
Simon? at hindi baga nangaririto sa 
atin ang kaniyang mga kapatid na 
babae? At siya’y kinatitisuran nila. 

4 At sinabi sa kanila ni Jesus. 
Walang propetang di may kapuri- 
han, liban sa kaniyang sariling lu¬ 
pain, at sa gitna ng kaniyang sari¬ 
ling mga kamaganak, at sa kani¬ 
yang sariling bahay. 

5 At 4 hindi siya nakagawa doon ng 
anomang makapangyarihang gawa, 
liban sa ipinatong niya ang kani¬ 
yang mga kamay sa ilang mga may- 
sakit, at pinagaling sila. 

6 At nanggigilalas siya sa kanilang 

di pananampalataya. _ 

9 tal. 37. Lu. 8:51. 1 Mar. 7:7. 11, 34. 

2 Mcr. 7:36; 9:9. 3 Mat. 13:54-58. 

\ Mar. 9:23. 

07 






At siya’y lumibot na nagtuturo sa 
mga nayong nasa paligidligid. 

7 At pinalapit niya sa kaniya ang 
labingdalawa, 5 at nagpasimulang si- 
liugo siia na daladalawa; at binig- 
yan niya sila ng kapamahalaan la- 
ban sa mga karumaldumal na espi- 
ritu; 

8 At ipinagbilin niya sa kanila 6 7 na 
huwag silang magsipagbaon ng ano - 
man sa paglakad, kundi tungkod la- 
mang; kahit tinapay, kahit supot ng 
ulam, kahit salapi sa kanilang su- 
pot; 

9 Datapuwa’t gumamit ng mga 
sandalyas: at, huwag magsuot ng 
dalawang tunika. 

10 At sinabi niya sa kanila, Saan 
man kayo magsipasok sa isang ba-* 
hay, mangatira kayo roon hanggang 
sa kayo’y magsialis doon. 

11 At sa alin mang dakong hindi 
kayo tanggapin, at hindi kayo pa- 
kinggan, pagalis ninyo doo’y ipag- 
pag ninyo ang alabok na nasa ilalim 
ng inyong talampakan bilang pato- 
too sa kanila. 

12 At sila’y nangagsialis, at ?nag- 
sipangaral na mangagsisi ang mga 
iao. 

13 At nangagpalabas ng maraming 
demonio, s at nangagpahid ng langis 
sa maraming may-sakit, at pinaga- 
ling sila. 

14 ^At narinig ng haring Herodes; 
sapagka’t nabantog na ang panga- 
lan niya; at sinabi niya, Si Juan na 
Mangbabautismo ay nagbangon sa 
mga patay, at kaya sumasa kaniya 
ang mga kapangyarihang ito. 

15 At sinasabi ng mga iba, * Siya’y 
si Elias. At sinasabi ng mga iba, 
Siya'y propeta, na gaya ng ibang 
mga propeta. 

16 Datapuwa’t nang marinig ni 
Herodes, ay sinabi, Si Juan na aking 
p'inugutan ng ulo, siya’y nagbangon. 

17 Sapagka’t si Herodes din ang 
nagsugo sa mga kawal at nagpahuli 
kay Juan, at nagpatanikala sa ka¬ 
niya sa bilangguan dahil kay Hero- 
dias, na asawa ni Filipo na kani- 

5 Mat. 10:1. 

G Mat. 10:9-15. Lu. 9:3-5; 10:4-12. 

7 Mat. 10:7. Lu. 10:9. 8 Sant. G:14. 

9 Mat. 14:1-12. Lu. 9:7-9. 

1 Mat. 16:14. Mar. 8:2S. 

68 


OS 6 

yang kapatid; sapagka’t nagasawa 
siya sa kaniya. 

18 Sapagka’t sinabi ni Juan kay 
Herodes, Hindi matuwid sa iyo na 
iyong ariin ang asawa ng iyong ka¬ 
patid. 

19 At ipinagtanim siya ni Hero- 
dias, at hinahangad siyang patayin; 
at hindi niya magawa; 

20 Sapagka’t natatakot si Herodes 
kay Juan palibhasa'y nalalamang si¬ 
ya’y lalaking matuwid at banal, at 
siya’y ipinagsanggalang niya. At 
kung siya’y pinakikinggan niya, ay 
natitilihan siyang mainam; at pina¬ 
kikinggan niya siya 2 na may galak. 

21 At nang sumapit ang isang 
kaukulang araw, na kapanganakan 
niya, ay ipinaghanda ni Herodes ng 
isang hapunan ang kaniyang mga 
maginoo, at mga mataas na kapi- 
tan, at mga pangulong lalake sa 
^Galilea; 

22 At nang pumasok ang anak na 
babae ni Herodias ay sumayaw, at 
siya’y kinalugdan ni Herodes at ng 
mga kasalo niyang nakaupo sa du- 
lang; at sinabi ng hari sa dalaga, 
Hingin mo sa akin ang maibigan 
mo, at ibibigay ko sa iyo. 

23 At ipinanumpa niya sa kaniya, 
Ang anomang hingin mo sa akin ay 
ibibigay ko sa iyo, kahit ang kala- 
hati ng aking kaharian. 

24 At lumabas siya, at sinabi sa 
kaniyang ina, Ano ang aking hilii- 
ngin? At sinabi niya, Ang ulo ni 
Juan ang Mangbabautismo. 

25 At pagdaka’y pumasok siyang 
dalidali sa kinaroroonan ng hari, at 
humingi, na sinasabi, Ibig ko na 
4 ngayon din ang ibigay mo sa akin 
na nasa isang pinggan ang ulo ni 
Juan Bautista. 

26 At namanglaw na lubha. ar.g 
hari; datapuwa’t dahil sa kaniyang 
sumpa, at sa nangakaupo sa dulang, 
ay hindi niya itinanggi. 

27 At pagdaka’y nagsugo ang hari 
sa isang kawal na kaniyang bantay, 
at ipinagutos na dalhin sa kaniya 
ang ulo niya: at yumaon siya at pi- 
nugutan siya ng ulo sa bilangguan, 

28 At dinala ang kaniyang. ulo na 
nasa isang pinggan, at ibinigay sa 


2 - Mat. 13:20. S Lu. 3:1. U Mat. 13:21. 






MARCOS 6 


dalaga; at ibinigay ng dalaga sa 
kaniyang ina. 

29 At oiang inabalitaan ng kani- 
yang mga alagad, ay nagsiparoon 
sila at binuhat ang kaniyang bang- 
kay, at .inilagay sa isang libingan. 

SO At ang mga apostol ay * 5 nangag- 
pisan kay Jesus; at isinaysay nila 
sa kaniya ang lahat ng mga bagay, 
na kanilang ginawa, at ang lahat 
ng kanilang itinuro. 

31 At sinabi niya sa kanila, Mag- 
siparitp kayo ng bukod sa isang da- 
kong ilang, at mangagpahinga kayo 
ng kaunti. Sapagka’t tfmarami ang 
nangagpaparoo’t parito, at sila’y 
hindi man lamang mangagkapana- 
hon na magsikain. 

32i At Tnagsiyaon silang nangasa 
daong at nangapasa isang dakong 
ilang at bukod. 

33 At nangakita sila ng mga tao 
sa pagalis, at sila'y nangakilala ng 
marami at paraparang nagsisitakbo 
na nagsiparoon doon mula sa lahat 
ng mga bayan, at nangaunang nag- 
sirating pa kay sa kanila. 

34 At lumabas siya at ^nakita ang 
lubhang maraming tao, at nahabag 
siya sa kanila, °sapagka’t sila’y ga- 
ya ng mga tupa na walang pastor: 
at siya’y nagpasimulang tinuruan 
sila ng maraming bagay. 

35 At nang gumabi na, ay nagsila- 
pit sa kaniya ang kaniyang mga ala¬ 
gad, at nangagsabi, Ilang ang da¬ 
kong ito, at gumagabi na; 

36 Payaunin mo sila, upang si- 
la[y magsiparoon sa mga bayan at 
mga nayon sa palibotlibot nito, at 
mangagsibili ng anomang makaka- 
in. 

37 Datapuwa’t siya’y sumagot at 
sinabi sa kanila, Bigyan ninyo sila 
ng makakain. At sinabi nila sa ka¬ 
niya, Magsisiyaon ba kami at mag- 
sisibili ng dalawang daang dena- 
riong tinapay, at ipakakain namin 
sa kanila? 

38 At sinabi niya sa kanila, Ilang 
tinapay mayroon kayo? magsipa¬ 
roon kayo at inyong tingnan. At 


6 Lu. 9:10. 6 Mar. 3:20. 

7 Mat. 14:13-21. Lu» 9:10-17. Juan. 6:1-13. 
M Mar. 8:2-9. 9 Mat. 9:36. 


nang mangaalaman nila, ay kani¬ 
lang sinabi, Lima, at dalawang isda. 

39 At iniutos niya sa kanila na pa- 
upuin silang lahat na pulupulutong 
sa ibabaw ng damuhang sariwa. 

40 At sila’y nagsiupong hanayha- 
nay, na tigsasangdaan, at tiglili- 
mangpu. 

41 At kinuha niya ang limang ti- 1 
napay at ang dalawang isda, at 
pagtingala sa langit, ay kaniyang pi- 
na'gpala, at pjnagputolputol ang 
mga tinapay; at ibinigay niya sa 
mga alagad upang ihain nila sa 
kanila; at ipinamahagi niya sa ka¬ 
nilang lahat ang dalawang isda. 

42 At nagsikain silang lahat, at 
nangabusog. 

43 At kanilang pinulot ang mga 
pinagputolputol, labingdalawang ba- 
kol na puno ng tinapay at mga isda 
naman. 

44 At ang nagsikain ng mga tina¬ 
pay ay limang libong lalake. 

45 At ipagdaka’y pinalulan niya sa 
-daong ang kaniyang mga alagad, at 
pinauna sa kaniya sa kabilang iba- 
yo, sa ^Betsaida, samantalang pina- 
yayaon niya ang karamihan. 

46 At pagkatapos na mapagpaalam 
niya sila, ay naparoon siya sa bun-! 
dok upang ^manalangin. 

47 At nang dumating ang gabi,' 
ang daong ay nasa gitna ng dagat,' 
at siya’y nagiisa sa lupa. 

48 At pagkakita sa kanila na to - 
toong nangalulumbay sa paggaod, 
sapagka’t sinasalunga sila ng ha- 
ngin, at malapit na ang ikaapat na 
pagpupuyat sa gabi ay naparoon 
siya sa kanila, na lumalakad sa iba¬ 
baw ng dagat; at ibig silang lagpa- 
san: 

49 * Datapuwa’t sila, nang makita 
nilang siya’y lumalakad sa ibabaw 
ng dagat, ay inakala nilang siya’y 
isang multo, at nangagsisigaw; 

50 Sapagka’t nakita siya nilang la¬ 
hat, at nangagulumihanan. Data- 
puwa’t pagdaka’y nagsalita siya sa 
kanila, at sa kanila’y sinabi, Laksan 
ninyo ang inyong loob: ako nga; 
huwag kayong mangatakot. 

51 At pinanhik niya sila sa daong; 

1 Mat. 14:22-36. Juan 6:15-21. S taL 82. J 

S Mat. 11:21. * Mat. 14:28. 

69 





MARCOS 


at humimpil ang hangin: at sila’y 
nanganggilalas ng di kawasa sa ka- 
nilang sarili; 

52 Palibhasa’y hindi *pa nila nata- 
talastas yaong tungkol sa mga tina¬ 
pay, dahil sa ang kanilang puso’y 
pinatigas. 

53 At nang mangakatawid na sila, 
ay narating nila ang lupa ng Ge- 
nczaret, at nagsisadsad sa daungan. 

54 At paglunsad nila sa daong, 
pagdaka’y nakilala siya ng mga tao, 

55 At nang malibot nilang nagtu- 
tumulin ang boong lupaing yaon, at 
nagpasimulang dalhin sa Jcaniya 
ang mga may-salut na nasa kani¬ 
lang higaan, saan man nila marinig 
na naroon siya. 

56 At saan man siya pumasok, 
sa mga nayon, 6 sa mga bayan 
6 sa mga bukid, ay inilalagay nila sa 
mga liwasan ang mga may-sakit, at 
ipinamamanhik sa kaniya na ipahipo 
man lamang sa kanila ang laylayan 
ng kaniyang damit: at ang lahat ng 
nagsihipo sa kaniya ay pawang nag- 
sigaling. 

KAPITULO 7* 

1 At tfnakisama sa kanila ang mga 
Fariseo, at ilan sa mga eslcriba, na 
nagsipanggaling sa Jerusalem, 

2 At kanilang nangakita ang ilan 
sa kaniyang mga alagad na nagsisi- 
kain ng kanilang tinapay ?ng mga 
kamay na marurumi, sa makatuwid 
baga’y mga kamay na hindi $hinu- 
gasan. 

3 (Sapagka’t ang mga Fariseo, at 
ang lahat ng mga Judio, ay hindi 
nagsisikain, kundi muna mangaghu- 
gas na maingat ng mga kamay, na 
pinanghahawakan ang mga sali’t- 
saling sabi ng matatanda; 

4 At hung nag sisipang gating sila 
sa pamillhan, kung hindi muna 
mangaghugas. ov hindi sila nagsisi¬ 
kain; at may iba pang maraming 
bagay na kanilang minana, upang 
ganapin; gay a ng mga paghuhugas 
ng mga inuman, at ng mga saro, at 
ng mga inumang tanso.) 

5 At siya’y tinanong ng mga Fari- 

5 Mar. 8:17, 18, 21. 0 Hannans tal. 30. 
Mat. 15:1-28. 7 Gawa 10:14-38; 11:3. 

8 taL 5. Mat. 15:20. 

70 


seo at ng mga eskriba, Bakit ang 
iyong mga alagad ay hindi nagsisi- 
lakad ng ayon sa sali’t-saling sabi 
ng matatanda, kundi nagsisikain 
sila ng kanilang tinapay ng mga 
kamay na karumaldumal? 

6 At sinabi niya sa kanila, Mabuti 
ang pagkahula ni Isaias tungkol sa 
inyong mga mapagpaimbabaw 9 ayon 
sa nasusulat, 

5 Ang bayang ito’y iginagalang 
ako ng kaniyang mga labi, 
Datapuwa’t ang kanilang puso 
ay malayo sa akin. 

7 Datapuwa’t walang kabdlulian 

ang pagsamba nila sa akin, 
Na nagtuturo ng kanilang pi- 
nakaaral ng mga utos ng 
mga tao. 

8 Nilisan ninyo ang utos ng Dios y 
at inyong pinanghahawakan ang sa¬ 
li’t-saling sabi ng mga tao. 

9 At sinabi niya sa kanila, To- 
toong itinatakuwil ninyo ang utos 
ng Dios, upang mangaganap ninyo 
ang inyong mga sali’t-saling sabi. 

10 Sapagka’t sinabi ni Moises, 
^Igalang mo ang Iyong ama at ang 
iyong ina; at, -Ang manungayaw sa 
ama 6 sa ina, ay mamatay siyang 
walang pagsala: 

11 Datapuwa’t sinasabi ninyo, 
Kung sabihin ng isang tao sa kani¬ 
yang ama 6 sa kaniyang ina, Yaong 
mangyayaring pakinabangan mo sa 
akin 5 ay Corban, sa makatuwid ba- 
ga’y, hain sa Dios; 

12 Hindi na ninyo siya pinaba- 
yaang gumawa ng anoman na ukol 
sa kaniyang ama 6 sa kaniyang ina; 

13 Na niwawalang kabuluhan ang 
salita ng Dios ng inyong sali’t-sa¬ 
ling sabi, na inyong itinuro: at nag- 
sisigawa kayo ng iba pang mara¬ 
ming bagay na kawangis nito. 

14 At muling pinalapit niya sa ka¬ 
niya ang karamihan, at sinabi sa 
kanila, Pakinggan ninyong lahat 
ako, at inyong unawain: 

15 "Walang anomang nasa Iabas ng 
katawan ng tao, na pagpasok sa ka¬ 
niya ay makalcahawa sa kaniya; da¬ 
t apuwa’t ang mga bagay na nags i- 

9 Ts. 29:13. 

1 Ex. 20:12. 2 


Ex. 21:17. 0 Lev. 1:2. 





_ _ MARCOS 8 

silabas sa tao yaon ang nangakaka- 
hawa sa tao.* 

17 At 4 nang- pumasok siya sa ba- 
hay na mula sa karamihan, ay iti- 
nanong sa kaniya ng kaniyang mga 
alagad ang talinghaga. 

18 At sinabi niya sa kanila, Kayo 
baga naman ay wala ring pagiisip? 

Hindi pa baga ninyo nalalaman, na 
anomang nasa labas na pumapasck 
sa tao, ay hindi nakakahawa sa ka 
niya; 

^ 19 ^ Sapagka’t hindi pumapasok sa 
kaniyang puso, kundi sa kaniyang 
tiyan, at lumalabas sa dakong daa- 
nan ng dumi? Sa salitang ito’y ni- 
lilinis niya ang lahat ng pagkain. 

20 At sinabi niya, Ang lumalabas 
sa tao, yaon ang nakakahawa sa 
tao. 

21 Sapagka’t mula sa loob, inula sa 
puso ng mga tao, lumalabas ang 
niasasamang pagiisip, ang mga pa- 
kikiapid, ang mga pagnanakaw, ang 
mga pagpatay sa kapuwa-tao, ang 
mga pangangalunya, 

22 Ang mga kasakiman, ang mga 
kasamaan, ang pagdaraya, ang ka- 
libugan, ang matang masama, ang 
kapusungan, ang kapalaluan, ang 
kamangmangan: 

23 Ang lahat ng* masasamang ba- 
gay na ito ay sa loob nagsisipangga- 
ling, at nangakakahawa sa tao. 

24 At nagtindig siya doon, at na- 
pasa mga hangganan ng Tiro at ng 
Si don. At pumasok siya sa isang 
bahay, at ibig niya na sinomang 
tao’y huwag sanang makaalam; at 
hindi siya nakapagtago. 

> 25 Nguni’t ang isang babae na ang 
kaniyang munting anak na babae ay 
may isang karumaldumal na espi- 
ritu, pagdaka’y nang rpabalitaan si¬ 
ya, ay lumapit at nagpatirapa sa 
kaniyang paanan. 

26 Ang babae nga ay isang ^Grie- 
ga, isang ^Sirofenisa, ayon sa lahi. 

At ipinamamanhik niya sa kaniya 
na palabasin sa kaniyang anak ang 
demonio. 

27 A t sinabi niya s a ka niya, Paba- 

*Sa ibang mga Kasulatan ay nakalagay 
ang talatang iio: 16 Kung ang sinomnn 
ay may 'pakinig na ipakikinig ay ma¬ 
king. 


4 Mat 15:15. 5 Mat. 15:22. 6 Mat. 4:24. 


yaan mo munang mangabusog ang 
mga anak: sapagka’t hindi marapat 
na kunin ang tinapay ng mga anak 
at itapon sa mga aso. 

28 Datapuwa’t siya’y sumagot at 
sinabi sa kaniya, Oo, Panginoon; 
kahit ang mga aso sa ilalim ng du- 
lang ay nagsisikain ng mga muipo 
ng mga anak. 

29 At sinabi niya sa kaniya, Dahil 
sa sabing ito humayo ka; nakaalis 
na ang demonio sa iyong anak. 

30 At umuwi siya sa kaniyang ba¬ 
hay, at naratnan ang anak na naka- 
higa sa higaan, at nakaalis na ang 
demonio. 

31 At siya’y muling umalis sa ?mga 
hangganan ng Tiro, at napasa Si- 
don hanggang sa dagat ng Galilea, 
na kaniyang tinahak ang mga hang¬ 
ganan ng 8 Decapo!is. 

b 32 At dinala nila sa kaniya ang 
isang bingi at utal; at ipinamanhik 
nila sa kaniya na kaniyang ipatong 
ang kaniyang kamay sa kaniya. 

33 At siya’y ^inihiwalay niya ng 
bukod sa karamihan, at isinuot ang 
kaniyang mga daliri sa mga tainga 
niya, at siya’y Humura, at hinipo 
ang kaniyang dila; 

34 At ^pagkatingala sa langit, ay 
siya’y ^nagbuntong-hininga, at sina¬ 
bi sa kaniya, ^Ephatha, sa maka- 
tuwid baga’y, Mabuksan. - 

35 At nangabuksan ang kaniyang 
mga pakinig, at nakalag ang tali ng 
kaniyang dila, at siya’y nakapagsa- 
litang malinaw. 

36 At 5 ipinagbilin niya sa kanila 
na kanino mang tao ay huwag nilang 
.sabihin: <»nguni’t hung kailan lalong 
ipinagbabawal niya sa kanila, ay 
lalo namang kanilang ibinabantog. 

37 At sila’y nangagtataka ?ng di 
kawasa, na nangagsasabi, Mabuti 
ang pagkagawa niya sa. lahat ng 
mga bagay; kaniyang binibigyang 
pakinig pati ng mga bingi, at pinapag- 
sasalita ang mga pipi. 

KAPITULO 8. 

1 Nang mga araw na yaon, 5 nang 


7 Mat. 15 :9-31. 3 Mat. 4 :25. 9 Mar. 8:23. 

1 Juan 9:6. 2 Mat 14:19. Mar. 6:41. 

3 Mat 8:12. 4 Mar. 5:41. 5 Mar. 5:43. 

G Mat 9:31. 7 Mar. 6:51; 10:26. 

8 Mat. 15:32-38. 

73 





MARCOS 8 


magkaroong muli ng maraming tao, 
at wala silang mangakain, ay tina- 
wag niya ang kaniyang mga alagad, 
at sinabi sa kanila, 

2 Wahahabag ako sa karamihan, 
sapagka’t tatlong araw nang sila’y 
nangatira sa akin, at walang ma- 
ngakain: 

3 At kung sila’y pauwiin kong na- 
ngagugutom sa kanilang mga taha- 
nan, ay magsisipanglupaypay sila 
sa daan; at nagsipanggaling sa ma- 
layo ang ilan sa kanila. # 

4 At nagsisagot sa kaniya ang ka¬ 

niyang mga alagad, Paanong mabu- 
busog ninoman ang mga taong ito 
ng tinapay dito sa isang ilang na 
<iako? . .. T1 

5 At kaniyang tmanong sila, Ilang 
tinapay mayroon kayo? At sinabi 
nila, Pito. 

6 At iniutos niya sa karamihan na 
magsiupo sa lupa; at kinuha niya 

# ang pitong tinapay, at pagkapagpa- 
salamat, ay pinagputolputol niya, at 
ibinigay sa kaniyang mga alagad, 
upang ihain sa kanila; at inihain 
nila sa karamihan. 

7 At mayroon silang ilang maliliit 
na isda: at nang mapagpala ang 
mga ito, ay ipinagutos niya na ihain 
din naman ang mga ito sa kanila. 

8 At sila’y nagsikain, at nangabu- 
sog: at kanilang pinulot ang lumabis 
sa mga pinagputolputol, na pitong 
bakol na puno. 

9 At sila’y may mga apat na libo: 
at pinayaon niya sila. 

10 At Jpagdaka'y lumulan siya sa 
daong na kasama ang kaniyang mga 
alagad, at napasa mga sakop ng 
Dalmanuta. 

11 At nagsilabas ang mga Fariseo, 
at nangagpaSimulang makipagtalo 
aa kaniya, na hinahanapan siya ng 
isang tandang mula sa langit, na 
tinutukso siya. 

12 At "nagbuntong-hininga siya ng 
malalim sa kaniyang espiritu, at 
nagsabi, Bakit humahanap ng tanda 
ang lahing ito? katotohanang sina- 
sabi ko sa inyo, Walang tandang 
ibibigay sa lahing ito.^ 

13 At sila’y iniwan niya, at muling 


pagkalulan sa daong ay tumawid sa 
kabilang ibayo. 

14 At nangalimutan nilang magsi- 
pagdala ng tinapay; at wala sila 
kundi isang tinapay sa daong. 

15 At ipinagbilin niya sa kanila, 
na nagsabi, Tingnan ninyo, mangag- 
ingat kayo sa lebadura ng mga Fa- 
reseo at sa lebadura ni ^Herodes. 

16 At nangagkatuwiranan sila-sila 

rin, na nangagsasabi, Wala tayong 
tinapay. . . , , 

17 At pagkahalata into m Jesus ay 

sinabi sa kanila, Bakit nangagbubu- 
laybulay kayo, sapagka 7 t wala ka- 
yong tinapay? 4 hindi pa baga ninyo 
napaghahalata, ni napaguunawa 
man? nangagmatigas na baga ang 
inyong puso? _ 

18 Mayroon kayong mga ^ mata, 
hindi baga kayo nangakakakita? at 
mayroon kayong mga tainga, hindi 
baga kayo nangakakarinig? at hmdi 
baga ninyo nangaaalaala? 

19 Nang aking pagputolputulin 
5ang limang tinapay sa b'mang libong 
lalake , ilang bakol na puno ng mga pi¬ 
nagputolputol ang inyong binuhat? Si¬ 
nabi nila sa kaniya, Labingdalawa. 

20 At *nang pagputolputulin ang 
pitong tinapay sa apat na libo, ilang 
bakol na puno ng mga pinagputol; 
putol ang binuhat ninyo? At sinabi 
nila sa kaniya, Pito. 

21 At sinabi niya sa kanila, Hindi 
pa baga ninyo napaguunawa? 

22 At nagsidating sila sa Betsaida. 
At dinala nila sa kaniya ang isang 
lalaking bulag, at ipinamanhik sa 
kaniya na siya’y hipuin. 

23 At hinawakan niya sa kamay 
ang lalaking bulag, at dinala niya 
sa labas ng nayon; 7at nang malu- 
raan ang kaniyang mga mata, at 
maipatong ang kaniyang mga ka¬ 
may sa kaniya, ay kaniyang tinaj 
nong siya, Nakakakita ka baga ng 
anoman? 

24 At siya’y tumingala, at nagsabi, 
Nakakakita ako ng mga tao; sapag- 
ka’t namamasdan ko silang tulad sa 
mga punong kahoy, na nagsisilakad. 

25 Saka ipinatong na muli sa ka- 
niyang m ga mata ang mga kamay 


0 Mar. 6:84-44. 

I Mat. 16:39-16:5. 


t Mar. 7:84. 

72 


S Mar. 3 :6 ; 12 :13. A Mar. 6:52. 

5 Mar. 6:41, 44. 6 taL 6, 9. 7 Mar. 7; 








MARCOS 9 


niya; at siya’y tumitig, at gumaling, 
at nakita niyang maliwanag ang la- 
hat ng mga bagay. 

26 At pinauwi niya siya sa kani- 
yang tahanan, na sinasabi, Huwag 
kang pumasok kahit sa nayon. 

27 At * 5 pumaroon si Jesus, at ang 
kaniyang mga alagad sa mga nayon 
ng Cesarea ni Filipo: at sa daan ay 
itinanong niya sa kaniyang mga ala¬ 
gad, na sinabi sa kanila, Ano baga 
ang sabi ng mga tao kung sino ako? 

28 At sinaysay nila sa kaniya, na 
sinasabi, Si Juan Bautista; at ang 
mga iba, Si Elias; datapuwa’t ang 
mga iba, Isa sa mga propeta. 

29 At tinanong niya sila, Data¬ 
puwa’t ano ang sabi ninyo kung 
sino ako? Sumagot si Pedro at nag- 
sabi sa kaniya, Ikawang Cristo.. 

3Q At ipinagbilin niya sa kanila 
na huwag ^sabihin kanino man ang 
tungkol sa kaniya. 

31 At *siya’y nagpasimulang mag- 
turo sa kanila, na ang Anak ng tao 
ay kinakailangang magbata na ma- 
raming mga bagay, at itakuwil ng 
matatanda, at ng mga pangulong 
saserdote, at ng mga eskriba, at pa- 
tayin, at pagkaraan ng tatlong araw 
ay muling magbangon. 

32 At hayag na sinabi niya ang 
pananalitang itc. At isinama siya 
ni Pedro, at pinasimulang siya’y 
pagwikaan. 

33 Datapuwa’t paglingap niya sa 
palibot* at pagtingin sa kaniyang 
mga alagad, ay pinagwikaan si Pe¬ 
dro, at sinabi, Lumagay ka sa liku- 
ran ko, Satanas; sapagka’t hindi mo 
pinagiisip ang mga bagay na ukol 
sa Dios, kundi ang mga bagay na 
ukol sa mga tao. 

34 At pinalapdt niya sa kaniya 
ang karamihan pati ng kaniyang 
mga alagad, at sa kanila’y sinabi, 
2Kung ang sinomang tao ay ibig 
sumunod sa akin, ay .tumanggi sa 
kaniyang sarili, at pasanin ang ka¬ 
niyang krus, at sumunod sa akin. 

36 Sapagka’t ang sinomang mag- 
iibig iligtas ang kaniyang buhay ay 
mawawalan nito: at ang sinomang 

8 Mat. 16:13-16. Lu. 9:18-20. 

9. Mat. 16:20. Lu. 9:21. 

J Mat. 16:21-28. Lu. 9:22-28. £ Mat. 10:38. 


mawalan ng kaniyang buhay dahil 
sa’ akin at sa evangelio ay maiiilig- 
tas yaon. t 

36 Sapagka’t ano ang mapapakina- 
bang ng tao, na makamtan ang 
boong sanglibutan, at mapapaha- 
mak ang kaniyang buhay? 

37 Sapagka’t anong ibibigay ng tao 
na katumbas sa kaniyang buhay? , 

38 Sapagka’t ang s s inomang mag^ 
makahiya sa akin at sa aking mga 
salita sa lahing ito na mapanga- 
lunya at makasalanan, ay ikahihiya 
rin naman siya ng* Anak ng tao, 
pagparito niyang nasa kaluwalhatian 
ng kaniyang Ama na ^kasama ng 
mga banal na anghel. 

KAPITULO 9. 

1 At sinabi niya sa kanila, Kato- 
tohanang sinasabi ko sa inyo, May 
ilan sa nangakatayong ito , na hin» 
di matitikman sa anomang para- 
an ang kamatayan, hanggang sa 
makita nila ang kaharian ng Dios 
na dumarating na 5 may kapangya- 
rihan. 

2 At pagkairaan ng anim na araw, 
ay ^isinama ni Jesus si Pedro, at si 
Santiago, at si Juan, at sila’y dina- 
lang bukod sa isang mataas na bun¬ 
dok: at siya’y nagbagong-anyo sa 
harap nila; 

3 At ang kaniyang mga damit ay 
nangagningning, na nagsiputing ma- 
igi, na ano pa’t sinomang magpapa- 
puti sa lupa ay hindi makapagpa- 
paputi ng gayon. 

4 At doo'y napakita sa kanila si 
Elias na kasama si Moises: at si¬ 
la’y nakikipagusap kay Jesus. j 

5 At sumagot si Pedro at sinabi 
kay Jesus, Rabi, mabuti sa atin ang 
tayo’y dumito: at magsigawa kami 
ng tatlong tabernakulo; isa ang sa 
iyo, at isa ang kay Moises, at isa 1 
ang kay Elias. 

6 ^Sapagka’t hindi niya nalalaman' 
kung ano ang isasagot; sapagka’t 
sila’y lubhang nangatakot. 

7 At dumatmg ang isang alapaap 
na sa kanila’y lumilim: at may 
isang tinig na nanggaling sa ala- 

S Lu. 9:26. U Mat. 25:31. 

5 Mar. 13:26; 14:62. 0 Mat. 17 :l-8. 

Lu. 9:28-36. 7 Mar. 14:40. 

73 





MARCOS 9 


paap, Ito ang sinisinta kong Anak; 
siya ang inyong pakinggan. 

8 At karakaraka’y sa biglang pagli- 
ngap nila sa palibotlibot, ay wala silang 
nakitang sinoman, kundi si Jesus la- 
mang na kasama nila. 

9 fi At habang nagsisibaba sila sa 
bundok, ay ipinagbilin niya sa ka¬ 
li i la na sa kanino man ay huwag 
nilang sabihin ang kanilang nakita, 
nialiban na pagka ang Anak ng tao 
ay magbangong maguli sa mga pa¬ 
tay. 

10 At kanilang iningatan ang pa- 
nanalitang # ito , na nangagtatanu- 
ngan sila-sila kung ano ang kahu- 
lugan ng pagbabangong maguli sa 
mga patay. 

' 11 At tinanong nila siya, na sina¬ 
sabi, Bakit sinasabi ng mga eskriba 
na kinakailangang pumarito 2 nuna 
si Elias? 

12 At sinabi niya sa kanila, Kato- 
tohanang si Elias ay parin'tong ma- 
una, at isasauli sa dati ang lahat 
ng mga bagay: at paanong Snasusu- 
lat ang tungkol sa Anak ng tao, 
na siya’y maghihirap ng maraming 
bagay at pawalang halaga? 

13 Datapuwa’t sinasabi ko sa inyo, 
na naparito na si Elias, at ginawa din 
liaman nila sa kaniya ang anomang 
kanilang inibig, ay on sa nasusulat 
tungkol sa kaniya. 

14 /At pagdating nila sa mga 
alagad, ay nakita nilang nasa ka¬ 
nilang palibotlibot ang lubhang ma¬ 
raming mga tao, at ang mga es¬ 
kriba ay nangakikipagtalo sa ka¬ 
nila. 

15 At pagdaka’y ang boong kara- 
mihan, pagkakita nila sa kaniya, ay 
nangagtakang main am, at tinakbo 
siya na siya’y binati. 

# 16 At tinanong niya sila, Ano ang 
ipinakikipagtalo ninyo sa kanila? 

17 At isa sa karaihihan ay suma- 
got sa kaniya, Guro, dinala ko sa iyo 
ang akir.g anak na lalake na may 
isang esplritung plpi; 

18 At saan man siya alihan nlto, 
ay ibinubuwal siya: at nagbububula 
ang kaniyang bibig, at nagnganga- 

8 Mat 17:9-13. 

G Awit 22:6. Ib. 53:2, 8. Dan. 9;26. Zak. 13:7. 
1 Mat. 17 :14-21. Lu. 9 :37-42. 

74 


lit ang mga ngipin, at untiunting 
natutuyo: at sinabi ko sa iyong mga 
alagad na siya’y palabasin; at hin- 
di nila magawa. 

19 At sumagot siya sa kanila at 
nagsabi, Oh lahing walang pana- 
nampalataya, hanggang kail an ma- 
kikisama ako sa inyo? hanggang ka- 
ilan titiisin ko kayo? dalhin ninyo 
siya rito sa akin. 

20 At dinala nila siya sa kaniya: 
at ^pagkakita niya sa kaniya, ay 
pagdaka’y pinapangatal siyang lub- 
ha ng espiritu; at siya’y nalugmok 
sa lupa, at nagpagulonggulong na 
bumubula ang kaniyang bibig . 

21* At tinanong niya ang kaniyang 
ama, Kailan pang panahon nangya- 
yari sa kaniya ito? At sinabi niya, 
Mula sa pagkabata. 

22 At madalas na siya’y inihaha- 
gis sa apoy at sa tubig, upang siya’y 
patayin: datapuwa’t kung rnayroon 
kang magagawang anomang bagay, 
ay maawa ka sa amin, at tulungan 
mo kami. 

23 At sinabi sa kaniya ni Jesus, 
Kung kaya mo! Ang lahat ng mga 
bagay ay may pangyayari sa ka¬ 
niya na nananampalataya. 

24 Pagdaka’y sumigaw ang ama 
ng* bata, at sinabi,'Nananampalata¬ 
ya ako; ^tulungan mo ang kakula- 
ngan ko ng pananampalataya. 

25 At nang makita ni Jesus na du- 
maragsang tumatakbo ang karami- 
han, ay pinagwikaan niya ang ka- 
xumaldumal na espiritu, 11 a sinasa¬ 
bi sa kaniya, Ikaw bingi at piping 
espiritu, iniuutos ko sa iyo 11 a lu- 
mabas ka sa kaniya, at huwag ka 
nang pumasok na muli sa kaniya. 

26 At nang makapagsisisigaw, at 
nang siya’y mapangatal 11 a mainam, 
ay lumabas siya: at ang bata'y 
paging anyong patay; ano pa’t ma- 
rami ang nagsabi, Siya’y patay. 

27 Datapuwa’t hinawakan siya ni 
Jesus sa kamay,- at siya’y ibina- 
ngon; at siya’y nagtindig. 

28 At nang ^pumasok siya sa ba¬ 
lmy, ay tinanong siya ng lihim ng 
kaniyang mga alagad, Paano ito na 
siya’y hindi namin napalabas? 

29 At sinabi niya sa kanila, Ang 


2 Mar. 1:26. 9 Lu. 17:5. 4 Lu. 9:49, 50. 





MARCOS 9 


ganito ay hindi mapalalabas ng 
anoman, maliban sa pamamagitan 
ng panalangin. 

30 At nagsialis sila roon, at 5 * 7 na- 
ngagdaan sa Galilea; at ayaw si- 
yang sinomang tao’y makaalam 
niyaon. 

31 Sapagka’t tinuruan niya ang 
kaniyang mga alagad, at sa kanila’y 
sinabi, Ibibigay ang Anak ng tao 
sa mga kamay ng mga tao, at si¬ 
ya’y papatayin nila; at pagkapatay 
sa kaniya, ay siyang magbabangong 
muli pagkaraan ng ikatlong araw. 

32 Nguni’t hindi nila naunawa 
ang sabing ito, at nangatakot si- 
lang magsipagtanong sa kaniya, 

33 $At sila’y nagsidating sa Ca¬ 
pernaum: at nang siya’y nasa ba- 
hay na ay tinanong niya sila, Ano ang 
pinagkakatuwiranan ninyo sa daan? 

34 Datapuwa’t hindi sila nagsi- 
5mik: sapagka’t sila-sila 7ay na- 
ngagtalo sa daan, kung sino ang pi- 
nakadakila. 

35 At siya’y naupo, at tinawag ang 
labingdalawa; at sa kanila’y sinabi 
niya ? s Kung sinoman ang ibig na 
maging una, ay siyang mahuhuli sa 
!ahat. at lingkod ng lahat. 

36 At ^kinuha niya ang isang ma- 
liit na bat’a, at ’inilagay sa gitna 
nila: at siya’y kaniyang kinalong, 
na sa kanila’y sinabi niya, 

37 Ang sinomang tumanggap sa 

isa sa mga ganitong maliliit na bata 
sa aking pangalan, ay ako ang tina- 
tanggap: at ang * sinomang tumang¬ 
gap sa akin, ay hindi ako ang tina- 
tanggap, kundi yaong sa aki’y nag- 
sugo. ' 

38 2 Sinabi sa kaniya ni Juan, Guro, 
nakita namin ang isa na sa panga¬ 
lan mo’y nagpapalabas ng mga de- 
monio; at pinagbawalan namin siya, 
sapagka’t hindi sumusunod sa atin. 

39 Datapuwa’t sinabi ni Jesus, 
Huwag ninyong pagbawalan siya: 
sapagka’t walang taong gumagawa 
hg makapangyarihang gawa sa pa¬ 
ngalan ko, na pagdaka’v makapag- 
sasalita ng masama tungkol sa akin. 

5 Mar. 3:19. 

6 Mat. 18:6. Lu. 17:1. 2. 7 Mat. 5:30; 18:8. 

8 Lu. 22:24. 9 Mat. 20:26, 27; 23:11. 

Mar. 10:43. Lu. 22:2G. 1 Mar. 10:16. 

2 Mat. 10:40. 


40 Sapagka’t $ang kindi laban sa 
atin ay sumasa atin. 

41 * Sapagka’t ang sinomang mag- 
painom sa inyo ng isang sarong tu- 
big, dahil sa kayo’y kay Cristo, ka- 
totohanang sinasabi ko sa inyo, na 
hindi mawawala sa anomang pa- 
raan ang ganti sa kaniya. 

42 At ang ^sinomang magbigay ng 
ikatitisod sa maliliit na ito na su- 
niasampalataya sa akin, ay mabuti 
pa sa kaniya kung bitinan ang ka¬ 
niyang leeg ng isang malaking gili- 
ligang bato, at siya’y ibulid sa da- 
gat. 

43 At c kung ang kamay mo ay ma- 
kapagpapatisod sa iyo, ay putulin 
mo: mabuti pa sa iyo ang pumasok 
sa buhay na pingkaw, kay sa may 
dalawang kamay kang mapasa im- 
pierno, sa apoy 11 a hindi mapapa- 
tay.* 

45 At 7kung ang paa mo’y maka- 
pagpapatisod sa iyo, ay putulin mo: 
mabuti pa sa iyo ang pumasok kang 
pilay sa buhay kay sa may dala¬ 
wang paa kang mabulid sa impierno. 

47 a At kung ang mata mo’y maka- 
pagpapatisod sa iyo, ay dukitin mo: 
mabuti pa sa iyo ang pumasok sa 
kaharian ng Dios na may isang ma¬ 
ta, kay sa may dalawang mata kang 
mabulid sa impierno; 

48 Na doo’y hindi namamatay *>ang 
kanilang uod, at hindi namamatay 
ang apoy. 

49 Sapagka’t bawa’t isa’y aasnan 
sa pamamagitan ng *apoy. 

50 Mabuti ang asin: -datapuwa’t 
kung tumabang ang asin, ay ano 
ang inyong ipagpapaalat? ^Xagla- 
yin ninyo sa inyong sarili ang asin, 
at kayo’y magkaroon ng kapaya- 
paan sa isa’t isa. ^ 


* Set ibang mga Kasulatan ay nahalagay 
ang talatang ito: 

44 Na doo'y hindi namamatay Gang ka¬ 
nilang uod, at hindi namamatay ang 
apoy. 

fGanifo rin ang nasasabi sa talatang 
ikaepat na pu’t anirn. 


S Mat. 17:22, 23. Lu. 9:43-45. 

4 Mat. 12:30. 5 Mat. 10:42. 

G Mat, 17:24; 18:1-5. Lu. 9:46-48. 

7 Mat. 18:8. 8 Mat. 5:29; 18:9. 9 Is. C6:24. 
1 Mat. 3:11. 2 Mat. 5:13. Lu. 14:34. 

3 CoL 4:6. 


75 






MARCOS 10 


KAPITULO 10. 

At siya’y umalis doon, 4at pu- 
masok sa mga hangganan ng Judea 
at sa dako pa roon ng Jordan: at 
ang mga karamihan ay muling na- 
kipisan sa kaniya; at, ayon sa ka- 
niyang kinaugalian, ay muling ti- 
nuruan niya sila. 

2 At nagsilapit sa kaniya ang mga 
Fariseo, at siya’y tinanong, Matu- 
wid baga sa lalake* na ihiwalay ang 
kaniyang asawa? ^na siya’y tinu- 
tukso. 

3 At sumagot siya at sa kanila'y 
sinabi, Ano ang iniutos sa inyo ni 
Moises? 

4 At sinabi nila, Ipinahintulot ni 
Aloises na ilagda ang kasulatan sa 
paghihiwalay, at ihhvalay siya. 

5 Datapuwa’t sinabi sa kanila ni 
Jesus, Dahil sa katigasan ng inyong 
puso ay inilagda niya ang utos na 
ito. 

6 Nguni't buhat nang pasimula ng 
paglalang, Lalake at babaing gina- 
wa niya sila. 

7 Dahil dito’y ?iiwan ng lalake ang 
kaniyang ama at ina, at makikisama 
sa kaniyang asawa; 

8 At ang dalawa ay magiging isang 
laman; kaya hindi na sila dalawa, 
kundi isang laman. 

9 Ang pinapagsama nga ng Dios, 
ay huwag papaghiwalayin ng tao. 

10 At sa bahay ay muling tinanong 
siya ng mga alagad tungkol sa ba- 
gay na ito. 

11 At sinabi niya sa kanila, Ang 
sinomang lalake na ihiwalay ang 
kaniyang asawa, at magasawa sa 
iba, ay nagkakasala ng panganga- 
lunya laban sa unang asawa: 

12 At skung ihiwalay ng babae ang 
kaniyang asawa, at magasawa sa 
iba, ay nagkakasala siya ng panga- 
ngalunya. 

13 At dinadala nila $sa kaniya ang 
xnaliliit na bata, upang sila’y kani¬ 
yang hipuin: at sinaway sila ng 
mga alagad. 

14 Datapuwa’t nang Ito’y makita 
ni Jesus, ay nagdalang galit siya, 
at sinabi sa kanila, Pabayaan nin- 


U Mat. 19:1-9. 5 Juan 8:6. 

6 Is. 66:24. 7 Gen. 2:24. 8 1 Cor. 7:13. 
$ Mat. 19:13-15. Lu. 18:16-17. 

76 


yong magsilapit sa akin ang mali- 
liit na bata; huwag ninyo silang 
pagbawalan: sapagka’t ^sa mga ga- 
nito nauukol ang kaharian ng Dios. 

# 15 Katotohanang sinasabi ko sa 
inyo, Ang sinomang hindi tumang- 
gap ng kaharian ng Dios na tulad 
sa isang maliit na bata, ay hindi 
siya papasok doon sa anomang pa- 
raan. 

16 At ^kinalong niya sila, at sila’y 
pinagpala, na ipinapatong ang ka¬ 
niyang mga kamay sa kanila. 

17 sAt nang siya’y umalis na lu- 
malakad sa daan, ay may isang tu- 
makbong lumapit sa kaniya, at 
lumuhod sa harap niya, at siya’y 
tinanong, Mabuting Guro, ano ang 
gagawin ko upang ako’y magmana 
ng buhay na walang hanggan? 

18 At sinabi sa kaniya ni Jesus, 
Bakit tinatawag mo akong mabuti? 
walang mabuti kundi isa lamang, 
ang Dios. 

19 Nalalaman mo ang mga utos, 
Huwag kang pumatay, Huwag kang 
mangalunya, * Huwag kang magna- 
kaw, Huwag kang sumaksi sa di 
katotohanan, Huwag kang magda- 
ya, Igalang mo ang iyong ama at 
ang iyong ina. 

20 At sinabi niya sa kaniya, Guro, 
ang lahat ng mga bagay na ito’y 
aking ginanap mula sa aking kaba- 
taan. 

21 At pagtitig sa kaniya ni Jesus,- 
ay giniliw siya, at sinabi sa kaniya, 
Isang bagay ang kulang sa iyo: yu- 
maon ka, ipagbili mo ang lahat 
rnong tinatangkilik, at ibigay mo sa 
dukha, at magkakaroon ka ng kaya- 
manan sa langit: at pumarito ka, 
^sumunod ka sa akin. 

22. Datapuwa’t siya’y nahapis sa 
sabing ito, at siya’y yumaong na- 
mamanglaw: sapagka’t siya’y isang 
may maraming mga pagaari. 

23 At lumingap si Jesus sa palibot- 
libot, at sinabi sa kaniyang mga ala¬ 
gad, Kay hirap na magsipasok sa 
kaharian ng Dios ang mga may ka- 
yamanan! 

24 At nangagtaka ang mga alagad 


1 Mat. 18:3.5 Mar. 9:36. 

S Mat. 19:16-30. Lu. 18:18-30. 
4 Ex, 20:12-16. 6 Mar. 8:34. 





MARCOS 10 


sa kaniyang mga salita. Datapuwa’t 
si Jesus ay muling sumagot at nag- 
sabi sa kanila, Mga anak, kay hirap 
na ^magsipasok sa kaharian ng Dios 
ang mga magsisiasa sa mga kaya- 
manan! 

25 Magaan pa sa isang kamelyo 
ang dumaan sa butas ng isang ka- 
rayom, kay sa isang mayaman ang 
pumasok sa kaharian ng Dios. 

26 At sila’y ?nangagtatakang lub- 
ha, na sinasabi sa kaniya, Sino nga 
Laya ang makaliligtas? 

27 Pagtingin ni Jesus sa kanila’y 
nagsabi, Hindi maaari ito sa mga 
tao, datapuwa’t hindi gagon sa 
Dios: sapagka’t ang lahat ng mga 
bagay ay may pangyayari sa Dios. 

28 Si Pedro ay nagpasimulang 
magsabi sa kaniya, Narito, inhvan 
namin ang lahat, at nagsisunod sa 
iyo. 

29 Sinabi ni Jesus, Katotohanang 
sinasabi ko sa inyo, Walang taong 
nagiwan ng bahay, 6 mga kapatid 
na lalake, 6 mga kapatid na babae, 
6 ina, 6 ama, 6 mga anak, 6 mga 
lupa, dahil sa akin, at dahil sa evan- 
gclio, 

30 Na hindi siya tatanggap ng tig- 
isang daan Sngayon sa panahong 
ito, ng mga bahay, at mga kapatid 
na lalake, at mga kapatid na babae, 
at mga ina, at mga anak, at mga 
lupa, kalakip ng mga paguusig; at 
sa sanglibiitang darating ay ng wa¬ 
lang hanggang buhay. 

31 Datapuwa’t maraming nanga- 
uuna ay mangahuhuli; at nangahu- 
liuli na mangauuna. 

32 At ^sila’y nangasa daan, na 
nagsisiahon sa Jerusalem; at.nangu- 
nguna sa kanila * *si Jesus: at sila’y 
nangagtaka; at ang nangagsisisu- 
nod ay nangatakot. At muling ki- 
nuha niya ang labingdalawa, at nag¬ 
pasimulang sinabi sa kanila ang 
mga bagay na sa kaniya’y mangya- 
yari, 

33 Na shiasabi, Narito, nagsisiahon 
tayo sa Jerusalem; at ibibigay ang 
Anak ng tao sa mga pangulong sa- 
serdote at sa mga eskriba; at siya’y 

6 Awit 62:7. 1 Tim. 6:17. 

*7 Mar. 6:61; 7:37. 8 Lu. 18:30. 

9 Mat. 20:17-19. Lu. 18:31-34. 

I Lu. 9:61; 12:60. 


kanilang hahatulang patayin, at ibi¬ 
bigay siya sa mga Gentil: 

34 At siya’y kanilang aalimurahin, 
at siya’y luluraan, at siya’y haham- 
pasin, at siya’y papatayin; at pag- 
karaan ng tatlong araw ay magba- 
bangon siyang muli. 

35 -At nagsilapit sa kaniya si San¬ 
tiago at si Juan, na mga anak ni 
Zebedeo, na sa kaniya'y nagsisipag- 
sabi, Guro, ibig naming iyong gawin 
sa amin ang anomang aming hingin 
sa iyo. 

36 At sinabi niya sa kanila, Ano 
ang ibig ninyong sa inyo’y aking 
gawin? 

37 At sinabi nila sa kaniya, Ipag- 
kaloob mo sa amin na mangakaupo 
kami, ang isa’y sa iyong kanan, at 
ang isa’y sa iyong kaliwa, sa iyong 
kaluwalhatian. 

38 Datapuwa’t sinabi sa kanila ni 
Jesus, Hindi ninyo nalalaman ang 
inyong hinihingi. Mangakaiinom 
baga kayo sa sarong aking iinurnan? 
o mangababautismuhan sa bautismo 
na ibinautismo sa akin? 

39 At sinabi nila sa kaniya, Kaya 
namin. At sinabi sa kanila ni Je¬ 
sus, Ang sarong aking iinurnan ay 
iinurnan ninyo; at sa bautismo na 
ibinautismo sa akin ay babautismu- 
han kayo; 

40 Datapuwa’t ang maupo sa aking 
kanan 6 sa aking kaliwa ay hindi 
ako ang magbibigay; datapuwa^t 
2 Jaon ay para sa kanila na mga pi- 
naghahandaan. 

41 At nang marinig ito ng sangpu, 
ay nangagpasimula silang mangaga- 
lit kay Santiago at kay Juan. 

42 At sila’y pinalapit ni Jesus sa 
kaniya, at sa kanila’y sinabi, ^Na- 
lalaman ninyo na yaong mga ina- 
aring mga pinuno ng mga Gentil ay 
nangapapapanginoon sa kanila; at 
ang sa kanila’y mga dakila ay nag- 
sisigamit ng kapamahalaan sa ka¬ 
nila. 

43 Datapuwa’t sa inyo ay hindi 
gayon: kundi ang sinomang^ ibig na 
dumakila sa inyo, ay magiging ling- 
kod ninyo; 

44 At ang sinoman sa inyo ang 
2 Mat. 20:20-28. S Lu. 22:25-27. 

77 






MARCOS 11 


magibig manguna, ay magiging ali- 
pin ng lahat. 

45 Sapagka’t ang Anak ng tao rin 
naman ay hindi naparito upang pag- 
lingkuran, kundi upang maglingkod, 
at ibigay ang kaniyang buhay na 
pangtubos sa marami. 

46 4 At nagsidating sila sa Jerico: 
at habang nililisan niya.ang Jerico, 
na kasama ng kaniyang mga alagad 
at ng lubhang maraming mga tao, 
ang anak ni Timeo, si Bartimeo, na 
isang pulubing bulag, ay nakaupo sa 
tabi ng daan. 

47 At nang marinig niya na yao’y 
si Jesus na Nazareno, siya’y nagpa- 
simulang magsisigaw, at nagsabi, 
Jesus, ikaw na § anak ni David, ma- 
babag ka sa akin. 

48 At siya’y pinagwikaan ng nia- 
rami upang siya’y tumahimik: data- 
puwa’t siya’y lalong • sumisigaw, 
Ikaw na Anak ni David, mahabag 
ka sa akin. 

49 At tumigil si Jesus, at sinabi, 
Tawagin ninyo siya. At tinawag 
nila ang lalaking bulag, na sinasabi 
sa kaniya, Laksan mo ang iyong Ioob; 
ikaw ay magtindig, tinatawagkaniya. 

60 At siya, pagkatapon ng kani¬ 
yang balabal, ay nagmadaling tumin- 
dig, at lumapit kay Jesus. 

51 At sum agot sa kaniya si Jesfis, 
at sinabi, Ano ang ibig mong gawin 
ko sa iyo? At sinabi ng lalaking 
bulag, Raboni, na tanggapin ang 
aking paningin. 

52 At sinabi sa kaniya ni Jesus, 
Humayo ka ng iyong lakad; pina- 
galing ka s n g iyong pananampala- 
taya. At pagdaka’y tinanggap niya 
ang kaniyang paningin, at siya’y su- 
munod sa kaniya sa daan. 

KAPITULO 11. 

1 At ^nang malapit na sila sa Je¬ 
rusalem, sa Betfage at sa ?Betania, 
sa bundok ng mga Olivo ay sinugo 
niya ang" dalawa sa kaniyang mga 
alagad, 

2 At sa kanila’y sinabi, Magsipa- 
roon kayo sa nayong nasa tapat 
ninyo: at pagkapasok ninyo roon, ay 

4 Mat. 20:29-34. Lu. 18:35.43. 

C Mat. 9:22. 6 Mat. 21:1-11. Lu. 19:29-38. 

7 Mat. 21:17. 

78 


masusumpungan ninyo ang isang 
nakataling batang asno, 5 na hindi 
pa nasasakyan ng sinomang tao; in- 
yong kalagin siya, at dalhin ninyo 
siya rito. 

3 At kung may magsabi sa inyo, 
Bakit ninyo ginagawa ito? sabihin 
ninyo, Kinakailangan siya ng Pa- 
nginoon; at pagdaka’y ipadadala 
niya siya rito. 

4 At sila’y nagsiyaon, at kanilang 
nasumpungan ang batang asno na 
nakatali sa pintuan sa labas ng lan- 
sangan; at siya’y kanilang kinalag. 

5 At ilan sa nangakatayo roon ay 
nangagsabi sa kanila, Ano ang gi¬ 
nagawa ninyo na inyong kinakalag 
ang batang asno? 

6 At sinabi nila* sa kanila ayon sa 
sinabi ni Jesus: at pinabayaan ni- 
lang sila’y magsialis. 

7 At ^dinala nila ang batang asno 
kay Jesus, at inilagay nila sa iba- 
baw ng batang asno ang kanilang 
mga damit; at ito’y sinakyan ni 
Jesils. 

8 At marami ang nagsisipaglatag 
ng kanilang mga damit sa daan; at 
ang mga iba’y ng mga sanga, na 
kanilang pinutol sa mga parang. 

9 At ang nangasa unahan, at ang 
nagsisisunod, ay nangagsisigawan, 
4 Hosanna; Mapalad ang pumapa- 
rito sa pangalan ng Panginoon: 

10 Mapalad ang kahariang puma- 
parito, ang kaharian ng ating 
amang si David: Hosanna sa kataas- 
taasan. 

11 At Spumasok siya sa Jerusalem, 
sa templo; at nang malingap niya 
sa palibotlibot ang lahat ng mga ba- 
gay, at palibhasa’y hapon na, ay 
pumaroon siya sa Betania na kasa¬ 
ma ang labingdalawa. 

12 At 5 sa kinabukasan, pagkaalis 
nila sa Betania, ay nagutom siya. 

13 At pagkatanaw niya sa malayo 
ng isang puno ng igos na may mga 
dahon, ay lumapit siya, na baka sa- 
kaling .makasumpong doon ng .ano- 
man: at nang siya’y malapit sa ka- 
niya ay wala siyang nasumpungang 

8 Blgr. 19:2. Lu. 23:53. 

9 Juan. 12:12-15. 1 Awit 118:26. 

Z Mat. 21:10, 12, 17. 8 Mat. 21:18, Ifc 






MARCOS 11 


anoman kundi mga dahon; sapag- 
ka’t hindi panahon ng mga igos. 

14 At sumagot si Jesus at sinabi 
rito, Sinomang tao’y bindi kakain 
ng iyong bunga mula ngayon at 
magpakailan man. At ito’y nafrinig 
ng kaniyang mga alagad. 

15 At ^nagsidating sila sa Jerusa¬ 
lem: at pumasok siya sa templo, at 
nagpasimulang kaniyang . itinaboy 
ang nangagbibili at nagsisibili sa 
loob ng templo, at ginulo ang mga 
dulang ng nangagpapalit ng salapi, 
at ang mga upuan ng nangagbibili 
ng mga kalapati; 

16 At hindi niya ipinahintulot na 
sinoman ay magdala ng anomang 
sisidlan sa templo. 

17 At siya’y nagturo, at sinabi sa 
kanila, Hindi baga nasusulat, 5 Ang 
aking bahay ay tatawaging bahay- 
panalanginan ng lahat ng mga ban- 

sa? Gdatapuwa't g inawa ninyong 

yungib ng mga tulisan. 

18 At yao’y narinig ng mga pa- 
ngulong saserdote at ng mga eskri- 
ba, at pinagsisikapan kung paanong 
siya’y kanilang maipapapuksa: sa- 
pagka’t nangatatakot sila sa kaniya, 
dahil sa boong karamihan ay nang- 
gigilalas sa kaniyang aral. 

19 At gabi-gabl'y lumalabas siya 
sa bayan. 

20 At 7sa pagdaraan nila pagka 
umaga, ay nakita nila na ^’ang puno 
ng igos ay tuyo na mula sa mga 
ugat. 

21 At sa pagkaalaala ni Pedro ay 
sinabi sa kaniya, Rabi, narito, ang 
sinumpa mong puno ng igos ay na- 
tuyo. 

22 At pagsagot ni Jesus ay sinabi 
sa kanila, Magkaroon kayo ng pana- 
nampalataya sa Dios. 

23 Katotohanang sinasabi ko sa 
inyo, Ang sinomang magsabi sa 
bundok na ito, Mapataas ka at ma- 
pasugba ka sa dagat; at hindi mag- 
alinlangan sa kaniyang puso, kundi 
manampalataya na mangyayari ang 
sinabi niya; ay kakamtin niya yaon. 

24 Kaya nga sinasabi ko sa inyo, 
Ang lahat ng mga bagay na inyong 
i dinadalangin at hinihingi, ay mag- 

Lu. 19:45-47. Mat. 21:12-17. 5 Is. 56:7. 

6 Jer. 7:11. 7 Mat. 21:19-22. 8 tal. 14. 


sisampalataya kayo na inyong ti- 
nanggap na, at inyong kakamtin. 

25 At kailan man ^kayo’y nanga- 
katayong nagsisipanalangin, -*ma- 
ngagpatawad kayo, kung mayroon 
kayong anomang laban sa kanino 
man; upang ang inyong Ama na- 
man na nasa langit ay patawarin 
kayo ng inyong mga kasalanan.* 

27 At sila’y nagsiparoong muli sa 
Jerusalem: 2 at samantalang luma- 
lakad siya sa templo, ay nagsilapit 
sa kaniya ang mga pangulong sa¬ 
serdote, at ang mga eskriba, at ang 
matatanda; 

28 At sinabi nila sa kaniya, Sa 
anong kapamahalaan ginagawa mo 
ang mga bagay na ito? 6 sino ang 
sa iyo J y nagbigay ng kapamahalaang 
ito upang gawin mo ang mga bagay 
na ito? 

29 At sa kanila’y sinabi ni Jesus, 
Tatanungin ko kayo ng isang ta- 
nong, at sagutin ninyo ako, at aking 
sasabihin sa inyo kung sa anong ka¬ 
pamahalaan ginagawa ko ang mga 
bagay na ito. 

30 Ang bautismo ni Juan, ay mula 
baga sa langit, 6 sa mga tao? sa¬ 
gutin ninyo ako. 

31 At kanilang pinagkatuwiranan sa 
kanilang sarili, na sinasabi. Kung 
sabihin natin, Mula sa langit; ay 
sasabihin niya, Bakit nga hindi 
ninyo siya pinaniwalaan? 

32 Datapuwa’t kung sabihin natin, 
Mula sa mga tao—ay nangatatakot 
sila sa bayan: sapagka’t kinikilala 
ng lahat na si Juan ay tunay na 
propeta. 

33 At sila’y nagsisagot kay Jesus 
at nagsipagsabi, Hindi namin nala- 
laman. At sinabi ni Jesus sa ka¬ 
nila, Hindi ko rin sasabihin sa inyo 
kung sa anong kapamahalaan gi¬ 
nagawa ko ang mga bagay na ito. 

*Sa ibang mga Kasulatan ay nahalagay 
ang talatang ito: 

26 Datapuwa’t Skunff hindi kayo mag- 
papatawad, hindi rin kayo patatawarin 
sa inyong mga kasalanan ng inyong 
Ama na nasa mga langit. 


9 Mat. 6:5. Lu. 18:11. 1 Mat. 6:14. 

2 Mat. 21:23-27. Lu. 20:1-8. 8 Sant. 2:13. 

79 * 






MARCOS 12 


KAPITULO 12. 

1 At nagpasimulang ^pinagsalitaan 
niya sila sa mga talinghaga. Nag- 
tanim ang isang tao ng isang uba¬ 
san, at binakuran ng mga buhay na 
punong kahoy,- at humukay roon ng 
isang pisaan ng ubas, at nagtayo ng 
isang bantayan, at ipinagkatiwala 
yaon sa mga magsasaka, at napa- 
sa ibang lupain. 

2 At sa kdpanahunan ay nagsugo 
siya ng isang alipin sa mga magsa- 
saka, upang tanggapin niya sa mga 
magsasaka ang mga bunga ng uba- 
san. 

3 At hinawakan nila siya, at hi- 
nampas siya, at siya’y pinauwing 
walang dala. 

4 At siya’y muling nagsugo sa ka- 
nila ng ibang alipin; at ito’y kani¬ 
lang sinugatan sa ulo, at dinuwa- 
hagi. 

5 At nagsugo siya ng iba; at itoy 
kanilang pinatay: at ang iba pang 
marami; na # hinampas ang iba, at 
ang iba’y pinatay. 

6 Mayroon pa siyang isa, sisang 
sinisintang anak na lalake: ito’y 
sinugo niyang kahulihulihan sa ka- 
nila, na sinasabi, Igagalang nila 
ang aking anak. 

7 Datapuwa’t ang mga magsasa- 
kang yaon ay nangagsangusapan, 
I to ang tagapagmana; halikayo, atin 
'siyang patayin, at magiging atin 
ang mana. 

8 At siya’y kanilang hinawakan, at 
siya’y pinatay, at itinaboy sa labas 
ng ubasan. 

9 Ano nga kaya ang gagawin ng 
panginoon ng ubasan? siya’y paro- 
roon at pupuksain ang mga magsa¬ 
saka, at ibibigay ang ubasan sa mga 
iba. 

10 Hindi man lamang baga nabasa 
ninyo ang kasulatang ito: 

0Ang batong itinakuwil ng na- 
ngagtayo ng gusali, 

Ang siya ring ginawang pangu- 
lo sa panulok; 

11 Ito’y mula sa Panginoon, 

At ito’y kagilagilalas sa harap 
ng ating mga mata. 

12 At pinagsikapan nilang hulihin 


A Mat. 21 :33-46. Lu. 20:9-19. 
r Mat. 3:17. Lu. 20:13. 6 Awit 118:22, 23. 

80 


siya; at sila’y natakot sa karami- 
han; 7sapagka’t kanilang napagha- 
lata na kaniyang sinalita ang ta¬ 
linghaga laban sa kanila: at siya’y 
iniwan nila, at nagsialis. 

13 At kanilang ^sinugo sa kaniya 
ang ilan sa mga Fariseo at sa mga 
Ilerodiano, upang siya’y makuli nila 
sa pananalita. 

14 At nang sila’y magsilapit, ay 
■kanilang sinabi sa kaniya, Guro, na- 
lalaman namin na ikaw ay totoo, at 
hindi ka nangingimi kanino man; 
sapagka’t hindi ka nagtatangi ng 
mga tao, kundi itinuturo mong may 
katotohanan ang daan ng Dios: # Ma- 
tuwid bagang bumuwis kay Cesar, 
o hindi? 

15 Bubuwis baga kami, 6 hindi ka- 
mi bubuwis? Datapuwa’t siya. na 
nakatataho ng kanilang pagpapa- 
imbabaw, ay nagsabi sa kanila, ®Ba- 
kit ninyo ako tinutukso? magdala 
kayo rito sa akin ng isang denario, 
upang aking makita. 

16 At dinalhan nila. At sinabi 
niya sa kanila, Kanino ang lara- 
wang ito at ang nasusulat? At si¬ 
nabi nila sa kaniya, kay Cesar. 

17 At sinabi sa kanila ni Jesus, 
ibigay ninyo kay Cesar ang sa kay 
Cesar, at sa Dios ang sa Dios. At 
sila’y nanggilalas na mainam sa ka¬ 
niya. 

18 At nagsilapit sa kaniya < ang 
mga Saduceo, na nangagsasabi na 
walang pagkabuhay na maguli; at 
siya’y kanilang tinanong, na sina¬ 
sabi, 

19 Guro, isinulat sa amin ni Aloi¬ 
ses, *Kung ang kapatid na lalake 
ng isang lalake ay mamatay, at may 
maiwang asawa, at walang ma- 
iwang anak, ay kukunin ng kani¬ 
yang kapatid ang kaniyang asawa, 
at bigyan ng anak ang kaniyang ka- 
patidf. 

20 May pitong lalaking magkaka- 
patid: at nagasawa ang panganay, 
at nang mamatay ay walang nai- 
wang anak; 

21 At nagasawa sa bao ang panga- 
l awa. at namatay na walang nai- 

7 Mar. 11:18. 

8 Mat. 22:15-45. Lu. 20:20, 38. 0 Juan 8:G 

l Deut. 25:5. 






MARCOS 12 


wang anak; at gayon din rwman ang 
pangatlo: 

22 At ang ikapito’y Malang nai- 
wang anak. Sa kahulihulihan ng la- 
hat ay naraatay naman ang babae. 

23 Sa pagkabuhay na maguli, sino 
sa kanila ang magiging asawa ng 
babae? s.apagka’t siya’y naging asa¬ 
wa ng pito. 

24 Sinabi sa kanila ni Jesus, Hindi 
kaya nangagkakamali kayo dahii 
uiyan, na hindi ninyo nalalaman 
ang mga kasulatan, ni ang kapang- 
yarihan ng Dios? 

25 Sapagka’t sa pagbabangon ni- 
lang muli sa mga patay, ay hindi na 
mangagaasawa, ni papagaasawahin 
pa; kundi gaya ng mga anghel sa 
langit. 

26' Nguni’t tungkol sa mga patay, 
na sila’y mga ibabangon; hindi baga 
ninyo nabasa sa aklat ni Moises, 
iungkol *sa Mababang punong ka- 
hoy, kung paanong siya’y kinausap 
ng Dios na sinasabi, 3 Ako ang Dios 
ni Abraham, at ang Dios ni Isaac, 
at ang Dios ni Jacob? 

27 Hindi siya ang Dios ng mga pa¬ 
tay, kundi ng mga buhay: kayo’y 
nangagkakamaling lubha. 

28 At lumapit ang isa sa mga es- 
kriba, at nakarinig ng kanilang pag- 
tatalo, at palibhasa'y nalalamang 
mabuti ang pagkasagot niya sa ka¬ 
nila, ay tinanong siya, Ano baga 
ang pangulong utos sa lahat? 

29 Sumagot si Jesus, Ang pangulo 
ay, 4 Pakinggan mo, Oh Israel; Ang 
Panginoong nating Dios, ang Pangi- 
noon ay iisa: 

30 At iibigin mo ang Panginoon 
mong Dios ng boong puso mo, at ng 
boong kaluluwa mo, at ng boong 
pagiisip mo, at ng boong lakas mo. 

31 Ang pangalawa ay ito, ^iibigin 
mo ang iyong kapuwa na gaya ng 
iyong sarili. Walang ibang utos na 
hihigit sa mga ito. 

32 At sinabi sa kaniya ng eskriba, 
Sa katotohanan, Guro, ay mabuti 
ang pagkasabi mo na siya’y iisa; c at 
wala nang iba liban sa kaniya: 

33 At ang siya’y ibigin ng boong 
puso, at ng boong pagkaunawa, at 

2 Lu. 20:37. 3 Ex. 3:6. 

6 Deut. 6:4, 6. 5 Lev. 19:18. 6 Deut. 4:25 


ng boong lakas, at ibigin ang ka¬ 
puwa niya na gaya ng sa kaniyang 
sarili, 7ay higit pa kay sa lahat ng 
mga handog na susunugin at mga 
hain. 

34 At nang makita ni Jesus na si¬ 
ya’y sumagot na may katalinuhan, 
ay sinabi niya sa kaniya, Hindi ka 
malayo sa kaharian ng Dios. s At 
walang tao, pagkatapos noon na na- 
ngahas na tumanong pa sa kaniya 
ng anomang tanong. 

35 #At sumagot si Jesus at nag- 
sabi, nang siya’y nagtuturo sa tem- 
plo, Paanong masasabi ng mga es¬ 
kriba na ang Cristo ay anak ni Da¬ 
vid? 

36 Si David din ang nagsabi sa 
pamamagitan ng Espiritu Santo, 

J Sinabi ng Panginoon sa aking 
Panginoon, 

Maupo ka sa aking kanan, 
Hanggang sa gawin ko ang 
iyong mga kaaway na tung- 
tungan ng iyong mga paa. 

37 Si David din ang tumatawag 
na Panginoon sa kaniya; at paano 
ngang siya’y kaniyang anak? At 
ang mga karaniwang tao ay nanga- 
kikinig sa kaniyang may galak. 

38 At sinabi niya sa kaniyang pag- 
tuturo, ^Mangagingat kayo sa mga 
eskriba, na ibig magsilakad na may 
mahahabang damit, at Zpagpugayan 
sa mga pamilihan. 

39 At ibig nila ang mga pangulong 
upuan sa mga sinagoga, at ang mga 
pangulong luklukan sa mga pigi- 
ngan: 

40 Silang nangananakmal <#ng mga 
bahay ng mga babaing bao, at dina- 
dahilan ay ang mahahabang pana- 
langin; ang mga ito’y tatanggap ng 
lalong malaking kahatulan. 

41 At 5 umupo siya sa tapat ng ^ka- 
bang-yaman, at minasdan. kung pa¬ 
anong inihuhulog ng karamihan ang 
7salapi sa kabang-yaman: at mara- 
ming mayayaman ang nangaghuhu- 
log ng marami. 

42 At lumapit ang isang babaing 
bao, at siya’y naghulog ng dalawang 

7 1 Sam. 15:22. 8 Mat. 22:46. Lu 20:40. 

9 Lu. 20 :41-44. 7 Awit 110:1. 

2 Lu. 25:45-47. 8 Mat. 23 :6, 7. h Mat. 23:14 

Lu. 21:1-4. 6 Juan 8:20. 7 Mat. 10:9. 

81 






MARCOS 13 


Jepta, na ang halaga’y halos isang 
beles. 

43 At pinalapit niya sa kaniya ang 
kaniyang mga alagad, at sinabi sa 
kanila, Katotohanang sinasabi ko sa 
inyo, Ang dukhang baong babaing 
ito, ay naghulcg ng higit kay sa la- 
hat ng nangaghuhulog sa kabang- 
yaman: 

44 Sapagka’t silang lahat ay nag- 
sipaghulog ng sa kanila’y labis; da¬ 
tapuwa’t siya sa kaniyang kasala- 
tan ay inihulog ang boong nasa ka¬ 
niya, sa makatuwid baga’y ang 
boong kaniyang ikabubuhay. 

KAPITULO 13. 

1 At paglabas niya sa templo, ay 
sinabi *sa kaniya ng isa sa kani¬ 
yang mga alagad, Guro, masdan 
mo, pagkaiinam ng mga bato, at 
pagkaiinam na mga gusali! 

2 At sinabi ni Jesus sa kaniya, Na- 
kikita mo baga ang malalaking gu- 
saling ito? walang matitira ditong 
isang bato sa ibabaw ng kapuwa 
bato na di ibabagsak. 

3 At samantalang siya’y nakaupo sa 
bundok ng mga Olivo sa tapat ng tem¬ 
plo, ay tinanong siya ng Jihim $ni 
Pedro at ni Santiago at ni Juan at 
ni Andres, 

4 Sabihin mo sa amin, kailan 
mangyayari ang mga bagay na ito? 
at ano ang magiging tanda pagka 
malapit ng maganap ang lahat ng 
mga bagay na ito? 

6 At si Jesus ay nagpasimulang 
magsabi sa kanila, Mangagingat ka¬ 
yo na huwag kayong paligaw kanino 
mang tao. 

6 Maraming paririto sa aking pa- 
ngalan, na magsisipagsabi, Ako ang 
Cristo; at maliligaw ang marami. 

7 At kung mangakarinig kayo ng 
mga digma at ng mga alingawngaw 
ng mga digma, ay huwag. kayong 
mangagulumihanan: ang mga bagay 
na ito’y danat na mangyari; data- 
puwa’t hindi pa ang wakas. 

8 Sapagka’t magtitindig ang bansa 
laban sa bansa, at ang Kaharian la- 
ban sa kaharian; at lilindol sa iba’t 
ibang dako; magkakagutom: ang 

8 Hangjjanpr tal. 87. Mat. 24:lrGl. 

Lu. 20:5-86. 0 Mat. 17:1, 

82 


mga bagay na ito’y pasimula ng ka~ 
hirapan. 

. 9 Datapuwa’t mangagingat kayo sa 
inyong sarili: ^sapagka’t kayo’y ibi- 
bigay nila sa mga Sanedrin; at 
kayo’y hahampasin sa mga sinago- 
ga; at kayo’y magsisitindig sa ha- 
Tap^ ng mga gobernador at ng mga 
hari dahil sa akin, na bilang pato- 
too sa kanila. 

10 At -sa lahat ng- mga bansa ay 
kinakailangan munang maipangaral 
ang evangelio. 

11 At pagka kayo’y dinala sa ha* 
rap ng mga kapulungan , at kayo’y 
ibigaSr, ay ^huwag kayong mangaba- 
lisa kung ano ang inyong sasabihin: 
datapuwa’t ang ipagkaloob sa inyo 
sa oras na yaon, ay siya ninyong 
sabihin; sapagka’t hindi kayo ang 
magsasalita, kundi ang Espiritu 
Santo. 

12 At ibibigay ng kapatid sa kama« 
tayan ang kapatid, at ng ama ang 
kaniyang anak; at magsisipaghi- 
niagsik ang mga anak laban sa mga 
magulang, at sila’y ipapapatay. 

13 At kayo’y kapopootan ng lahat 
ng mga tao dahil sa aking panga- 
lan: datapuwa’t *ang magtitiis hang- 

E sa wakas, ay siyang ma- 
as. 

14 Nguni’t pagkakita ninyo 5 n g 
kasuklamsuklam na paninira, na 
nakatayo doon sa hindi dapat ni- 
yang kalagyan (unawain ng buma- 
basa), kung magkagayo’y magsita- 
kas sa mga bundok ang nangasa Ju¬ 
dea: 

15 At ang nasa bubungan ay huwag 
bumaba, ni pumasok, upang magla- 
bas ng anoman sa kaniyang bahay: 

16 At ang nasa bukid ay huwag 
magbalik upang kumuha ng kani¬ 
yang balabal. 

17 Datapuwa’t sa aba ng nangag- 
dadalang-tao at ng nangagpapasuso 
sa mga araw na yaon! 

, 18 At magsipanalangin kayo na 
ito’y huwag mangyari sa panahong 
t a gin aw. 

19 Sapagka’t ang mga araw na 

1 Mat. 10:17-22. 

2 Mat, 24:14. S Mat. 6:25. 

4 Dan. 12:12. Mat, 10:22; 24:13. Apoc. 2:10. 

5 Mat. 24:16. 





MARCOS 14 


yaon ay magiging kapighatian, na 
ang gayo’y di pa nangyayari buhat 
sa pasimula ng paglalang na nilikha 
ng Dios hangga ngayon, at ni hindi 
na mangyayari kalian man. 

20 At malibang paikliinng Pangi- 
noon ang mga araw, ay walang la- 
man na makaliligtas; datapuwa’t 
dahil sa mga hirang,. na kaniyang 
hiniirang, ay pinaikli niya ang mga 
araw. 

21 At kung magkagayon kung may 
magsabi c sa inyong sinomang tao, 
Narito, ang Cristo; 6, Nariyan; 
huwag ninyong paniwalaan: 

22 Sapagka’t may magsisilitaw na 
mga bulaang Cristo at mga bulaang 
propeta, at mangagpapakita ng mga 
tanda at mga kababalaghan, upang 
mailigaw nila, kung mangyayari, 
ang mga hirang. 

23 Datapuwa’t mangagingat kayo: 
narito, ipinagpauna ko nang sinabi 
sa inyo ang lahat ng mga bagay. 

24 Nguni’t sa mga araw na yaon, 
Tpagkatapos ng kapighatiang yaon, 
ay magdidilim ang araw, at ang 
buwan ay hindi magbibigay ng ka¬ 
niyang liwanag, 

25 At mangalalaglag ang mga bi- 
tuin mula sa langit, at magsisipa- 
ngatal ang mga kapangyarihan sa 
mga langit. 

26 At kung magkagayo’y makikita 
hila ang Anak ng tao na napariri- 
tong nasa mga alapaap na may da- 
kilang kapangyarihan at kaluwalha- 
tian. 

27 At kung magkagayo'y susuguin 
niya ang mga anghel ? at'titipunin 
ang kaniyang mga hinirang mula sa 
apat na hangin, mula sa wakas ng 
lupa hanggang sa dulo ng langit. 

28 Sa puno nga ng igos ay pagara- 
lan ninyo 5 ang kaniyang talingha- 
ga: pagka nananariwa ang kaniyang' 
sanga, at sumusupling ang mga da- 
hon, ay nalalaman ninyo na mala- 
pit na ang tagaraw; 

29 Gayon din naman kayo, pagka 
nangakita ninyong nangyari ang 
mga bagay na ilo, ay talastasin 


6 Mat. 21:2a. Lu. 21:8. 

7 Is. 13:in. Ez. 32:7. Joel 2:10, 31; 3:15. 
Mat, 24 ;29. G Mat. 24:32. Lu. 21:29. 


ninyo na siya’y malapit na, nasa 
mga pintuan nga. 

30 Katotohanang sinasabi ko sa 
inyo, Hindi lilipas ang lahing ito, 
hanggang sa mangaganap ang la- 
hat ng mga bagay na ito. 

31 Ang langit at ang lupa ay lili¬ 
pas: datapuwa’t ang aking mga sa- 
lita ay hindi lilipas. 

32 Nguni’t tungkol sa araw 6 oras 
na yaon ay ^walang nakakaalam, 
kahit ang mga anghel sa langit, ka- 
hit ang Anak, kundi ang Ama. 

33 Kayo’y mangagingat, -zmangag- 
puyat at magsipanalangin: sapag- 
ka’t hindi ninyo nalalaman kung 
kailan kaya ang panahon. 

34 Gaya -ng isang tao na nanira- 
han sa ibang lupain, na pagkaiwan 
ng kaniyang bahay, at pagkabigay 
ng kapamrhalaan sa kaniyang mga 
alipin, sa bawa’t isa’y ang kaniyang 
gawain, ay nagutos din naman sa 
bantay-pinto na magpuyat. 

35 Mangagpuyat nga kayo: sapag- 
ka’t hindi ninyo nalalaman kung 
kailan naririto ang panginoon ng 
bahay, kung sa hapon, 6 sa hating 
gabi, 6 sa pagtilaok ng manok, 6 sa 
umaga; 

36 Baka kung biglang pumarito ay 
kayo’y mangaratnang nangatutu- 
log. 

37 At ang sinasabi ko sa inyo ay 
sinasabi ko sa lahat, Mangagpuyat 
kayo. 

KAPITULO 14. 

1 Pagkaraan nga ng dalawang 
araw 5 ay kapistahan ng paskua at 
ng mga tinapay na walang lebadu- 
ra: at pinagsisikapan ng mga pa- 
ngulong saserdote at ng mga eskri- 
ba kung paanong siya’y huhulihin sa 
pamamagitan ng daya, at siya’y ma- 
ipapatay. 

2 Sapagka’t sinasabi nila, Huwag 

sa kapistahan, baka magkagulo ang 
bayan. _ ^ 

3 At samantalang siya’y nasa Be- 
tania ^sa bahay ni Simon na keto- 
ngin, samantalang siya’y nakaupo 
sa pagkain, ay dumating ang isang 


9 Gawa 1:7. 1 Lu. 21:3G. Ef. 6:18. 

2 Mat. 25:14. Lu. 19:12. S Mat. 26:2-5. 
Lu. 22:1. 2. 4 Mat. 26:6-13. Juan 12:1-8. 

83 





MARCOS 14 


babae na may dalang isang sisid- 
lang alabastro na puno ng unguen- 
tong nardo na totoong mahalaga; at 
binasag niya ang sisidlan, at ibinu- 
lios sa kaniyang ulo. 

4 Datapuwa’t may ilan na nanga- 
galit sa kanilang sarili, na nagsi - 
pagsabi , Ano ang lay on ng paga- 
aksayang ito ng unguento? 

5 Sapagka’t ang unguqntong ito’y 
maipagbibili ng mahigit sa tatlong 
daang 5 denario, at maibibigay sa 
mga dukha. At inupasalaan nila 
ang babae . 

6 Datapuwa’t sinabi ni Jesus, Pa- 
bayaan ninyo siya; bakit ninyo siya 
binabagabag? mabuting* gawa ang 
ginawa niya sa akin. 

7 Sapagka’t laging nasa inyo ang 
mga dukha, at kung kailan man 
ibigin ninyo ay mangyayaring ma- 
gawan ninyo sila ng magaling: da¬ 
tapuwa’t ako’y hindi laging nasa 
inyo. 

8 Ginawa niya ang kaniyang na- 
kaya; nagpauna na siya na pahi- 
ran ang katawan ko sa Gpaglilibing 
sa akin . 

9 At katotohanang sinasabi ko sa 
inyo, Saan man ipangaral ang evan- 
gelio sa boong sanglibutan, ay sa- 
saysayin din ang ginawa ng babaing 
ito sa pagaalaala sa kaniya. 

10 At si Judas Iscariote, na ?isa sa 
labingdalawa, ay naparoon sa mga 
pangulong saserdote, upang maipag- 
kanulo niya siya sa kanila. 

11 At sila, pagkarinig nila, nito, 
ay nangatuwa, at nagsipangakong 
siya’y bibigyan ng salapi. At pi- 
nagsikapan niya kung paanong siya 
ay kaniyang maipagkakanulo sa ka- 
panahunan. 

12 At nang unang araw $ng mga 
tinapay na walang lebadura, nang 
kanilang inihahain ang kordero ng 
paskua, ay sinabi sa kaniya ng ka¬ 
niyang mga alagad, Saan mo ibig 
kaming magsiparoon at ipaghanda 
ka upang makakain ng kordero ng 
paskua? 

13 At sinugo ang ^dalawa sa ka- 
niyang mga alagad, at sa kanila’y 

5 Mat. 18:28. Mar. 12:15. 6 Mat. 2G :12. 

7 Mat. 26:14-16. Lu. 22:3-6. 

8 Mat. 26:17-19. Lu. 22:7-13. 9 Lu. 22:8. 

84 


sinabi, MagsipaToon kayo sa bayan, 
at doo’y masasalubong ninyo ang 
isang lalake na may dalang isang 
bangang tubig: sundan ninyo siya; 

14 at saan man siya pumasok, ay 
sabihin ninyo sa puno ng sangbaha- 
yan, Sinasabi ng Guro, Saan naroon 
ang aking tuluyan, na makaka- 
nan ko ng kordero ng paskua na 
kasalo ng aking mga alagad? 

15 At ituturo niya sa inyo ang 
isang malaking silid sa itaas na 
nagagayakan at handa na: at ipag¬ 
handa ninyo roon tayo. 

16 At nagsiyaon ang mga alagad, 
at nagsipasok sa bayan, at nasum- 
pungan ang ayon sa sinabi niya sa 
Kanila: at inihanda nila ang kor¬ 
dero ng paskua. 

17 At nang gumabi na *ay napa¬ 
roon siyang kasama ang labingda¬ 
lawa. 

18 At samantalang sila’y nangakaupo 
na at nagsisikain, ay sinabi ni Jesus, 
Katotohanang sinasabi ko sa inyo, 
Ang isa sa inyo na kasalo kong ku- 
makain, ay ipagkakanulo ako. 

19 Sila’y nagpasimulang nanga- 
manglaw, at isaisang nagsabi sa ka¬ 
niya, Ako baga? 

20 At sinabi niya sa kanila, Isa 
nga sa labingdalawa, yaong suma- 
bay sa aking sumawsaw sa ping- 
gan. 

21 Sapagka’t papanaw ang Anak 
ng tao, ayon sa nasusulat tungkol 
sa kaniya: datapuwa’t sa aba ni- 
yaong taong nagkakanulo sa Anak 
ng tao! mabuti pa sa taong yaon 
ang hindi na siya ipinanganak. 

22 At samantalang sila’y nagsisikain, 
ay ^dumampot siya ng tinapay, at 
nang kaniyang mapagpala, ay kani- 

ang pinagputolputol, at ibinigay sa 

anila, at sinabi, Inyong kunin: ito 
ang aking katawan. 

23 At siya’y dumampot ng isang 
saro, at nang siya’y makapagpasala- 
mat, ay ibinigay niya sa kanila: at 
doo’y nagsiinom silang lahat. 

24 At sinabi niya sa kanila, Ito’y 
ang aking dugo ng tipan, na na- 
bubuhos dahil sa marami. 

25 Katotohanang sinasabi ko sa in¬ 
i' Mat. 26 :20-24. 2 Mat. 26:26-29. 

Lu. 22:19, 20. 1 Cor. 11:23, 25. 





MARCOS 14 


yo, na Kindi 21 a ako iinom ng bunga 
ng ubas, hanggang sa araw na yaon 
na inumin kong panibago sa kaha- 
rian ng Dios. 

26 At Spagkaawit nila ng isang 
imno, ay nagsiparoon sila sa bundok 
ng mga Olivo. 

27 At sinabi sa kanila ni Jesus, 
Kayong lahat ay mangatitisod: sa- 
pagka’t nasusulat, ^Sasaktan ko ang 
pastor, at mangangalat ang mga 
tupa. 

28 Gayon ma’y pagkapagbangon 
ko, ay niauuna ako sa inyo sa Ga- 
lilea. 

29 Datapuwa’t sinabi sa kaniya ni 
Pedro, Bagama’t mangatitisod Sang 
lahat, nguni’t ako’y hindi. 

30 At sinabi sa kaniya ni Jesus, 
Katotohanang sinasabi ko sa iyo, na 
ngayon, sa gabi ring ito, bago tumi- 
laok ang manok 6 ng makalawa, ay 
ikakaila mo akong makaitlo. 

31 Datapuwa’t lalo nang nagmati- 
gas siya na sinabi, Kahima’t kaila- 
ngang mamatay akong kasama mo, 
ay hindi kita ikakaila. At sinabi 
xin naman ng lahat ang gayon din. 

32 At 7nagsirating sila sa isang 
dako na tinatawag na Getsemani: 
at sinabi niya sa kaniyang mga ala- 
gad, Magsiupo kayo rito, samanta- 
lang ako’y nananalangin. 

33 At kaniyang isinama si Pedro 
at si Santiago at si Juan, at nag- 
pasimulang nagtakang totoo, at na- 
manglaw na mainam. 

34 At sinabi niya sa kanila, Nama- 
manglaw na lubha ang aking kalu- 
luwa, hanggang sa kamatayan: ma- 
ngatira kayo rito, at mangagpuyat. 

35 At lumakad siya sa dako pa 
roon, at nagpatirapa sa lupa, at idi- 
nalangin na, kung mangyayari, ay 
^makalampas sa kaniya ang oras. 

36 At kaniyang sinabi, $Abba, 
Ama, may pangyayari sa iyo ang 
lahat ng mga bagay; ilayo mo sa 
akin ang sarong ito: gayon ma’y 
hindi ang ayon sa ibig ko, kundi 
ang ayon sa ibig mo. 

8 "Mat. 26:30-35. 4 ZaTc. 13:7. 5 Juan 21:15. 
€ Mat. 26:3-1, 75. Lu. 22:34, 60. 

Juan 13:38; 18:27. 7 Mat. 26:36-46. 

Lu. 22:39-42. 45, 46. 8 Juan 12:27; 13:1. 

$ Rom. 8:15. 


37 At siya’y lumapit, at naratnang 
sila’y nangatutulog, at sinabi kay 
Pedro, Simon, natutulog ka baga? 
hindi ka makapagpuyat ng isang 
oras? 

38 Kayo’y mangagpuyat at magsi- 
panalangin, upang huwag kayong 
magsipasok sa tukso: ang espiritu 
sa katotohanan ay may ibig, data- 
puwa’t mahina ang laman. 

39 At muli siyang umalis, at nana- 
langin, na sinabi J ang gayon ding 
mga salita. 

40 At muli siyang nagbalik, at na- 
rptnang sila’y nangatutulog, sapag- 
kd’t nangabibigatang totoo ang ka- 
nilang mga mata; at -wala silang 
maalamang sa kaniya’y isagot. 

41 At lumapit siyang bilang ikat- 
lo, at sinabi sa kanila, Mangatulog 
na kayo, at mangagpahinga: sukat 
na; dumating na ^ang oras; narito, 
ang Anak ng tao ay ipagkakanulo 
sa mga kamay ng mga makasala- 
nan. 

42 Magsitindig kayo, hayo na ta- 

yo: narito, malapit na ang nagkaka- 
nulo sa akin. * 

43 At pagdaka, samantalang nag- 
sasalita pa siya, * a y dumating si 
Judas, na isa sa labingdalawa, at 
kasama niya ang isang karamihang 
may mga tabak at mga pangham- 
pas, na mula sa mga pangulong sa- 
serdote at sa mga eskriba at sa ma- 
tatanda. 

44 Ang nagkanulo nga sa kaniya 
ay nagbigay sa kanila ng isang 
hudyat, na sinasabi, Ang aking hag- 
kan, ay yaon nga; hulihin ninyo 
siya, at dalhin hinyo siyang mai- 
ngat. 

45 At nang dumating siya, pagda- 
ka’y lumapit siya sa kaniya, at nag- 
sabi, Rabi; at siya’y hinagkan. 

46 At siya’y sinunggaban nila, at 
siya’y kanilang dinakip. 

47 Datapuwa’t isa sa nangaroon ay 
nagbunot ng kaniyang tabak, at si- 
nugatan ang alipin ng dakilang sa- 
serdote, at tinigpas ang kaniyang 
tainga. 

48 At sumagot si Jesus at sinabi 


1 Mat. 26:39, 42. 2 Mar. 9:6. 

.? Juan 13:1. /, Mat. 26:47, 56. 
Lu. 22:47-53. Juan 18:3-U. 

85 





MARCOS 14 


sa kanila, Kayo baga’y nagsilabaa, 
na parang* laban sa isang tulisan, na 
may mga tabak at mga panghampas 
upang dakpin ako? 

49 Araw-araw ay kasama ninyo 
ako sa templo, na nagtuturo at hin- 
di ninyo ako hinuli: nguni’t nang- 
yari ito upang matupad ang mga 
kasulatan. 

50 At iniwan siya ng lahat, at nag- 
sitakas. 

51 At sinundan siya ng isang bi- 
nata, na nababalot ng isang kumot 
ang katawan niyang. hubo’t hubad: 
at hinawakan nila siya; 

52 Datapuwa’t kaniyang binitiwan 
ang kumot, at tumakas na hubo’t 
hubad. 

53 At dinala nila si Jesus ^sa da- 
kilang saserdote: at nangagpipisan 
sa kaniya ang lahat ng mga pangu- 
long saserdote at ang matatanda at 
ang mga eskriba. 

^54 At si Pedro ay sumunod sa ka- 
r.iya sa malayo, hanggang sa loob 
ng looban ng dakilang saserdote; at 
nakiumpok siya sa mga punong ka- 
wal, ht Gnagpapainit sa ningas ng upon. 
55 Ang mga pangulong saserdote 
nga at ang boong Sanedrin ay nag- 
sisihanap ng patotoo laban kay Je¬ 
sus upang siya’y ipapatay; at hindi 
nangasumpungan. 

5G Sapagka’t marami ang nagsi- 
saksi ng kasinungalingan laban sa 
kaniya, at ang kanilang mga pato¬ 
too ay hindi nangagkatugma. 

57 At nagsipagtindig ang ilan, at 
nagsisaksi ng kasinungalingan la¬ 
ban sa kaniya, na sinasabi, 

58 Narinig naming sinabi niya, 
7Aking igigiba ang templong ito *na 
gawa ng mga kamay, at sa loob ng 
tatlong araw ay itatayo ko ang 
ibang hindi gawa ng mga kamay. 

59 At kahit sa papagayon man ay 
hindi rin nangagkatugma ang pato¬ 
too nila. 

60 At nagtindig sa gitna ang daki¬ 
lang saserdote, at tinanong si Jesus 
na sinabi, Hindi ka sumasagot ng 


anoman? ano ang sinasaksihan ng 
mga ito laban sa iyo? 

61 Datapuwa’t siya’y hindi umi- 
imik, at walang isinagot. Tinanong 
siyang muli <>ng dakilang saserdote, 
at sinabi sa kaniya, Ikaw baga ang 
Cristo, ang Anak ng Mapalad? 

62 At sinabi ni Jesus, Ako nga; 
2 at makikita ninyo ang Anak ng tao 
na nakaupo sa kanan ng Makapang- 
yarihan, at pumaparito na nasa 
mga alapaap ng langit. 

63 At hinapak ng dakilang saser¬ 
dote ang kaniyang mga damit, at 
nagsabi, Ano pang kailangan natin 
ng mga saksi? 

64 Narinig ninyo ang kapusungan: 
ano sa akala ninyo? At hinatulan 
nilang lahat na siya’y dapat mama- 
lay. 

65 At pinasimulang luraan siya ng 
ilan, at ^tinakpan ang kaniyang 
mukha, at siya’y pinagsusuntok, at 
sa kaniya’y kanilang sinasabi, Ilu- 
laan mo: at siya’y pinagsusuntok ng 
mga punong kawal. 

66 At samantalang nasa ibaba si 
Pedro, Sia looban, ay lumapit ^ang 
isa sa mga alilang babae ng daki¬ 
lang saserdote; 

67 At pagkakita niya kay Pedro na 
nftgpapainit, ay tinitigan niya siya, 
at sinabi, Ikaw man ay kasama rin 
ng Nazareno, na si Jesus. 

68 Datapuwa’t sij^a’y kumaila, na 
sinasabi, Hindi ko nalalaman, ni na- 
uunawa man ang sinasabi mo: at 
lumabas siya sa portiko; at ^tumilaok 
ang manok. 

69 At nakita siya ng alilang babae, 
at nagpasimulang magsabing muli 
sa nangaroroon, Ito aj>- isa sa kanila. 

70 Datapuwa’t muling ikinaila ni¬ 
ya. At hindi nalaon, at ang nanga- 
roon ay nangagsabing muli kay Pe¬ 
dro, Sa katotohanang ikaw ay isa sa 
kanila; <\sapagka’t ikaw ay Galileo. 

71 Datapuwa’t siya’y nagpasimu¬ 
lang . manungayaw, at manumpa, 
Hindi ko nakikilala ang taong ito 
na inyong sinasabi. 


S Mat. 26 :57-68. Lu. 22 :54. 

Juan .28:12. 15, 19-24. G Juan 18:18, 25. 
7 Mar. 15:29. 8 Gawa 7:48; 17:24. 

Fleb. 9:11, 24. 


9 Lu. 22 :66. 1 Mat. 24 :30. 

2 Mat. 26:67, 68. Lu. 22*64 

3 Mat. 26:69-75. Lu. 22:55-62. 

Juan 18:16-18. 25-27. /, tal. 61. 

0 Lu. 22 ;59. Gawa 2:7, 


0 tal. 20., 


86 







MARCOS 15 


72 At pagdaka'; bilang 7pangala- 
wa’y tumilaok a'ng manok. At na- 
alaala ni Pedro ang salitang sina- 
bi ni Jesus sa kaniya, Bago tumi¬ 
laok ang inanok ng makalawa, ay 
ikakaila mo akong makaitlo. At 
nang maisip niya ito, ay tumangis 
siya. 

KAPITULO 15. 

1 At pagdaka, Spagkaumaga ay 
nangagsangusapan ang mga pangu- 
long saserdote pati ng matatanda at 
mga eskriba, at ang boong Sane- 
drin, at Sginapos si J«.sus, at inilabas 
siya, at ibinigay siya kay Pilato. 

2 At itinanong sa kaniya ni Pilato, 
Hkaw baga ang Ilari ng mga Judio? 
At pagsagot niya ay sinabi sa ka¬ 
niya, Ikaw ang nagsasabi. 

3 At isinakdal siya sa maraming 
bagay ng mga pangulong saserdote. 

4 At muling tinanong siya ni Pila¬ 
to, na sinasabi, Hindi ka sumasagot 
ng anoman? tingnan mo kung gaano 
karaming bagay ang kanilang isina- 
sakdal laban sa iyo. 

5 Datapuwa’t si Jesus ay hindi na 
sumagot ng anoman; ano pa’t liang- 
gilalas si Pilato. 

6 2 Sa kapistahan nga ay pinagka- 
ugalian niya na pawalan sa kanila 
ang isang bilanggo, na kanilang hi- 
ngin sa kaniya. 

7 At mayroong isa na kung tawa- 
gin ay Barrabas, na nagagapos na 
kasama ng nangaghimagsik, mga 
taong nagsipatay ng mga tao sa 
panghihimagsik. 

8 At nagsipanhik ang karamihan 
at nangagpasimulang hingin sa ka¬ 
niya na sa kanila’y gaivin ang gaya 
ng sa kanila’y laging ginagawa. ^ 

9 At sinagot sila ni Pilato, na sina¬ 
sabi, Ibig baga ninyo na pawalan ko 
sa inyo ang Hari ng mga Judio? 

10 Sapagka’t natatalastas niya na 
sa kapanaghilian ay ibinigay siya 
ng mga pangulong saserdote. 

11 Datapuwa’t inudyukan ng mga 
pangulong saserdote ang karamihan, 
na si Barrabas na muna ang siya 
niyang pawalan sa kanila. 


7 tal. 30. 8 Mat. 27:1. Lu. 22:06. 

9 Lu. 23:1. Juan 18:28. 1 Mat. 27:11-14. 

Lu. 23:2, 3. Juan 18:29-38. 2 Mat. 27:15-20. 

Lu. 23:17-25. Juan 18:39, 40. 


12 At sumagot na muli si Pilato 
at sa kanila’y sinabi, Ano nga ang 
aking gagawin sa inyong tinatawag 
na Hari ng mga Judio? 

13 At sila’y muling n&gsigawan, 

Ipako siya sa krus. ^ 

14 At sinabi sa kanila ni Pilato,' 
Bakit, anong masama ang kaniyang 
ginawa? Datapuwa’t sila’y lalong 
nagsigawan, Ipako siya sa krus. * 

15 At sa pagkaibig ni Pilato na 

magbigay-loob sa karamihan, ay pi- 
nawalan sa kanila si Barrabas, at 
ibinigay si Jesus, pagkatapos na si-, 
ya’y mahampas niya, upang siya’y, 
ipako sa krus. 1 

1G At dinala s s iya n § kawal 
sa ^looban, na siyang ^Pretorio; at 
kanilang tinipon ang boong pulu- 
tong. _, 

17 At siya’y kanilang dinamtan ng 

kulay-ube, at nang makapagkama- 
kama ng isang putong na tinik, ay 
ipinutong niia sa kaniya. ^ 

18 At nagpasimula silang siya’y ba- 
tiin, Aba, Hari ng mga Judio! 

19 At sinaktan nila ang kaniyang 
ulo ng isang tambo, at siya’y nilu- 
luraan, at pagkaluhod nila, siya’y 
sir.amba. 

20 At nang siya’y kanilang mali- 
bak na, ay inalis nila sa kaniya ang 
kulay-ube, at isinuot sa kaniya ang 
kanyang mga damit. At siya’y ka¬ 
nilang inilabas upang ipako siya sa 
krus. 

21 At kanilang pinilit ang isang 
nagdaraan, si Simon na taga Cirenc, 
na ama ni Alejandro at ni Rufo, na 
nanggagaling sa bukid, upang su- 
mama sa kanila, upang pasanin ni¬ 
ya ang kaniyang krus. 

22 G At siya’y kanilang dinala ?sa 
dako ng Golgota, na kung liliwana- 
gin ay, Ang dako ng bungo. 

23 At siy.a’y dinulutan nila ng alak 
na hinaluan ng mirra: datapuwa’t 
Hindi niya tinanggap. 

24 At siya’y kanilang ipinako . sa 
krus, at kanilang pinaghatihatiap 
ang kaniyang mga damit, na kani¬ 
lang pinagsapalaran, kung alin ang 
dadalhin ng bawa’t isa. 


S Mat. 27 :27-32. 4 Mat. 26 :3. 5 Mat. 27 :27. 

t> Mat. 27:33-56. 7 Lu. 23:33. Juan 19:17. 

87 





MARCOS 16 


25 At ikatlo na ang oras, $at siya’y 
kanilang ipinako sa krus. 

26 At ang pamagat ng pagkasak- 
dal sa kaniya ay isinulat sa ulunan, 
ANG HARI NG MG A JUDIO. 

27 At ipinako sa krus na kasama 
niya ang dalawang tulisan; isa sa 
kaniyang kanan, at isa sa kaniyang 
kaliwa.* 

29 At siya’y inalipusta ng nagsisi- 
pagdaan na pinatatangotango ang 
kanilang mga ulo, at sinasabi, Ah! 
ikaw na iginigiba mo ang templo, at 
sa tatlong araw ay iyong itinatayo, 

30 Iyong iligtas ang sarili mo, at 
bumaba ka sa krus. 

31 Gayon din naman ang mga pa- 
ngulong saserdote pati ng mga es- 
kriba, siija’y minumura na nangagsa- 
salitaan sila-sila na sinasabi, Nag- 
ligtas siya sa mga iba; sa kaniyang 
sarili ay hindi makapagligtas. 

32 Bumaba ngayon mula sa krus 
ang Cristo, ang Hari ng Israel, 
upang aming makita at sampalata- 
yanan. At minumura siya ng* mga 
kasama niyang nangapapako. 

33 At nang dumating ang ikaanirn 
na oras, ay nagdilim sa boong iupa 
hanggang sa oras na ikasiyam. 

34 At nang oras na ikasiyam ay su- 
migaw si Jesus ng malakas na tinig: 
Eloi, Eloi, lama sabacthani? na 
kung liliwanagin ay, J Dios ko, Dios 
ko, bakit mo ako pinabayaan? 

35 At nang marinig ng ilang na- 
ngaroon, ay sinabi nila, Narito, ti- 
natawag niya si Elias. 

36 At tumakbo ang isa, at binasa 
ng suka ang isang espongha, saka 
inilagay sa isang tambo, at ipina- 
inom sa kaniya, na sinasabi, Paba- 
yaan ninyo; tingnan natin kung pa- 
ririto si Elias upang siya’y ibaba. 

37 At si Jesus ay sumigaw ng ma¬ 
lakas na tinig, at nalagot ang hini- 
nga. 

38 At ang tabing ng templo ay na- 


*Sa ibcmg mga Kasulatan ay nahalagay 
ang talatang ito: 

28 At natupad ang: kasulatan, na nag- 
sasabi: £?At siya’y ibinilang sa mga su- 
wail. 


8 Juan 19:14. 9 Is. 63:12. Lu. 22:37. 
I Awit 22:1. 


hapak na nagkadalawa mula sa itaas 
hanggang sa ibaba. 

39 At -ang senturiong nakatayo sa 
tapat niya, nang makitang mftlagot 
ang hininga niya, ay kaniyang si¬ 
nabi, Katotohanang ang taong ito ay 
Analc ng Dios. 

40 At mayroon din namang mga 
babae na nagsisitanaw mula sa ma- 
layo: na sa mga yao’y nangaroroon 
kapuwa si Maria Magdalena, at si 
Mariang ina ni Santiago na bata at 
ni Jose, at Jsi Salome; 

41 Na, nang siya’y nasa Galilea, ay 
nagsisunod sila sa kaniya, at siya’y 
pinaglilingkuran nila; at mga iba 
pang maraming babae na nagsi- 
ahong kasama niya sa Jerusalem. 

42 At ^nang kinahapunan, sapagka’t 
noo’y 2 3 * 5 Paghahanda, sa makatuwid 
baga’y ang araw na nauuna sa sab¬ 
bath, 

43 Dumating si Jose na taga Ari- 
matea, isang skasangguni na may 
marangal na kalagayan, na 7naghi- 
hintay rin naman ng kaharian^ ng 
Dios; at pinangahasan niyang pina- 
sok si Pilato, at hiningi ang bang- 
kay ni Jesus. 

44 At nanggilalas si Pilato kung 
siya’y patay na: at nang mapalapit 
niya sa kaniya ang s S enturion, a y 
itinanong niya sa kaniya kung ma- 
laong nang patay. 

45 At nang matanto niya sa sen- 
turion, ay ipinagkaloob niya ang 
bangkay kay Jose. 

46 At binili niya ang isang ka- 
yong lino, at pagkababa sa kaniya 
sa krus, ay binalot siya ng kayong 
lino at inilagay siya sa isang libi- 
ngan na hinukay sa isang bato; at 
iginulong niya ang isang bato hang¬ 
gang sa pintuan ng libingan. 

47 At ^tinitingnan ni Marfa^ Magj 
dalena at ni Mariang ina ni Jose 
kung saan siya nalagay. 

KAPITULO 16. 

1 At *nang makaraan ang sabbath, 
^si Maria Magdalena, at si Mariang 

2 Mat. 27:54. Lu. 23:47. 

3 Mar. 16 :1. 4 Mat. 27 :57-Gl. Lu. 23 :G0-5S. 

Juan 19:38-42. 5 Mat. 27 :62. 6 Lu. 23:50. 

7 Lu. 2:2o. 8 tal. 39. 9 Lu. 23:55. 

1 Mat. 28:1-8. Lu. 24:1-10. 2 Juan 20:1. 


88 






MARCOS 16 


ina ni Santiago, at * 5 * * 8 si ^Salome, ^ay 
nagsibili ng mga pabango, upang si¬ 
la’y magsiparoon at siya’y pahiran. 

2 At pagkaumagang-umaga nang 
unang araw ng sanglinggo, ay nag- 
siparoon sila sa libingan nang sikat 
na ang araw. 

3 At kanilang pinaguusapan, Sino 

kava ang ating niapagpapagulong 
ng" bato mula sa pintuan ng libi¬ 
ngan? C~ 7- _- 

4 At pagkatingin, ay nakita nilang 
naigulong na 5 ang bato: sapagka’t 
yao’y totoong malaki. (—. 

5 .At pagkapasok sa libingan, ay 
^kanilang nakita ang isang binata 
na nakaupo sa dakong kanan, na 
nararamtan ng isang damit na ma- 
puti; at sila’y nangagitla. 

6 At sinabi niya sa kanila, Huwag 
kayong mangagitla: hinahanap nin- 
yo si Jesus, ang Nazareno, na ipi- 
nako sa krus: siya’y nagbangon; 
wala siya rito: tingnan ninyo ang 
dakong pinaglagyan nila sa kaniya! 

7 Datapuwa’t magsiyaon kayo, sa- 
bihin ninyo sa kaniyang mga ala- 
'gad at kay ^Tedro, Siya’y nangu- 
nguna sa inyo sa Galilea: doon si¬ 
ya makikita, «ayon sa sinabi niya sa 
inyo. 

8 At sila’y nagsilabas, at nagsita- 
kas mula sa libingan; sapagjui’t si¬ 
la’y nagsipangilabot at nangagitla: 
^at hindi sila nangagsasabi ng ano- 
man sa kanino man; sapagka’t sila’y 
nangatatakot. 

9 Nang siya nga’y magbangon nang 
unang araw ng sanglinggo,^ ay na- 
pakita muna siya kay Maria Mag¬ 
dalena, na sa kaniya’y pitong demo- 
nio J ang pinalabas niya. 

10 Saya’y yumaon at ^ipinagbigay- 
alam sa mga naging kasamahan ni 
Jesus , samantalang sila’y nangaha- 
hapis at nagsisitangis. 

11 At sila, nang kanilang mabalitaan 

na siya’y nabuhay, at nakita ni 
Magdalena , ay ^hindi sila nagsipa- 
niwal a.__ 

3 Mar. 15:40. J, Lu. 23:56; 24:1. Juan 19:40 
5 Mar. 15:46. 6 Lu. 24:3, 4. Juan 20:11, 12 

7 Mar. 14:29, 31. 37. 72. 8 Mat. 26:32. 

Mar. 14:28. 9 tal. 10. Lu. 24:9. J Lu. 8:2 

t Mat. 28:10. Lu. 24:10. Juan 20:18. 

3 Lu. 24:11, 25. 


12 At pagkatapos ng mga bagay na 
ito ay napakita siya sa ibang anyo 
*sa dalawa sa kanila, nang sila’y 
nangaglalakad na patungo sa bu- 
kid. ^ 

13 At sila’y nagsiyaon at ipinagbi- 
gay-alani ito sa mga iba: at 5 kahit 
sa kanila’y hindi rin sila nagsipani- 
wala. 

14 At pagkatapos c siya’y napakita 
sa labingisa samantalang sila’y na- 
ngakaupong nagsisikain; at pinag- 
wikaan sila sa kawalan nila ng pa- 
nanampalataya at katigasan ^ ng 
puso, 7sapagka’t hindi sila nagsipa- 
niwala sa nangakakita sa kaniya 
pagkatapos na siya’y magbangon. , 

15 At sinabi niya sa kanila, «Mag- 
siyaon kayo sa boong sanglibutan, 
at inyong ipangarai ang evangelio 
sa lahat ng kinapal. 

16 5 Ang sumasampalataya at *ma- 
bautismuhan ay maliligtas; sdata- 
puwa’t ang hindi sumasampalataya 
ay parurusahan. 

17 At ialakip ang mga tandang ito 
sa magsisisampalataya: mangagpa- 
palabas sila ng mga demonio ^sa 
aking pangalan; ^mangagsasalita 
sila ng mga bagong wika; 

18 $Sila’y magsisihawak ng mga 

ahas, at kung magsiinom sila ng ba¬ 
gay na makamamatay, sa anomang 
paraan ay hindi makasasama sa ka¬ 
nila; ^ipapatong nila ang kanilang 
mga kamay ?sa mga may-sakit, at 
sila’y magsisigaling. _ 

19 Ang Panginoong Jesus nga, 
pagkatapos na sila’y mangakausap 
niya, ay ^tinanggap sa itaas Jig la- 
ngit, at ^lumuklok sa kanan ng Dios. 

20 At nagsialis sila, at nagsipa- 
ngaral sa lahat ng dako, na_guma- 
gawang kasama nila ang Panginoon, 
at pinatototohanan ang salita sa pa- 
mamagitan ng mga J tandang kala- 
kip. Siya nawa. 


U Lu. 24:13. 

5 Lu. 24:33-35. G Lu. 24:36. Juan 20:10. 

7 tal. 11. 13. 8 Mat. 28:19. 0 Juan 3:18, 36.J 

1 Mat. 28:19. 2 Juan 3:18, 19: 12:48. 

3 Gawa 5:16; 8:7; 16:18; 19:12. 

4 Gawa 2:4. 5 Gawa 28:3-5. 

G Gawa 9:12, 17. 7 Gawa 5:15, 16; 28:8J 

8 Lu. 24:51. Gawa 1:2. 9 Awit 110:1. X 

1 Gawa 5:12; 14:3. Heb. 2:4. 

89 







. < 














ii 


X 


/ 







b- 






ANG EVANGELIC) 


A YON KAY ' 

LUCAS 


KAPITULO 1. 

1 Yamang marami ang nagpilit mag- 
ay os ng isang kasaysayan noong 
mga bagay na naganap sa gitna 
natin, 

2 Alinsunod sa ipinatalos sa atin 
nilang buhat sa Jpasimula ay -mga 
saksing nangakakakita at mga ^mi- 
nistro ng salita, 

3 Ay minagaling ko naman, pagka- 
siyasat na lubos ng pangyayari ng 
lahat ng mga bagay mula nang una, 
na isulat sa iyong sunodsunod, ^ka- 
galanggalang na sTeofilo; 

4 Upang mapagkilala mo ang katu- 

nayan c tungkol sa mga bagay na iti- 
nuro sa iyo. *■ 

6 Nagkaroon ?nang mga araw ni He- 
rodes, hari sa Judea, ng isang sa- 
serdoteng ang ngala’y Zacarias, #sa 
pulutong ni Abias: at ang naging 
asawa niya ay isa sa mga anak na 
babae ni Aaron, at ang kaniyang 
ligala’y Elisabet. 

6 At sila’y kapnwa ^matuwid sa 
harap ng Dios, na nagsisilakad na 
Tvalang kapintasan sa lahat ng mga 
utos at mga palatuntunan ng Pa- 
nginoon. 

7 At wala silang anak, sapagka’t 
baog si Elisabet, at sila’y kapuwa 
may pataw ng maraming taom 

8 Nangyari nga, na samantalang 


1 Mar. 1:1. Juan 16:27. 2 Heb. 2:3. 

2 Ped. 1 :1G. 1 Juan 1:1. 

3 Gawa 26:16. 1 Cor. 4:1. 4 Gawa 23:26. 

6 Gawa 1:1. 6 Juan 20:31. 7 Mat. 2:1. 

8 1 Cron. 24:10. 9 Gon. 7:1. FiL 3:6. 


ginaganap niya ang pagkasaserdote. 
sa harapan ng Dios *ayon sa kapa- v 
nahunan ng kaniyang pulutong, 

9 Alinsunod sa kaugalian ng tung- 1 2 3 ) 
kuling pagkasaserdote, ay naging 
palad niya ang pumasok sa templo 
ng Panginoon at -magsunog ng ka-^ 
mangyan. 

10 At ang boong karamihan *ng 
mga tao ay nagsisipanalangin *sa;- 
labas sa oras ng kamangyan. 1 

11 At napakita sa kaniya ang isang 
anghel ng Panginoon, na nakatayo 
sa dakong kanan 5ng dambana ng 
kamangyan. 

12 At nagulumihanan si Zacarias, 
pagkakita niya sa kaniya, c at dinat- 
nan siya ng takot. 

13 Datapuwa’t sinabi sa kaniya ng 
anghel, Huwag kang matakot, Zaca¬ 
rias: sapagka’t dininig ang daing 
mo, at ang asawa mong si Elisabet 
ay manganganak sa iyo ng isang anak 
na lalake, at 7tatawagin mong Juan 
ang kaniyang pangalan. 

14 At magkakaroon ka ng ligaya 
at galak; at smarami ang malili* 
gaya sa pagkapanganak sa kaniya, 

15 Sapagka’t siya’y magiging da- 
kila sa paningin ng_ Panginoon, at 
siya’y ^hindi iinom ng alak ni mata- 
pang na inumin; at siya’y mapupus- 

1 1 Cron. 24:10. 2 Cron. 8:14; 31:2. 

2 Ex. 30:7, 8. 1 Cron. 23:13.* 2 Cron. 29:1L 
; Lev. 16:17. 4 A wit 141:2. Apoc. 8:3, 4 . 

5 Ex. 30:1. 6 tal. 29. Lu. 2:9; 

Gawa 10:4. 7 tal. CO. 8 tal. 68. — ' 

9 Dig. 6 :3. 


91 







LUCAS 1 


pos ng Espiritu Santo, mula pa sa 
tiyan ng kaniyang ina. 

16 At m a rami sa mga anak ni Is¬ 
rael, ay papagbabaliking-loob niya 
sa Panginoon na kanilang Dios. 

17 ^ At siya’y lalakad sa unaban 
ng kaniyang mukha na may espiritu 
at kapangyarihan ni Elias, «upang 
papagbaliking-loob ang mga puso ng 
mga ama sa mga anak, at ang mga su- 
wail ay magsilakad sa karunungan ng 
mga matuwid, ^upang ipaglaan ang Pa¬ 
nginoon ng isang bayang nahahanda. 

18 At sinabi ni Zacarias sa anghel, 
4 Sa ano malalaman ko ito? sapag- 
ka’t ako'y matanda na, at ang aking 
asawa ay may pataw ng maraming 
taon. 

19 At pagsagot ng anghel ay sinabi 
sa kaniya, $ Ako’y si Gabriel, na na- 
nanayo sa harapan ng Dios; at 
ako’y sinugo upang makipagusap sa 
iyo, at magdala sa iyo nitong ma- 
bubuting balita. 

20 At narito, mapipipi ka at hindi 
ka makapangungusap, hanggang sa 
araw na mangyari ang mga bagay 
na ito, sapagka’t hindi ka sumam- 
palataya sa aking mga salita, na 
magaganap sa kanilang kapanahu- 
nan. 

21^ At hinihintay ng bayan si Za¬ 
carias, at nanganggigilalas sila sa 
kaniyang pagluluwat sa loob ng 
templo. 

22 At nang lumabas siya, ay hindi 
siya makapagsalita sa kanila: at hi- 
ninagap nila na siya’y nakakita ng 
isang pangitain sa templo: at siya'y 
nagpatuloy ng ^pakikipagusap sa 
kanila, sa pamamagitan ng mga 
hudyat, at nanatiling pipi. 

23 At nangyari, na nang maganap 
na ang mga araw ng kaniyang pag- 
lilingkod, siya’y umuwi sa kaniyang 
bahay. 

. 24 At pagkatapos ng mga araw na 
ito ay naglihi ang kaniyang asa- 
wang si Elisabet; at siya’y lumigpit 
ng limang buwan, na nagsasabi, 

25 Ganito ang ginawa ng Pangi- 
noon sa akin sa mga araw nang 

1 Mat. 11:14. 2 Mai. 4:6. 

3 Mai 3:1. Mat. 11:10. Mar. 1:2. 

4 Gen. 17:17. 6 tal. 26. Dan. 8:16; 9:21. 
Mat. 18:10. G tal. 62. 

92 


ako’y tingnan niya, ?upang alisin 
ang aking pagkaduwahagi sa gitria 
ng mga tao. 

26 Nang ikaanim na buwan rga’y 
sinugo ng Dios ang anghel ^Gabriel 
sa isang bayan ng Galilea, ngala’y 
Nazaret, 

27 Sa isang dalagang ^magaasawa 
sa isang lalake, na ang kaniyang 
ngala’y Jose , *sa angkan ni David; 
at Maria ang pangalan ng dalaga. 

28 At pumasok siya sa kinaroroo- 
nanniya, at sinabi, Magalakka, ikawna 
totoong pinakamamalial, -ang Pa¬ 
nginoon ay sumasa iyo. 

29 Datapuwa’t siya’y totoong s na - 
gulumihanan sa sabing ito, at ini- 
isip sa kaniyang sarili kung anong 
bati kaya ito. 

30 At sinabi sa kaniya ng anghel, 
Huwag kang matakot, Maria: sa¬ 
pagka’t nakasumpong ka ng biyaya 
sa Dios. 

31 At narito, maglilihi ka ^sa iyong 
tiyan, at manganganak ka ng isang 
lalake, at tatawagin mo ang kani¬ 
yang pangalang JESUS. 

32 Siya’y magiging dakila, at ta- 
tawaging Anak ng * * * 5 Kataastaasan: 
at 6 sa kaniya’y ibibigay ng Pangi- 
noong Dios ang luklukan ni David 
na kaniyang ama: 

33 At siya'y maghahari sa angkan 
7 ni Jacob magpakailan man; at hindi 
magkakawakas ang kaniyang kaha- 
rian. 

34 At sinabi ni Marfa sa anghel, 
Paanong mangyayari ito, sa ako’y 
liindi nakakakilala ng lalake? 

35 At sumagot ang anghel, at si¬ 
nabi sa kaniya, Bababa sa iyo s ang 
Espiritu Santo, at lililiman ka ng 
kapangyarihan ng ^ICataastaasan: 
kaya naman ang banal na bagay 
na ipanganganak ay tatawaging 
lAnak ng Dios. 

36 At narito, si Elisabet na iyong 
2 kamaganak, ay naglihi rin naman 


7 Gen. 30:23. 8 tal. 19. 

9 Mat. 1:18. 1 Mat. 1:16, 20. 

2 Hulc. 6:12. 3 tal. 12. 4 Is. 7:14. Mat. 1:21, 

Lu. 2:21. 5 tal. 35, 76. Ln. 6:35. 

6 2 Sam. 7:13, 16. Awit 132:11. 

Is. 9:6, 7; 16:5. 7 Dan. 2:14; 7:14-27. 

8 Mat. 1:18. 20. 9 tal. 32, 76. Lu. 6:35. 

1 Mat. 14:33. Z tal. 58. 





LUCAS 1 


ng isang analc na lalake sa kaniyang 
hatandaan; at ito ang ikaanim na 
buwan niya, na dati’y tinatawag na 
baog. 

37 Sapagka’t walang salitang mula 
sa Dios na di may kapangyarihan. 

38 At sinabi ni Maria, Narito, ang 
alipin ng Panginoon; mangyari sa 
akin ang ayon sa iyong salita. At 
iniwan siya ng anghel. 

39 At nang mga araw na ito’y nag- 
tindig si Maria, at nagm a dealing na- 
pasa 5 lupaing maburol, sa isang ba- 
yan ng Juda; 

40 At pumasok sa bahay ni Zaca- 
rias at bumati kay Elisabet. 

,41 At nangyari, pagkarinig ni Eli¬ 
sabet ng bati ni Maria, ay lumukso 
ang sanggol sa kaniyang tiyanj at 
^napuspos si Elisabet ng Espiritu 
Santo; 

42 At sumigaw siya ng malakas na 
tinig, at sinabi, ^Pinagpala ka sa 
mga babae, at pinagpala ang bimga 
ng iyong tiyan. 

43 At ano’t nangyari sa akin, na 
ang ina ng taking Panginoon ay pu- 
marito sa akin? 

44 Sapagka’t ganito, pagdating sa 
aking mga pakinig ng tinig ng iyong 
bati, lumukso sa tuwa ang sanggol 
sa aking tiyan, 

45 At ?’mapalad ang babaing su- 
mampalataya; sapagka’t matutupad 
ang mga bagay na sa kaniya’y si¬ 
nabi ng Panginoon. 

i^4G At sinabi ni Maria, 

^Dinadakila ng aking kaluluwa 
$ang Panginoon, 

,47 At nag&lak ang aking espiritu 
sa Dios na aking Tagapaligtas. 
.48 Sapagka’t ^nilingap niya an £ 
kababaan ng kaniyang alipin. 
Sapagka’t, narito, mula ngayon 
ay tatawagin akong Jmepalad 
ng lahat ng maghahalihali- 
ling lahi. 

49 Sapagka’t -Jginawan ako ng 31a- 
kapangyarihan ng i..ga dani- 
iang bagay;_ 

(35. Jos. 20:7; 21:11. A tal. 67. 

5 t:il. 23. C Lu. 2:11. 7 Juan 20:29. 

8 1 Sam. 2:1-10. 9 A wit. 31:2, 8. 

1 1 Tim. 1:1. Tit. 3:4. 

2 1 Sam. 1:11. Awit 138 :G. 3 tal. 45. 

A Awit. 71:19; 126:2, 3.^—— 


At $barial ail £ kaniyang panga- 
lan. 

50 At ang ^kaniyang awa ay sa 

mga lahi’t lahi. 

Sa nangatatakot sa kaniya. 

51 Siya’y nagpakita ng lakas ?ng 

kaniyang bisig; 

sisinambulat niya ang mga pa- 
lalo sa paggunamgunam ng 
kanilang puso. 

52 Ibinaba niya ang mga prinsipe 

Ssa mga luklukan nila, 

At itinaas ang mga may rna- 
babang kalagayan. 

53 JBinusog niya ang nangagugu- 

tom ng mabubuting bagay; 

At pinaalis niya ang mayaya- 
man, na walang anoman. 

54 Tumulong siya sa Israel na ka¬ 

niyang alipin, 

<2Upang maalaala niya ang awa 

55 (Gaya ng sinabi niya ^sa ating 
mga magulang) 

Kay Abraham at sa kaniyang 
binhi magpakailan man. 

56 At si 31 aria ay natirang kasama 
niya na may tatlong buwan, at umu- 
wi sa kaniyang bahay. 

57 Naganap nga kay Elisabet ang 
panahon ng panganganak; at si¬ 
ya’y nanganak ng isang lalake. ; 

58 At nabalitaan ng kaniyang mga 
kapitbahay at <*mga kamaganak, na 
dinakila ng Panginoon ang kaniyang 
awa sa kaniya; at ^sila’y nangaki- 
galalc sa kaniya. 

59 At nangyari, na <>nang ikawa- 
long araw ay nagsiparocn sila upang 
tuliin ang sanggol; at siya’y tatawagin 
sana nila na Zacarias, ayon sa pa- 
ngalan ng kaniyang ama. 

CO At sumagot ang kaniyang ina 
at nagsabi, ?Hindi gayon; kundi 
ang itatawag sa kaniya’y Juan. 

61 At sinabi nila sa kaniya, Wala 
sa iyong kamaganak na tinatawag 
sa pangalang ito. 

62 At hinudyatan nila ang kani¬ 
yang ama, kung ano ang ibig niyang 
it awe. g. 

63 At humingi siya ng isang su- 

5 Awit. 111:9. 

6 Awit 103:17. 7 Awit 98:1. Is. 40:10 

.3 Awit 33:10. 9 1 Sam. 2:7, 8. 

1 1 Sam. 2:5. Awit 34:10. 2 Awit 98:3?- 
3 Gen. 17:19. A tal. 36. 5 tal. 14. 

6 Gen. 17:12. Lu. 2:21. 7 tal. 13. 

-- - 93 






«o Ct wj 00 


LUCAS 2 


sulatan at sumulat, na sinasabi, Aug 
kaniyang pangalan ay Juan. At 
nagsipanggilalas silang lahat. 

64 At pagdaka’y ^nabuka ang ka¬ 
niyang bibig, at ang kaniyang dila’y 
nakalag , at siya’y flagsalita, na pi- 
nupuri ang Dios. 

65 At sinidlan ng stakot ang lahat 
ng nagsisipanahan sa palibot nila: 
at nabansag ang lahat ng mga ba- 
gay na ito sa lahat -fng lupaing ma- 
burol ng Judea. 

66 At lahat ng mga nangakarinig 
nito ay pawang iningatan sa kani- 
lang puso, na sinasabi, • Magiging 
ano nga kaya ang batang ito? Sa- 
pagka’t 2 ang kamay ng Panginoon 
ay sumasa kaniya. 

67 At si Zacarias na kaniyang ama 

ay ^napuspos ng Espiritu San¬ 
to, at nanghula, na nagsasabi, 

68 Purihin ang ^Panginoon, ang 
Dios ng Israel; 

Sapagka’t ^kaniyang dinalaw at 
tinubos ang kaniyang bayan, 

69 At nagtaas sa atin * 5 6 * 8 9 ng isang 

sungay ng kaligtasan 
Sa bahay ni David na kaniyang 
alipin 

70 (Gaya ng sinabi niya ?sa pama- 

magitan ng kaniyang mga ba¬ 
nal na propeta na nagsilitaw 
sbuhat nang unang panahon), 

71 Kaligtasang mula sa ating mga 

kaaway, at sa kamay ng la¬ 
hat ng nangapopoot sa atin; 

72 sUpang magkaawang-gawa sa 

ating mga magulang, 

At J alalahanin ang kaniyang 
banal na tipan; 

73 Ang sumpa Zna. isinumpa niya 

kay Abraham na ating ama, 

74 Na ipagkaloob sa atin na ya- 

mang nangaligtas sa kamay ng 
ating mga kaaway, 

Ay paglingkuran natin siya ng 
walang takot, 

75 Sa kabanalan ^at katuwiran sa 

harapan niya, lahat ng ating 
mga araw. 


76 Oo at ikaw, sanggol, tatawagin 

kang 4propetang 5kataastaasan; 
Sapagka’t ^magpapaunakasa una- 
han ng mukha ng Panginoon, 
upang ihanda ang kaniyang mga 
daan; 

77 Upang 7maipakilala ang kaligta¬ 

san sa kaniyang bayan, 

Sa pagkapatawad ng kanilang 
mga kasalanan, 

78 Dahii sa magiliw na habag ng 

aming Dios, 

Ang pagbubukang liwayway bu- 
hat sa kaitaasan ay dadalaw 
sa atin, 

79 sUpang liwanagan $ang nanga- 

kalugmok sa kadiliman at sa li- 
lim ng kamatayan; 

Upang itumpak ang ating mga paa 
sa daan ng ^kapayapaan. 

80 At lumaki ~>ang sanggol, at lu- 
niaka^j sa espiritu, at 3 nasa mga 
ilang hanggang sa araw ng kani¬ 
yang pagpapakita sa Israel. 

KAPITULO 2. 

1 Nangyari nga nang mga araw na 
yaon na lumabas ang isang ^utos 
mula kay Augusto Cesar, na mag- 
patala ang boong sanglibutan. 

2 Ito ang ^unang talaang-mamama- 
yan na ginawa nang si Quirinio ay 
c gobernador sa Siria. 

3 At nagsisiparoon ang lahat upang 
sila’y niangatala, bawa't isa sa ka¬ 
niyang sariling bayan. 

4 At si Jose naman ay umahon 
mula sa 7Galilea, mula sa bayan ng 
Nazaret, hanggang sa Judea, «sa ba¬ 
yan ni David, na kung tawagi'y Bet- 
lehem, s sa pagka’t siya'y sa angkan 
at 'sa lahi ni David; 

5 Upang patala siya pati ni Maria, 
*na magaasawa sa kaniya, na kasa- 
lukuyang kagampan. 

6 At nangyari, samantalang sila’y 
-nangaroroon, at naganap ang mga 
kaarawang dapat siyang manganak. 

7 At kaniyang ipinanganak ang pa- 


tal. 20. 9 Lu. 7:1G. 1 tal. 30. 

Awit SO :17. Gawa 11:21. s tal. 41. 

1 Har. 1:18. Awit 41:13; 72:18; 106:48. 
Ex. 3:16. Awit 111:9. Lu. 2:38. 

Awit 132:17. 7 Jer. 23:5, 6; 30:9. 

Gawa 3:21. 9 tal. 64. l Awit 105:8. 9 
Gen. 22:1G. 8 Ef. 4:24. 

94 


A Mat. 11:9. 

5 taL 32. G tal. 17. 7 Lu. 11:52. 

8 Is. 9:2. Mat. 4 :!6. 9 Is. 42:7. 1 Lu. 2:14. 

2 Lu. 2:10. 8 Mat. 3:1. Gawa 17:7. 

5 Gawa 6:37. 6 Lu. 3:1. 7 Lu. 1:26, 56. 

8 1 Sam. 16:1. 4. Juan 7:42. 

9 Mat. 1:16, 20. Lu. 1:27. 1 Lu. 1:27. 

2 Mat. 2:1. 








LUCAS 2 


nganay niyang anuk na lalako; at 
ito’y binalot niya ng mga lampin, at 
inihiga sa isang pasabsaban, sapag- 
ka’t wala nang lugar para kanila 
sa tuluyan. 

8 At may mga pastor ng tupa sa 
lupain ding yaon na nangasa pa¬ 
rang, na pinagpupuyatan sa gabi 
ang kanilang kawan. 

9 At. tumayo sa tabi nila ang isang 
anghel ng Panginoon, at ang ka- 
luwalhatian ng Panginoon ay nag- 
liwanag sa palibot nila: ^at sila’y 
totoong nangatakot. 

10 At sinabi sa kanila ng anghel, 
lluwag kayong mangatakot; sapag- 
ka’t narito, dinadalhan ko kayo ng 
niabubuting balita ng malaking ka- 
galakan, na siyang sasa boong ba- 
yan: 

11 Sapagka’t ipinanganak ^sa inyo 
ngayon s S a bayan ni David 6 ang 
isang Tagapagligtas, ?na siya ang 
Cristo 5 ang Panginoon. 

12 At ito ang sa inyo’y magiging 
pinakatanda: Masusumpungan nin- 
yo ang isang sanggol na nababalot 
ng lampin, at nakahiga sa isang pa¬ 
sabsaban. 

13 At biglang nalcisama sa angliel 
^ang isang karamihang hukbo ng la- 
ngit, Jna nangagpupuri sa Dios, at 
nangagsasabi: 

14 Luwalhati sa Dios sa kataasta- 

asan, 

2At sa lupa’y «?kapayapaan ^ sa 
mga taong ^kinalulugdan niya. 

15 At nangyari nang lisanin sila 
ng mga anghel at nangapasa langit, 
ang mga pastor ay nangagsangusa- 
pan, Magsiparoon nga tayo ngayon 
hanggang sa Bet-lehem, at tingnan 
natin itong nangyari, na ipinagbi- 
gay-alam sa atin ng Panginoon. 

16 At sila’y dalidaling nagsiparoon 

at nasumpungan kapuwa si Maria 
at si Jose, at ang sanggol na naka¬ 
higa sa pasabsaban. __ . 

17 At nang rnakita nila yaon, ay 


3 Lu. 1 :12. A la. 9 :8. 5 tal. 4. 

0*Mat. 1:21. Gawn 5:31. 7 Mat. 1:16; 16:16. 

8 Lu. 1:43. Gawa 2:36. Fil. 2:11. 

9 Dau. 7:10. 1 Apoc. 19:5. v 

9 Lu. 19:38. Apoc. 5:13. 3 Lu. 1:79. \ 

Ef. 2:14, 17. A Juan 3:16. Efe. 2:4. 7. 

5 tal. 4. 


inihayag nila ang mga sinabi sa ka- 1 
nila tungkol sa sanggol na ito. 

18 At lahat ng nangakarinig nito 
ay nangagtaka sa mga bagay na si-. 
nabi sa kanila ng mga pastor. 

19 Datapuwa’t iningatan ni ^Ma- 
ria ang lahat ng mga pananalitang 
ito, na pinagbulaybulay sa kaniyang 
puso. • 

20 At nangagbalik ang mga pastor,' 
na niluluwalhati at pinupuri ang 
Dios dahil sa lahat ng mga bagay 
na kanilang nangarinig at nangaki- 
ta, ayon sa sinabi sa kanila. 

21 At nang makaraan ang 7walong 
araw upang tuliin siya, ay tinawag 
na 5JESUS ang kaniyang pangalan, 
na siyang itinawag ng anghel bago 
siya ipinaglihi sa tiyan. 

22 At nang maganap na *>ang mga 
araw na kanilang paglilinis alinsu- 
nod sa kautusan ni Moises, ay kani¬ 
lang dinala -*siya sa Jerusalem, 
upang iharap siya sa Panginoon 

23 (ayon sa nasusulat sa kautusan 
ng Panginoon, ^Ang bawa’t lalaking 
nagbubukas ng bahay-bata ay tata- 
waging banal sa Panginoon), 

24 At upang maghandog ng hain 
alinsunod sa sinasabi sa kautusan 
ng Panginoon, ^Dalawang batobato, 
6 dalawang inakay ng kalapati. 

25 At narito, may isang lalake sa 
Jerusalem, na nagngangalang Si¬ 
meon; at ang lalaking ito'y matuwid 
at masipag sa kabanalan, ^na nag- 
aantay ng kaaliwan ng Israel: at 
sumasa kaniya ang Espiritu Santo. 

26 At ipinahayag sa kaniya ng Es¬ 
piritu Santo, 5 na di niya .makikita 
ang kamatayan, hanggang sa maki- 
ta muna niya ang Cristo ng Pangi¬ 
noon. . _ 

27 At siya’y napasa templo ^sa Es¬ 
piritu: at nang ipasok sa templo 
ang sanggol na si Jesus ng A*a?iz- 
yang mga magulang, ?upang sa ka- 
niya’y magawa nila ang nauukol 
alinsunod sa kaugalian ng kautu¬ 
san, 

6 tal. 51. 7 Gen. 17:12. Lu. 1:59. 

8 Mat. 1:21. Lu. 1:31. 9 Lev. 12:2-6. 

1 tal. 4. 2 Ex. 13:2. Bfc. 18:15. 

3 Lev. 12:8. A 2s. 40:1. Mar. 15:43. 

5 Heb. 11:5. 6 Lu. 4:1. 7 tal. 22. 

95 





LUCAS 2 


28 Ay tinanggap nga niya siya sa 
kaniyang mga bisig, at pinuri ang 
Dios, at nagsabi, 

29 s Ngayo’y papanawin mo, 
Panginoon, ang iyong alipin, 
^Ayon sa iyong salita, sa kapa- 

yapaan, 

30 Sapagka’t -*nakita ng aking mga 

mata ang iyong pagliligtas, 

31 2Na iyong inihanda sa unahan 

ng mukha ng lahat ng mga tao; 

32 Isang ilaw upang ipahayag sa 

mga Gentil, 

At ang kaluwalhatian ng iyong 

bayang Israel. 

33 At ang kaniyang ama at ang 
kaniyang ina ay nagsisipanggilalas 
sa mga bagay na sinasabi tungkol 
sa- kaniya; 

34 At sila’y pinagpala ni Simeon, 
at sinabi sa kaniyang inang si Ma¬ 
ria, Narito, ito <*ay itinalaga sa 
nkararapa at sa ikatitindig ng ma- 
rami sa Israel; at pinakatandang 
tudlaan c ng pagsalangsang: 

35 Oo at paglalampasanan ng 
/isang tabak ang iyong sariling ka- 
luluwa; upang mangahayag ang 
mga pagiisip ng maraming puso. 

36 At naroroon din naman si Ana, 
na isang propetisa, anak na babae 
ni Fanuel, sa angkan ni $Aser, (si- 
ya’y lubhang matanda na, at may 
pitong taong nakisama sa kaniyang 
asawa mula sa kaniyang kadalaga- 
han, 

37 At siya’y bao nang walongpu’t 
apat na taon), na hindi humihiwa- 
lay sa templo, 9 at sumasamba sa ga- 
bi at araw sa pamamagitan ng mga 
*pagaayuno at mga pagdaing. 

38 At pagdating niya sa oras ding 
yaon, siya’y nagpasalamat sa Dios, 
at nagsalita ng tungkol sa sanggol 
sa lahat ng -nagsisipaghintay ng 
^katubusan sa Jerusalem. 

39 At nang maganap na nila ang 
lahat ng mga bagay na alinsunod sa 
kautusan ng Panginoon, ay nangag- 

8 Gen. 46:30. 9 tal. 26. 1 Is. 62:10. Lu. 3:6 

2 Awit 98:2. 8 Is. 42:6; 49:6. 

4 Fil. 1:17. 5 1 Cor. 1:28. 1 Ped. 2:8. 

6 Gawa 28:22. 7 Juan 19:25. 8 Jos. 19:24. 

9 Gawa 26:7. 1 Tim. 5:5. 1 Lu. 5:33. 

2 tal. 25. 8 Lu. 1:68; 24:21. 

96 


balik .sila’sa ^Galilea, sa ^kanilang 
sariling bayang Nazaret. 

40 At lumalaki ang bata, at luma- 
lakas, at napupuspos ng karunu- 
rgan: at sumasa kaniya ang biyaya 
ng Dios. 

41 At nagsisiparoon staon-taon an & 
kaniyang mga maguiang sa Jerusa¬ 
lem 7sa kapistahan ng paskua. 

42 At nang siya’y may labindala- 
wang taon na, ay nagsiahon sila 
ayon sa kaugalian ng kapistahan; 

43 At nang kanilang maganap na 
s ang mga araw, sa pagbalik nila, ay 
naiwan ang batang si Jesus sa Jeru¬ 
salem; at di nalalaman ng kaniyang 
mga maguiang; 

44 Nguni’t sa pagaakala nilang si- 
ya’y nasa kasamahan, ay nagsiyaon 
sila nang isang araw na paglalakbay; 
at hinahanap nila siya sa mga ka- 
maganak at mga kakilala; 

45 At nang di nila siya matagpuan, 
ay nagsipagbalik sila sa Jerusalem, 
na hinahanap siya. 

46 At nangyari, na nang makaraan 
ang tatlong araw, ay nangatagpuan 
nila siya sa templo, na nakaupo sa 
gitna ng mga *>guro, na sila’y pina- 
kikinggan, at sila’y tinatanong: 

47 At ang lahat ng sa kaniya’y na- 
ngakakarinig ay nagsisipanggilalas 
sa kaniyang katalinuhan at sa ka¬ 
niyang mga sagot. 

48 At nang siya’y mangakita nila, 
ay nangagtaka sila; at sinabi sa ka¬ 
niya ng kaniyang ina, Anak, bakit 
ginawa mo sa amin ang ganyan? ( 
narito, ang iyong ama at ako na hi-, 
nahanap kang may hapis. 

49 At sinabi niya sa kanila, Bakit 
ninyo ako hinahanap? di baga talas- 
tas ninyo na dapat akong magluma- 
gak sa bahay ng taking Ama. 

50 At di nila naunawa ang panana-’ 
litang sa kanila’y sinabi. 

51 At lumusong siyang kasama ni-] 
la, at napasa * 2 3 Nazaret; at napasa- 
kop sa kanila: at 5 iniingatan ng ka-[ 
niyang ina sa kaniyang puso ang la¬ 
hat ng mga pananalitang ito . 

4 Mat. 2:22, 23. 5 Lu. 4:23. 6 1 Sam. 1:3. 

7 Ex. 23:14, 15. Deut. 16:1. 8 Ex. 12:15. 

9 Lu. 6:17. Juan 2:16. 2 tal. 39. 

3 tal. 19. 





LUCAS 3 


62 At lumalaki si Jesus sa karu- 
nungan at sa pangangatawan, at *sa 
pagbibigay lugod sa Dios at sa mga 
tao. 

KAPITULO 3. 

1 Nang ikalabinglimang taon nga 
ng paghahari ni ^Tiberio Cesar, Sna 
noo’y gobernador sa Judea si Poncio 
Pilato, at tetrarka sa Galilea 7si He- 
rodes, at ang kaniyang kapatid na 
«si Felipe ay tetrarka sa lalawigan 
ng Iturea at Traconite, at si Lisa- 
nias ay tetrarka sa Abilinia, 

2 Nang kasalukuyang mga pangu- 
long saserdote °si Anas at *si Cai- 
fas, ay dumating ang salita ng Dios 
kay ^Juan, anak ni Zacarias, sa 
^ilang. 

3 At siya’y napasa boong lupain 
sa palibotlibot ng Jordan, na ipina- 
ngangaral ang bautismo ng pagsisisi 
*sa ikapagpapatawad ng mga kasa- 
lanan; 

4 Gaya ng nasusulat sa aklat ng 
saiita ng propeta Isaias, 

SAng tinig ng isang sumisigaw 
sa ilang, 

Ihanria ninyo ang daan ng Fa- 
nginoon, 

Tuwirin ninyo ang kaniyang 
mga landas. 

5 Lahat ng libis ay tatambakan, 

At pababain ang bawa’t bundok 
at burol; 

At ang liko ay matutuwid, 

At ang mga daang bakobako ay 
mangapapatag; 

6 At makikita ng lahat ng laman 

ang pagliiigtas ng Dios. 

7 Sinasabi nga niya sa mga kara- 
mihang nagsisilabas up ang mangag- 
pabautismo sa kaniya, Kayong lahi 
ng mga ulupong, sino ang sa inyo’y 
nagudyok up ang tumakas sa galit na 
darating? 

8 Kayo nga'y mangagbunga ng ka- 
rapatdapat sa pagsisisi, at huwag 
mangagpasimulang mangagsabi sa 
inyong sarili, Si Abraham ang siya 
naming' ama; sapagka’t sinasabi ko 
s a inyo, na makapagpapabangon ang 

j> 1 Sam. 2:26. 5 Mnt. 22:17. 

C Lu. 2:2. Mat. 14:1. 7 Mar. C:14. 

S Mat. 14:3. 9 Juan 13:13, 21. Gawa 4:6. 

1 Mat. £0:3. 2 Mat. 3:1-12. Mar. 1:2-8./^ 

a Lu. 1:80. 4 Lu. 1:77. 6 Is. 40:5, 4. 


Dios ng mga anak ni Abraham ima¬ 
ging sa mga batong ito. 

9 At ngayon pa’y nakalagay na 
ang palakol sa ugat ng mga punong 
kahoy: ang bawa’t punong kahoy 
nga na di nagbubunga ng mabuti ay 
pinuputol, at inihahagis sa apoy. 

10 At tinanong siya ng karamihan, 
na nangagsasabi, ^Ano ngang dapat 
namin gawin? 

11 At sinagot niya at sinabi sa ka- 
nila, 7 Ang may dalawang tunika ay 
magbahagi sa wala; at ang. may 
pagkain ay gayon din ang gawin. _ 

12 At dumating naman ang fi mga 
maniningil ng buwis.upang mangag- 
pabautismo, at sinabi nila sa kaniya, 
Guro, anong dapat naming gawin? 

13 At sinabi niya sa kanila, niuwag 
na kayong sumingil pa ng higit kay 
sa utos sa inyo. 

14 At tinanong naman siya ng mga 
kawal, na nangagsasabi, At kami, 
anong dapat naming gawin? At sa 
kanila’y sinabi niya, Huwag kayong 
kumuhang may karahasan sa kanino 
man, ni mangagparatang; at mangag- 
kasiya kayo sa bayad sa inyO. 

15 At samantalang ang mga tao'y 
nagsisipaghintay at pinagbubulaybu- 
lay ng lahat sa* kanilang puso ang 
lungkol kay Juan, J kung siya kaya 
ang Cristo; 

10 Ay sumagot si Juan na sinasabi 
sa kanilang lahat, Katotohanang l)i- 
nabautismuhan ko kayo ng tubig; 
datapuwa’t dumarating ang lalong 
makapangyarihan kay sa akin; ako'y 
hindi karapatdapat magkalag ng 
^panali ng kaniyang mga pangyapak: 
kayo’y babautismuhan niya sa Espi- 
ritu Santo at sa apoy: 

17 Nasa kaniyang kamay ang kani¬ 
yang kalaykay, upang limsing lubo3 
ang kaniyang giikan, at tipunin ang 
trigo sa kaniyang bangan; data- 
puwa’t susunugin niya ang dayaml 
sa apoy na hindi mapapatay. 

18 Sa mga iba pang maramjng pa- 
ngaral ay ipinangangai'al nga niya 
sa bayan ang mabuting balita; 

19 Datapuwa’fc si Hcrodes ^na te- 

6 Gawa 2:37. 7 Is. 68:7. Sant. 2:15, 1G. 

1 Juan 3:17. 5 Lu. 7:29. 9 Lu. 19:8. 

1 Juan 1:19, 20. 2 Mar. 1:7. 

3 Mat. 14:3. Mar. 6:17. 

^- 97 







LUCAS 4 


trarka, palibhasa’y pinagwikaan ni- 
ya dahil kay Herodias, na asawa ng 
kaniyang kapatid, at dahil sa lahat 
ng masasamang bagay na ginawa 
ni Herodes, 

20 Ay naparagdag naman ito sa la- 
hat, na kinulong niya si Juan sa bi- 
langguan. 

21 Nangyari nga, *nang mabautis- 
muhan ang boong bayan, na si Je¬ 
sus ay binautismuhan naman, at 
5 nang nananalangin, ay nabuksan 
ang langit, 

22 At bumaba sa kaniya ang Es- 
piritu Santo na may anyong kata- 
wan, tulad sa isang kalapati, at 
nanggaling ang isang tinig sa la¬ 
ngit, Ikaw ang sinisinta kong Anak; 
sa iyo ako lubos na nalulugod. 

23 At si Jesus din, nang magpasi- 
mula siyang mcigturo c ay may gu- 
lang na tatlongpung taon, na ?anak 
(ayon sa sinasapantaha) ni Jose, ni 
Eli, 

^24 Ni Matat, ni Levf, ni Melqui, ni 
Jane, ni Jose, 

25 Ni Matatias, ni Amos, ni Na¬ 
hum, ni Eslf, ni Nage, 

26 Ni Maat, ni Matatias, ni Semei, 
ni Jose, ni Juda, 

27 Ni Joana, ni Resa, ni 5 Zoroba- 
bel, ni Seatiel, ni Neri, 

28 Ni Melqui, ni Adi, ni Cosam, ni 
Elmodam, ni Er, 

Ni Jesus, ni Eliezer, ni Jorim, 
ni Mata, ni Levi, 

30 Ni Simeon, ni Juda, ni Jose, ni 
Jonan^ni Eliaquim, 

31 Ni Melea, ni Mena, ni Matata, 
ni ^Natan, ni *David, 

32 Ni Jesse, ni Obed, ni Booz, ni 
Salmon, ni Naason, 

33 Ni Aminadab, ni Aram, ni Es- 
rom, ni Fares, ni Juda, 

34 Ni Jacob, ni Isaac, ni Abraham, 
ni *Tare, ni Nacor, 

35 Ni Serug, ni Regan, ni Paleg, ni 
Heber, ni Selah, 

36 Ni^ scainan, ni Arfaxjad, ni 
*Sem, ni Noe, ni Lamec, 


i Mat. 3:13-17. 

Mar. 1:9-11. 5 Lu. 9:28, 29. 6 Blp. 4:3. 

7 Lu. 4:22. Juan 6:42. 8 Mat. 1:12. 

0 2 Sam. 6:14. 1 Cron. 8:5; 14:4. Zak. 12:12. 
i Mat. 1:2-6. 2 Gen. 11:24, 26. 

8 Gen. 10:24; 11:12, 13. 1 Cvon, 1:24. 

4 Gen. 6:6; 11:10. 

98 


37 Ni Matusalem, ni Enoc, ni Jared, 
ni Mahalaleel, ni Cainan, 

38 Ni Enos, ni Set, ni ^Adam, ng 
Dios. 

KAPITULO 4. 

1 At si Jesus, na ^puspos ng Espi- 
ritu Santo ay ?bumalik mula sa Jor¬ 
dan at inihatid *ng Espiritu sa 
ilang, 

2 *>Sa loob ng apat na pung araw 
•na tinutukso ng diablo. At hindi 
siya kumain ng anoman nang mga 
araw na yaon; at nang maganap ang 
mga yaon ay nagutom siya. 

3 ' At sinabi sa kaniya ng diablo. 
Rung ikaw ang Anak ng Dios, ipag- 
utos mo na ang batong ito ay wa¬ 
ging tinapay. 

4 At sinagot siya ni Jesus, Nasu- 
sulat, *Hindi sa tinapay lamang ma- 
bubuhay ang tao. 

5 At iniakyat pa siya niya, at ipi- 
nakita sa kaniya sa sandaling pa- 
nahon ang lahat ng mga kaharian 
sa sanglibutan. 

6 At sinabi sa kaniya ng diablo, 
Sa iyo’y ibibigay ko ang lahat ng 
kapamahalaang ito, at ang kaluwal- 
hatian nila: sapagka’t ito’y naibi- 
gay na -sa akin; at ibibigay ko kung 
kanino ko ibig. 

7 Kaya nga kung sasamba ka sa 
harapan ko, ay magiging iyong la¬ 
hat. 

8 At si Jesus ay sumagot at sinabi 
sa kaniya, Nasusulat, JSa Pangi- 
noon mong Dios sasamba ka, at si- 
ya lamang ang iyong paglilingku- 
ran. 

9 At dinala niya siya sa Jerusa¬ 
lem, at inilagay siya sa taluktok ng 
templo, at sinabi sa kaniya, Kung 
ikaw ay Anak ng Dios, ay magpa- 
tihulog ka mula rito hanggang sa 
ibaba: 

10 Sapagka’t -^nasusulat, 

Siya’y magbibilin sa kaniyang 
mga anghel tungkol sa iyo, 
upang ikaw ay ingatan: 

11 At, 

Aalalayan ka nila ng kanilang 
mga kamay. 


5 Gen. 6:1, 2. 

0 Mat. 4:1-11. Mar. 1:12, 13. 7 Lu. 3:3, 21. 
8 tal. 14. d Mar. 1:13. l Deut. 8:3. 

2 Juan 12:31; Apoc. 13:2. 8 Deut, 6:13 
Awit 91:11, 12. 







LUCAS 4 


Baka matisod ka ng iyong paa 
sa isang bato. 

/22 At pagsagot ni Jesus ay sinabi 
sa kaniya, Nasasabi, spiuwag mong 
tutuksuhin ang Panginoon mong 
Bios. 

13 At nang matapos ng diablo ang 
lahat ng pagtukso, ay hiniwalayan 
siya niya <?ng ilang panahon. 

14 At bumalik si Jesus sa Galilea 
?sa kapangyarihan ng Espiritu: #at 
kumalat ang kabantugan tungkol sa 
kaniya sa palibot ng boong lupain. 

15 *>At nagtuturo siya sa mga sina¬ 
goga nila, na niluluwalhati ng la- 
hat. 

16 *At siya’y napasa Nazaret 2 na 
kaniyang nilakhan: at ayon sa ka- 
niyang kaugalian, siya’y pumasok 
sa sinagoga nang araw ng sabbath, 
at snagtindig upang bumasa. 

17 At ibinigay sa kaniya ang aklat 
ng propeta Isaias. At binuklat niya 
ang aklat, na nasumpungan niya 
ang dakong kinasusulatan, 

38 ^Sumasa akin ang Espiritu ng 
Panginoon, 

Sapagka’t ako’y pinahiran niya 
upang ipangaral ang mabu- 
buting balita sa mga dukha: 
Ako’y sinugo niya upang itan- 
yag sa mga bihag ang pag- 
kaligtas, 

At sa mga bulag ang pagka- 
kita, 

Upang bigyan ng kalayaan ang 
. nangaaapi, 

ID Upang itanyag ang kaayaayang 
taon ng Panginoon. 

20 At binalumbon niya ang aklat, 
at isinauli sa naglilingkod, at na- 
upo: at ang mga mata ng lahat ng 
nangasa sinagoga ay nangakatitig 
sa kaniya. 

21. At siya’y nagpasimulang mag- 
sabi sa kanila, . Ngayo’y naganap 
ang kasulatang ito sa inyong mga 
pakinig. 

22 At siya’y pinatotohanan ng la- 
hat, at g nangagtataka sa m ga salita 

6 Deut. 6:16. 

6 Lu. 22:28, Juan 14:30. Heb. 2:18; 4:15. 

7 tal. 1 . 8 Mat. 4:24. 9 tab 44. Mat. 4:23. 
1 Mat. 13 :54-58. Mar. 6 :l-6. 2 Lu. 2:39, 51 
^ Gawa 13:14, 15; 17:2. 4 Is. 61:1, 2. 

$ Awit 45:2. -— 


ng biyaya na lumalabas sa kaniyang 
bibig: at sinabi nila, $Hindi baga 
ito ang anak ni Jose? 

23 At sinabi niya sa kanila, Wa-| 
lang salang sasabihin ninyo sa akin 
itong talinghaga, 7Manggagamot, ga- 
mutin mo ang iyong sarili: ang 
anomang aming* narinig na ginawa 
sa $ Capernaum, ay gawin mo na- 
man dito sa ^iyong lupain. 

24 At sinabi niya, Katotohanang si- 
nasabi ko sa inyo, ^Walang prope- 
tang kinalulugdan sa kaniyang tinu-J 
buang iupa. 

25. Datapuwa’t katotohanang sina-] 
sabi ko sa inyo, Maraming mga ba- 
ong babai sa Israel nang mga araw ni 
Elias, nang sarhan ang langit sa 
loob ng -tatlong taon at anim na 
buwan, noong datnan ng malaking 
kagutom ang boong sangkalupaan; 

26 At sa kanino man sa kanila ay 
hindi sinugo si Elias, kundi Jsa Sa- 
repta sa lupa ng Sidon, sa isang ba- 
baing bao. 

27 At maraming ketongin ^sa Is¬ 
rael nang panahon ni Eliseo na pro¬ 
peta; at sinoman sa kanila’y hindi 
nilinis, kundi lamang si Naaman na 
Siro. 

28 At nangapuspos ng galit ang 
lahat ng nangasa sinagoga, sa pag- 
karinig nila ng mga bagay na ito; 

20 At sila’y nagsitindig, at ipinag- 
tabuyan siya sa labas ng bayan 
at dinala siya hanggang sa iba- 
baw ng taluktok ng gulod na ki- 
natatayuan ng* kanilang bayan, 
upang siya’y maibulid nila ng pati- 
warik. 


30 Datapuwa’t Spagdaraan niya sa 
gitna nila, ay yumaon ng kaniyang 
lakad. 

31 At Gsiya’y bumaba sa Caper¬ 
naum, na isang bayan ng Galilea. 
At sila’y tinuruan niya sa araWj 
ng sabbath: 

32 At nangagtaka sila 7sa kani- 1 


6 Lu. 3:23. 7 Mat. 27:40. 

8 Mat. 4:13, 23, 24; 11:23. Juan 4:40-54./ 

9 Lu. 2:39. 1 Mat. 13:57. 

2 1 Har. 17:1; 18:1. Sant. 5:17. 

3 1 Har. 19:9. J, 2 Har. 6:1, 14. 

5 Juan 8:59; 10:39. 6 Mat. 4:13 

Mar. 1:21-28. 7 Mat. 7:28, 29. 8 tal 4l} 

99 






LUCAS S 


ang aral, sapagka’t may kapama- 
alaan ang kaniyang salita. 

'83 At sa sinagoga ay may isang 
lalake na may espiritu ng karumal- 
dumal na demonio; at siya’y sunii- 
gaw ng malakas na tinig, 

*34 Ah! anong mayroon kami sa 
iyo, Jesus, ikaw na Nazareno? na- 
parito ka baga upang kami’y iyong 
puksain? ^nakikilala ko ikaw kung 
cino ka, ang Banal ng Dios. 

35 At sinaway siya ni Jesus, na 
sinasabi, Tumahimik ka, at lumabas 
ka. sa kaniya. At nang siya’y ma- 
ilugmok ng demonio sa gitna, ay 
lumabas siya sa kaniya, na hindi 
siya sinaktan. 

36 At silang lahat ay nangagtaka 
at nagsalitaan ang isa’t isa, na 
nangagsasabi, Anong salita kaya 
ito? sapagka’t siya na may kapama- 
halaan at kapangyarihan ay naguu- 
tos sa mga karumaldumal na espiritu, 
at nagsisilabas sila. 

37 At kumakalat ang alingawngaw 
tungkol sa kaniya sa lahat ng dako 
sa palibotlibot ng lupaing yaon. 

38 9 At siya’y nagtindig *sa sina¬ 
goga, at purnasok sa bahay ni Si¬ 
mon. At nilalagnat na mainam ang 
biyanang babae ni Simon, at siya’y 
kanilang ipinamanhik sa kaniya. 

39 At tinunghan niya siya, at 
*sinaway ang lagnat; at inibsan 
siya: at siya’y nagtindig pagdaka at 
naglingkod sa kanila. 

40 At nang lumulubog na ang 
araw, ang ^lahat na may mga sakit 
ng sarisaring karamdaman ay di- 
nala sa kaniya; at ipinatong niya 
ang kaniyang mga kamay sa bawa’t 
isa sa kanila, at sila’y pinagaling. 

41 At nagsilabas *din sa marami 
ang mga demonio 5 na nagsisisigaw, 
na nagsasabi, Ikaw ang anak ng Dios. 
At Gsinasaway sila, na di niya siia 
tinutulutang mangagsalita, sapag¬ 
ka’t naalaman nilang siya ang Cristo. 

42 7At nang araw na, ay lumabas 
siya at naparoon sa isang ilang na 
dako: at hinahanap siya ng mga ka- 
ramihan, at nagsiparoon sa kaniya, 


9 Mat 8:14-16. Mar. 1 :29-34, 1 tat S5. 

3 l.u. 8:24. $ Mar. 1:32. 4 Mar. 3 ;X1, 12. 
0 Gawa 8:7. 6 tal. 84, 35. 

7 Mar. 1:35-30. 

100 


at pinagpipilitang pigilin siya, 
upang huwag siyang humiwalay sa 
kanila. 

43 Datapuwa’t sinabi niya sa ka- 
nila, Dapat namang ipangaral ko sa 
mga ibang bayan ang mabubuting 
balita ng kaharian ng Dios: sapag¬ 
ka’t sa ganito ay sinugo ako. 

44 At siya’y nangangaral s sa mga 
sinagoga ng Galilea. 

KAPITULO 5. 

1 Nangyari nga, °na samantalang 
siya’y sinisiksik ng karamihan na 
pinakikinggan ang salita ng Dios, 
na siya’y nakatayo sa tabi ng da- 
gatdagatan ng Genezaret; 

2 JAt nakakita siya ng dalawang 
daong na nasa tabi ng dagatdaga- 
tan: datapuwa’t nagsilunsad sa mga 
yaon ang mga mamamalakaya, at 
hinuhugasan ang kanilang mga lam- 
bat. 

3 At lumulan siya sa isa sa mga 
daong, na kay Simon, at ipinaman¬ 
hik niya dito na ilayo ng kaunti sa 
lupa. At siya’y naupo at nagturo sa 
mga karamihan ^buhat sa daong. 

4 At pagtigil niya ng pagsasalita, 
ay sinabi niya kay Simon, spuma- 
roon ka sa laot, at ihulog ninyo ang 
inyong mga lambat upang mamala- 
kaya. 

5 At sumagot si Simon at sinabi, 
Guro, sa boong magdamag ay *nag- 
sipagpagal kami, at wala kaming 
nahuli: datapuwa’t sa iyong salita 
ay ihuhulog ko ang mga lambat. 

6 At nang magawa nila Ito, ay 
nakahuli sila ng lubhang maraming 
isda; at nagkampupunit ang kanilang 
mga lambat; 

7 At kinawayan nila ang mga 5 ka- 
samahan sa eisang daong upang mag- 
silapit at sila’y tulungan. At sila’y 
nagsilapit at nangapuno ang dala¬ 
wang daong, ano pa’t sila’y nagpa- 
simulang lulubog. 

8 Datapuwa’t nang makita ni Si¬ 
mon Pedro, ay nagpatirapa sa mga 
tuhod ni Jesus, na nagsasabi, ?Lu- 


8 Mat. 4:23-25. 

9 Mat. 4:18. Mar. 1:16. 

1 Mat. 4:18-22. Mar. 1:16-20. Juan 1:40-42. 
8 Mat, 18 ;2. 8 Juan 21:6. 4 Juan 21:8. 
6 Ul 10. d tal, 2 t 8, 11. 7 Is. 6:5. 





LUCAS S 


mayo ka sa akin; sapagka’t ako’y 
taong makasalanan, Oh Panginoon. 

9 Sapagka’t siya at ang Iahat ng 
kasama niya ay nagsipanggilalas, 
dahil sa karamihan ng mga isdang 
kanilang nangahuli: 

10 At gayon din si Santiago at si 
Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga 
kasama ni Simon. At sinabi ni Jesus 
kay Simon, Huwag kang matakot; 
mula ngayon ay mamamalakaya ka 
ng mga tao. 

11 At nang rnaisadsad na nila sa 
lupa ang kaniiang mga daong, ay 
$iniwan nila ang lahat, at nagsisu- 
nod sa kaniya. 

i 12 At nangyari, samantalang si- 
ya’y $nasa isa sa mga bayan, na- 
rito, may isang lalake na lipos ng 
ketong: at nang makita niya si 
Jesus, ay nagpatirapa siya, at na- 
manhik sa kaniya, na sinasabi, Pa¬ 
nginoon, kung ibig mo, ay maaaring 
linisin mo ako. 

13 At iniunat niya ang kaniyang 
kamay at siya’y hinipo, na sinasabi, 
Ibig ko; luminis ka. At pagdaka’y 
nilisan siya ng ketong. 

14 At ipinagbilin niya sa kaniya 
na huwag sabihin kanino man: 
*kundi yumaon ka ng iyong lakad, 
at pakita ka sa saserdote, at mag- 
handog ka sa pagkalinis sa iyo, alin- 
mnod sa iniutos ni Moises, na pina- 
kapatotoo sa kanila. 

15 ^Datapuwa’t lalo nang kumaka- 
lat ang baiita tungkol sa kaniya: at 
nangagkatipon ang lubhang mara- 
ming tao up ang makinig, at up ang 
pagalingin sa kanilang mga saldt. 

16 Datapuwa’t siya’y lumigpit * 2 so. 
mga ilang, at nananaiangin. 

17 At nangyari nang isa sa mga 
araw na yaon, na siya’y nagtuturo; 
at may nangakaupo doong mga Fa- 
riseo at «‘mga guro sa kautusan, 
na nagsipanggaling sa bawa’t nayon 
ng Galilea at Judea at Jerusalem: 
at ang kapangyarihan ng Panginoon 
ay sumasa kaniya upang magpaga- 
ling. 

18 At narito, sdinala ng mga tao 

8 tat, 2$. 9 Mat. 8:2-4. Mar. 1:40-44. 

1 Lev. 14 :2. 2 Mar. 1:45. S Mat. 14 :28. 

I Lu. 2:46. Gawa 6:31. 5 Mat. 9:2-8. 

Mar. 2:3-12. 


na jnasa isang higaan ang isang la- 
laking lumpo: at pinagpipilitan ni- 
lang maipasok siya, at ilagay siya 
sa harap nila, 

19 At sa hindi pagkasumpong ng 
mapagpapasukan, dahil sa karami¬ 
han, ay nagsiakyat sila ^sa bubu- 
ngan ng bahay, at siya’y inihugos 
mula sa butas ng bubungan pati ng 
kaniyang higaan, sa gitna, sa hara- 
pan ni Jesus. 

20 At pagkakita sa kanilang pana-' 

nampalataya, ay kaniyang sinabi* 
Lalake, ipinatatawad sa iyo ang 
iyong mga kasalanan. t $j. 

21 At ang mga eskriba at mga Fa-, 
riseo ay nangagpasimulang mangag- 
katuwiranan, na nangagsasabi, Sino 
ito na nagsasalita ng mga kapusu- 
ngan? ?Sino ang makapagpapata- 
wad ng mga kasalanan, kundi ang 
Dios lamar.g? 

22 Datapuwa’t si Jesus, na nakata- 
tanto ng kanilang mga iniisip, ay 
suinagot at sinabi sa kanila, Bakit 
pinagbubulaybulay ninyo sa inyong 
mga puso? 

23 Alin baga ang lalong magaang 
sabihin, Ipinatatawad sa iyo ang 
iyong mga kasalanan; 6 sabihin, 
Magtindig ka at lumakad ka? 

24 Datapuwa’t upang maalaman 
ninyo na ang Anak ng tao ay may 
kapamahalaan sa lupa na magpata- 
wad ng mga kasalanan (sinabi niya 
sa lumpo), Sa iyo ko sinasabi, Mag¬ 
tindig ka, at buhatin mo ang iyong 
higaan, at umuwi ka sa bahay mo. 

25 At pagdaka’y nagtindig siya sa 
harap nila, at binuhat 3 a ng kani- 
yang hinigan, at napasa kaniyang 
bahay, $na niluluwalhati ang Dios. 

26 At nagsipanggilalas ang Iahat 
at niluwalhati nila ang Dios; at 
2 nangapuspos sila ng takot, na na¬ 
ngagsasabi, Nakakita kami ngayon 
ng mga bagay na katakataka. 

b 27 At pagkatapos ng mga bagay na 
ito, ^siya’y umalis, at nakita ang 
isang maniningil ng buwis, na nag- 
ngangalang Levi, na nakaupo sa pa- 
ningilan ng buwis, at sinabi sa ka¬ 
niya, Sumunod ka sa a kin. 

6 2 Sam. 11:2. 7 Mar. 2:7. 

S tal. 18. 0 Lu. 18:43. 1 tal. 8. 

2 Mat. 9:9-13. Mar. 2:14-17. 

101 






LUCAS 6 


28 At iniwan niya ang lahat at 
Hagtindig at sumunod sa kaniya. 

29 At siya’y ipinagpiging ng ma- 
laki ni Levi sa kaniyang bahay: at 
lubhang maraming ^maniningil ng 
buwis at mga iba pa na nangaka- 
salo nila sa dulang. 

30 At nangagbulongbulungan ang 
mga Fariseo at ang kanilang mga 
eskriba laban sa kaniyang mga ala- 
gad, na nangagsasabi, Bakit kayo’y 
nagsisikain at nagsisiinom na ka- 
salo ng mga maniningil ng buwis at 
ng mga makasalanan? 

31 At pagsagot ni Jesus ay sinabi 
sa kanila, Ang mga walang sakit ay 
hindi nangangailangan ng mangga- 
gamot; kundi ang mga may sakit. 

32 Hlindi ako pumarito upang ta- 
wagin ang mga matuwid, kundi ang 
mga makasalanan sa pagsisisi. # 

33 5 At sinabi c nila sa kaniya, Ang 
mga alagad ni Juan ay nangagaa- 
yunong madalas, at 7nagsisigawa ng 
mga pagdaing; gay on din ang mga 
alagad ng mga Fariseo; datapuwa’t 
ang mga iyo’y nagsisikain at nagsi¬ 
siinom. 

34 At sinabi ni Jesus sa kanila, 
Mangyayari bagang papagayunuhin 
ninyo ang mga abay sa kasalan sa- 
mantalang ang kasintahang lalake 
ay kasama nila? 

35 ^Datapuwa’t darating ang mga 
araw; at pagka inalis sa kanila ang 
kasintahang lalake, kung magkaga- 
yo’y mangagaayuno sila sa mga 
araw na yaon. 

36 At sinalita rin naman niya sa 
kanila ang isang talinghaga: Wa¬ 
lang taong pumilas sa bagong damit 
at itinagpi sa damit na luma; sa 
ibang paraa’y sisirain ang bago, at 
sa luma naman ay hindi bagay ang 
tagping mula sa bago. 

37 At walang taong nagsisilid ng 
alak na bago sa mga b^ilat na luma; 
sa ibang paraa’y papuputukin ng 
alak na bago ang mga balat, at ma- 
bububo, inasisira ang mga balat. 

38 Kundi dapat isilid ang alak na 
bago sa mga bagong balat. 

8 Mat. 18:17. 

4 Juan 9:39. ..5 Mat. 9:14-17. Mat. 2:18-22. 

6 Mat. 9:14. Mar. 2:18. 7 Lu. 2:37. 

8 Juan 16:4. 

102 


39 At walang taong nakair.om ng 
alak na laon, ay iibig sa alak na ba¬ 
go; sapagka’t sasabihin niya, Mabu- 
ti ang laon. 

KAPITULO 6. 

1 Nangyari nga * * 5 nang dumaraan 
siya sa mga trigohan nang isang 
sabbath, ay kumitil ng mga uhay 
ang mga alagad niya, at kinakain 
pagkaligis sa kanilang mga ka¬ 
may. 

2 Datapuwa’t sinabi ng ilan sa mga 
Fariseo, * Bakit ginagawa ninyo ang 
di matuwid gawin sa araw ng sab¬ 
bath? 

3 At pagsagot sa kanila ni Jesus 
ay sinabi, Hindi baga nabasa ninyo 
ang ginawa ni David, nang siya’y 
magutom, siya, at ang mga kasama- 
han niya; 

4 Kung paanong siya’y pumasok sa 
bahay ng Dios, at kumain ng mga 
tinapay na handog, at binigyan pati 
ang kaniyang mga kasamahan; na 
hindi naaayon sa kautusan na ka- 
nin ninoman kundi xig mga saser- 
dote lamang? 

5 At .sinabi niya sa kanila, Ang 
Anak ng tao ay panginoon ng sab¬ 
bath. 

6 At ^nangyari nang ibang sab¬ 
bath, na siya’y pumasok sa sinagoga 
at nagturo: at doo’y may isang la¬ 
lake, at ^tuyo ang kaniyang kanang 
kamay. 

7 At ^inaabangan siya ng mga 
eskriba at ng mga Fariseo, kung si¬ 
ya’y magpapagaling sa sabbath; 
upang makasumpong sila ng paraan 
na siya’y maisakdal. 

8 Datapuwa’t Snalalaman niya ang 
kanilang mga kaisipan; at sinabi niya 
sa lalake na tuyo ang kamay, Mag- 
tindig ka at tumayo ka sa gitna. 
At siya’y nagtindig at tumayo. 

9 At sinabi sa kanila ni Jesus, Iti- 
natanong ko sa inyo, Matuwid ba¬ 
gang gumawa ng magaling, 6 gu- 
mawa ng masama kung sabbath? 
magligtas ng isang buhay 6 pu- 
muksa? 


9 Mat. 12:1-8. Mar. 2:23-28. 

1 Juan 5:10. 2 Mat. 12:9-14. Mar. 3:1-6* 

S Juan 5:3. 4 Lu. 14:1. 5 Mat. 9:4. 





LUCAS 6 


10 At G minamasdan niya silang la- 
hat sa palibotlibot, at sinabi sa ka- 
niya, Iunat mo ang iyong kamay. 
At ginawa niyang gay on; at guma- 
ling ang kaniyang kamay. 

11 Datapuwa’t sila’y nangapuno ng 
galit; at ?nangagsangusapan, kung 
ano ang kanilang magagawang la - 
ban kay Jesus. 

12 At nangvari nang mga araw na 
ito, #na siya y napasa bundok upang 
manalangin; at sa boong magdamag 
ay nanatili siya sa pananalangin sa 
Dios. 

13 At nang araw na, ay ^tinawag 
niya ang kaniyang mga alagad; ^at 
siya’y humirang ng labingdalawa sa 
kanila, na tinawag naman niyang 
mga apostol: 

14 Si Simon, na tinawag naman ni- 
yang Pedro, at si Andres na kani¬ 
yang kapatid, at si Santiago at si 
Juan, at si Felipe at si Bartolome. 

15 At si Mateo at si Tomas, at si 
Santiago anak ni Alfeo, at si Simon, 
na tinatawag na -Masikap, 

16 At «3si Judas na anak ni Santia¬ 
go, at si Judas Iscariote na naging 
Jilo; 

17 At bumaba siya na kasama nila, 
at tumigii *sa isang patag na dako, 
at ang lubhang marami sa mga ala¬ 
gad niya, at ang lubhang malaking 
bilang ng mga tao mul’a sa boong 
Judea at sa Jerusalem, at sa pang- 
pangin ng dagat ng ^Tiro at Sidon, 
na nangagsidalo upang magsipaki- 
nig sa kaniya, at upang pagalingin 
sa kanilang mga sakit; 

18 Ang mga pinahihirapan ng mga 
espfritung karumaldumal ay pina- 
gagaling. 

19 At pinagpipilitan ng boong ka- 
ramihan na siya’y mahipo; sapag¬ 
ka’t ?lumalabas sa kaniya ang ma- 
kapangyarihang bisa, at nagpapa- 
galing sa lahat. 

20 At itiningin niya ang kaniyang 
mga mat a sa kaniyang mga alagad, 
at sinabi, ^Mapapalad kayong mga 

6 Mar. 3:5. 7 Mat. 12:14. Mar. 3:6. 

8 Mat. 14:23. Lu. 9:18, 28; 11:1. 

9 Mat. 10:1. 1 Mat. 10:2-4. Mar. 3:16-19. 

Gawa 1:13. 2 Mat. 10:4. 3 Juan 14 :>.2. 

A Mat. 5:1. 5 Mat. 4:25. Mar. 3:7, 8. 

C Mat. 15:21. 7 Mar. 5:30. Lu. 8:46. 

8 Mat, 5:3-12. 


dukha: sapagka’t inyo ang kaharian 
ng Dios. 

21 Mapapalad kayong nangagugu- 
tom ngayon: sapagka’t kayo’y bubu- 
sugin. Mapapalad kayong nagsisi- 
tangis ngayon: sapagka’t kayo’y 
magsisitawa. 

22 Mapapalad kayo kung kayo’y 
kapootan ng mga tao, at kung ^ka- 
yo’y ihiwalay nila, at kayo’y alimu- 
rahin, at itakuwil ang inyong panga- 
lan na tila masasama, dahil sa Anak 
ng tao. 

23 Mangagalak kayo sa araw na 
yaon, at magsilukso kayo sa kagala - 
Jean; sapagka’t narito, ang ganti sa 
inyo’y malaki sa langit; sapagka’t sa 
gayon ding paraan ang ginawa ng 
kanilang mga magulang sa mga pro- 
peta. 

24 Datapuwa’t sa aba ninyong 
*mayayaman! sapagka’t -tinanggap 
na ninyo ang inyong kaaliwan. 

25 Sa aba ninyo 3 mga busog nga¬ 
yon! sapagka’t kayo’y mangagugu- 
tom. Sa aba ninyong nagsisitawa 
ngayon! sapagka’t kayo’y magsisi- 
taghoy at magsisitangis. 

26 Sa aba ninyo , ^pagka ang lahat 
ng mga tao ay mangagsalita ng ma* 
galing tungkol sa inyo! sapagka’t sa 
gayon ding paraan ang ginawa ng 
kanilang mga magulang sa mga bu- 
laang propeta v 

27 Datapuwa’t sinasabi ko sa in¬ 
yong ^ nangakikinig, $Ibigin ninyo 
ang inyong mga kaaway, gawan 
ninyo ng mabuti ang nangajiopoot sa 
inyo, 

28 Fagpalain ninyo ang sa inyo’y 
sumusumpa at ipanalangin ninyo ang 

a inyo’y lumalait. 

29 ^Sa sumampal saiyo sa isang 
pisngi, iharap mo . naman ang ka- 
bila; 7 at ang sa iyo’y magalis ng 
iyong balabal, huwag mong itanggi 
pati ng iyong tunika. 

30 Bigyan mo ang bawa’t sa iyo’y 
humihingi; at sa kumuha ng pagaa- 
xi mo, ay huwag mong hinging muli. 

31 At skung ano ang ibig ninyong 

9 Juan 16:2. 

1 Lu. 12:21. Sant. 5:1. 2 Mat. G:2. Lu. 16:25 

5 Is. 65:13. A Juan 15:19; 17:14. 

1 Juan 4:5. 5 tal. 35. Mat. 5:44. 

6 Mat. 5:39-42. 7 1 Cor. 6:7. 8 Mat. 7:12. 

103 





LUCAS 6 


sa inyo’y gawin ng mga tao, gayon 
din ang gawin ninyo sa kanila, 

32 At kung kayo’y magsiibig sa 
mga nagsisiibig sa inyo, anong pa¬ 
sasalamat ang inyong kakamtin? sa¬ 
pagka’t ang mga makasalanan man 
Bay nagsisiibig sa nagsisiibig sa fca- 
fiila. 

33 At kung magsigawa kayo ng 
mabuti sa nagsisigawa sa inyo ng 

f iabuti, anong pasasalamat ang in- 
ong kakamtin? sapagka’t ganito 
rin ang ginagawa ng mga makasa¬ 
lanan. 

34 At kung kayo’y mangagpahiram 
/doon sa mga inaasahan ninyong may 
tatanggapin, anong pasasalamat ang 
inyong kakamtin? ang mga makasa¬ 
lanan man ay nangagpapahiram sa 
mga makasalanan, upang muling 
magsitanggap ng gayon din. 

35 Datapuwa’t ibigin ninyo ang in¬ 
yong mga kaaway at gawan ninyo 
sila ng mabuti, at mangagpahiram 
kayo, na kailan man ay huwag ma- 
wawalan ng pagasa; at malaki ang 
sa inyo’y magiging ganti, at -kayo’y 
magiging mga anak ng ^Kataasta- 
asan: sapagka’t siya’y magandang- 
loob sa mga walang turing at sa 
masasama. 

36 Magmaawain kayo, gaya naman 
ng inyong Ama na maawain. 

37 At huwag kayong mangagsiha- 
tol, * * 4 at hindi kayo 4iahatulan: at 
huwag kayong mangagparusa, at 
hindi kayo parurusahan: mangag- 
palaya kayo, at kayo’y palalayainj 
38 Mangagbigay kayo, at kayo’y bi- 
bigyan; takal na mabuti, pikpik, 
liglig, at umaapaw, ay ibibigay nila 
sa inyong Skandungan. Sapagka’t sa 
panukat na inyong isukat ay doon 
kayo muling susukatin. 

39 At sinabi naman niya sa ka- 
nila ang isang talinghaga: eMang- 
yayari bagang uraakay ang bulag sa 
bulag? di baga sila mangabubulid 
kapuwa sa hukay? 

40 7Hindi higit ang alagad sa ka- 
niyang guro: datapuwa’t ang bawa’t 
isa, *pagka naging sakdal, ay nagi- 
gin g katulad ng kaniyang gu<ro. 

9 Mat. 5:46, 47. 1 Mat. 6:42. 
e Mat. 5 :45. 5 Lu. 1 :32. U Mat. 7 :l-5. 

6 Awit 79:12* C Mat. 15:14. 7 Mat. 10:24. 

104 


41 At bakit mo tinitingnan ang 
puwing na nasa mata ng iyong ka- 
patid, datapuwa’t hindi mo pinupu-‘ 
na ang tahilan na nasa iyong sari- 
ling mata? 

42 6 paanong masasabi mo sa iyong 
kapatid, Kapatid, pabayaan mong 
alisin ko ang puwing na nasa iyong 
mata, kundi mo nakikita ang tahilan 
na nasa iyong sariling mata? Ikaw 
na mapagpaimbabaw, alisin mo mu- 
na ang tahilan na nasa iyong sari¬ 
ling mata, kung magkagayo’y maki- 
kita mong malinaw ang pagaalis ng 
puwing na nasa mata ng iyong ka¬ 
patid. 

43 Sapagka’t walang mabuting pu- 
nong kahoy 5 na nagbubunga ng ma- 
sama; at wala rin naman masamang 
punong kahoy na nagbubunga ng 
mabuti. 

44 Sapagka’t $bawa’t punong ka- 
boy ay nakikilala sa kaniyang sari¬ 
ling bunga. Sapagka’t ang mga tao 
ay di nangakapuputi ng mga igos sa 
mga dawag, at di nangakapuputi ng 
ubas sa mga tinikan. 

45 Ang mabuting tao ay kumukuha 
ng kagalingan *sa mabubuting ka- 
yamanan ng kaniyang puso; at ang 
masamang tao’y kumukuha ng ka- 
samaan sa masamang kayamanan: 
-sapagka’t sa kasaganaan ng puso 
ay nagsasalita ang kaniyang bibig. 

46 At bakit tinatawag ninyo ako, 
Panginoon, 2 Panginoon, at di ninyo 
ginagawa ang mga bagay na aldng 
sinasabi? 

47 Ang bawa’t lumalapit sa akin, 
4at pinakikinggan ang aking mga 
salita, at ginagawa, ituturo ko sa 
inyo kung sino ang katulad: 

48 Siya’y tulad sa isang taong nag- 
tatayo ng babay, na humukay at 
pinalcalalim, at inilagay ang patiba- 
yan sa bato: at nang dumating ang 
isang baba, ay hinampas ng agos 
ang babay na yaon, at hindi nakilos; 
sapagka’t natitirik na mabuti. 

49 Datapuwa’t ang dumirinig, at 
hindi ginagawa, ay tulad sa isang 
tao na nagtayo ng babay sa lupa, 
$na walang patibayan; laban sa 

8 Mat. 7:16, 18. 0 Mat. 12:33. 

1 Mat. 12:35. 2 Mat. 12:34. 3 Mat. 7 : 21 . 

4 Mat. 7:24-27. & Mat. 7:26. 





LUCAS 1 


yaon ay hinampas ng agos, at pag- 
daka’y nagiba; at malaki ang na- 
ging kasiraan ng bahay na yaon. 

KAPITULO 7. 

1 Nang matapos na niya ang lahat 
ng kaniyang mga pananalita sa mga 
pakinig ng bay an, ay c pumasok siya 
sa Capernaum. 

, 2 At ang alipin ng isang senturion, 
na niinamahal nito, ay may sakit at 
malapit nang mamatay. . 

3 At nang marinig niya ang tung- 
kol kay Jesus, ay pinaparoon niya 
sa kaniya ang matatanda sa mga 
Judio, na ipamanhik sa kaniya, na 
pumaroon at iligtas ang kaniyang 
alipin. 

4 At nang magsidating sila kay Je¬ 
sus, ay ipinamanhik nilang mapilit 
sa kaniya, na sinasabi, Karapatda- 
pat siya na gawin mo sa kaniya ito; 

. 5 Sapagka’t iniibig niya ang ating 
bansa, at ipinagtayo niya tayo ng 
ating sinagoga. 

6 At si Jesus ay sumama sa kanila. 
At nang siya’y di na lubhang ma- 
layo sa bahay, ay nagsugo sa ka¬ 
niya ang senturion ng mga kaibi- 
gan, na nagsisipagsabi sa kaniya, 
Panginoon, huwag ka nang maliga- 
lig, sapagka’t di ako karapatdapat 
na ikaw ay pumasok sa silong ng 
aking bubungan: 

7 Dahil dito’y hindi ko inakalang 
ako’y karapatdapat man lamang pu- 
mariyan sa iyo: datapuwa’t sabihin 
mo ang salita, at gagaling ang 
aking alipin. 

8 Sapagka’t ako rin naman ay 
taong nasa ilalim ng kapamahalaan, 
may nasasakupan akong mga ka- 
vval: at sinasabi ko rito, Yumaon ka, 
at siya’y yumayaon; at sa isa, Ha- 
lika, at siya’y lumalapit; at sa aking 
alipin, Gawin mo ito, at kaniyang 
ginagawa. 

9_ At nang marinig ni Jesus ang 
mga bagay 11 a ito, ay nagtaka siya 
sa kaniya, at lumingon at sinabi sa 
karamihang nagsisisunod sa kaniya, 
Sinasabi ko sa inyo, Hindi ako na- 
kasumpong ng Jganitong kalaking 
pananampalataya, hindi, kahit sa Is¬ 
rael man. 


10 At pagbalik sa bahay ng mga 
sinugo, ay kanilang naratnang ma¬ 
iling na ang alipin. 

11 At nangyari pagkatapos ng ka- 
unting panahon, na siya'y naparoon 
sa bayan na tinatawag na Nain; at 
kasama niya ang kaniyang mga ala- 
gad, at ang lubhang maraming tao. 

12 At nang siya nga’y malapit na 
sa pintuan ng bayan, narito, inila- 
labas ang isang patay, bugtong na 
anak na lalake ng kaniyang ina, at 
siya’y bao: at kasama niya ang ma- 
<raming tao na taga bayan.. 

13 At pagkakita sa kaniya ng Pa¬ 
nginoon, siya’y kinahabagan niya, at 
sinabi sa kaniya, Huwag kang tu- 
mangis. 

, 14 At siya’y lumapit at hinipo ang 
kabaong: at ang nangagdadala ay 
tumigil. At sinabi niya, Binata, si¬ 
nasabi ko sa iyo, 5 Magbangon ka. 

15 At naupo ang patay, at nagpa- 
sijnulang magsalita. At siya’y ibi- 
nigay niya sa kaniyang ina. 

16 At sinidlan ng stakot ang lahat: 
at niluluwalhati nila ang Dios, na 
sinasabi, Lumitaw sa gitna natin 
ang isang dakilang ipropeta: at, di- 
nalaw -ng Dios ang kaniyang ba¬ 
yan. 

17 At kumalat ang balitang ito 
tungkol sa kaniya sa boong Judea, 
at sa boong palibotlibot ng lupain. 

18 At ^ibinalita kay Juan ng kani¬ 
yang mga alagad ang lahat ng mga 
bagay na ito. 

19 At sa pagpapalapit ni Juan sa 
kaniya ng dalawa sa kaniyang mga 
alagad, ay sinugo sila sa Panginoon, 
na nagpapasabi, Ikaw baga yaong 
paririto, 6 hihintayin namin ang 
iba? 

20 At pagdating sa kaniya ng mga 
tao, ay kanilang sinabi, Pinaparito 
kami sa iyo ni Juan Bautista, na 
ipinasasabi, Ikaw baga yaong pari¬ 
rito, 6 hihintayin namin ang iba? 

‘21 Nang oras na yaon ay nagpaga- 
ling siya ng maraming may sakit at 
mga pagkasalot at masasamang es- 
piritu; at. kaniyang pinagkaloobang 
mangakakita ang maraming bulag. 

5 Mar. 5:41. 

9 Lu. 1:65. Gawa 2:43. 1 tn!. 59. Juan 6:14 

2 Lu. 1:68. 3 Mat. 11 :2-19. 

105 


€ Mat. 8:5 7 tal. 50. Mat. 9:2. 






LUCAS 7 


22 At sumagot siya at sa kanila’y 
sinabi, Magsiparoon kayo, at sabi- 
hin ninyo kay Juan ang mga bagay 
na inyong nangakita at nangarinig; 
ang mga bulag ay nangakakakita, 
ang mga pilay ay nagsisilakad, ang 
mga ketongin ay nangalilinis, at ang 
mga bingi ay nangakaririnig, ang 
mga patay ay ibinabangon, sa mga 
dukha ay ipinangangaral ang mabu- 
buting balita. 

23 At mapalad ang sinomang hindi 
makasumpong ng anomang katitisu- 
ran sa akin. 

24 At nang mangakaalis na ang 
mga sugo ni Juan, ay nagpasimula 
siyang magsalita tungkol kay Juan 
sa mga karamihan, Ano ang linabas 
ninyo upang mamasdan sa Hang? 
isang tambong inuuga ng hangin? 

25 Datapuwa’t ano ang linabas 
ninyo upang makita? isang taong 
nararamtan ng mga damit na mase- 
selang? Narito, ang nagsisipanamit 
ng maririlag, at nangabubuhay sa 
pagmamaselang ay nasa mga pala- 
sio ng mga hari. 

26 Datapuwa’t ano ang linabas 
ninyo upang makita? isa bagang 
propeta? Oo, sinasabi ko sa inyo, at 
higit pa sa isang propeta. 

27 Ito yaong tungkol sa kaniya’y 
nasusulat, 

4 Narito, sinusugo ko ang aking 
sugo sa unahan ng iyong 
mukha, 

Na maghahanda ng iyong daan 
sa unahan mo. 

28 Sinasabi ko sa inyo, Sa mga ipi- 
nanganak ng mga baba© ay walang 
dakila kay sa kay Juan: gayon ma’y 
ang lalong maliit sa kaharian ng 
Dios ay lalong dakila kay sa kaniya. 

29 At pagkarinig ng boong bayan, 
at ng mga maniningil ng buwis ay 
5 pinatotohanan ang Dios, <>na nag- 
sipagbautismo ng 7bautismo ni Juan. 

30 Datapuwa’t pinawalang halaga 
ng mga Fariseo at s ng mga taga- 
pagtanggol ng kautusan sa kanilang 
sarili »ang payo ng Dios, at hindi 
napabautismo sa kaniya. 

31 Sa ano ko itutulad ang mga tao 

4 Mat 3:1. 

5 tal. 35. G Mat. 21:32. Lu. 3:12. 

7 Gnwa 18:25; 19:3. S Mat. 22:35, 

V Gawa 20:27. 

106 


ng lahing ito, at ano ang kanilang 

katulad? 

32 Tulad sila sa mga batang na- 
ngakaupo sa pamilihan, at nagsisiga- 
wan sa isa r t isa; na sinasabi, Tinu- 
tugtugan namin kayo ng plauta, at 
hindi kayo nagsisayaw; nanambitan 
kami at hindi kayo nagsitangis. 

33 Sapagka’t naparito si Juan Bau¬ 
tista na hindi kumakain ng tinapay 
at hindi umiinom ng alak at inyong 
sinasabi, Siya^ may isang demonio. 

34 Naparito ang Anak ng tao na 
kumakain at umiinom; at inyong si¬ 
nasabi, Narito ang isang matakaw 
na tao, at isang magiinum ng alak, 
isang kaibigan ng mga maniningil 
ng buwis at ng mga makasala- 
nan! 

35 At ang karunungan ay pinatoto- 
hanan ng lahat ng kaniyang mga 
anak. 

36 At ipinamanhik sa kaniya ^ng 
isa sa mga Fariseo na kumaing 
kasalo niya. At siya’y pumasok sa 
bahay ng Fariseo at naupo sa du- 
lang. 

37 At narito, ang isang babaing 
makasalanan na nasa bayan; at 
nang maalarnan niyang siya’y nasa 
dulang ng pagkain sa bahay ng Fa¬ 
riseo ay ^nagdala siya ng isang si- 
sidlang alabastro na puno ng un- 
guento, 

38 At nakatayo sa likuran sa ka¬ 
niyang mga paanan na tumatangis, 
ay pinasimulan niyang dinilig ng 
mga luha ang kaniyang mga paa, at 
ang mga ito’y kinukuskos ng buhok 
ng kaniyang ulo, at hinahagkan ang 
kaniyang mga paa, at pinapahiran ng 
unguento. 

39 Nang makita nga ito ng Fariseo 
na sa kaniya r y naganyaya, ay nag- 
salita sa kaniyang sarili, na sinasabi, 
Ang taong ito, kung siya’y sj S an_g 
propeta ay nakikilala niya kung si- 
no at kung ano ang babaing ito na 
sa kaniya’y humihipo, na siya’y ma¬ 
kasalanan. 

40 At pagsagot ni Jesus ay sinabi 
sa kaniya, Simon, ako’y may isang 
bagay na sasabihin sa iyo. At sz- 
nabi niya, Guro, sabihin mo. 


1 Mat. 26:6-13. Mar. 14:3-9. 2 Mat. 26:7. 
, 3 tal. 16. 






LUCAS 8 


41 Isang may pautang ay may da- 
la wang may utang sa kaniya: at ang 
isa’y may utang na Iimang daang 
^denario, at ang isa’y limangpu. 

42 Nang sila’y walang maibayad, 
ay kapuwa pinatawad niya. Alin 
nga sa kanila ang lalong iibig sa 
kaniya? 

43 Sumagot si Simon at sinabi, 
Inaakala ko na yaong pinatawad 
niya ng lalong malaki. At sinabi 
niya sa kaniya, Matuwid ang pag- 
kahatol mo. 

44 At paglingon sa babae, ay si¬ 
nabi niya kay Simon, Nakikita mo 
baga ang babaing ito? Pumasok ako 
sa iyong bahay, ^hindi mo ako binig- 
yan ng tubig na ukol sa aking mga 
paa: datapuwa’t dinilig niya ang 
aking mga paa ng kaniyang mga lu- 
ha, at kinuskos ng kaniyang buhok. 

45 4 5 6 Hindi mo ako binigyan ng ha- 
lik: datapuwa’t siya, buhat nang 
ako’y pumasok ay Hindi humihinto 
ng paghalik sa aking mga paa. 

46 7Hindi mo pinahiran ng langis 
ang aking ulo: datapuwa’t pinahi¬ 
ran niya ng unguento ang aking 
mga paa. 

47 Kaya nga sinasabi ko sa inyo, 
Ipinatatawad ang kaniyang ma ra¬ 
ining kasalanan; sapagka’t siya ay 
umibig ng malaki: datapuwa’t sa pi- 
natatawad ng kaunti, ay kakaunti 
ang pagibig. 

48 At sinabi niya sa babae, sipina- 
tatawad ang iyong mga kasalanan. 

49 At ang mga kasalo niyang na- 
ngakaupo sa dulang ng pagkain ay 
nagpasimulang nangagsabi sa kani- 
lang sarili, Sino ito, na nagpapata- 
wad Spatj ng mga kasalanan? 

50 At sinabi niya sa babae, Inilig- 
tas ka 'ng iyong pananampalataya; 
Syumaon kang payapa. 

KAPITULO 8. 

1 At nangyari pagkatapos ng kaun- 
ting panahon, na siya’y naglalakad 
sa mga_bayan at mga nayon, na ipi- 
nangangaral at dinadala ang mabu- 

4 Mat. IS :28. 

5 Gen. 18:4. C, 2 Sam. 15:5. Rom. 1G :1G. 

7 Awit 23:5. 8 Mat. 9:2. 9 Mar. 2:7. 

i tal. 9. Mat. 9:2. 2 Lu. 8:48. 


buting balita ng kaharian ng Dios,' 
at kasama niya ang labingdalawa, 

2 At ang <3ilang babae na pinaga- 
ling sa masasamang espiritii at sa 
mga sakit, si Maria, na tinatawag 
na Magdalena, na sa kaniya’y pi- 
tong demonio ang nagsilabas, 

3 At *si Juana na asawa ni Chuza, 
katiwala ni Herodes, at si Susana, 
at iba pang marami na ipinagliling- 
kod sa kanila ang kanilang tinatang- 
kilik. 

4 At ^nang magkatipon ang mala- 
king karamihang tao, at ang mga 
mula sa bawa’t bayan na nagsadya 
sa kaniya, ay nagsalita siya sa pa- 
mamagitan ng isang talinghaga: 

5 Ang manghahasik ay yumaon 
upang maghasik ng kaniyang binhi: 
at sa kaniyang paghahasik ang ilan 
ay nangahulog sa tabi ng daan; at 
napagyapakan, at ito’y kinain ng 
mga ibon sa langit. 

6 At ang iba’y nahulog sa batu- 
han; at pagsibol, ay natuyo, sapag¬ 
ka’t walang halumigmig. 

7 At ang iba’y nahulog sa mga da- 
wagan; at tumubong kasama ang 
mga dawag, at yao’y ininis. 

8 At ang iba’y nahulog sa mabu- 
ting lupa, at tumubo at nagbunga 
ng tigiisang daan. Pagkasabi niya 
ng mga bagay na ito, siya ay sumi- 
gaw, Ang may mga pakinig na ipa- 
kikinig, ay makinig. 

9 At tinanong siya ng kaniyang 
mga alagad, kung ano kaya ang ta- 
linghagang ito. 

10 At sinabi niya, Sa inyo’y ipi- 
nagkaloob ang mangakaaJam ng 
mga hiwaga ng kaharian ng Dios: 
datapuwa’t sa mga iba’y sa mga ta¬ 
linghaga; 6 upang kung magsitingin 
ay huwag _ silang mangakakita, at 
mangakarinig ay huwag silang ma- 
ngakaunawa. 

11 /Ito ang talinghaga: Ang binhi 
ay ang salita ng Dios. 

12 At ang mga sa tabi ng daan, 
ay ang nangakinig; kung magkaga- 
yo’y dumarating ang diablo, at ina- 
alis ang salita sa kanilang puso, 

•7 Mat. 27:55. 56. Mar. 15:41. 4 Lu. 24:10 

5 Mat. 13:2-11. 14. Mar. 4:1-12. C is, C ;9, 

7 Mat. 13:18-23. Mar. 4:13-20. 

107 






LUCAS 8 


lupang huwag ellang magsisampala- 
taya at mangaligtas. 

13 At ang mga sa batuhan, ay 
yaong mga pagkarinig, ay tinatang- 
gap na may galak ang salita; at 
ang mga ito’y walang ugat, na sila 
sa sangdaling panaho'y nagsisisam- 
palataya, at sa panahon ng tukso 
ay nagsisihiwalay. 

14 At ang nahulog sa dawagan, ay 
ito ang nangakinig, at samantalang 
sila’y nagsisiyaon sa kanilang lakad 
ay iniinis sila ng mga pagsusumakit 
at mga kayamanan at mga kalaya- 
wan sa buhay na ito , at hindi na- 
ngagbubunga ng kasakdalan. 

15 At ang sa mabuting lupa ay ang 
mga pusong timtiman at mabuti, na 
•iniingatan ang salita pagkarinig, at 
nangagbubungang $may pagtitiis. 

16 At walang taong Spagkapaningas 
niya ng ilawan ay tmatakpan ng 
isang banga, 6 inilalagay kaya ito 
sa ilalim ng isang higaan; kundi 
inilalagay ito sa talagang lalagyan, 
upang makita ng nagsisipasok ang 
ilaw. 

17 Sapagka’t walang bagay na na- 
tatago, *na di mahahayag; 6 walang 
lihim, na di makikilala at mapapasa 
iiwanag. 

18 Ingatan ninyo kung paano ang 
inyong paldkinig: ^sapagka't sino 
mang mayroon ay bibigyan; at ang 
sinomang wala, pati ng inaakala ni- 
yang nasa kaniya ay aalisin. 

19 ^At nagsiparoon sa kaniya ang 
kaniyang ina at mga kapatid, at si- 
la'y hindi mangakalapit sa kaniya 
dahil sa karamihan ng tao. 

I 20 At may nagsabi sa kaniya, Na- 
ligakatayo sa labas ang iyong ina 
at iyong mga kapatid, na ibig nilang 
makita ka. 

21 Datapuwa 7 t siya'y sumagot, at 
sinabi sa kanila, Ang aking ina at 
ang aking mga kapatid ay *itong 
xiangakikinig ng salita ng Dios, at 
ginagawa. 

22 ^Nangyari nga sa mga araw 

8 Mat. 24 :13. I-Ieb. 10 :36. Sant. 5 :7. 

9 Mat. 5:15. Mar. 4:21. Lu. 11 :33. 

1 Mat. 10:2G. Mar. 4:22. Lu. 12:2. 

2 Mat. 13:12. Mar. 4:24, 25. 

3 Mat. 12:46-50. Mar. 3:31. 35. 4 Lu. 11:28. 
5 Mat. 8:18, 23-34. Mar. 4:36. 

108 


na yaon, na siya'y lumulan sa Isang 
daong, siya at ang kaniyang mgr* 
alagad; at sinabi niya sa ka¬ 
nila, Magsitawid tayo sa kabilang 
ibayo ng Gdagatdagatan: at sila'y 
nagsitulak. 

23 Datapuwa't samantalang sila’y 
nangaglalayag, siya'y nakatulog: at 
bumugso ang isang unos ng hangin 
sa dagatdagatan; at sila'y nangati- 
tigib ng tubig, at nangasa kapanga- 
niban. 

24 At sila'y nangagsilapit sa ka¬ 
niya at siya'y ginising, na nangag- 
sasabi, Guro, guro, tayo'y manga- 
mamatay. At siya’y gumising, at 
sinaway ang hangin at ang galit ng 
tubig: at nangagsitigil, at humusay 
ang panahon. 

25 At sinabi niya sa kanila, Saan 
naroon ang inyong pananampalata- 
va? At palibhasa'y nangatakot si¬ 
la'y nagsisipanggilalas, na sinasabi 
ng isa sa iba, Sino nga ito, na 
siya’y naguutos maging sa hangin 
at sa« tubig, at siya’y tinatalima 
nila? 

26 At sila'y nagsidating ?sa lupain 
ng mga Gadareno, na nasa tapat ng 
Galilea. 

27 At pagkalunsad niya sa lupa, 
siya'y sinalubong ng sisang lalaking 
galing sa bayan, na may mga de- 
monio; at malaong panahon na hin¬ 
di siya nagdaramit, at hindi tumata- 
han sa bahay, kundi sa mga iibi- 
ngan. 

28 At nang makita niya si Jesus, 
siya’y sumigaw, at nagpatirapa isa 
narap niya, at sinabi ng malakas na 
tinig~ Ano ang pakialam ko sa iyo, 
Jesus, ikaw na Anak ng Dios na 
Kataastasan? Ipinamamanhik ko sa 
iyo, na huwag mo akong pahirapan. 

29 Sapagka't ipinagutos niya sa 
karumaldumal na espiritu na luma- 
bas sa tao. Sapagka’t madalas si- 
yang inaalihan: at siya'y binabanta-' 
yan at gapos ng mga tanikala at 
mga damal; at pagka pinapatid ang 
gapos ay siya'y itinataboy ng demo- 
nio sa mga ilang. 

30 At tinanong* siya ni Jesus, Ano 

6 Lu. 5:1, 2.. 7 tal. 37. Mar. 5:1. 

8 Mat. 8:28. 






LUCAS 8 


ang pangalan mo? At sinabi niya, 
Pulutong; sapagka’t inaraming de¬ 
monio ang nagsipasok sa kaniya. 

31 At ipinamamanhik nila sa ka¬ 
niya na huwag silang paparoonin sa 
•‘'kalalimlaliman. 

32 Doon nga’y may isang kawan 
ng maraming baboy na nagsisipa- 
nginain sa bundok: at ipinamanhik 
nila sa kaniya na pabayaang sila’y 
magsipasok sa mga yaon. At sila’y 
pinahintulutan niya. 

33 At nagsilabas ang mga demonio 
sa tao, at nagsipasok sa mga baboy: 
at ang kawan ay napadaluhong sa 
bangin hanggong sa dagatdagatan, 
at* nangalunocL 

34 At nang rnakita ng nagsisipag- 
alaga ng mga yaon ang nangyari, 
ay nagsitakas, at isinaysay sa bayan 
at sa bukid. 

35 At sila’y nagsilabas upang ma- 
kita ang nangyari; at nagsilapit sila 
kay Jesus, at kanilang naratnan *sa 
paanan ni Jesus ang taong nilaba- 
san ng mga demonio, na nakaupo, 
*may pananamit, at matino ang ka- 
niyang bait: at sila’y nangatakot. 

36 At sa kanila’y isinaysay ng na- 
ngakakita kung paanong pinagaling 
ang inaalihan ng mga demonio. 

37 At ipinamanhik sa kaniya ng 
lahat ng mga tao sa palibotlibot ng 
lupain ng mga Gadareno na siya’y 
nmalis sa kanila, sapagka’t sila’y 
xiapipigilan ng malaking takot: at 
siya’y lumulan sa daong, at nagba- 
lik. 

38 Datapuwa’t namanhik sa kaniya 
$ang taong nilabasan ng mga demo¬ 
nio, na siya’y ipagsama niya: data- 
puwa’t siya’y pinaalis niya, na sina- 
sabi, 

39 Umuwi ka sa iyong bahay, at 
ipahayag mo kung gaano kadakilang 
mga bagay ang ginawa ng Dios sa 
iyo. At siya’y yumaon ng kaniyang 
iakad, na ibinabalita sa boong ba¬ 
yan, kung gaanong kadakilang mga 
bagay ang sa kaniya’y ginawa ni 
Jesus. 

40 At sa ^pagbalik ni Jesus, ay si- 

9 Apoc. 9:1. 1 Lu. 10:39. 

H tal. 27. 3 Mar. 6:18-20. 

4 Mat. 9:1. Mar. 5:21. 


nalubong siyang may galak’ ng ka- 
ramihan; sapagka’t hinihintay siya 
nilang lahat.- 

41 At narito, lumapit ang isang la- 
laking ^nagngangalang Jairo, at si¬ 
ya’y isang pinuno sa sinagoga: at 
siya’y nagpatirapa sa paanan ni Je¬ 
sus, at ipinamamanhik sa kaniya, na 
pumasok sa kaniyang bahay; 

42 Sapagka’t siya’y may sisang 
bugtong na anak na babae, na may 
labingdalawang taong gulang, at si¬ 
ya’y naghihingalo. Datapuwa’t sa- 
mantalang siya’y lumalakad ay si- 
nisiksik siya ng karamihan, 

43 At isang babae na may labing¬ 
dalawang taon nang inaagasan, na 
ginugol sa mga manggagamot ang 
lahat niyang pagkabuhay, at sino- 
ma’y walang makapagpagaling sa 
kaniya, 

44 Ay lumapit sa kaniyang likuran, 
at hinipo ang laylayan ng kaniyang 
damit at pagdaka’y naampat ang ka¬ 
niyang agas. 

45 At sinabi ni Jesus, Sino ang hu- 
mipo sa akin? At nang tumatanggi 
ang lahat, ay sinabi ni Pedro,. at 
ng mga kasamahan niya, Guro, ini- 
impit ka at sinisiksik ka, ng kara- 
mihan. 

46 Datapuwa’t sinabi ni Jesus, May 
humipo sa akin, sapagka’t ne^ramda- 
man ko na may umalis na bisa sa 
akin. 

47 At nang rnakita ng babae na si¬ 
ya’y hindi nalingid, ay lumapit siya 
na nangangatal, at nagpatirapa sa 
harapan niya na isinasaysay sa ha- 
rapan ng boong bayan ang dahil 
kung bakit siya’y hinipo. niya, at 
kung paanong gumaling siya kapag- 
daka. 

48 At sinabi niya sa kaniya, Xnak, 
pinagaling ?ka ng iyong pananam- 
palataya; Syumaon kang payapa. ^ 

49 Samantalang nagsasalita pa si- 

ya ay dumating ang isa na mula sa 
bahay ng pinuno sa sinagoga, na 
nagsasabi, Patay na ang anak mong 
babae; huwag mong bagabagin ang 
Guro. __ 

5 Mat. 9:18-26. Mar. 5:22-43. G Lu. 7:12. 

7 Mar. 10:52. S Lu. 7 :60. 

109 







LUCAS 


50 Datapuwa’t nang marinig ito ni 
Jesus ay sumagot sa kaniya, Huwag 
kang matakot: manampalataya ka 
lamang, at siya’y gagaling. 

51 At nang dumating siya sa ba- 
bay, ay hindi niya ipinahintulot na 
pumasok na kasama niya ang sino- 
mang tao, maliban na kay Pedro, at 
kay Juan, at kay Santiago, at ang 
ama ng dalaga at ang ina nito.. 

62 At tumatangis ang lahat, at pi- 
nanananibitanan ang dalaga: data¬ 
puwa’t sinabi niya, Huwag kayong 
rnagsitangis; sapagka’t siya’y hindi 
patay, kundi natutulog. 

53 At tinawanan nila siya na nili- 
libak, na napagaalamang siya’y pa¬ 
tay na. 

54 Datapuwa’t tinangnan niya sa 
kamay, at tinawag, na sinasabi, Da¬ 
laga, magbangon ka. 

55 At nagbalik ang kaniyang espi- 
ritu, at siya’s nagbangon pagdaka: 
at kaniyang ipinagutos na siya*y big- 
yan ng pagkain. 

66 At nangagtaka ang kaniyang mga 
magulang: datapuwa’t lpinagbilin niya 
^sa kanila na huwag sabinin kanino 
man ang kaniyang ginawa. 
KAPITULO 9. 

1 At itinipon niya ang labingdala- 
wa, at binigyan sila ng kapangya- 
rihan at kapamahalaan sa lahat 
ng mga demonio, at upang magpa- 
galing ng mga sakit. 

2 At sila’y sinugo niya upang ipa- 
ngaral ?ang kaharian ng Dios, at 
magpagaling ng mga may sakit. 

3 At sinabi niya sa kanila, $Huwag 
kayong mangagdala ng anoman sa 
inyong paglalakad, kahit tungkod, 
kahit supot ng ulam, kahit tinapay, 
kahit salapi; at kahit magkaroon ng 
dalawang tunika. 

4 At sa anomang bahay na inyong 
pasukin, doon kayo mangatira, at 
buhat doo’y magsialis kayo. 

5 At ang lahat na di rnagsitanggap 
sa inyo sa bayang yaon, ay ipagpag 
ninyo ang alabok sa inyong mga paa, 
na pinaka patotoo laban sa kanila. 

6 At sila’y nagsialis, at nagsipa- 
roon sa lahat ng mga nayon, na ipi- 


nangangaral ang evangelio, at nag- 
papagaling saa’t saan man. 

7 Nabalitaan nga ni *Herodes na 
tetrarka ang $lahat na ginawa; at 
siya’y totoong natitilihan, sapagka’fc 
sinasabi ng ilan, na si Juan ay mu¬ 
ling ibinangon sa mga patay; 

8 At ng ilan, na si Elias ay lumi- 
taw; at ng mga iba, na isa sa mga 
datihang propeta ay muling ibina¬ 
ngon. 

9 At sinabi ni Herodes, Pinugutan 
ko. ng ulo si Juan: datapuwa’t sino 
nga ito, na tungkol sa kaniya’y na- 
babalitaan ko ang gayong bagay? 
At pinagsisikapan niyang siya’y 
makita. 

10 <>At nang magsibalik ang mga 
apostol, ay isinaysay nila sa kaniya 
kung anong mga bagay ang kani- 
lang ginawa. 7 At sila’y isinama ni- 
ya, at lumigpit na bukod sa isang 
bayan na tinatawag na Betsaida. 

11 Datapuwa’t nang maalaman ng 
mga karamihan ay nagsisunod sa 
kaniya: at sila’y tinanggap niyang 
may galak at sinasalita sa kanila 
ang tungkol sa kaharian ng Dios, at 
pinagagaling niya ang nangagkaka- 
ilangang gamutin. 

12 At nagpasimulang kumiling ang 
araw; at nagsilapit ang labingda- 
lawa, at nangagsabi sa kaniya. Pa-, 
alisin mo ang karamihan, upang si¬ 
la’y magsiparoon sa mga nayon at 
sa mga lupaing nasa palibotlibot, 
at mangakapanuluyan, at mangaka- 
kuha ng pagkain: sapagka’t tayo’y 
nangarito sa isang ilang na dako. 

13 Datapuwa’t sinabi niya sa ka¬ 
nila, Bigyan ninyo sila ng makakain.) 
At sinabi nila, Wala tayo kundi li- 
mang tinapay at dalawang isda; ma- 
libang kami’y magsiyaon at ibili ng 
pagkain ang lahat ng mga taong 
ito. 

14 Sapagka’t sila’y may limang !i- 
bong lalake. At sinabi niya sa ka¬ 
niyang mga alagad, Paupuin ninyo 
sila ng pulupulutong, na may tigli- 
limangpu bawa’t isa. 

15 At gayon ang ginawa nila, at 
pinaupo silang lahat. 


9 Mat. 8:4. l Mat. 10:1. 

2 Mat. 10:5, 7, 8. Mar. G :7. Lu. 10:1, 9. 
2 Mat. 10:0-14. Mar. G:S W 11, Lu, 10:4*11. 
110 


4 Lu. 3:1. 5 Mat. 14:1, 3. Mar. 6:14. 16* 
G Mar. 6:30. 7 Mat. 14:13-12. 

Mar. 6:22*41. Juaa 6;M3. 






LUCAS 9 


16 At kinuha niya ang limang ti- 
napay at ang dalawang isda, at pag- 
tingala sa langit, ay kaniyang pi- 
nagpala, at pinagputolputol; at ibi- 
nigay sa mga alagad upang ihain 
sa harap ng karamihan. 

17 At sila’y nagsikain, at nanga- 
busog ang lahat: at ang lumabis sa 
kanila na mga pinagputolputol ay pi- 
nulot na labingdalawang bakol. 

18 At nangyari, narig siya’y nana- 
nalangin ng bukod, na ang mga ala¬ 
gad ay kasama niya: at tinanong 
niya sila, na sinasabi, $Ano ang si- 
nasabi ng karamihan kung sino ako? 

19 At pagsagot nila’y nangagsabi, 
Si Juan Bautista; datapuwa’t sma- 
sabi ng mga iba, Si Elias; at sina¬ 
sabi ng mga iba na isa sa mga dati- 
hang propeta ay muling nagbangon. 

20 At sinabi niya sa kanila, Data- 
puwa’t, cino ang sabi ninyo kung 
sino ako? At pagsagot ni Pedro, 
ay nagsabi, Ang Cristo ng Dios. 

21 ^Datapuwa’t ipinagbilin niya, at 
ipinagutos sa kanila na huwag sabi- 
hin ito sa kanino mang tao; 

22 *Na sinasabi, -Kinakailangang 
magbata ng maraming mga bagay 
ang Anak ng tao, at itakuwil ng ma- 
tatanda at ng mga pangulong saser- 
dote at ng mga eskriba, at patayin, 
at muling ibangon sa ikatlong araw. 

23 At sinabi niya sa lahat, ^Kung 
ang sinomang tao ay ibig sumunod 
sa akin, ay tumanggi sa kaniyang 
sarili, at pasanin ^sa araw-araw 
ang kaniyang krus, at sumunod sa 
akin. 

24 Sapagka’t ang sinomang magi- 
big iligtas ang kaniyang buhay, ay 
mawawalan nito; datapuwa’t sino¬ 
mang mawalan ng kaniyang buhay 
dahil sa akin, ay maililigtas nito 
yaon. 

25 Sapagka’t ^ano ang pakikinaba- 
r.gin ng tao, kung makamtan niya 
ang boong sanglibutan, at mawawa- 
la 6 mapapahamak ang kaniyang sa¬ 
rili? 

26 Sapagka’t g ang sinomang mag- 


8 Mat. 16:13-16. Mar. 8:27-29. 9 Mar. 8:30. 
/ Mat. 16:21-28. Mar. 8:31-9:1. 

2 Mat. 17:22. 23. 3 Mat. 10:38. 

4 1 Cor 15:31. 5 Mat. 16:26. Mar. 8:36. 

6 Mar. 8:38. 


makahiya sa akin at sa aking mga 
salita, ay ikahihiya siya ng Anak ng 
tao, pagparito niyang nasa kaniyang 
sariling kaluwalhatian, at sa kalu- 
walhatian ng Ama, at ng mga banal 
na anghel. 

27 Datapuwa’t katotohanang sina¬ 
sabi ko sa inyo, May ilan sa nanga- 
katayo rito, na hindi matitikman sa 
anomang paraan ang kamatayan, 
hanggang sa mangakita nila ang ka- 
harian ng Dios. 

28 At ^nangyari, nang makaraan 
ang may mga walong araw pagka- 
tapos ng mga pananalitang ito, na 
isinama niya si Pedro at si Juan at 
si Santiago, at umahon sa bundok 
fc'upang manalangin. 

29 At samantalang siya’y nanana- 
langin, ay nagbago ang anyo ng ka¬ 
niyang mukha, at ang kaniyang da- 
mit ay pumuti, at nakasisilaw. 

30 At narito, dalawang Ialake ay 
nakikipagusap sa kaniya, na ang 
mga ito’y si Moises at si Elias; 

31 Na napakitang may kaluwalha¬ 
tian, at nangaguusapan ng tungkol 
sa kaniyang ^pagkamatay na mala- 
pit niyang ganapin sa Jerusalem. 

32 Si Pedro nga at ang kaniyang 
mga kasamahan ay nangagaantok: 
datapuwa’t nang sila’y mangagising 
na totoo ay nakita nila ang kani¬ 
yang kaluwalhatian, at ang dala¬ 
wang lalaking nangakatayong kasa¬ 
ma niya. 

33 At nangyari, samantalang sila’y 
nagsisihiwalay sa kaniya, ay sinabi 
ni.Pedro kay Jesus, Guro, mabuti sa 
atin ang tayo’y dumito: at magsi- 
gawa tayo ng tatlong dampa; isa 
ang sa iyo, at isa ang kay Moises, at 
isa ang kay Elias: -*na hindi nala- 
laman ang kaniyang sinasabi. 

34 At samantalang sinasabi niya 
ang mga bagay na ito, ay dumating 
ang isang alapaap, at sila’y nalili- 
man: at sila’y nangatakot nang si¬ 
la’y mangapasok sa alapaap. 

35 At may tinig na nanggaling sa 
alapaap, na nagsasabi, Ito ang aking 
Anak, ang aking hirang: siya ang 
inyong pakinggan. 

7 Mat. 17:1-8. Mar. 9:2-8. 

3 Lu. 3:21; 6:12. 9 2 Ped. 1:16. 

i Mar. 9:6. 


Ill 





LUCAS 9 


36 At nang dumating ang tinig, si 
Jesus ay nasumpungang nagiisa. 
2 At sila’y di nagsisiimik, at nang 
mga araw na yao’y hindi nila sina- 
bi kanino rnang tao ang alin man sa 
mga bagay na kanilang nakita. 

37 At pangyari nang kinabukasan, 
^nang pagbaba nila mula sa * * 4 5 bun- 
dok, ay sinalubong siya ng lubhang 
maraming tao. 

38 At narito, isang lalake sa kara- 
mihan, ay sumigaw na ' nagsasabi, 
Guro, ipinarnamanhik ko sa iyo na 
iyong tingnan ang aking anak na 
lalake; sapagka’t siya’y aking $bug- 
tong na anak; 

39 At narito, inaalihan siya ng 
isang espiritu, at siya’y biglang nag- 
sisigaw; at siya’y ^nililiglig, na pi- 
nabubula ang bibig, at bahagya 
nang siya’y hiwalayan, na siya’y to- 
toong pinasasakitan. 

40 At ipinamanhik ko sa iyong 
mga alagad na palabasin siya; at 
hindi nila magawa. 

41 At sumagot si Jesus at nagsabi, 
Oh lahing walang pananampalataya 
at taksil, hanggang kailan makiki- 
sama ako sa inyo at magtitiis sa 
jnyo? dalhin mo rito ang anak mo. 

42 At samantalang siya’y lumala- 
pit, ay ibinuwal siya ng demonio, at 
pinapangatal na mainam. Data- 
puwa’t pinagwikaan ni Jesus ang 
karumaldumal na espiritu, at pina- 
galing ang bata, at isinauli siya sa 
kaniyang ama, 

43 At nangagtaka silang lahat sa 
karangalan ng Dios. 

Datapuwa’t samantalang ang lahat 
ay_ Tnagsisipanggilalas sa lahat ng 
mga bagay na kaniyang ginagawa, 
ay sinabi niya sa kaniyang mga 
alagad, 

44 Manuot sa inyong mga tainga 
ang mga salitang ito: sapagka’t ang 
Anak ng tao ay ibibigay sa mga ka- 
may ng mga tao. 

45 ^Datapuwa’t hindi nila napag- 
nunawa ang sabing ito, at sa kani - 

S Mat. 17:9. Mar. 9:9. 

Q Mat. 17:14-18. Mar. 9:14-27. 4 tal. 28. 

S Lu. 7:12. 6 Mar. 1:26. 

7 Mat. 17:22, 23. Mar. 9:30-32. 
a Mar. C ;G2. Lu. 2:50; 18:34. Juan 12:16. 
112 


la’y nalilingid, upang ito’y huwag 
mapagunawa; at nangatatakot si¬ 
lang magsipagtanong sa kaniya ng 
tungkol sa sabing ito. 

46 At ^nagkaroon ng isang pagma- 
matuwiran sa gitna nila kung sino 
kaya sa kanila ang pinakadakila. 

47 Datapuwa’t pagkannawa ni Jestis 
sa pangangatuwiran ng kanilang puso, 
ay kumuha siya ng Isang maliit na 
bata, at inilagay sa kaniyang siping, 

48 At sinabi sa kanila, *Ang sino- 
mang tunianggap sa maliit na ba- 
tang ito sa pangalan ko, ay ako ang 
tinatanggap: at ang sinomang tu- 
manggap sa akin, ay tinatanggap 
ang nagsugo sa akin: *sapagka’t 
ang pinaka maliit sa inyong lahat, 
ay siyang dakila. 

49 At sumagot si Juan at Ssinabi, 
Guro, may nakita kaming nagpapa- 
layas ng mga demonio sa pangalan 
mo; at aming pinagbawalan siya, 
sapagka’t siya’y hindi sumasama sa 
atin. 

50 Datapuwa’t sinabi sa kanila ni 
Jesus, Huwag ninyong pagbawalan 
siya: sapagka’t ang hindi laban sa 
inyo, ay sumasa inyo. 

51 At jiangyari, nang nalalapit na 
ang mga kaarawan *na siya’y ta- 
tanggapin sa itaas, ay pinapanatili 
niyang harap ang kaniyang mukha 
upang pumaroon sa Jerusalem, 

52 At nagsugo rig mga sugo sa una- 
han ng kaniyang mukha: at nagsi- 
yaon sila, at $nagsipasok sa isang 
nayon ng mga Samaritano upang 
aiya’y ipaghanda. 

53 At ^hindi nila siya tinanggap, 
sapagka’t ang mukha niya’y anyong 
patungo sa Jerusalem. 

54 At nang makita ito ng mga ala¬ 
gad niyang 7 si Santiago at si Juan, 
ay nangagsabi, Panginoon, ibig mo 
bagang magpababa tayo ng apoy 
mula sa langit, at sila’y pugnawin? 

55 Datapuwa’t, lumingon siya, at si¬ 
la’y pinagwikaan. 

66 At sila’y nagsiparoon sa ibang 
nayon. 


9 Mat 18:1-5. Mar. 9:34-37. J.Mat. 10:40. 

2 Mat. 23:11. Lu. 22:26. S Mar. 9:38-40. 

4 Mar. 16:19. Gawa 1:2. 11, 22. I Tim. 3:16 

5 Mat 10:5. 6 Juan 4:4, 9, 27. 

7 Mar. 3:17. 





LUCAS 10 


57 At paglakad nila sa daan ay 
5 may nagsabi sa kaniya, Susunod 
ako sa iyo saan ka man pumaroon. 

58 At sinabi sa kaniya ni Jesus, 
May mga lungga ang mga sorra, at 
ang mga ibon sa langit ay may mga 
pugad; datapuwa’t ang Anak ng 
tao ay walang kahiligan ang kani- 
yang ulo. 

50 At sinabi niya sa iba, Sumunod 
ka sa akin. Datapuwa’t siya’y nag- 
sabi, Panginoon, tulutan mo muna 
akong makauwi at mailibing ko ang 
aking ama. 

60 Datapuwa’t sinabi niya sa ka¬ 
niya, Pabayaan mong ilibing ng mga 
patay ang kanilang sariling mga pa- 
tay; datapuwa’t yumaon ka at iba- 
lita mo ang kaharian ng Dios. 

61 At ang iba nama’y nagsabi, Su¬ 
sunod ako iyo, Panginoon; da¬ 
tapuwa’t pabayaan mo akong mag- 

aalam muna sa mga kasangbahay 

o. 

62 Datapuwa’t sinabi sa kaniya ni 
Jesus, Walang taong pagkahawak sa 
araro, at lumilingon sa likod, ay ka- 
rapatdapat sa kaharian ng Dios. 

KAPITULO 10. 

' 1 Pagkatapos nga ng mga bagay 
na ito, ang Panginoon ay naghalal 
ng ipitongpu -pa, at sila’y ^simi- 
gong daladalawa, sa unahan rg ka- 
niyang mukha, sa bawa’t bayan at 
dako na kaniyang paroroonan. 

2 At sinabi niya sa kanila, Sa ka- 
totohana’y marami ^ang aanihin, da¬ 
tapuwa’t kakaunti ang mga mang- 
gagawa: kaya’t idalangin ninyo sa 
Panginoon ng aanihin, na magpa- 
dala siya ng mga manggagawa sa 
kaniyang aanihin. 

3 Magsiyaon kayo sa iyong lakad; 
flnarito, sinusugo ko kayong gaya ng 
mga kordero sa gitna ng mga 
lobo. 

4 ^Huwag kayong magsipagdala ng 
supot ng salapi, ng supot man ng 
pagkain, ng mga pangyapak man; 


8 Mat, 8:19-22. 

9 1 Har. 19:20. / Ex. 24:1. 9. lilg. 11:16- 

2 Lu. 9:1. 2, 6. 8 Mar. C :7. 

4 Mat. 9:37, 38. B Mat. 10:16. 

6 Mat 10:9-15. Mar. 6:8-11. Lu. 9:3-5. 


7at huwag kayong magsibati kanino 
mang tao sa daan. 

5 At sa alin mang baliay na in- 
yong pasukin, ay sabikin ninyo mu¬ 
na, ^Kapayapaan nawa sa bahay ito. 

6 At kung ^mayroon doong anak ng 
kapayapaan, ang inyong kapaya- 
paa’y mananatih sa kaniya; data¬ 
puwa’t kung wala, ay babalik ito sa 
inyong muii. 

7 At magsipanatili kayo sa bahay 
ding yaon, na kanin at inumin ninyo 
ang mga bagay na kanilang ibigay: 
sapagka’t ang manggagawa ay ma- 
rapat sa kaniyang kaupahan. Huwag 
kayong mangagpalipatlipat sa ba- 
hay-bahay. 

8 At sa alin mang bayan na iyong 
pasukin, at kayo’y kanilang tangga- 
pin, ay kanin ninyo ang mga bagay 
11 a ihain sa inyo: 

9 At pagalingin ninyo ang mga 
may-sakit na nangaroon, at sabihin 
ninyo sa kanila, *Lumapit na sa in¬ 
yo ang kaharian ng Dios. 

10 Datapuwa’t sa alin mang bayan 
na inyong pasukin, at hindi kayo 
tanggapin, magsilabas kayo sa ka¬ 
nilang mga lansangan at inyong sa¬ 
bihin, 

11 Pati ng alabok ng inyong bayan 
na kumakapit sa aming paa, ay ipi- 
napagpag namin laban * 2 sa inyo: 
gayon ma’y inyong talastasin ito, na 
lumapit na ang kaharian ng Dios. 

12 Sinasabi ko sa inyo, Sa araw na 
yaon ay higit na mapagpapauman- 
hinan ^ang Sodoma kay sa bayang 
yaon. 

13 Sa aba mo, ^Corazinl sa aba 
mo, BetsaidaS sapagka’t kung sa Ti¬ 
ro at sa Sidon sana ginawa ang mga 
gawang makapangyarihang ginawa 
sa inyo, ay maluwat na dising na- 
ngagsisi, na nangauupong may ka¬ 
yong magaspang at abo. 

14 Datapuwa’t sa paghuhukom, lii- 
git na mapagpapaumanhinan ang 
Tiro at Sid6n, kay sa inyo. 

15 At ikaw, Capernaum, magpapa- 
kataas ka hanggang sa langit? ikaw 
ay i^aba banggang sa Hades. 


7 2 Har. 4 :29. 8 1 Sam. 25:6. Lu. 24:36. 

9 Lu. 16:8. Ef. 5:6. 8. 1 Mat. 3:2. 

2 Gawa 13:51. 3 Mat. 10:15. Mar. 6:11. 

4 Mat. 11:21-23. 


113 





LUCAS 10 


16 Ang nakikinig sa inyo, ay ^ S a 
akin nakikinig; at ang nagtatakuwil 
sa inyo ay ako ang itinataku'wil; at 
ang nagtatakuwil sa akin ay itina- 
takuwil ang sa aki’y nagsugo. 

17 At nagsipagbalik G ang pitongpu 
na may kagalakan, na nangagsasa- 
bi, Panginoon, pati ang mga demo- 
nio ay nagsisisuko sa amin sa iyong 
pangalan. 

18 At sinabi niya sa kanila, 7Naki- 
ta ko si Satanas, na 5 nahuhulog na 
gaya ng lintik, mula sa langit. 

19 Narito, binigyan ko $kayo ng 
kapamahalaan na inyong yurakan 
ang mga ahas at ang mga alakdan, 
at sa ibabaw ng lahat ng kapang- 
yarihan ng kaaway: at sa anomang 
paraa’y hindi kayo maaano. * 

20 Gayon ma’y huwag ninyong ika- 
galak ito, na ang mga espiritu ay 
nagsisisuko sa inyo; kundi * inyong 
ikagalak na nangasusulat ang in¬ 
yong mga pangalan sa langit. 

21 Nang 2 0 ras ding yaon siya’y na- 
galak sa Espiritu santo, at sinabi, 
Ako’y nagpapasalamat sa iyo, Oh 
Ama, Panginoon ng langit at lupa, 
na iyong inilihim ang mga bagay na 
ito sa mga pantas at matatalino, at 
ipinahayag mo sa mga sanggol: ga¬ 
yon nga, Ama; sapagka’t gayon ang 
nakalulugod sa iyong paningin. 

22 Ang lahat ng mga bagay ay ibi- 
nigay sa akin ng aking Ama: at 
walang nakakakilala kung sino ang 
Anak, kundi ang Ama; at kung si¬ 
no ang Ama, kundi ang Anak, at 
yaong ibiging pagpahayagan ng 
Anak. 

23 At paglingon sa mga alagad, ay 
sinabi niya ng bukod, ^Mapapalad 
ang mga matang nangakakakita ng 
mga bagay na inyong nangakikita; 

24 Sapagka’t sinasabi ko sa inyo, 
na maraming propeta at mga hari 
ang nangaghahangad na mangaka- 
kita ng mga bagay na inyong nanga¬ 
kikita, at hindi nila nangakita "at 
mangarinig ang mga bagay na in- 


6 Mat. 10 :40. 

6 tal. 1 . 7 Juan 12:31. 8 Apoc. 12:7-9. 

0 Awit 91:13. G-awa 28:5. 

1 Ex. 32:32. Is. 4:3. Hob. 12:23. 

$ Mat. 11:25-27. 5 Mat. 13 
114 


yong nangaririnig, at hindi nila na- 
ngarinig. 

25 At narito, ang isang tagapag- 
tanggol ng kautusan ay nagtindig at 
siya’y tinutukso, na sinasabi, *Guro, 
anong aking gagawin upang mag- 
mana ng walang hanggang buhay? 

26 At sinabi niya sa kaniya, Ano 
ang nasusulat sa kautusan? ano ang 
nababasa mo? 

27 At pagsagot niya’y sinabi, ^Iibi- 
gin mo ang Panginoon mong Dios ng 
boong puso mo, at ng boong kalu- 
luwa mo, at ng boong lakas mo, at 
ng boong pagiisip mo; ^at ang iyong 
kapuwa na gaya ng iyong sarili. 

28 At sinabi niya sa kaniya, Ma- 
tuwid ang sagot mo: gawin mo ito, 
at mabubuhay ka. 

29 Datapuwa’t siya, na ibig 7mag- 
aring-ganap sa kaniyang sarili, ay 
nagsabi kay Jesus, At sino ang 
aking kapuwa tao? 

30 Sumagot si Jesus at sinabi, 
Isang tao’y bumababa sa Jerico na 
mula sa Jerusalem; at siya’y nahu- 
log sa kamay ng mga tulisan, na sa 
kaniya’y sumamsam at sa kaniya’y 
humampas, at nagsialis na siya’y 
iniwang halos patay na. 

31 At nagkataong bumababa sa 
daang yaon ang isang saserdote; at 
nang makita siya ay sdumaan sa ka- 
bilang tabi. 

32 At sa gayon ding paraan ang 
isang Levita naman, nang dumating 
siya sa dakong yaon, at makita siya, 
ay dumaan sa kabilang tabi. 

33 Datapuwa’t ang 9 isang Sama- 
ritano, sa kaniyang paglalakbay, ay 
dumating sa kinaroroonan niya: at 
nang siya’y makita niya, ay cagda- 
lang habag, 

34 At lumapit sa kaniya, at tina- 
lian ang kaniyang .mga sugat, na 
binuhusan ng langis at alak; at si¬ 
ya’y isinakay sa kaniyang sariling 
hayop, at dinala siya sa bahay-tulu- 
yan. at siya’y inalagaan. 

35 At nang kinabukasa’y dumukot 
siya ng Jdalawang denario, at ibini- 
gay sa katiwala" ng bahay-tuluyan , 


U Mat. 19:16; 22:35-39. Mar. 10:17. Lu. 18:18 
5 Dent. 6:5. 6 Lev. 19:18. 7 Lu. 16:15. 

8 Awit 38:11. 9 Mat. 10:5. 1 Mat. 20:2. 





.LUCAS 31 


at sinabi, Alagaan mo siya; at ang 
anomang magugol mong higit, ay 
aking pagbabayaran sa iyo pagba- 
balik ko. 

36 Sino sa tatlor.g ito, sa akala mo, 
ang nagpakilalang kapuvva tao sa 
nahulog sa kamay ng mga tulisan? 

37 At sinabi niya, Ang nagkaawang- 
gawa sa kaniya. At sinabi sa ka- 
niya ni Jesus, Hu mayo ka, at gay on 
din ang gawin mo. 

38 Sa pagyaon nga nila sa kani- 
lang lakad, ay pumasok siya sa 
isang nayon: at isang babaing nag- 
ngangalang *Mavtn, ay tinanggap 
Siva sa kaniyang bahay. 

39 At siya’y may isang kapatid na 
tinatawag na $Maria, na *naupo rin 
naman sa mga paanan ng Pangi- 
noon, at pinakikinggan ang kani¬ 
yang salita. 

40 Nguni’t si Marta ay naliligalig 
sa maraming paglilingkod; at siya’y 
lumapit sa kaniya, at sinabi, Pangi- 
noon, wala bagang anoman sa iyo, 
na pabayaan ako ng aking kapatid na 
babae na maglingkod na magisa? 
iutos mo nga sa kaniya na ako’y tu- 
lungan niya. 

41 Datapuwa’t sumagot ang Pangi- 
noon. at sinabi sa kaniya, Marta, 
Marta naliligalig ka at nababaga- 
bag tungkol sa maraming bagay: 

42 Datapuwa’t isang bagay ang ki- 
nakailangan: sapagka’t pinili ni 
Maria ang magaling na bahagi, na 
hindi aalisin sa kaniya. 

KAPITULO 11. 

1 At nangyari, nang siya’y ^nana- 
nalangin sa isang dako, nang siya’y 
matapos, ay sinabi sa kaniya ng isa 
sa kaniyang mga alagad, Panginoon, 
turuan mo learning manalangin, na 
gaya naman ni Juan na nagturo sa 
kaniyang mga alagad. 

2 At sinabi niya sa kanila, Pagka 
kayo’y nagsisipanalangin, inyong sa- 
bihin, ^Ama, Sambahin nawa ang 
pangalan mo. Dumating nawa ang 
kaharian mo. 

3 Ibigay mo sa amin araw-araw 
ang aming pangarawaraw na kaka- 
rin. 


* Juan 11:1, 5; 12:2, 3. S Juan 11:2, 3. 

4 Juan 11:20. 5 Lu. 6:12. 6 Mat. 6;9-13. 


4 At ipatawad mo sa amin ang 
aming mga kasalanan; sapagka’t 
aming pinatawad naman ang bawa’t 
may utang sa amin. At huwag mo 
learning ihatid sa tukso. 

# 5 At sinabi niya sa kanila, Sino sa 
inyo ang magkakaroon ng* isang ka¬ 
ibigan, at paroroon sa kaniya sa 
hating gabi, at sa kaniya’y sasabi- 
hin, Kaibigan, pahiramin mo ako ng 
tatlong tinapay; 

6 Sapagka’t dumarating sa akin na 
galing sa paglalakbay ang isa kong 
kaibigan, at wala akong maihain sa 
kaniya; 

7 At siya na mula sa loob ay sa- 
sagot at sasabihin, Iluwag mo akong 
bagabagin: nalalapat na ang pinto, at 
kasama ko sa liihigan ang aking 
mga anak; hindi ako makabangon 
at makapagbigay sa iyo? 

8 Sinasabi ko sa inyo, "Kahit siya’y 
hindi bumangon, at magbigay sa ka¬ 
niya, dahil sa siya’y kaibigan niya, 
gayon ma’y dahil sa kaniyang pag- 
bagabag ay siya’y magbabangon at 
ibibigay gaano man ang kinakaila- 
ngan niya. 

9 At sinasabi ko sa inyo, sMagsi- 
hingi kayo, at kayo’y bibigyan; mag- 
sihanap kayo, at kayo’y mangaka- 
kasumpong; magsitukto'k kayo, at 
kayo’y bubuksan. 

10 Sapagka’t ang bawa’t humihingi 
ay tumatanggap; at ang humaha- 
nap ay nakasusumpong; at ang tu- 
mutuktok ay binubuksan. 

11 At aling ama sa inyo, na kung 
humingi ang kaniyang anak ng 
isang tinapay, ay bibigyan niya 
siya ng isang bato? 6 ng isang isda 
kaya, at hindi isda ang ibibigay, 
kundi isang alias? 

12 (3 kung siya’y humingi ng itlog, 
kaniyang bibigyan kaya siya ng 
alakdan? 

13 Kung kayo nga, bagaman masa- 
samn, ay marurunong rnangagbigay 
ng mabubuting kaloob sa inyong 
mga anak, flgaano pa kaya ang 
inyong Ama sa kalangitan na mag- 
bibigay Jng Espiritu Santo sa nag- 
sisihingi sa kaniya? 

7 Lu. 18:1-6. 8 Mat. 7:7-11. 9 Lu. 18:7, 8. 

/ Mat. 7:11. 

115 





LUCAS 11 


14 At ^nagpalabas siya ng isang 
demoniong pipi. At nangyari, nang 
makalabas na ang demonio, ang pipi 
ay nangusap; at nangagtaka ang 
mga karamihan. 

15 Datapuwa’t sinabi ng ilan ea 
kanila, Sa pamamagitan ni Beelze¬ 
bub, na pangulo ng mga demonio ay 
nagpapalabas siya ng mga demonio. 

15 At ang mga iba sa pagtukso sa 
Jcaniya’y shinanapan siya ng isang 
tanda na mula sa langit. 

17 Datapuwa’t siya, na nakata- 
taho ng mga pagiisip nila, sa ka- 
nila’y sinabi, *Ang bawa’t kahariang 
nagkakabahabahagi laban sa kani- 
yang sarili ay magkakawatakwatak; 
at ang sangbahayan na nagkakabc - 
habahagi laban sa sangbahayan ay 
nagigiba. 

18 At kung si Satanas narnan ay 
nagkakabahabahagi laban sa kani¬ 
yang sarili, paanong mananatili ang 
kaniyang kanarian? sapagka’t sina- 
sabi ninyong sa pamamagitan ni 
Beelzebub nagpapalabas ako ng mga 
demonio, 

19 At kung nagpapalabas ako ng 
mga demonio sa pamamagitan ni 
Beelzebub, sa pamamagitan nino sila 

inalalabas ng inyong Smga anak? 
aya nga, sila ang inyong magiging 
mga hukom. 

20 Nguni’t kung sa pamamagitan 
ng daliri ng Dios ay nagpapalabas 
ako ng mga demonio, dumating nga 
sa inyo ang kaharian ng Dios. 

21 Pagka ang lalaking malakas na 
nasasandatahang lubos ay nagba- 
bantay sa kaniyang sariling looban, 
ang kaniyang mga pagaari ay wala 
sa panganib. 

22 Datapuwa’t kung siya’y datnan 
ng ibang lalong malakas kay sa ka- 
niya, at siya’y matalo, ay kukunin 
nito sa kaniya ang lahat ng kani¬ 
yang sandata na kaniyang inaasa- 
han, at ipamamahagi ang mga na- 
samsam sa kaniya. 

23 <?Ang hindi sumasa akin ay la¬ 
ban sa akin; at ang hindi nagiimpok 
na kasama ko ay nagsasambulat. 


S Mat. 9:33. 84 : 12:22, 24. 

S tal. 29. Mat. 12:38. 

4 Mq£, 12:25-29. Mar. 3:23-27. 
£ Gawa 19:13. 6 Mat. 12:30. 

116 


24 Pagka ?ang karumaldumal na 
espiritu ay lumabas sa isang tao, ay 
lumalakad sa mga dakong walang 
tubig, na humahanap ng kapahinga- 
han, at pagka hindi makasumpong, 
ay sinasabing, Babalik ako sa aking 
bahay ha nilabasan ko. 

25 At pagdating niya ay nasusum 
pungang walis na at nagagaya- 
kan. 

26 Kung magkagayo’y yumayaon si¬ 
ya, at nagsasama ng pito pang espi¬ 
ritu na lalong masasama pa kay sa 
kaniya; at sila’y nagsisipasok at 
nagsisitahan doon: at nagiging lalo 
pang masama ang hiding kalagayan 
ng taong yaon kay sa una. 

27 At nangyari, na nang sinasabi 
niya ang mga bagay na ito, ang 
isang babaing mula sa karamihan 
ay naglakas ng kaniyang tinig at 
sinabi sa kaniya, ^Mapalad ang ti- 
yang sa iyo’y nagdala, at ang mga 
dibdib na iyong sinusuhan. 

28 Datapuwa’t sinabi niya, Oo, 
bagkus na lalong ^mapapalad ang 
nangakikinig ng salita ng Dios, at 
ito’y ginaganap. 

29 At nang ang mga karamihan ay 
*nangagkakatipon sa kaniya, ay 
nagpasimula siyang magsabi, Ang 
lahing ito’y isang masamang lahi: 
siya’y humahanap ng isang tanda; 
at hindi siya bibigyan ng anomang 
tanda kundi ng tanda ni Jonas. 

30 Sapagka’t kung paanong si Jo¬ 
nas ay naging tanda sa mga Nini- 
vita, ay gayon din naman ang Anak 
ng tao sa lahing ito. 

SI -Magbabangon sa paghuhukom 
ang reina ng timugan na kasama ng 
mga tao ng lahing ito, at sila’y ha- 
hatulan: sapagka’t siya’y napari- 
tong galing sa mga wakas ng lupa, 
upang pakinggan ang karunungan 
ni Salomon; at narito, dito’y may 
isang lalong dakila kay sa kay Sa¬ 
lomon. 

32 Magsisitayo sa paghuhukom »ang 
mga tao sa Ninive na kasama ng la¬ 
hing ito, at ito’y hahatulan: <*sapag- 
ka’t sila’y nagsipagsisi sa panga- 

7 Mat. 12 :43-45. 8 Lu. 1:48. 9 Lu. S :21. 

1 Mat. 12:39-42. 2 1 Har. 10:1. Mat. 12:42. 
3 Mat. 12:41. h Jou. 3:5. 






LUCAS 11 


ngaral ni Jonas; at harito, dito’y 
may isang lalong dakila kay sa kay 
Jonas. 

33 Walang taong pagkapagpam- 
ngas niya ng ^isang ilawan, ay ila- 
lagay sa isang dakong tago, ni sa 
ilalim man ng takalan, kundi sa ta- 
lagang lalagyan ng ilaw, upang ang 
nagsisipasok ay makita ang ilaw. 

34 Ang ilawan ng katawan mo ay 
ang iyong tfmata: kung magaling ang 
iyong mata, ang boong katawan mo 
naman ay puspos ng* liwanag; data¬ 
puwa’t kung ito’y may sakit, ang ka¬ 
tawan mo nama’y puspos ng kadili- 
man. 

35 Masdan mo nga kung ang ilaw 
na nasa iyo ay baka kadiliman. 

36 Kaya nga, kung ang boong ka¬ 
tawan mo ay puspos ng liwanag, na 
walang anomang bahaging niadilim, 
ito’y lubos na mapupuspos ng liwa¬ 
nag, na gaya ng pagliliwanag sa 
iyo ng ilawang may liwanag na ma- 
ningning. 

37 Samantala ngang siya’y nagsa- 
salita, ay inanyayahan siya ng isang 
Farisco na kumaing kasalo niya: at 
siya’y pumasok, at naupo sa dulang. 

38 At nang makita ?ito ng Fariseo, 
ay nagtaka na siya’y hindi muna 
nagbugas bago mananghali. 

39 At sinabi sa kaniya s ng Fangi- 
noon, Gay on nga kayong mga Fari¬ 
seo na nililinis ninyo ang dakong la- 
bas ng saro at ng pinggan; data¬ 
puwa’t ang loob ninyo’y puno ng 
panglulupig at kasamaan. 

40 Kayong mga haling, di baga ang 
gumawa ng dakong labas ay siya 
ring gumawa ng dakong loob? 

41 Datapuwa’t ilimos ninyo ang 
mga bagay na nasa kalooban; at 
narito, ang ilahat ng mga bagay ay 
malilinis sa inyo, 

42 Datapuwa’t -sa aba ninyong 
mga Fariseo! sapagka’t nagbibigay 
kayo ng sikapu ng yerbabuena, at 
ng ruda, at ng bawa’t gugulayin, at 
pinababayaan ninyo ang katarungan 
at ang pagibig ng Dios: datapuwa’t 
dapat ngang gawin ninyo ang mga 

5 Mat. 5:15. Mar. 4:21, Lu. 8:16. 

6 Mat. C :22, 23. 7 Mar. 7:3, 4. 

8 Mat. 23. 9 Lu. 12:33. J Tit. 1:15. 

2 Mat. 23:23. 3 Lu. 18:12. 


ito, at liuwag pabayaan di ginagawa 
ang mga yaon. 

43 Sa aba ninyong mga Fariseo! 
^sapagka’t inyong iniibig ang mga 
pangulong upuan sa mga sinagoga, 
at ang mga pagpupugay sa mga pa- 
milihan. 

44 Sa aba ninyo! sapagka’t kayo’y 
tulacl sa mga libingang hindi naki- 
lcita, at di nalalaman ng mga taong 
nagsisilakad sa ibabaw nila. 

45 At pagsagot ng isa sa mga $ta- 
gapagtanggol ng kautusan, ay nag- 
sabi sa kaniya, Guro, sa pagsasabi 
mo nito, pati kami ay iyong pinu- 
pulaan. 

4G At sinabi niya, <?Sa aba rin na¬ 
man ninyong mga tagapagtanggol 
ng kautusan! sapagka’t inybng ipi- 
napapasan sa mga tao ang mga 
pasang mahihirap dalhin, at hindi 
man lamang ninyo hinihipo ng isa sa 
inyong mga daliri ang mga pasan. 

47 Sa aba ninyo! ?sapagka’t inyong 
itinatayo ang mga libingan ng mga 
propeta, at ang mga yao’y pinatay 
ng inyong mga magulang. 

48 Kayo nga’y mga saksi at nag- 
sisisangayon sa mga gawa ng in¬ 
yong mga magulang: sapagka’t pi¬ 
natay ng mga ito ang mga yaon, at 
itinatayo ninyo ang kanilang viga 
libingan . 

49 Kaya nga, sinasabi naman ng 
knrunungan ng Dios, s Magsusugo 
ako sa kanila ng mga propeta at 
mga apostol; at ilan sa kanila ay 
kanilang papatayin at paguusigin; 

50 Upang hingin sa lahing ito ang 
dugo ng lahat ng mga propeta, na 
ibinubo buhat nang itatag ang sang- 
libutan; 

51 Mula sa dugo ni Abel, hanggang 
sa dugo ni Zacarias, na pinatay sa 
pagitan ng dambana at °ng santua- 
rio: oo, sinasabi ko sa inyo, na ito’y 
hihingin sa lahing ito. 

52 Sa aba ninyong imga tagapag¬ 
tanggol ng kautusan! sapagka’t ina- 
lis ninyo ang susi ng karunungan: 
hindi kayo nagsipasok, at inyong si- 
nasansala ang nagsisipasok. 


4 Mat. 23:6. Mar. 12:39. 

5 Mat. 22 :35. 6 Mat. 23 :4. 7 Mat. 23 :29-3\' 

8 2 Cron. 24:19; 30:15. 16. Mat. 23:34-36. 

9 Mat. 23:35. 1 Mat. 23:13. 

117 





LUCAS 22 


63 At paglabas niya noon, ay na- 
ngagpasimnla ang mga eskriba at 
ang mga Fariseo na higpitang ma- 
inarn siya, at akitin siyang magsa- 
lita ng maraming mga bagay; 

54 Na siya’y inaabangan, -upang 
makahull sa kaniyang bibig ng ano- 
man. 

KAPITULO 12. 

1 Samantalang nangagkakatipon ang 
libolibong tao, na ano pa’t nagka- 
kayapakan sila-sila, ay nagpasimula 
siyang magsalita muna sa kaniyang 
mga alagad, ^Mangagingat kayo sa 
lebadura ng mga Fariseo, na ito’y 
^pagpapaimbabaw nga. 

2 Datapuwa’t walang bagay na na- 
tatakpan, $na hindi mahahayag: at 
natatago, na hindi malalaman. 

3 Kaya nga. ang anomang sinabi 
ninyo sa kadiliman ay maririnig sa 
kaliwanagan, at ang sinalita ninyo 
sa bulong sa mga silid, ay ipagsi- 
sigawan sa mga bubungan. 

4 At sinasabi ko sa inyo 6 mga kai- 
bigan ko, Huwag kayong mangata- 
kot sa mga pumapatay ng katawan, 
na pagkatapos niyan ay wala na si- 
lang magagawa. 

5 Datapuwa’t ipinagpapauna ko sa 
inyo kung sino ang inyong katata- 
kutan: Katakutan ninyo yaong pag¬ 
katapos na pumatay, ay may ka- 
pangyarihang magbulid sa impier- 
no; tunay, sinasabi ko sa inyo, giya 
ninyong katakutan. 

6 Hindi baga ipinagbibili ang ?li- 
mang may a sa daiawang beles? at 
isa man sa kanila ay hindi nalilimu- 
tan sa paningin ng Dios. 

7 Datapuwa’t maging ang mga bu- 
hok ng inyong u!o ay pawang bilang 
va lahat. Huwag kayong mangata- 
kot: kayo’y lalong mahalaga kay sa 
maraming maya. 

8 At sinasabi ko sa inyo, Ang ba- 
wa’t kumikilala sa akin sa harap 
ng mga tao, ay kikilalanin Hainan 
siya ng Anak ng tao sa harap ng 
*mga anghel ng Dios: 

9 Datapuwa’t ang magkaila sa 

5 Mat. 22:15. Mar. 12:13. 

3 Mat. 16:6, 12. Mar. 8:15. U Mat. 23:28. 

5 Mat. 10:25-33. Mar. 4:22. Lu. 8:17. 

6 Juan 15:13-15. 7 Mat. 10:29. 

3 Mat. 25:31. 

118 


akin sa harap ng mga t£o, ay ika- 
kaila sa harap ng mga anghel ng 
Dios. 

10 Ang bawa’t ^magsalita ng sali- 
tang laban sa Anak ng tao ay pata- 
tawarin: nguni’t ang magsalita ng 
kapusungan laban sa Espiritu Santo 
ay hindi patatawarin. 

11 At pagka kayo’y dadalhin *sa 
harap ng mga sinagoga, at sa mga 
pinuno, at sa mga may kapamaha- 
laan, ay huwag kayong mangabalisa 
kung paano 6 ano ang inyong isa- 
sagot, 6 kung ano ang inyong sasa- 
bihin: 

12 Sapagka’t ituturo sa inyo ng Es¬ 
piritu Santo sa oras ding yaon ang 
inyong dapat sabihin. 

13 At sinabi sa kaniya ng isa sa 
karamihan, Guro, iutos mo sa aking 
kapatid na bahaginan ako ng mana. 

14 Datapuwa’t sinabi niya sa ka¬ 
niya, Lalake, sino ang gumawa sa 
aking hukom 6 tagapamahagi sa 
inyo? 

15 At sinabi niya sa kanila, $Ma- 
ngagmasid kayo, at kayo’y mangag- 
ingat sa lahat ng kasakiman: sa- 
pagka’t ang buhay ng tao ay hindi 
sa kasaganaan ng mga bagay na ti- 
natangkilik niya. 

16 At nagsaysay siya sa kanila ng 
isang talinghaga, na sinasabi, Ang 
lupa ng isang taong mayaman ay 
namumunga ng sagana: 

17 At iniisip niya sa sarili na sina¬ 
sabi, Ano ang gagawin ko, sapagka’t 
wala akong mapaglalagyan ng aking 
mga indning bunga? 

18 At sinabi niya, Ito ang gaga¬ 
win ko: igigiba ko ang aking mga 
bangan, at gagawa ako ng lalong 
malalaki; at doon ko ilalagay ang 
lahat ng aking butil at aking mga 
pagaari. 

19 At sasabihin ko sa aking kalu- 
luwa, sKaluluwa, mar ami ka nang 
pagaaring nakakamalig para sa mara¬ 
ming taon; magpahingalay ka, ku- 
main ka, uminom ka, matuwa ka. 

20 Datapuwa’t sinabi sa kaniya ng 
Dios, Ikaw na haling, hihingin sa 

9 Mat. 12:31. 

1 Mat. 10:19. Lu. 21:14. 2 1 Tim. 6:6-11. 

3 Ec. 11:9. 1 Cor. 15:32. Sant. G:5. 






LUCAS 12 


iyo sa gabing *ito ang iyong kalu- 
luwa; at * * 3 * 5 ang mga bagay na inihan- 
da mo, ay mapapa sa kanino kaya? 

21 Gayon nga ang ^nagpapakaya- 
man sa ganang kaniyang sarili, at 
7hindi mayaman sa Dios. 

22 At sinabi niya sa kaniyang mga 
alagad, Kaya nga sinasabi ko sa 
inyo, s Huwag kayong mangabalisa 
sa inyong pamumuhay, kung ano 
ang inyong kakanin; kahit sa in¬ 
yong katawan, kung ano ang inyong 
daramtin. 

23 Sapagka’t ang buhay ay higit 
kay sa pagkain, at ang katawan kay 
sa damit. 

24 Wariin ninyo ang mga uwalc, na 
hindi sila nangaghahasik, ni nagsi- 
sigapas man; na walang bangan ni 
kamalig man; at sila’y pinakakain 
ng Dios: gaano ang kahigtan ng 
kahalagahan ninyo kay sa mga 
ibon! 

25 At sino sa inyo ang sa pagka- 
balisa ay malcapagdaragdag ng 
isang siko sa sukat ng kaniyang bu¬ 
hay? 

26 Kung hindi nga ninyo magawa 
kahit ang lalong maliit, bakit na- 
ngababalisa kayo tungkol sa mga 
ibang bagay? 

27 Wariin ninyo ang mga lino, 
kung paano silang nagsisilaki: hindi 
nangagpapagal, 6 nangagsusulid 
man; gayon ma'y sinasabi ko sa in¬ 
yo, Kahit si Salomon man, sa boong 
kaluwalhatian niya, ay hindi naka- 
paggayak na gaya ng isa sa mga ito. 

28 Nguni’t kung pinararamtan ng 
Dios ng ganito ang damo sa parang, 
na ngayon ay buhay , at sa kinabu- 
kasan ay-iginagatong sa kalan; ga¬ 
ano pa kaya kayo na di niya para- 
ramt an, O h kayong mga kakaunti 
ang panananipalataya? 

29 At huwag ninyong pagsikapan 
kung ano ang inyong kakanin, at 
kung ano ang inyong iinumin, 6 
huwag man kayo’y mapagalinla- 
ngang pagiisip. 

30 Sapagka’t ang lahat ng mga 
bagay na^ ito ay siyang pinaghaha- 

* Awit 52:7. Jer. 17:11. Sant. 4:14. 

5 Awit 39:0. G Mat. 6:19, 20. 

7 Lu. 6:24. 1 Tim. 6:18, 19. Sant. 2:5. 

8 Mat. 6:25-33. 


nap ng mga bansa sa sanglibutan: 
datapuwa’t talastas ng inyong Ama 
na inyong kinakailangan ang mga 
bagay na ito. 

31 Gayon ma’y hanapin ninyo ang 
kaniyang kaharian, at idaragdag sa 
inyo ang mga bagay na ito. 

32 Huwag kayong mangatakot, 
^munting kawan; sapagka’t nakalu- 
lugod na mainam sa inyong Ama 
ang sa inyo’y ibigay -*ang kaharian. 

33 Ipagbili ninyo ang inyong mga 
tinatangkilik, s a t kayo’y mangag- 
limos; magsigawa kayo sa ganang 
inyo ng mga supot na hindi nanga- 
luluma, isang -^kayamanan sa la- 
ngit na hindi nagkukulang, na do- 
o'y hindi lumalapit ang magnana- 
kaw, 6 naninlra man ang tanga. 

34 Sapagka’t kung saan naroroon 
ang inyong kayamanan, ay doroon 
liaman ang inyong puso. 

35 Bigkisan ninyo ang inyong mga 
baywang, *at paningasan ang inyong 
mga ilawan; 

36 At magsitulad kayo sa mga 
taong nangaghihintay sa kanilang 
panginoon kung siya’y bumalik na 
galing sa kasalan; upang kung siya’y 
dumating at tumuktok, pagdaka’y 
mabuksan nila siya. 

37 Mapapalad Syaong mga alipin 
na kung dumating ang panginoon ay 
maratnang c nangagpupuyat: kato- 
tohanang sinasabi ko sa inyo na 
?siya’y magbibigkis sa sarili, at si¬ 
la’y Spauupuin sa dulang, at lalapit 
at sila’y paglilingkuran niya. 

38 At kung siya’y dumating sa 
^ikalawang pagpupuyat, 6 sa ikatlo, 
at masumpungan sila sa gayon, ay 
mapapalad ang mga aliping yaon. 

39 Datapuwa’t talastasin ninyo ito 
*ha kung nalalaman lamang ng puno 
ng sangbahayan kung anong oras 
darating ang magnanakaw, siya'y 
magpupuyat, at hindi pababayaang 
sirain ang kaniyang bahay. 

40 Kayo rin naman ay mangagsi- 
handa: ?sapagka’t sa oras na hindi 

9 Is. 40:11. Zalc. 13:7. 

Juan 21:15. 17. 1 Mat. 25:34. 2 Lu. 11:41 

3 Mat. 6:20, 21. tal. 21. U Mat. 25:7, 8. 

5 Mat. 24 :46. G Mat. 24 :42. 7 Juan 13:4. 

S Lu. 22:27. 9 Ex. 14:24. 1 Mat 24 :43-51 

2 Mar. 13:33. Lu. 21:34. 36. 

119 





LUCAS 12 


ninyo iniisip, ang Anak n g tao ay 
daratmg. 

41 At sinabi ni Pedro, Panginoon, 
sinasabi mo baga ang talinghagang 
xfco sa amin, 6 sa lahat narnan? 

42 At sinabi ng Panginoon, Sino 
nga baga ang katiwalang tapat at 
matalino, na pagkakatiwalaan ng 
kaniyang panginoon ng kaniyang 
sangbahayan, upang sila’y bigyan 
ng kanilang bahagi na pagkain sa 
kapanaliunan? 

43 Mapalad ang aliping yaon, na 
kung dumating ang kaniyang pangi¬ 
noon ay maratnang gayon ang gina- 
gawa niya. 

^ 44 Katotohanang sinasabi ko sa 
inyo, na sa kaniya’y ipagkakatiwala 
ang lahat niyang pagaari. 

45 Datapuwa’t kung ^sabihin ng 
aliping yaon sa kaniyang puso, Ma- 
luluwatan ang pagdating ng aking 
panginoon; at magpasimulang bug- 
bugin ang mga aliping lalake at ang 
,mga aliping babae, at kumain at 
uminom, at maglasing; 

46 Ang panginoon ng aliping yaon 
ay darating sa araw na di niya hi- 
nihintay, at sa oras na hindi niya 
nalalaman, at siya’y babaakin, at 
isasama ang kaniyang ^bahagi sa 
mga di tapat. 

47 At yaong aliping nakaaalam ng 
kalooban ng kaniyang panginoon, at 
hindi naghanda, at hindi gumawa ng 
alinsunod sa kaniyang kalooban ay 
papaluin ng marami; 

48 Datapuwa’t ang hindi nakaa¬ 
alam, at gumawa ng mga bagay na 
karapatdapat sa mga palo, ay papa- 
: Juin ng kaunti. <?At sa sinomang bi¬ 
ll igyan ng marami ay marami ang 
hihingin sa kaniya: at sa sinomang 
pinagkatiwalaan ng marami ay lalo 
nang marami ang hihingin sa ka¬ 
niya. 

49 Ako’y naparito upang rnaglagay 
ng^ T’apoy a a lupa; at ano pa ang 
iibigin ko, kung magningas na? 

50 Datapuwa’t ako’y may isang 
^bautismo upang ibautismo sa akin; 

3 Lu. 18:1. 

\ Mat. 24:B1. 6 Mat. 24 :51. 

0 Mat 25:15, 29. 7 Mat 3:11. 

e Mat. 20:22. Mar. 10:38. 

120 


at $gaano ang aking *kagipitan 
lianggang sa ito’y maganap? 

51 Inaakala baga ninyo * 2 3 na ako’y 
naparito upang magbigay ng ka- 
payapaan sa lupa? Sinasabi ko sa 
inyo, Hindi, kundi bagkus pagkaka- 
banabahagi: 

52 Sapagka’t rnula ngayon ay mag- 
kakabahabahagi ang lima sa isang 
bahay,' tatlo laban sa dalawa, at da- 
lawa laban sa tatlo. 

53 Sila’y mangagkakabahabahagi, 
ang ama'y laban sa anak na lalake, 
at 5 ang anak na lalake ay laban sa 
ama; ang ina’y laban sa anak na 
babae, at ang anak na babae ay la¬ 
ban sa kaniyang ina; ang biyanang 
babae ay laban sa kaniyang manu- 
gang na babae, at ang manugang 
na babae ay laban sa kaniyang bi¬ 
yanang babae. 

54 At sinabi rin naman niya sa 

mga karamihan, <*p a gka nakikita 
ninyong bumangon sa kalunuran 
ang isang alapaap, ay agad ninyong 
sinasabi, Uulan; at gayon ang nang- 
yayari. ^ 

55 At kung humihihip ang hanging 
timugan, ay sinasabi ninyo, Iinit na 
maigi; at ito’y nangyayari. 

56 Kayong mga mapagpaimbabaw! 
marunong kayong mangagpaaninaw 
ng anyo ng lupa at ng langit; data¬ 
puwa’t bakit di ninyo nalalamang 
ipaaninaw ang panahong ito? 

57 At bakit naman hindi ninyo ha- 
tulan sa inyong sarili kung alin ang 
matuwid?f 

58 Sapagka’t ^samantalang puma- 
paroon ka sa hukom na kasama mo 
ang iyong kaalit, ay sikapin mo sa 
daan na makaligtas ka sa kaniya; 
baka sakaling kaladkarin ka niya 
sa hukom, at ibigay ka ng hukom 
sa punong kawal at ipasok ka ng 
punong kawal sa bilangguan. 

69 Sinasabi ko sa iyo, Hindi ka la- 
labas doon sa anomang paraan, 
hanggang sa mabayaran mo ang ka- 
tapustapusang <depta. 


9 Mar. 10:32. 

Juan 12:27. 1 Fil. 1:23. 2 Mat. 10:34, 35. 

3 Mi. 7:6. 4 Mat. 16:2, 3. 5 Mat. 5:25, 28 





LUCAS 13 


KAPITULO 13. 

1 Nang panahon ding ngang yaon ay 
nangaroon ang ilan,"na nagsipagsa- 
bi sa kaniya tungkol sa mga Ga¬ 
lileo, na ang dugo ng mga ito'y 
inihalo ni ?Pilato sa mga hain nila. 

2 At siya’y sumagot at sinabi sa 
kanila, sinaakala baga ninyo na ang 
mga Galileong ito ay higit ang pag- 
kamakasalanan kay sa lahat ng mga 
Galileo, dahil sa sila’y nangagbata 
ng mga bagay na ito? 

3 Sinasabi ko sa inyo, Hindi: da- 
tapuwa’t, malibang kayo’y mangag- 
sisi, ay mangamamatay kayong la- 
hat sa gayon ding paraan. 

4 6 yaong labingwalo, na nalag- 
pakan ng moog sa -Siloe, at nanga- 
matay, ay inaakala baga ninyo na 
sila’y lalong salarin kay sa lahat ng 
taong nangananahan sa Jerusalem? 

5 Sinasabi ko sa inyo, Hindi: da- 
tapuwa’t, malibang kayo’y mangag- 
sisi, ay mangamamatay kayong la¬ 
hat sa gayon ding paraan. 

6 At sinalita niya ang talingha- 
gang ito, Isang tao ay *may isang 
puno ng igos na natatanim sa ka- 
niyang ubasan; at siya’y naparoong 
humahanap ng bunga niyaon, at wa- 
lang nasumpungan. 

7 At sinabi niya sa nagaalaga ng 
ubasan, Narito, tatlong taon nang 
pumaparito akong humahanap ng 
bunga sa puno ng igos na ito, at \va- 
la akong masumpungan: -putulin 
rno; bakit pa makasisikip sa lupa? 

8 At pagsagot niya’y sinabi sa ka¬ 
niya, Panginoon, pabayaan mo mu- 
na sa taong ito, hanggang sa aking 
mahukayan sa palibot, at malagyan 
ng pataba: 

9 At kung pagkatapos ay magbu- 
nga, ay mabuti; datapuwa’t kung 
hindi, ay puputulin mo. 

10 At siya’y nagtuturo sa mga si- 
nagoga nang araw ng sabbath. 

11 At narito, ang isang babae na 
may Sespiritu ng sakit na may la* 
bingwalong taon na; at totoong ba- 
luktot at hindi makaunat sa ano- 
mang paraan. 


I Mar. 12:42. 7 Lu. 3 1. 8 Gawa 28.1. 

9 Neh. 3:15. i la. 5:2. Mat. 21:19. 
Mar. 11:13. 2 Mat. 3:10. 

3 taL 16. Gawa 16:16. 


12 At nang siya’y makita ni Jesus, 
ay kaniyang tinawag siya, at sinabi 
niya sa kaniya, Babae, kalag ka na 
sa iyong sakit. 

13 At ipinatong niya ang kaniyang 
mga kamay sa kaniya: at pagdaka 
siya’y naunat, at -niluwalhati niya 
ang Dios. 

14 At *ang pinuno sa sinagoga, 
5 dala ng kagalitan, sapagka’t si Je¬ 
sus ay nagpagaling nang sabbath, ay 
sumagot at sinabi sa karamihan, 
tfMay anim na araw na ang mga 
tao’y dapat na magsigawa: kaya sa 
mga arait- na iyan ay magsiparito 
kayo, at kayo’y pagagalingin, at 
huwag sa araw ng sabbath. 

15 Datapuwa’t sinagot siya ng Pa¬ 
nginoon, ‘ at sinabi, ?Kayong mga 
mapagpaimbabaw, hindi baga kinaka- 
lagan ng bawa’t isa sa inyo sa sab¬ 
bath ang kaniyang bakang lalake 6 
ang kaniyang asno sa sabsaban, at 
ito’y inilalabas upang painumin? 

16" At Sang babaing itong anak ni 
Abraham, na tinalian ni ^Satanas, 
narito, sa loob ng* labingwalong taon, 
hindi baga dapat kalagan ng taling 
ito sa araw ng sabbath? 

17 At samantalang sinasabi niya 
ang mga bagay na ito, ay nangapa- 
hiya ang lahat ng kaniyang mga ka- 
alit: at nangagagalak ang boong ka¬ 
ramihan dahil sa lahat *ng maluwal- 
hating bagay na kaniyang ginawa. 

18 Sinabi nga niya, *Sa ano tulad 
ang kaharian ng Dios? at sa ano ko 
itutulad? 

19 Tulad sa isang butil ng mos* 
tasa na kinuha ng isang tao, at 
inihagis sa kaniyang sariling hala- 
manan; at ito’y sumibol, at naging 
isang punong kahoy; at humapon sa 
mga sanga nito ang mga ibon sa 
langit. 

20 At muling sinabi niya, S*a ano 
ko itutulad ang kaharian ng Dios? 

21 Tulad sa lebadura 5 na kinuha 
ng isang babae, at itinago sa tatlong 


4 Mar. 6:22. 

5 Juan 5 10. G Ex. 20:9. 7 Lu. 14:5. 

8 Lu. 19-9. 9 tai. 11. t Lu. 13:43. 

2 Mat. 13:31-33. Mar. 4:30-32. 

3 Mat 13:33. 


121 





LUCAS 14 


takal na harina, hanggang sa ito’y 
lialebadurahang lahat. 

22 At siya’y yumaon sa kaniyang 
lakad sa mga bayan at mga nayon, 
r.a nagtuturo, at naglalakbay na 
tungo sa Jerusalem. 

23 At may isang nagsabi sa kaniya, 
Panginoon, ^kakaunti baga ang ma- 
ngaliligtas? At sinabi niya sa ka- 
nila, 

24 Magpilit kayong ^magsipasok sa 
pintuang makipot: sapagka’t sina- 
sabi ko sa inyo na marami ang ma- 
ngagsisikap na pumasok, at hindi 
mangyayari. 

25 Kung makatindig na ang puno 
ng sangbahayan, at ^mailapat na 
ang pinto, at magpasimula kayong 
mangagsitayo sa labas, at mangag- 
situktok sa pintuan, na mangagsa- 
sabi, Panginoon, buksan mo kami; 
at siya’y sasagot at sasabihin sa 
inyo, 7Hindi ko kayo nangakikilala 
kung kayo’y taga saan; 

26 Kung magkagayo’y pasisimulan 
ninyong sabihin, ^Nagsikain kami 
at nagsiinom sa harap mo, at nag- 
turo ka sa aming mga lansangan; 

27^ At sasabihin niya, Sinasabi ko 
sa inyo na hindi ko kayo nangaki¬ 
kilala kung kayo’y taga saan; mag- 
silayo kayo sa akin, kayong lahat 
na manggagawa ng kalikuan. 

28 Diyan $na nga ang pagtangis, 
at ang pagngangalit ng mga ngipin, 
*fcung mangakita ninyo si Abraham, 
at si Isaac, at si Jacob, at ang lahat 
ng mga propeta sa kaharian ng 
Dios, at kayo’y palabasin.' 

29 At sila’y magsisipanggaling sa 
silanganan at sa kalunuran, at sa 
timugan at sa hilagaan, at magsisi- 
upo sa kaharian' ng Dios. 

30 At narito, ^may mga huling ma- 
giging una at may mga unang ma- 
giging huli. 

31 Nagsidating nang oras ding 
yaon ang ilang Fariseo, na nangag- 
sasabi sa kaniya, Lumabas ka, at 
humayo ka rito: sapagka’t ibig kang 
patayin ni Herodes. 


4 1 Cor. 1:18. 2 Cor. 2:15. 

C Mat. 7:13. G Mat. 25:10. t Mat. 7:23. 
8 Lu. 5:29; 7:36; 14:1. 9 Mat. 8:12. 

1 Mat. 8:11. 2 Mat. 19:30. 

8 Hob. 2:10; 6:9; 11:40. 

122 


32 At sinabi niya sa kanila, Mag- 
siparoon kayo, at inyong sabihin sa 
sorrang yaon, Narito, nagpapalabas 
ako ng mga demonio at nagpapaga- 
ling ngayon at bukas, at 3 ako’y ma- 
giging sakdal sa ikatlong araw. 

33 Gayon ma’y kailangang ako’y 
yumaon sa aking lakad ngayon at 
bukas at sa makalawa: sapagka’t 
hindi mangyayari na ang isang pro¬ 
peta ay mamatay sa labas ng Je¬ 
rusalem. 

34 Oh Jerusalem, Jerusalem, $na 
pumapatay sa mga propeta, at bu- 
mabato sa mga sinugo sa kaniya! 
Makailang inibig kong tip unin ang 
iyong mga anak, na gaya ng pagti- 
tipon ng inahing manok sa kaniyang 
sariling mga sisiw sa ilalim ng ka¬ 
niyang mga pakpak, at ayaw kayo! 

35 Narito, G sa inyo’y iniwang wa~ 
lang anoman ang inyong bahay: at 
sinasabi ko sa inyo, Hindi ninyo ako 
makikita, hanggang sa inyong sabi¬ 
hin, 7Mapalad ang pum.aparito sa 
pangalan ng Panginoon. 

KAPITULO 14. 

1 At nangyari, sa pagpasok niya 
sa bahay ng isa sa mga pinuno ng 
mga Fariseo nang isang sabbath 
Supang kumain ng tinapay, ay $ina- 
abangan nila siya. 

2 At narito, sa kaniyang harapan 
ay may isang lalaking namamaga. 

3 At pagsagot ni Jesus, ay nagsa- 
lita sa mga, tagapagtanggol ng kau- 
tusan at sa mga Fariseo, na sina¬ 
sabi, ^Matuwid baga 6 hindi na 
magpagaling sa sabbath? 

4 Datapuwa’t sila’y di nagsiimik. 
At siya’y tinangnan niya, at siya’y 
pinagaling, at siya’y pinayaon. 

5 At sinabi niya sa kanila, 3 Sino 
kaya sa inyo ang kung magkaroon 
ng isang asno 6 isang bakang la- 
lake na mahulog sa hukay, at pag- 
daka’y hindi kukunin kahit araw ng 
sabbath? 

6 At di na muling nakasagot sila 
sa kaniya sa mga bagay na ito. 


4 Juan 11:9. 

5 Mat. 23 :37-39. 6 Awit 69:25. Mi. 3:12. 

7 Awit 118:26. Mat. 21:9; 23:39. Mar. 11:9. 
Lu. 19:38. Juan 12:13. 8 Lu. 7:36. 

9 Mar. 3 :2. Lu. 6:7; 20:20. 1 Lu. 13:14. 

2 Lu. 13:15. 





LUCAS 14 


7 At nagsalita siya ng* isang taling- 
liaga sa mga inanyayahan, nang 
mamasdan niya na kanilang pinipili 
ang mga Spangulong luklukan; 21 a 
nagsasabi sa kaniia, 

8 Pagka inaanyayahan ka nino- 
mang tao sa kasalan, huwag kang 
uupo sa pangulong luklukan; baka 
mayroon siyang anyayahang lalong 
marangal na tao kay sa iyo, 

.9 At lumapit yaong naganyaya sa 
iyo at sa kaniya, at sabihin sa iyo, 
Bigyan mong puwang ang taong ito; 
at kung magkagayo’y magpapasimula 
kang mapahiya na mapalagay ka sa 
dakong kababababaan. 

10 Kundi ^pagka inaanyayahan ka, 
ay pumaroon ka at umupo ka sa da¬ 
kong kababababaan; upang kung du- 
mating ang naganyaya sa iyo, ay sa 
iyo’y -sabihin niya, Kaibigan puma¬ 
roon ka pa sa lalong mataas: kung 
magkagayo’y magkakaroon ka ng 
kaluwalhatian sa harap ng lahat na 
mga kasalo mong nangakaupo sa du- 
lang. 

11 Sapagka’t ang bawa’t ^nagma- 
mataas ay mabababa; at ang nag- 
papakababa ay matataas. 

12 At sinabi rin naman niya sa 
naganyaya sa kaniya, Pagka nag- 
hahanda ka ng isang tanghalian 6 
ng isang hapunan, ay huwag mong 
tawagin ang iyong mga kaibigan, ni 
ang iyong mga kapatid, ni ang iyong 
mga kamaganalc, ni ang mayaya- 
mang kapitbahay; baka ikaw na¬ 
man ang kanilang muling anyaya- 
han, at gantihan ka. 

13 Datapuwa’t kung maghahanda 
ka, ay anyayahan mo ang mga duk- 
ha, ang mga pingkaw, ang mga pi- 
lay, ang mga bulag, 

14 At magiging mapalad ka; sapag¬ 
ka’t wala silang sukat ikaganti sa 
iyo: sapagka't ^gagantihin sa iyo sa 
pagkabuhay na maguli ?ng mga ga- 
nap. 

15 At nang marinig ito ng isa sa 
nangakaupong kasalo niya sa du- 
lang, ay sinabi sa kaniya, ^Mapalad 
ang kakain ng tinapay sa kaharian 
ng Dios. 

S Mat. 23 :G. \ Kaw. 25 :G, 7. 

5 Mat. 23:12. <5 Mat. 6:4. 

7 Juan 11:24. 1 Cor. 15:23. 1 Tea. 4:16. 
Apoc. 20:4, 6. 8 Lu. 22:16, 30. Apoc. 19:9. 


16 Datapuwa’t sinabi niya sa ka¬ 
niya, May isang naghanda ng isang 
malaking hapunan; ^at maranii si¬ 
yang inanyayahan: 

17 At sa panahon ng paghapon ay 
sinugo niya ang kaniyang alipin, 
upang sabihin sa mga inanyayahan, 
Magsiparito kayo; sapagka’t ang 
lahat ng mga bagay ay nahahanda 
na. 

18 At silang lahat na parang iisa 
ay nangagpasimulang nangagdahi- 
lan. Sa kaniya’y sinabi ng una, Bu- 
mili ako ng isang bukid, at kaila- 
ngan akong umalis at tingnan; ipi- 
namamanhik ko sa iyo na pagpau- 
manhinan mo ako. 

19 At sinabi ng iba, Bumili ako ng 
limang magkatuwang na bakang la- 
lake, at paroroon ako upang sila’y 
subukin; ipinamamanhik ko sa iyo 
na pagpaumanhinan mo ako. 

20 At sinabi ng iba, Bago akong 
kasal, at kaya nga hindi ako maka- 
paroroon. 

21 At dumating ang alipin, at isi- 
naysay ang mga bagay na ito sa 
kaniyang panginoon. Nang magka- 
gayon, sa galit ng puno ng sangba- 
hayan ay sinabi sa kaniyang alipin, 
Pumaroon kang madali sa mga lan- 
sangan at sa mga daang makikipot 
ng bayan, at dalhin mo rito ang. 
mga dukha, at ang mga pingkaw, 
at ang mga bulag, at ang mga 
pi lay. 

22 At sinabi ng alipin, Panginoon, 
nagavva na ang ipinagutos mo, at 
gayon ma’y maluwag pa. 

23 At sinabi ng panginoon sa ali¬ 
pin, Pumaroon ka sa mga daan at 
sa mga bakuran, at pilitin mo silang 
magsipasok, upang mapuno ang 
aking bahay. 

24 Sapagka’t sinasabi ko sa inyo. 
na alin man sa mga taong inanya¬ 
yahan ay hindi makatitikim ng aking 
hapunan. 

25 Nagsisama nga sa kaniya ang 
lubhang maraming tao; at siya’y lu- 
mingon at sa kanila’y sinabi, 

26 Kung ang sinomang tao’y pu- 
maparito sa akin, at hindi napopoot 
sa kaniyang sariling Jama, at ina, at 

0 Mat. 22:14. 

1 Deut. 13:6-8; 33:9, Mat. 10:37. 

123 






LUCAS IS 


asawang babae, at mga anak, at mga 
kapatid na lalake, at mga kapatid 
na babae, oo, at *pati sa kaniyang 
sariling buhay man, ay hindi siya 
maaaring maging alagad ko. 

27 Sipomang hindi nagdadala ng 
kaniyang sariling krus, **at sumusu- 
nod sa akin, ay hindi maaaring ma¬ 
ging alagad ko. 

28 Sapagka’t alin sa inyo, ang 
kung ibig magtayo ng isang moog, 
ay hindi muna uupo at tatayahin 
ang halagang magugugol kung may- 
roong maipagtatapos? 

29 Baka kung mailagay na niya 
ang patibayan, at hindi matapos, 
ang lahat ng mga makakita ay ma- 
ngagpasimulang siya’y libakin, 

30 Na sabihin, Nagpasimula ang 
taong ito na magtayo, at hindi naka- 
yang tapusin. 

31 6 aling hari, na kung sasalu- 
bong sa pakikidigma sa ibang hari, 
ay hindi muna uupo at sasangguni 
kung makahaharap siya na may 
sangpung libo sa dumarating na la- 
ban sa kaniya na may dalawang- 
pung libo? 

32 6 kung hindi, samantalang ma- 
layo pa ang isa, ay magsusugo siya 
ng isang sugo, at hihilingin ang mga 
kailangan sa pagkakasundo. 

33 Kaya nga sinoman sa inyo na 
^hindi tumanggi sa lahat niyang ti- 
natangkilik, ay di maaaring maging 
alagad ko. 

34 Mabuti nga ang asin: c data- 
puwa’t kung ang asin ay tumabang, 
ay ano ang ipagpapaalat? 

35 Walang kabuluhang maging sa 
lupa kahit sa tapunan man ng du- 
mi: itinatapon sa labas. Ang may 
mga pakinig upang ipakinig, ay ma- 
kinig. 

KAPITULO 15. 

1 Nagsisilapit nga sa kaniya ang 
lahat * S 6 7 ng mga maniningil ng buwis 
at makasalanan upang makinig sa 
kaniya. 

2 At ang mga Fariseo at gayon din 
a ng mga eskriba ay ^nangagbubu- 

2 Juan 12:25. Gawa 20:24. Apoc. 12:11. 

S Mat. 10:38. 4 Lu. 9:61. 

5 Mat. 6:13. Mar. 9:50. 6 Mat. 18:17. 

7 Lu. 19:7. 

124 


longbulungan, na nangagsasabi, Ti- 
natanggap ng taong ito ang mga 
makasalanan, at sumasalo sa ka- 
nila. 

3 At sinalita niya s«a kanila ang 
talinghagang ito, na sinasabi, 

4 Aling tao sa inyo, s na kung may- 
roong isang daang tupa, pat mawala 
ang isa sa mga yaon ay hindi iiwan 
ang siyam na pu’t siyam sa ilang, 
at ^hahanapin ang nawala, hang- 
gang sa ito’y kaniyang masumpu- 
ng an? 

5 At pagka nasumpungan niya, ay 
pinapasan niya sa kaniyang balikat, 
na natutuwa. 

G At paguwi niya sa tahanan, ay 
titipunin niya ang kaniyang mga 
kaibigan at ang kaniyang mga ka- 
pitbahay, na sasabihin sa kanila, Ma- 
kipagkatuwa kayo sa akin, sapagka’t 
nasumpungan ko ang aking tupang 
nawala. 

7 Sinasabi ko sa inyo, na gayon 
din magkakatuwa sa langit daliii sa 
isang makasalanang nagsisisi, kay 
sa siyam na pu’t siyam na taong 
matutuwid na di nangagkakaila- 
ngang magsipagsisi. 

8 6 aling babao na may sangpung 
putol na pilak, na kung mawalan 
siya ng isang putol, ay hindi baga 
magpapaningas ng isang ilawan, at 
wawalisan ang bahay, at hahana- 
ping masikap hanggang sa ito’y ma- 
sumpungan niya? 

9 At pagka nasumpungan niya, ay 
titipunin niya ang kaniyang mga 
kaibigan at mga kapitbahay, na si¬ 
nasabi, Makipagkatuwa kayo sa 
akin, sapagka’t nasumpungan ko 
ang isang putol na nawala sa akin. 

10 Gayon din, sinasabi ko sa inyo, 
na may tuwa sa harapan ng ^mga 
anghel ng Dios, dahil sa isang ma- 
kasalanang nagsisisi. 

11 At sinabi niya, May isang tao na 
may dalawang anak na lalaice: 

12 At sinabi sa kaniyang ama 
ng bunso, Ama, ibfgay mo sa akin 
ang Sbahagi ng iyong kayamanang 
nauukol sa akin. At binahagi 

8 Mat. 28:12-14. 

9 Ez. 34:6, 11, 22, 16. 2 Is. 40:11. 

2 Sant. 4:8. 3 Deut. 21:17. 





LUCAS 26 


niya sa Icanila ang kaniyang pagka- 
buhay. 

13 At hindi nakaraan ang mara- 
ining araw, ay tinipong lahat ng 
anak na bunso ang ganang kaniya, 
at naglakbay sa isang malayong lu- 
pain; at doo’y inaksaya ang kani¬ 
yang kabuhayan sa palunging pa- 
mumuhay. 

14 At nang magugol na niyang la- 
hat, ay nagkaroon ng isang mala- 
king kagutom sa lupaxng yaon; at 
siya’y nagpasimulang mangailangan. 

15 At pumaroon siya at nakisama 
sa isa sa mga rnamamayan sa lu- 
paing yaon; at sinugo niya siya 
sa kaniyang mga parang, upang 
magpakain ng mga baboy. 

16 At ibig Sana niyang mabusog 
ang kaniyang tiyan ng mga ipa na 
kinakain ng mga baboy: at walang 
taong magbigay sa kaniya. 

17 Datapuwa’t nang siya’y maka- 
pagisip ay sinabi niya, Ilang mga 
alilang upahan ng aking ama ang 
may sapat at lumalabis na pagkain, 
at ako rito’y namamatay ng gutom? 

18 Magtitindig ako at paroroon sa 
aking ama, at aking sasabihin sa 
kaniya, Ama, nagkasala ako laban 
sa langit, at sa iyong paningin: 

19 Hindi na ako karapatdapat na 
tawaging anak mo: gawin mo akong 
tulad sa isa sa iyong mga alilang 
upahan. 

20 At siya’y nagtindig, at puma¬ 
roon sa kaniyang ama. Datapuwa’fc 
samantalang nasa malayo pa siya, 
ay natanawan na siya ng kaniyang 
ama, at nagdalang habag, at 4 tu- 
makbo, at niyakap siya sa leeg, at 
siya’y hinagkan. 

21 At sinabi ng anak sa kaniya, 
Ama, nagkasala ako laban sa langit, 
Sat sa iyong paningin: hmdi na ako 
karapatdapat na tawaging anak mo. 

22 Datapmya’t sinabi ng ama sa 
kaniyang mga alipin, Dalhin ninyo 
ritong madali G ang pinakamabuting 
balabal, at isuot ninyo sa kaniya; at 
lagyan ninyo ng singsing ang kani¬ 
yang kamay, at mga panyapak ang 
kaniyang mga paa: 

23 At kunin ninyo ang pinatabang 

4 Mat. 1S:10. 5 Awit. 51:4. G Zak. 3:4. 


guya, at inyong patayin, at tayo y 
magsikain, at mangagkatuwa: 

24 Sapagka’t patay na ang anak 
kong 7jto, at muling nabuhay; siya’y 
nawala, at nasumpungan. At sila’y 
nangagpasimulang mangagkatuwa. 

25 Nasa bukid nga ang anak ni¬ 
yang panganay: at nang siya’y du- 
mating at malapit sa bahay, ay nari- 
nig ni^a ang tugtugan at ang saya- 
wan. 

26 At pinalapit niya sa kaniya ang 
isa sa mga alipin, at itinanong kung 
ano kaya ang mga bagay na yaon. 

27 At sinabi niya sa kaniya, Du- 
mating ang kapatid mo; at pinatay 
ng iyong ama ang pinatabang guya, 
dahil sa siya’y tinanggap niya na 
ligtas at magaling. 

28 4)atapuwa’t nagalit siya, at ayaw 
pumasok: at lumabas ang kaniyang 
ama, at siya'y namanhik sa kaniya. 

29 Datapuwa’t siya'y sumagot at 
sinabi sa kaniyang ama, Narito, nia- 
raming taon nang kita’y pinagliling- 
kuran, at kailan ma’y hindi ako su- 
muway sa iyong utos; at gay on 
ma’y hindi mo ako binigyan kailan 
man ng isang maliit na kambing, 
upang ipakipagkatuwa ko sa aking 
mga kaibigan: 

30 Datapuwa’t nang dumating itong 
anak mong umubos ng iyong pagka- 
buhay sa mga patutot, ay ipinagpa- 
tay mo siya ng* pinatabang guya. 

31 At sinabi niya sa kaniya, Anak, 
$ikaw ay palaging nasa akin, at iyo 
ang lahat ng akin. 

32 Datapuwa’t karapatdapat ma¬ 
ngagkatuwa at mangagsaya tayo : 
sapagka’t patay ang kapatid mong 
ito, at muling nabuhay; at nawala, 
at nasumpungaw. 

EAPITULO 16. 

1 At sinabi rin naman niya sa mga 
alagad, May isang taong mayaman, 
na may ^isang katiwala; at ito’y isi- 
numbong sa kaniya na siya’y nagsi- 
sira ng kaniyang mga pagaari. 

2 At tinawag niya siya, at sa ka¬ 
niya’y sinabi, Ano ito na nababali- 
taan ko tungkol sa iyo? magbigay 


7 Ef. 2:1. G; 5:14. Col. 2:14. Apoc..S:l. 

8 Juan 8:35. 9 Lu. 12:42. 1 Cor. 4:2. 

125 





LUCAS 16 


sulit ka ng pagiging katiwala; sa¬ 
pagka’t Hindi ka na maaaring ma- 
ging katiwala pa. 

3 At sinabi ng katiwala sa kani- 
yang sarili, Anong gagawin ko, ya- 
mang inaalis sa akin ng panginoon 
ko ang pagiging katiwala? lVIagdu- 
kal ng lupa’y wala akong kaya; 
magpalimos ay nahihiya ako. 

4 Nalalaman ko na ang gagawm 
ko, upang, kung mapaalis ako sa 
pagiging katiwala, ako ay matang- 
gap nila sa kanilang mga bahay. 

5 At pagtawag niya sa bawa’t isa 
sa mga may utang sa kaniyang pa¬ 
nginoon, ay sinabi niya sa una, Gaa- 
no ang utang mo sa aking pangi¬ 
noon? 

G At sinabi niya, Isang daang takal 
na langis. At sinabi niya sa kani- 
ya, Abutin mo ang iyong kasulatan, 
at maupo kang madali at isulat 
mong limangpu. 

7 Nang magkagayon ay sinaoi niya 
sa iba, At ikaw, gaano ang utang 
mo? At sinabi niya, Isang daang 
takal na trigo. Sinabi niya sa kani- 
ya, Abutin mo ang iyong kasulatan, 
at isulat mong walongpu. 

8 At pinuri ng kaniyang panginoon 
ang lilong katiwala, sapagka’t siya’y 
gumawang may katalinuhan: sapag¬ 
ka’t J ang mga anak ng sanglibutang 
ito, sa kanilang saddling lahi, ay ma- 
tatalino kay sa -Zmga anak ng ilaw. 

9 At sinabi ko sa inyo, ^Makipag- 
lcaibigan kayo sa pamamagitan ng 
kayamanan- ng kasamaan;- upang, 
kung kayo’y magkulang, kam- 
lang tanggapin kayo sa mga walang 
hanggang tabernakulo. 

10 Ang mapagtapat $sa kakaunti 
ay mapagtapat din naman sa mara- 
mi: at ang di matuwid sa kakaunti 
ay di rin naman matuwid sa mara- 
mi. 

11 Kung kayo nga’y di naging ma¬ 
pagtapat sa masamang kayamanan, 
sino nga ang magkakat.iwala sa inyo 
ng mga tunay na kayamanan? 

12 At kung di kayo naging mapag¬ 
tapat sa kayamanan ng iba, sino ang 


1 Lu. 10:6. 2 ooan 12:36. Ef. 6:8. 

1 Tes. 4:6. 5 Mat. 18:21. Lu. 11:41; 12:33 

4 taL 4. 5 Mat. 26:21. Lu. 19:21. 

126 


sa inyo’y magbibigay ng sa inyong 
sarili. 

13 Walang ^aliping makapagliling- 
kod sa dalawang panginoon; sapag¬ 
ka’t kapopootan niya ang isa, at 
iibigin ang ikalawa; 6 di kaya’y 
magtatapat sa isa, at pawawalang 
halaga ang ikalawa. Hindi kayo 
makapaglilingkod sa Dios at sa mga 
kayamanan. 

14 At ang mga Fariseo, ?na P a " 
wang maibigin sa salapi, ay nanga- 
kikinig ng lahat ng mga bagay na 
ito; at siya’y tinutuya nila. 

15 At sinabi niya sa kanila, Kayo 
ang ^nangagaaring-ganap sa inyong 
sarili sa paningin ng mga tao; da- 
tapuwa’t nakikilala ng Dios ang in¬ 
yong mga puso; sapagka’t ang dina- 
dakila ng mga tao ay kasuklamsuk- 
lam sa paningin ng Dios. 

16 Ang kautusan 5 at ang mga pro- 
peta ay nanatili hanggang kay 
Juan: mula noo’y ang evangelio ng 
kaharian ng Dios ay ipinanganga- 
ral, at *ang bawa’t tao *ay pumapa- 
sok doon na nagpipilit. 

17 Nguni’t lubhang -magaan pa 
ang mangawala ang langit at ang 
lupa, kay sa mahulog ang isang 
kudlit ng kautusan. 

18 Ang bawa’t lalaki na inihihiwa- 
lay 5 a ng kaniyang asawa, at mag- 
asawa sa iba, ay nagkakasala ng 
pangangalunya; at ang magasawa 
sa babaing inihiwalay ng kaniyang 
asawa ay nagkakasala ng panga¬ 
ngalunya. 

19 Mayroon ngang isang taong ma- 
yaman, at siya’y nagdaramit ng ku- 
lay ube at masolang lino, at sa a-raw- 
araw ay kumakain ng sagana: 

20 At isang pulubi na ang panga- 
la’y^ Lazaro, lipos ng mga sugat, 
ay inilalagay sa kaniyang pintuan, 

21 At naghahangad na mapakain 
ng mga mumo na nangahuhulog mu¬ 
la sa dulang ng mayaman; oo, at 
lumapit pati ang mga aso at hini- 
himuran ang kaniyang mga sugat. 

22 At nangyari, na namatay ang 
pulubi at siya’y dinala ng *mga 


6 Mat. 6:24. 7 Mat. 23:34. Lu. 11:41. 

8 Lu. 10:29; 18:9. 9 Mat. 11:12, 13. 

/ Lu. 16:1. 2 Mat. 6:18. 8 Mat. 6:32. 
4 Heb. 1:14. 





LUCAS 17 


anghel sa ^sinapupunan ni Abra¬ 
ham: at namatay naman ang maya- 
man, at inilibing. 

23 At sa Hades na nasa mga pag- 
durusa ay itiningin niya ang kaniyang 
mga mata, at natanaw sa malayo si 
Abraham, at si Lazaro ay nasa ka- 
niyang sinapupunan. 

24 At siya’y sumigaw at sinabi, 
GAmang Abraham, maawa ka sa 
akin, at suguin mo si Lazaro, upang 
itubog niya sa tubig ang dulo ng 
kaniyang daliri, at palamigin ang 
aking dila; sapagka’t ?naghihirap 
ako sa alab na ito. 

25 Datapuwa’t sinabi ni Abraham, 
Anak, ^alalahanin mo na ikaw ay 
tumanggap ng iyong mabubuting 
bagay sa iyong pamumuhay, at si 
Lazaro sa gayon ding paraan ay ma- 
sasamang bagay: datapuwa’t nga- 
yon, ay inaaliw siya rini, at ikaw ay 
nasa kahirapan. 

26 At bukod sa lahat ng ito, ay 
may isang malaking banging naka- 
lagay sa pagitan namin at ninyo, 
upang ang mga magibig tumawid 
buhat dim hanggang sa inyo ay hin- 
di maari, at gayon din walang ma- 
katawid mula diyan hanggang sa 
amin. 

27 At sinabi niya, Ipinamamanhik 
ko nga sa iyo, ama, na suguin mo 
6iya sa bahay ng aking ama; 

28 Sapagka’t ako’y may limang ka- 
patid na lalake; upang *>sa kanila’y 
patotohanan niya, baka pati sila’y 
mangaparito sa dakong ito ng pag- 
durusa. 

29 Datapuwa’t sinabi ni Abraham, 
Nasa kanila *si Moises at ang mga 
propeta; bayaang sila’y pakinggan 
nila. 

30 At sinabi niya, Hindi amang 
Abraham: datapuwa’t kung ang 
isang mula sa mga patay ay maka- 
paroon sa kanila, sila’y mangagsi- 
sisi. 

31 At sinabi niya sa kaniya, ^Kung 
di nila pinakikinggan si Moises at 
ang mga propeta, ay 3di rin manga- 


'6 Jnnn 1:18. 8 Mat. 8:9. 

7 Is. 66:24. Mat. 25:41. Mar. 9:43, 44. 

8 Lu. 6:24. 9 Gawa 2:40. 

t Juan 6:39, 46. Gawa 15:21. £ Juan 6:47. 
3 Mat. 28:11-16. Juan 11:46-48; 12:10. 11. 


hihikayat sila, kahit ang isa’y^mag- 
bangon sa mga patay. 

KAPITULO 17. 

1 At sinabi niya sa kaniyang mga 
alagad* <Hindi mangyayari na di 
dumating. ang mga kadahilanan ng 
pagkakatisod; datapuwa’t sa aba ni- 
yaong pinanggalingan. 

2 Mabuti pa sa kaniya kung biti- 
nan ang kaniyang leeg ng isang gi- 
lingang bato, at siya’y ihagis sa da- 
gat, kay sa siya’y magpatisod sa isa 
sa maliliit na ito. 

3 Mangagingat kayo sa inyong sa- 
rili: ^kung magkasala ang iyong ka- 
patid, ^sawayin mo siya; at kung si¬ 
ya’y magsisi, patawarin mo siya. 

4 At kung siya’y ?makapitong mag¬ 
kasala sa isang araw laban sa iyo, 
at makapitong magbalik sa iyo na 
sasabihin, Pinagsisisihan ko; pata¬ 
warin mo siya. 

5 At sinabi $ng mga apostol sa Pa- 
nginoon, Dagdagan mo ang pana- 
nampalataya namin. 

6 At sinabi ng Panginoon, #Kung 
mangagkaroon kayo ng pananam- 
palataya na kasing laki ng isang 
butil ng binhi ng mostasa, sasabi- 
hin ninyo sa puno ng sikomorong ito, 
Mabunot ka, at matanim ka sa da- 
gat; at kayo’y tatalimahin. 

7 Datapuwa’t sino sa inyo, ang may 
isang aliping nagaararo 6 nagaala- 
ga ng mga tupa, na pagbabalik ni- 
yang galing sa bukid ay magsasabi 
sa kaniya, Parito ka agad at maupo 
ka sa dulang ng pagkain; 

8 At hindi sasabihin sa kaniya, 
Ipaghanda mo ako ng mahahapu- 
nan, at magbigkis ka, at paglingku- 
ran mo ako, hanggang sa ako’y ma* 
kakain at makainom; at saka ka 
kumain at uminom? 

9 Nagpapasalamat baga siya sa ali- 
pin sapagka’t ginawa ang iniutos sa 
kaniya? 

10 Gayon din naman kayo, pagka 
nangagawa na ninyo ang lahat ng 
mga bagay na sa inyo’y iniutos, in¬ 
yong sabihin, Mga aliping walang 


4 Mat. 18:6. 7. Mar. 9:42. 5 Mat. 18:15. 
6 2 Tim. 4:2. 7 Mat. 18:21. 8 Lu. 9:10. 

9 Mat. 17:20: 21:21. Mar. 11:23. 

127 






LUCAS 17 


kabuluhan kami; ginawa namin ang 
katungkulan naming gawin. 

'll At nangyari, na Jsamanialang 
sila'y napapatungo sa Jerusalem, na 
siya'y nagdaraan sa mga hangganan 
ng ^Samaria at 3Galilea. 

12 At sa pagpasok niya sa isang 
nayon, ay sinalubong siya ng sang- 
pung lalaking ketongin, ^na nagsiti- 
gil sa malayo: 

13 At^ sila’y nagsisigaw na nagsisi- 
pagsabi, Jestis, Guro, maawa ka sa 
amin. 

14 At pagkakita niya sa kanila, ay 
sinabi niya sa kanila, ^Magsihayo 
kayo at kayo’y pakita sa mga saser- 
dote. At nangyari, na samantalang 
sila’y nagsisiparoon, ay nangalinis 
sila. 

15 At isa sa kanila, nang maki- 
ta niyang siya’y gumaling, ay nag- 
balik, na niluluwalhati ang Dios ng 
malakas na tinig; 

16 At siya’y nagpatirapa sa kani- 
vang paanan, na nagpapasalamat sa 
kaniya: at siya'y isang Samaritano. 

' 17 At pagsagot ni Jesus ay nagsa- 
bi, Hindi baga sangpu ang nagsili- 
nis? datapuwa’t saan nangaroon 
ang siyam? 

18 Walang nagbalik upang lumu- 
walhati sa Dios, kundi itong taga 
ibang lupa? 

19 At sinabi niya sa kaniya, <>Mag- 
tindig ka, at yumaon ka sa iyong 
lakad: pinagaling ka ng iyong pa- 
nanampalataya. 

20 At palibhasa’y tinanong siya ng 
mga Fariseo, ?kung kailan darating 
ang kaharian ng Dios, ay sinagot 
niya sila at sinabi, Ang kaharian 
ng Dios ay hindi paririto na mapag- 
kikita: 

21 Ni sasabihin man nila, Naririto! 
6 Naririyan! sapagka’t narito, ang 
kaharian ng Dios ay fi nasa loob 
ninyo. 

22 At sinabi niya sa mga alagad, 
^Darating ang mga araw, na haha- 
ngarin ninyong ^makita ang isa sa 


1 Lu. 13:22. 2 Juan 4:4. 3 Mat. 19:1 
4 Lev. 13:46. 6 Lev. 14:2. Mat. 8:4. 

6 Mat. 9:2. 7 Lu. 19:11. Gawa 1:6. 

8 Juan 1:26; 12:36. 9 Mat. 9:15. 
i Juan 8:56. 


mga araw ng Anak ng tao, at hindi 
ninyo makikita. 

23 At sasabihin nila sa inyo, *Na- 
ririyan! Naririto! huwag kayong 
magsisiparoon, ni magsisisisunod 
man sa kanila : 

24 Sapagka’t gaya $ng kidlat, na 
pagkislap buhat sa isang panig ng 
sil.ong ng langit, ay nagliliwanag 
hanggang sa kabilang panig ng silong 
ng langit; gayon din naman ang 
Anak ng tao sa ^kaniyang kaarawan. 

25 Datapuwa’t 5 kailangan muna 
siyang magbata ng maraming bagay 
at itakuwil ng lahing ito. 

26 At kung paano ang nangyari 
6 sa mga kaarawan ni Noe, ay gayon 
din naman ang mangyayari sa mga 
kaarawan ng Anak ng tao. 

27 Sila’y nagsisikain. sila’y nagsi- 
siinom, sila’y nangagaasawa, at si¬ 
la’y pinapagaasawa, hanggang sa 
araw na pumasok sa daong si Noe, 
at dumating ang paggunaw, at nili- 
pol silang lahat. 

28 Gayon din naman kung paano 
ang nangyari sa mga kaarawan ni 
Lot; sila’y nagsisikain, sila’y nagsi- 
siinom, sila’y nagsisibili, sila’y na- 
ngagbibili, sila’y nangagtatanim, si¬ 
la’y nangagtatayo ng bahay. 

29 Datapuwa’t nang araw ?na 
umalis sa Sodoma si Lot, ay umulan 
mula sa langit ng apoy at asupre, 
at nilipol silang lahat: 

30 Gayon din naman ang mangya¬ 
yari sa araw na ang Anak ng tao 
ay mahayag. 

31 Sa araw na yaon, #ang mapapa- 
sa bubungan, at nasa bahay ng ka¬ 
il iyang mga pagaari, ay huwag si¬ 
lang manaog upang kunin: at ang 
nasa bukid ay gayon din, huwag si¬ 
yang umuwi. 

32 Alalahanin ninyo ^ang asawa ni 

Lot. 

33 Sinomang *nagsisikap ingatan 
ang kaniyang biihay ay mawawa- 
lan nito: datapuwa’t ang sinomang 


2 Mat. 24:23. Mar. 13:21. 

Lu. 21:8. 3 Mat. 24:27. 

’> 1 Cor. 3:13; 4:5; 5:5. 1 Tes. 5:2. 

2 Tes. 2:2. Heb. 10:25. 5 Lu. 9:22. 

6 Mat. 24:37-39. 7 Gen. 19:1G. 24. 

8 Mat. 24:17. 18. Mar-. 13:15, 16. Lu. 21:21 

9 Gen. 19:26. 1 Mat. 10:39. 


128 





LUCAS 38 


mawalan ng- kaniyang buhay ay 
maiingatan yaon. 

34 Sinasabi ko sa inyo, Sa gabing 
yaon ay dalawang lalake ang sasa 
isang higaan; ang isa'y kukunin, at 
ang isa’y iiwan. 

35 Magkasamang gigiling $ang da¬ 
lawang babae; kukunin ang isa, at 
ang isa'y iiwan.* 

37 At pagsagot nila ay sinabi sa 
kaniya, Saan, Panginoon? At si¬ 
nabi niya sa kanila, 5 * 7 Kung saan na- 
roon ang bangkay ay doon din na- 
man magkakatipon ang mga uwak. 

KAPITULO 18. 

1 At sinalita niya sa kanila ang 
isang talinghaga, na sila'y dapat 
^magsipanalanging lagi, at ^huwag 
manganglupaypay; 

2 Na sinasabi. May isang hukom sa 
isang bayan, na hindi natatakot sa 
Dios, at walang taong pinagpipita- 
ganan: 

3 At sa bayang yaon ay may isang 
babaing bao; at siya'y naparoroong 
madalas sa kaniya, na sinasabi, 
Iganti mo ako sa aking kaalit. # 

4 At may ilang panahon na siya'y 
tumatanggi: datapuwa't pagkatapos 
ay sinabi sa kaniyang sarili, Baga- 
man di ako natatakot sa Dios, at di 
nagpipitagan sa tao; 

5 Gayon man, ^sapagka’t nililigalig 
ako ng baong ito, ay igaganti ko si- 
ya, baka niya ako bagabagin ng ka- 
paparito. 

6 At, sinabi ng Panginoon, Paking- 
gan ninyo ang sinabi ng likong hu¬ 
kom. 

7 At hindi baga 7igaganti ng Dios 
ang kaniyang mga fi hirang, na su- 
misigaw sa kaniya sa araw at gabi, 
at siya'y $may pagpapahinuhod sa 
kanila? 

8 Sinasabi ko sa inyo, *na sila'y 

*Sa ibang mga Kasulatan ay nakalagay 
ang talatang ito: 

36 Mapapasa bukid ang dalawang la- 
lake; ang isa’y kukunin at ang isa'y iiwan. 


S Mat. 24:41. 

S Mat. 24:28. It Lu. 11:5-7; 21:36. 
Rom. 12:12. Ef. 6:18. 1 Tea. 6:17. 

5 2 Cor. 4:1. 16. Ef. 3:13. 6 Lu. 11:8. 

7 Apoc. 6:10. 8 Mat. 24:22. 24, 31. 

Rom. 8:33. Col. 3:12. S Hob. 10:37 
2 Fed. 3:9. / Heb. 10:37 2 Fed. 3:9. 


madaling igaganti niya. Gayon 
ma’y pagparito ng Anak ng tao, 
makakasumpong kaya siya ng pana- 
nampalataya sa lupa? 

9 At kaniyang sinalita naman ang 
talinghagang ito sa ^nagsisiasa 5sa 
kanilang sarili, na nangagpapang- 
gap na sila’y matutuwid, at pinawa- 
walang halaga ang lahat ng mga 
iba: 

10 May dalawang lalaking ^nagsi- 
panhik sa templo upang magsipa- 
nalangin; ang isa'y Fariseo, at ang 
isa'y ^maniningil ng buwis. 

11 $Ang Fariseo ay nakatayo at na- 
nalangin sa kaniyang sarili ng ga- 
nito, Dios, pinasasalamatan kita, na 
hindi ako gaya ng ibang mga tao, 
na mga manglulupig, mga liko, mga 
mapangalunya, 6 hindi man lamang 
gaya ng maniningil ng buwis na ito. 

12 Makalawa akong 7nagaayuno sa 
isang linggo; ^nagbibigay ako ng 
ikapu ng lahat kong kinakamtan. 

13 Datapuwa’t ang maniningil ng 
buwis, na nakatayo sa malayo. ay 
Sayaw na itingin man lamang ang 
kaniyang mga mata sa langit, kundi 
^dinadagukan ang kaniyang dibdib, 
na sinasabi, Dios, ikaw ay mahabag 
sa akin, na isang makasalanan. 

14 Sinasabi ko sa inyo, Nanaog at 
umuwi sa kaniyang bahay ang taong 
ito na inaaaring-ganap kay sa isa: 
-sapagka't ang bawa't nagmama- 
taas sa kaniyang sarili ay mababa- 
ba; datapuwa’t ang nagpapakababa 
sa kaniyang sarili ay matataas. 

15 At dinala naman nila ^sa kani- 
ya ang kanilang mga sanggol, 
upang kaniyang hipuin sila; data¬ 
puwa’t nang mangakita ito ng mga 
alagad, ay sila’y sinaway nila. 

16 Datapuwa’t pinalapit sila ni 
Jesus sa kaniya, na sinasabi, Paba- 
yaan ninyong magsilapit sa akin ang 
maliliit na bata, at huwag ninyo si- 
lang pagbawalan: sapagka't sa mga 
ganito nauukol ang kaharian ng 
Dios. 

17 Katotohanang sinasabi ko sa 

2 Lu. 10:29 ; 16:15. 3 2 Cor. 1:9. 

It Gawa 3:1. 5 Mat. 18:17. 

G tal. 13. Mar. 11:25. 7 Mat. 9:14. Lu. 6-.33 

8 Lu. 11:42. 9 Ezra. 9:6. I Lu. 23:48. 

2 Mat. 23:12. 3 Mat. 19:13-15. 

Mar. 10:13-16. 


129 







LUCAS 18 


myo, Sinomang Hindi tumanggap ng 
kaharian ng Dios na gaya ng isang 
maliit na bata, ay hindi siya papa- 
sok doon sa anomang paraan. 

18^At tinanong siya ng 5i sa ng pi- 
nuno, na sinasabi, Mabuting Guro, 
anong gagawin ko upang magmana 
ng walang hanggang buhay? 

19 At sinabi sa kaniya ni Jesus, 
Bakit mo ako tinatawag na mabuti? 
walang mabuti, kundi isa, ang Dios 
lamang. 

20 Talastas mo ang mga utos, <?IIu- 
wag kang mangalunya, Huwag kang 
pumatay, Huwag kang magnakaw, 
Huwag kang sumaksi sa di katotoha- 
nan, Igalang.ino ang iyong amaatina. 

21 At sinabi niya, Ginanap ko ang 
lahat ng mga bagay na ito buhat pa 
sa aking pagkabata. 

22 At nang marinig ito ni Jesus, 
ay sinabi niya sa kaniya, Isang ba¬ 
gay pa ang kulang sa iyo: ipagbili 
mo ang lahat mong tinatangkilik, 
at ipamahagi mo sa mga dukha, at 
magkakaroon ka ng kayamanan sa 
Iangit: at pumarito ka, sumunod ka 
sa akin. 

23 Datapuwa’t nang mariirig niya 
ang mga bagay na ito, siya’y na- 
manglaw na lubha; sapagka’t siya’y 
totoong mayaman. 

24 At sa pagmamasid sa kaniya ni 
Jesus ay sinabi, 7Pagkahiraphirap 
na makapasok sa kaharian ng Dios 
ang mga may kayamanan! 

25 Sapagka’t magaan pa sa isang 
kamelyo ang pumasok sa butas ng 
isang karayom, kay sa isang taong 
mayaman na pumasok sa kaharian 
ng Dios. 

26 At sinabi ng mga nakarinig nito, 
Sino nga kaya ang makaliligtas? 

27 Datapuwa’t sinabi niya, Ang 
mga bagay na di mangyayari sa 
mga tao ay may pangyayari sa Dios. 

28 At sinabi ni Pedro, Narito, ini- 
wan namin ang aming sarili, at nag- 
sisunod sa iyo. 

29 At sinabi niya sa kanila, Kato- 
tohanang sinasabi ko sa inyo, Wa¬ 
lang taong nagiwan ng bahay, 6 asa- 
wang babac. 6 mga kapatid, 6 mga 

/, Mat. 19<19-29. Mar. 10:17-30. 

5 Juan 3:1. C Ex. 20:12-16. 7 Kaw. 11:28 

Mat. 19:23. Mar. 10:23. 

130 


magulang 6 mga anak, dahil sa ka« 
harian ng Dios, 

30 Na di tatanggap ng makapu- 
pung higit sa panahong ito, at sa 
sanglibutang darating, ng walang 
hanggang buhay. 

31 At ^isinama niya ng bukod ang 
labingdalawa, at sa kanila’y sinabi, 
Narito, nagsisiahon tayo sa Jeru¬ 
salem, at ang lahat ng mga bagay 
na isinulat /ng mga propeta ay ma* 
ngagaganap sa Anak ng tao. * 

32 Sapagka’t siya’y ~ 3 ibibigay sa 
mga Gentil, at siya’y aalimurahin, 
at duduwahaginin, at luluraan. 

33 At kanilang papaiuin at papa- 
tayin siya: at sa ikatlong araw ay 
muling magbabangon siya. 

34 At 3wala silang napagunawa sa 
mga bagay na ito; at ang sabing ito 
ay nalingid sa kanila, at hindi nila 
napagtalastas ang sinabi. 

35 At nangyari, *na nang nalala- 
pit na sila sa Jorico, isang bulag ay 
nakaupo sa tabi ng daan na nagpa- 
palimos: 

3G At pagkarinig na nagdaraan ang 
maraming .tao, ay itinanong niya 
kung ano ang ibig sabihin noon. 

37 At sinabi nila sa kaniya, na nag¬ 
daraan si Jesus na taga Nazaret. 

38 At siya’y nagsisigaw, na sina¬ 
sabi, Jesus, ikaw na anak ni David, 
mahabag ka sa akin. 

39 At siya’y sinaway ng nangasa 
unahan, upang siya’y tumahimik: 
datapuwa’t siya’y lalong nagsisigaw, 
Ikaw na anak ni David, mahabag ka 
sa'akin. 

40 At si Jesus ay tumigil, at ipi- 
nagutos na dalhin siya sa kaniya: 
at nang mailapit siya, ay itinanong 
niya sa kaniya, 

41 Anong ibig mo na sa iyo’y ga- 
win ko? At sinabi niya, Pangino- 
on, na tanggapin ko ang aking 
paningin. 

42 At sinabi sa kaniya ni Jesus, 
Tanggapin mo ang iyong paningin: 
pinagaling ka ng pananampalataya 
mo. 


8 Mar. 10:30. 

9 Mat. 20:17-19. Mar. 10:32_34. 

1 Awifc 22. Is. 53. 2 Juan 18:32. 

.7 Mar. 9:32. Juan 12:16. // Mat. 20:29-34. 

Mar. 10:46-52. 




LUCAS 39 


43 At pagdaka’y tinanggapr niya 
ang kaniyang paningin, at sumunod 
sa kaniya, na niluluwalhati ang 
Dios: at pagkakita nito ng 5boong 
bayan, ay nangagpuri sa Dios. 

KAPITULO 19. 

1 At siya’y Spumasok at nagdaan 
sa Jerico. 

2 At r.arito, isang lalake na tina- 
tawag sa pangalang Zaqueo; at si- 
ya’y isang puno ng mga maniningil 
ng buwis, at siva’y mayaman. 

3 At pinagpipilitan niyang makita 
si Jesus kung. sino kaya siya; at 
hindi mangyari, dahil sa maraming 
tao, sapagka’t siya’y pandak. 

4 At tumakbo siya sa unahan, at 
umakyat sa isang punong kahoy na 
sikomoro upang makita siya: sa- 
pagka’t siya’y magdaraan sa daang 
yaon. 

5 At nang dumating si Jesus sa da- 
kong yaon, ay siya’y tumingala, at 
sinabi sa kaniya, Zaqueo, magmadali 
ka, at bumaba ka; sapagka’t nga- 
yo’y kinakailangang ako’y tumuloy 
sa bahay mo. 

6 At siya’y nagmadali, at bumaba, 
at tinanggap siyang may tuwa. 

7 At nang makita nila ito, ay 7na- 
ngagbulongbulungan silang lahat, 
na nangagsasabi, Siya’y pumasok na 
nanunuluyan sa isang taong maka- 
salanan. 

8 At si Zaqueo ay nagtindig, at si¬ 
nabi sa Panginoon, Nairito, Pangi- 
noon, ang kalahati ng aking mga 
pagaari ay ibinibigay ko sa mga 
dukha; at kung ^sakali’t jnakasingil 
akong may daya sa kanino mang 
tao, ay ^isinasaiili ko ng makaapat. 

9 At sinabi sa kaniya ni Jesus, Du¬ 
mating sa bahay na ito ngayon ang 
pagkaligtas, sapagka’t *siya’y *anak 
din narnan ni Abraham. 

10 Sapagka’t ^ang Anak ng tao ay 
naparito upang hanapin at iligtas 
ang nawala. 

11 At samantalang pinakikinggan 
nila ang mga bagay na ito, ay di- 

5 Lu. 5:26; 9:43; 13:17. 

6 Mat. 20:29. Lu. 18: 35. 7 Lu. 15:2. 

8 Lu. 3:14. 9 Ex. 22:1. 2 Sam. 12:6. 
l Rom. 4:11, 12. 16. Gal. 3:7. 8 Lu. 13:16. 

3 Mat. 18:11. 


nugtungan niya at sinalita ang isang 
talinghaga, sapagka’t siya’y malapit 
•na sa Jersalem, at sapagka’t *kani- 
lang inakala na pagdaka’y maha- 
hayag ang kaharian ng Dios. 

12 Sinabi nga niya, 4 5 Isang mahal 
na tao ay naparoon sa isang mala- 
yong lupain, upang tumanggap ng 
isang kaharian na ukcl sa kaniyang 
sarili, at magbalik. 

1 13 At tinawag niya ang sangpu sa 
kaniyang mga alipin at binigyan 
sila pg sangpung mina, at sinabi sa 
kanila, Ipangalakal ninyo ito hang- 
gang sa ako’y dumating. 

14 Datapuwa’t kinapopootan siya 
ng kaniyang mga mamamayan, at 
ipinahabol siya sa isang sugo, na 
nagsasabi, Ayaw kami na ang taong 
ito’y maghari pa sa amin. 

15 At nangyari, na nang siya’y 
muling magbalik, nang matanggap 
na ang kaharian, ay ipinatawag ni¬ 
ya sa kaniyang harapan ang mga 
aliplng yaon, 21 a binigyan niya 0ng 
salapi, upang maalaman niya kung 
gaano ang kanilang tinubo sa pa- 
ngangalakal. 

16 At dumating sa harapan niya 
ang una, na nagsasabi, Panginoon, 
nagtubo ang iyong mina ng sang- 
pung mina pa. 

^ 17^ At sinabi niya sa kaniya, Ma- 
buting gawa, ikaw na mabuting ali- 

in: sapagka’t nagtapat ka 7sa ka- 

aunti, magkaroon ka ng kapama- 
halaan sa sangpung bayan. 

18 At dumating ang ikalawa, na 
nagsasabi, Panginoon, nagtubo ang 
iyong mina ng limang mina. 

19 At sinabi niya sa kaniya, Mag¬ 
karoon ka naman ng kapamahalaan 
sa limang bayan. 

20 At dumating ang iba pa, na 
nagsasabi, Panginoon, narito ang 
iyong mina, na aking itinago sa 
isang panyo : 

21 Dahil sa ako’y natakot sa iyo, 
sapagka’t ikaw ay taong mabagsik- 
kinukuha mo ang hindi mo inilagay, 
at ginagapas mo ang hindi mo ini- 
hasik. 

22 Sinabi niya sa kaniya, Sa sari- 
ling bibig mo kita hinahatulan 


4 Lu. 17:20 Gawa 1:6. 

5 Mat. 25:14-30. 6 tal. 23. 7 Mat. 25:21. 

131 





LUCAS 19 


ikaw na masamang alipin. Nalala- 
man mo na ako’y taong mabagsik, 
na kumukuha ng hindi ko inilagay, 
at gumagapas ng hindi ko iniha- 
sik; 

23 Kung gayon, bakit hindi mo ini¬ 
lagay ang salapi ko sa bangko, at 
nang sa aking pagbalik ay mahingi 
ko yaon pati ng tinubo? 

24 At sinabi niya sa mga na'ha- 
harap, Alisin ninyo sa kaniya ang 
mina, at ibigay ninyo sa may sang- 
pung mina. 

25 At sinabi liila sa kaniya, Pangi- 
noon, siya’y mayroong sangpung 
mina. 

26 Sinasabi ko sa inyo, $na bibig- 
yan ang bawa’t mayroon; data- 
puwa’t ang wala, pati ng nasa ka¬ 
niya ay aalisin sa kaniya. 

27 Datapuwa’t itong aking mga 
kaaway, na ay aw na ako’y maghari 
sa kanila, ay dalhin ninyo rito, at 
patayin ninyo sila sa harapan ko. 

28 At nang masabi niyang gayon, 
5 ay nagpatuloy siya sa unahan, na 
umahon sa Jerusalem. 

29 At nangyari, *na nang siya’y 
malapit na sa Betfage at Betania, 
sa bundok na tinatawag na Olivo, 
ay sinugo niya ang dalawa sa kani- 
yang mga alagad, 

30 Na sinasabi, Magsiyaon kayo sa 
inyong lakad sa katapat na nayon; 
sa pagpasok ninyo roon, ay masu- 
sumpungan ninyo ang isang naka- 
tali na batang asno, na hindi pa 
nasasakyan ng sinomang tao: kala- 
gin ninyo siya, at dalhin ninyo siya 
rito. 

31 At kung may sinomang tuma- 
nong sa inyo, Bakit ninyo kinaka- 
lag iyan? ganito ang inyong sasa- 
bihin, Kinakailangan siya ng Pangi- 
noon. 

32 At nagsiparoon ang mga sugo 
at nasumpungan ng ayon sa sinabi 
niya sa kanila. 

33 At nang kinakalag nila ang ba¬ 
tang asno, ay sinabi sa kanila ng 
mga may-ari niyaon, Bakit kinaka¬ 
lag ninyo ang batang asno? 

34 At sinabi nila, Kinakailangan 
siya ng Panginoon. 

8 Mat. 13:12. 9 Mat. 10:32 Lu. 13:22. 

1 Mat. 21:1-11. Mar. 11:1-10. 

132 


35 At dinala nila siya kay Jesus: 
-at inilagay nila ang kanilang mga 
damit sa ibabaw ng batang asno, at 
isinakay nila si Jestis sa ibabaw noon. 

36 At samantalang siya’y lumalakad, 
ay inilalatag nila ang kanilang mga 
damit sa daan. 

37 At nang nalalapit siya sa libis 
ng bundok ng mga Olivo, ang boong 
karamihan ng mga alagad ay na- 
ngagpasimulang mangagkatuwa at 
mangagpuri sa Dios ng malakas na 
tinig dahil sa lahat ng mga gawang 
makapangyarihan na kanilang ma- 
ngakita; 

38 Na sinasabi, Mapalad ang Hari 
na pumaparito sa pangalan ng Pa¬ 
nginoon: kapayapaan sa langit, 2 at 
kaluwalhatian sa kataastaasan. 

39 4 * 6 7 At ilan sa mga Fariseo na mu- 
la sa karamihan ay' nangagsabi sa 
kaniya, Guro, sawayin mo ang iyong 
mga alagad. 

40 At sumagot siya at nagsabi, 
Sinasabi ko sa inyo na kung hindi 
mangagsiimik ang mga ito, ang mga 
bato’y sisigaw. 

41 At nang malapit na siya, iiakita 
niya ang bayan, at ito'y kaniyang 
tinangisan, 

42 Na sinasabi, Kung sa arayv na 
ito ay nakilala mo sana, sa iyong 
sarili, ang mga bagay na nauukol 
sa iyong kapayapaan! datapuwa’t 
ngayo’y pawang nangatatago sa 
iyong mga mata. 

43 Sapagka’t darating sa iyo ang 
mga araw, na babakuran ^ka ng 
kuta ng mga kaaway mo, at kukub- 
kubin ka, at gigipitin ka sa magka- 
bikabila, 

44 At ilulugso ka sa lupa, at ang 
mga anak mo na nasa loob mo; ^at 
sa iyo’y hindi sila magiiwan ng bato 
sa ibabaw ng kapuwa bato; sapag¬ 
ka’t hindi mo nakilala ang panahon 
ng sa iyo’y ?pagdalaw. 

45 At Spiimasok siya sa templo, at 
pinasimulang itaboy sa labas ang 
mga nangagbibili, 

46 Na sinasabi sa kanila, Nasusu- 


2 Juan 12:12-15. 3 Lu. 2:14. 

Mat. 21:15, 16. 5 Is. 29:3, 4; 37:33. 

6 Mat. 24:2. Mar. 13:2. Lu. 21:6. 

7 1 Ped. 2:12. 8 Mat. 21:12, 13. 1C. 

Mar. 11:15, 17. 18. Juan 2:13-17. 





LUCAS 20 ^ 


lat nga, *>At ang aking bahay ay 
jmagiging bahay-panalanginan: da- 
.tapuwa’t iginawa ninyong yungib 
ng mga tulisan. 

| 47 At nagtuturo siya araw-araw sa 
( templo. Datapuwa’t ang mga pa- 
ngulong saserdote, at ang mga es- 
kriba, at ang mga taong panguna- 
hin sa bay an ay nangagsisikap na 
siya’y patayin: 

| 48 At di nila masumpungan kung 
|ano ang kanilang magagawa; sa- 
jpagka’t natitigilan ang boong bayan 
[sa pakikinig sa kaniya., 

_ KAPITULO 20. 

A At nangyari, sa ?isa sa mga 
araw, samantalang tinuturuan niya 
'ang bayan sa templo, at ipinanga- 
jngaral ang evangelio, na nagsilapit 
sa kaniya ang mga saserdote, at ang 
mga eskriba pati ng matatanda; 

| 2 At sila’y nangagsalita, na na- 
'ngagsasabi sa kaniya, Sabihin mo 
sa amin: Sa anong kapamahalaan 
ginagawa mo ang mga bagay na 
ito? 6 sino ang nagbigay sa iyo ng 
kapamahalaang ito? 

! 3 At siya’y sumagot, at sinabi sa 
kanila, Tatanungin ko naman kayo 
ing isang tanong; at sabihin ninyo 
sa akin: 

f 4 Ang bautismo k ni Juan, ay mula 
baga sa langit, 6 sa mga tao? 
i 6 At sila’y nangagkatuwiranan, na 
nangagsasabi, Kung sabihin natin, 
Mula sa langit; ay sasabihin niya, 
Bakit hindi ninyo siya pinaniwa- 
laan? 

! 6 Datapuwa’t kung sabihin natin, 
Mula sa mga tao; ay babatuhin tayo 
ng boong bayan, s S apagka’t sila’y 
nanganiniwala na si Juan ay pro- 
peta. i. 

7 At sila’y nagsisagot, na hindi ni¬ 
la nalalaman kung saan mula. 

I 8 At sinabi sa kanila ni Jesus, 
Hindi ko rin naman sasabihin sa 
inyo kung sa anong kapamahalaan 
ginagawa ko ang mga bagay na ito. 
i 9 At siya’y nagpasimulang magsabi 
sa bayan ng talinghagang ito: *Nag- 
tanim ang isang tao ng isang uba- 

' 9 Is. 66:7. 1 Jer. 7:11. 

S Mat. 21:23-27. Mar. 11 :27-33. 

J Lu. 7:29. Mat. 21:33-46. Mar. 12:1-12. 


san, at ipinagkatiwala sa mga mag- 1 
sasaka, at napasa ibang lupain na 
mahabang panahon. 

10 At sa kapanahunan ay nagsugo 
siya ng isang alipin sa mga magsa- 
saka, upang siya’y bigyan ng bunga 
ng ubas: datapuwa’t hinampas siya 
ng mga magsasaka, at pinauwing 
walang dala. 

11 At nagsugo pa siya ng ibang 

alipin: at ito nama’y kanilang hi- 
namoas, at inalimura, at pinauwing 
walang dala. ( 

12 At nagsugo pa siya ng ikatlo:] 
at kanila ring sinugatan ito, at pi-J 
nalayas. 

13 At sinabi ng panginoon ng uba- 
san, Anong gagawin ko? aking susu- 
guin ang minamahal kong anak; 
marahil siya’y igagalang nila; J 

14 Datapuwa’t nang makita siya ng 

mga magsasaka, ay nangagsangusa- 
pan sila, na sinasabi, Ito ang taga- 
pagmana; atin siyang patayin upang 
ang mana ay maging atin. | 

15 At itinaboy nila siya sa ubasan,' 

at pinatay siya. Ano nga kaya ang 
gagawin sa kanila ng panginoon ng 
ubasan? | 

16 Paroroon siya at pupuksain niya 
ang mga magsasakang ito, at ibibi- 
gay ang ubasan sa mga iba. . At 
nang marinig nila ito, ay sinabi ni*J 
la, Huwag nawang mangyari. _ 

17 Datapuwa’t kaniyang tinitigan 
sila, at sinabi, Ano nga baga ito na 
nasusulat, 

5 Ang batong itinakuwil ng na-; 

ngagtatayo ng gusali. ^ 

Ay siya ring ginawang pangulo, 
sa panulok? 

18 Ang bawa’t mahulog sa ibabaw 

ng batong yaon ay madudurog; da-, 
tapuv/a’t sinomang kaniyang malag- 
pakan, ay kaniyang pangangalating 
gay a ng alabok. i 

19 At Gpinagsisikapan siyang huli-^ 

hin sa oras ding yaon ng mga eskri¬ 
ba at ng mga pangulong saserdote; 
at sila’y nangatatakot sa bayan: sa- 
pagka’t nahalata nila na sinabi niya 
ang talinghagang ito laban sa ka¬ 
nila. 4 

20 At siya’y inaabangan nila, at 

5 Awit 118:22, 23. 6 Lu. 19:47. 

133 





LUCAS 20 


7silaV nangagsugo ng mga tiktik, 
na nangagpakunwaring mga matu- 
wid, upang siya’y mahuli sa ka- 
niyang salita, na siya’y maibigay sa 
pamiminuno at sa kapamahalaan ng 
^gobernador. 

21 At kanilang tinanong siya, na 
sinasabi, Guro, nalalaman namin na 
ikaw ay nagsasabi at nagtuturo ng 
matuwid, at wala kang itinatanging 
tao, kundi itinuturo mo ang katoto- 
hanan ng daan ng Dios. 

22 Matuwid bagang kami ay bu- 
muwis kay Cesar, 6 hindi? 

23 Datapuwa’t napagkilala niya 
ang kanilang lalang, at sinabi sa 
kanila, 

24 Pagpakitaan ninyo ako ^ng 
isang denario. Kanino ang larawan 
'at ang nasusulat <lito? At sinabi 
nila, Kay Cesar. 

25 At sinabi niya sa kanila, Kung 
gayo’y ibigay ninyo kay Cesar ang 
kay Cesar, at ang sa Dios ang sa 
Dios. 

26 At sila’y hindi nakahuli sa ka¬ 
li iyang mga pananalita sa harap ng 
bayan: at sila’y nanganggilalas sa 
kaniyang sagot, at hindi nangagsi- 
imik. 

27 At may lumapit sa kaniyang 
ilan sa mga Saduceo, na nagsisipag- 
sabi na walang pagkabuhay na 
maguli; 

28 At kanilang itinanong sa kani- 
ya, na sinasabi, Guro, isinulat sa 
amin ni Moises, *na kung ang kapa- 
tid na lalake ng isang lalake ay ma- 
matay, na may asawa, at siya’y wa¬ 
lang anak, ay kunin ng kaniyang 
kapatid ang asawa, at bigyang anak 
ang kaniyang kapatid. 

29 Mayroon ngang pitong lalaking 
magkakapatid: at nagasawa ang 
panganay, at namatay na walang 
anak; 

30 At ang pangalawa: 

31 At ang pangatlo’y nagasawa sa 
bao; at gayon din ang pito naman 
ay hindi nagiwan ng mga anak, at 
nangamatay. 

32 Pagkatapos ay namatay naman 
ang babae. 

7 Mar. 12:13-27. 

8 Mat. 27:2. Lu. 3:1. 9 Mat. 1S:28. 

i Deut. 25 :5, 

134 


33 Sa pagkabuhay na maguli nga, 
kanino sa kanila magiging asawa 
kaya ang babaing yaon? sapagka’t 
siya’y naging asawa ng pito. 

34 At sinabi sa kanila ni Jesus, 
Nagsisipagasawa ang mga anak ng 
sanglibutang ito, at pinapagaasawa: 

35 Datapuwa’t ang mga ^inaaring 
karapatdapat magkamit ng sanlibu- 
tang yaon, at ng pagkabuhay na 
maguli sa mga patay, ay hindi ma- 
ngagaasawa, ni papagaasawahin: 

36 Sapagka’t hindi na sila maaa- 
ring mangamatay pa: sapagka’t ka- 
halintulad na sila ng mga anghel; 
at sila’y mga anak ng Dios, palib- 
hasa’y mga anak ng pagkabuhay na 
maguli. 

37 Datapuwa’t tungkol sa pagbaba- 
ngon ng mga patay, *ay ipinakilala 
rin naman ni Moises sa Mababang 
punong kahoy, nang tinawag niya 
ang Panginoon na Dios ni Abraham, 
at Dios ni Isaac, at Dios ni Jacob. 

38 Siya nga’y hindi Dios ng mga 
patay, kundi ng mga buhay : sapag¬ 
ka’t nangabubuhay sa kaniya *ang 
lahat. 

39 At pagsagot ng ilan sa mga es- 

kriba, ay nangagsabi, Guro, mabuti 
ang pagkasabi mo. , 

40 Sapagka’t 2 * 4 5 hindi na nga sila na- 
ngahas tumanong pa sa kaniya ng 
anomang tanong. 

41 6 At kaniyang sinabi sa kanila, 
Paanong sinasabi nila na ang Cris- 
to ay anak ni David? 

42 Sapagka’t si David din ang nag¬ 
sasabi sa aklat ng Mga Awit, 

7Sinabi ng Panginoon sa aking 
Panginoon; 

Maupo ka sa aking kanan, 

43 Ilanggang sa gawin ko ang iyong 

mga kaaway na tuntungan ng 
iyong mga paa. 

44 Dahil dito tinatawag siyang Pa¬ 
nginoon ni David, at paanong siya’y 
anak niya? 

45 At sinabi niya sa kaniyang mga 


2 Lu. 21:36. Gawa 5 :11. 

2 Tcs. 1:5. 3 Ex. 3:6. 

4 Rom. 6:10, 11. GnI. 2:19. 

5 Mat. 22:42, 46. Mar. 12:34. 

6 Mat. 22:41-45. Mar. 12:35.37. 
T Awit 110:1 





LUCAS 21 


alagad, ^na naririnig ng boong ba- 
yan, 

46 Mangagingat kayo sa mga es- 
kriba na ibig magsilakad na may 
mahahabang damit, at iniibig nila 
alig sila’y pagpugayan sa mga pamiii- 
han, at ang mga pangulong upuan 
sa mga sinagoga, at ang mga pa- 
ngulong dako sa mga pigingan; 

47 Na sinasakmal nila ang mga ba- 
hav ng mga babaing bao, at sa pag- 
pakunwaring banal ay nanalangin ng 
mahaba: ang mga ito’y tatanggap 
ng lalong malaking kahatulan. 

KAPITTJLO 21. 

1 At siya’y tumunghay, at Snakita 
ang mga taong mayayaman na na- 
ngaghuhulog ng kanilang mga alay 
sa kabang-yaman. 

2 At nakita niya ang isang dukhang 
babaing bao na doo’y naghuhulog 
ng Jdalawang lepta. 

3 At sinabi niya, Sa katotohana’y 
sinasabi ko sa inyo, Ang dukhang 
babaing baong ito ay naghulog ng 
higit kay sa kanilang lahat. 

4 Sapagka’t ang lahat ng mga yaon 
ay nangaghulog sa mga alay ng sa 
kanila’y labis; datapuwa’t siya, sa 
kaniyang kasalatan ay inihulog ang 
boong kaniyang ikabubuhay na nasa 
kaniya. 

5 At samantalang sinasalita 2 ng 
iian ang tungkol sa templo, kung 
paanong ito’y pinalamutihan ng ma- 
gagandang bato at mga hain, ay ka¬ 
niyang sinabi, 

6 Tungkol sa mga bagay na ito na 
inyong nangakikita, ay darating ang 
mga araw, ^na walang maiiwan 
ditong isang bato sa ibabaw ng ka- 
puwa bato, na hindi ibabagsak. 

7 At kanilang itinanong sa kaniya, 
na sinasabi, Guro, kailan nga mang- 
yayari ang mga bagay na ito? at 
ano ang magiging tanda pagka ma- 
lapit ng mangyari ang mga bagay 
na ito? 

8 At sinabi niya, Mangagingat ka¬ 
yo na huwag kayong mangailigaw: 
*sapagka’t marami ang paririto sa 

5 Mat. 23:5-7, 14. 

Mar. 12:38-40. 9 Mar. 12:41-44. 

i Mar. 12:42. 2 Mat. 24:1-51. Mar. 13:1-37 
3 Lu. 19:44. /, Lu. 17:23. 


aking pangalan, na mangagsasabi/ 1 
Ako ang Cristo; at, Malapit na ang 
panahon: huwag kayong magsisu- 
nod sa kanila. 

9 At pagka kayo’y nangakarinig ng 
mga digmaan at mga kaguluhan, ay 
huwag kayong mangasinaak: sapag¬ 
ka’t kinakailangang mangyari muna 
ang mga bagay na ito; aatapuwa’t 
hindi Spa malapit ang wakas. 

10 Nang magkagayo’y sinabi niya 
sa kanila, Magtitindig ang isang 
bansa laban sa bansa, at ang isang 
kaharian laban sa kaharian; 

11 At magkakaroon ng malalakas 
na lindol, at sa iba’t ibang dako ay 
magkakagutom at magkakasalot; at 
magkakaroon ng mga bagay na ka- 
kilakilabot, at ng mga dakilang tan¬ 
da mula sa langit. 

12 Datapuwa’t bago mangyari ang 
lahat ng mga bagay na ito, ay hu- 
hulihin 6 kayo, at paguusigin kayo, 
na kayo’y ibibigay sa mga sinagoga 
at 7sa mga bilangguan, na kayo’y 
dadalhin sa harapan ng mga hari 
at mga gobernador dahil sa aking 
pangalan. 

13 Ito’y magiging patotoo $sa inyo. 

14 Pagtibayin nga ninyo ang in¬ 
yong mga puso, $na huwag munang 
isipin kung paano ang inyong isa- 
sagot: 

15 Sapagka’t bibigyan ko kayo ng 
lisang bibig at karunungan, na hin¬ 
di mangyayaring masalangsang 6 
matutulan man ng lahat ninyong 
mga kaalit. 

16 Datapuwa’t kayo’y ibibigay ng 
kahit mga magulang, at mga kapa- 
tid, at mga kamaganak, at mga kai- 
bigan; at ipapapatay nila ang iba 
sa inyo. 

17 At kayo’y kapopootan ng lahat 
ng mga tao dahil sa aking panga¬ 
lan. 

18 At hindi mawawala kahit sisang 
buhok ng inyong ulo. 

19 Sa inyong ^pagtitiis ay maipag- 
wawagi ninyo ang inyong mga kalu- 
luwa. 

20 Datapuwa’t pagka nangakita nin- 

5 Lu. 17:7. 6 Mat. 10:17-22. 

7 Gawa 4:3; 5:18; 12:4; 16:24; 21:27. 

8 Fil. 1:28. 9 Lu. 12:11. 1 Ex. 4:12. 

2 Mat. 10:30. 3 Rom. 5:3. Sant. 1:8. 

135 





LUCAS 22 


yong ^nakukubkob ng mga hukbo 
ang Jerusalem, kung magkagayo’y 
talastasin ninyo na ang kaniyang 
Gpagkawasak ay malapit na. 

21 Kung magkagayo’y ang mga na- 
sa Judea ay magsitakas sa mga bun¬ 
dok; at ang mga nasa loob ng bay cm 
ay magsilabas; c at ang mga nasa 
parang ay huwag magsipasok sa 
bay an . 

22 Sapagka’t ito ang mga araw ng 
paghihinganti, ?upang maganap ang 
lahat ng mga bagay na nangasusu- 
lat. 

23 Sa aba ng mga nagdadalang-tao, 
at ng mga nagpapasuso sa mga 
araw na yaon! sapagka’t magkaka- 
roon ng malaking kahapisan sa iba- 
baw ng lupa, at kagalitan sa bayang 
ito. 

24 At sila’y mangabubuwal sa pa- 
mamagitan ng talim ng tabak, at 
dadalhing bihag sa lahat ng mga 
bansa: at * 5 * 7 8 yuyuirakan ang Jerusa¬ 
lem ng mga Gentil, ^hanggang sa 
matupad ang mga panahon ng mga 
Gentil. 

25 At magkakaroon ng mga tanda 
sa araw at buwan at mga bituin; at 
sa lupa’y magkakaroon ng kasalatan 
sa mga bansa, na matitilihan dahil 
sa ugong ng dagat at mga dalu- 
yong; 

26 Magsisipanglupaypay ang mga 
tao dahil sa takot, at dahil sa pag- 
hihintay ng mga bagay na darating 
sa ibabaw ng sanglibutan: sapag¬ 
ka’t mangangatal ang mga kapang- 
yarihan sa mga langit. 

27 At kung magkagayo’y makikita 
nila ang Anak ng tao na pariritong 
nasa isang alapaap na may kapang- 
yarihan at dakilang kaluwalhatian. 

28 Datapuwa’t kung magpasimu- 
lang mangyari ang mga bagay na 
ito, ay magsitingin kayo, at itaas 
ninyo ang inyong mga ulo; sapag¬ 
ka’t malapit na ang pagkatubos 
ninyo. 

29 At sinalita niya sa kanila ang 
isang talinghaga: Masdan ninyo ang 
puno ng igos at ang lahat ng mga 
punong kahoy: 


U Lu. 19:43. 5 Dan. 9:27. 6 Lu. 17:31. 
7 Dan. 9:24-27 ; 12:1. 5 Dan. 8:13. 

9 Dan. 12:7. Rom. 11:25. 

136 


30 Pagka nangagdadahon na sila, 
ay nakikita ninyo at nalalaman 
ninyo sa inyong sarili na malapit 
na ang tagaraw. 

31 Gayon din naman kayo, pagka 
nangakita ninyong nangyari ang mga 
bagay na ito, talastasin ninyo na 
malapit na ang kaharian ng Dios. 

32 Katotohanang sinasabi ko sa 
inyo, Hindi lilipas ang lahing ito, 
hanggang sa maganap ang lahat ng 
mga bagay. 

33 Ang langit at ang lupa ay lili¬ 
pas: datapuwa’t ang aking mga 
salita ay hindi lilipas. 

34 Datapuwa’t mangagingat kayo 
sa inyong sarili, baka mangalug- 
mok ang inyong mga puso sa kata- 
kawan, at sa kalasingan, at sa mga 
pagsusumakit ukol sa buhay na ito, 
at ^dumating na bigla sa inyo ang 
araw na yaon na gaya ng silo: 

35 Sapagka’t gayon darating sa 
kanilang lahat na nangananahan 
sa ibabaw ng boong lupa. 

36 ^Datapuwa’t mangagpuyat kayo 
sa bawa’t panahon, ^na mangagsi- 
daing, upang kamtin ninyo ang ma- 
katakas sa lahat ng mga bagay na 
ito na mangyayari, at upang ^ma- 
ngakatayo kayo sa harapan ng Anak 
ng tao. 

37 At araw-araw ay ^nagtuturo 
siya sa templo; at lumalabas c gabi- 
gabi at tumatahan sa bundok na 
tinatawag na Olivo. 

38 At ang boong bayan ay ma- 
agang pumaparoon sa kaniya sa 
templo, upang makinig sa kaniya. 

KAPITULO 22. 

1 Malapit na nga ang 7pista ng 
mga tinapay na walang lebadura, 
na tinatawag na Paskua. 

2 At pinagsisikapan ng mga pangu- 
long saserdote at ng mga eskriba 
kung paanong kanilang maipapapa- 
tay siya; sapagka’t nangatatakot 
sila sa bayan. 

3 At Spiimasok 9 si Satanas kay Ju- 


1 1 Tes. 5:3. 

2 Mar. 12:33. 3 Lu. 18:1. Apoc. 6:17. 

5 Mat. 2G:55. 6 Lu. 22:39. Juan 18:2. 

7 Mat. 2G:2-5. Mar. 14:1-2. 

8 Mat. 26:14-16. Mar. 14:10, 11. 

9 Juan 13:2, 27. G # awa 5:3. 





LUCAS 22 


das, na tinatawag na Iscariote, na 
kabilang sa labingdalawa. 

I 4 At siya'y umalis, at nakipagusap 
sa mga pangulong saserdotoat mga 
Jpunong kawal kung paancng ma- 
ibibigay niya siya sa kanila. 

5 At sila’y nangagalak, at pinag- 
kasunduang bigyan siya ng salapi. 

6 At pumayag siya, at humanap ng 
ukol na panahon upang kaniyang 
.maibigay siya sa kanila, ^nang hindi 
kaharap ang karamihan. 

7 * 3 At dumating ang araw ng mga 
tinapay * na # walang lebadura, na 
noon ay kinakailangang ihain ang 
paskua. r 

I 8 At sinugo niya si Pedro at si 
Juan, na sinasabi, Magsihayo kayo 
at magsipaghanda kayo ng kordero 
ng paskua para sa atin, upang ta- 
yo’y magsikain. \ 

9 At kanilang sinabi sa kaniya, 
Saan mo ibig na aming ihanda? 

10 At kaniyang sinabi sa kanila, 
Narito, pagpasok ninyo sa bayan, 
ay masasalubong ninyo ang isang 
lalake na may dalang isang ba- 
ngang tubig; sundan ninyo siya 
hanggang sa bahay na kaniyang pa- 
pasukan. 

11 At sasabihin ninyo sa puno ng 
sangbahayan, Sinasabi ng Guro sa 
iyo, Saan naroon ang tuluyang aking 
makakanan ng kordero ng paskua 
na kasalo ng aking mga alagad? 

f 12 At ituturo niya sa inyo ang 
isang malaking silid sa itaas na na- 
gagayakan: doon ninyo ihanda. 

. 13 At nagsiparoon sila, at nasum- 
pungan ayon sa sinabi niya sa ka¬ 
nila: at inihanda nila ang kordero 
ng paskua. 

14 At nang dumating ang oras, ay 
^naupo siya, at ang mga apostol ay 
kasalo niya. 

15 At sinabi niya sa kanila, Pina- 
kahahangad kong kanin na kasalo 
ninyo ang kordero ng paskuang ito 
bago ako maghirap: 

16 Sapagka’t sinasabi ko sa inyo, 
Ito’y hindi ko kakanin, ^hanggang 


1 tal. 52. Gawa 4:1. 2 Mat. 26:5. Mar. 14:2. 

3 Mat. 26:17-19. Mar. 14:12-1G. 

A Mat. 26:20. Mar. 14:17. 5 Lu. 12:50. 

€ tat 30. Lu. 14:15. 


sa ito’y maganap ^sa kaharian ng 
Dios. 

17 At siya’y tumanggap ng isang 
saro, at nang. siya’y makapagpasala- 
mat, ay. sinabi niva, Kunin ninyo 
ito, at inyong pagbahabahaginin: 

18 Sapagka’t sinasabi ko 7 sa inyo, 
na hindi na ako iinom mula ngayon 
ng bunga ng ubas, hanggang sa du¬ 
mating ang kaharian ng Dios. 

19 At siya’y dumampot ng tinapay, 
s at nang siya’y makapagpasalamat, 
ay kaniyang pinagputolputol, at ibi- 
nigay sa kanila, na sinasabi, Ito’y 
aking katawan, na ibinibigay dahil 
sa inyo: gawin ninyo ito sa pagaala- 
ala sa akin. 

20 Gayon din naman ang saro, pag- 
katapos na makahapon, na sinasabi, 
Ang sarong ito’y ang bagong tipan 
sa aking dugo, na nabubuhos nang 
dahil sa inyo. 

21 Datapuwa’t ^narito, ang kamay 
ng nagkakanulo sa akin, ay kasalo 
ko sa dulang. 

22 Sapagka’t ang Anak ng tao nga 
ay yayaon, ayon sa itinakda: data¬ 
puwa’t sa aba niyaong taong nag¬ 
kakanulo sa kaniya! 

23 At sila’y nagpasimulang na- 
ngagtanungan sa ise.’t isa, kung sino 
sa kanila ang gagawa ng bagay na 
ito. 

24 At nagkaroon naman *ng isang 
pagtatalotalo sa gitna nila, kung 
sino kaya sa kanila ang ibibilang na 
pinakadakila. 

25 At kaniyang sinabi sa kanila, 
2 Ang mga hari ng mga Gentil ay 
napapapanginoon sa kanila; at ang 
mga may kapamahalaan sa kanila’y 
tinatawag na mga Tagapagpala. 

26 Datapuwa’t sa inyo’y hindi ga¬ 
yon: skundi bagkus ang lalong da- 
kila sa inyo ay maging tulad sa la- 
long bata; at ang nangungulo ay 
maging gay a 4 ng naglilingkod. 

27 Sapagka’t alin ang lalong da- 
kila, ang nakaupo baga sa dulang, 

7 Mat. 26:29. 

Mar. 14:2G. 8 Mat. 26:26-28. Mar. 14:22-24 
1 Cor. 11 :23-25. Juan 6:51. 

9 Mat. 26:21, 23. Juan 13:18, 21, 26 

1 Mar. 9:34. Lu. 9:46. 

2 Mat. 20:25-28. Mar. 10 :42-45. 

3 Mat. 23:11. Mar. 9:35. Lu. 9:48. 

4 Lu. 12:37. Juan 13:4. 5. 

137 





LUCAS 22 


6 ang naglilingkod? hindi baga ang 
nakaupo sa dulang? datapuwa’t 
ako’y nasa gitna ninyo na gaya ni- 
yaong naglilingkod. 

28 Datapuwa’t kayo ay yaong nag- 
sipanatili sa akin s sa mga pagtukso 
sa akin; 

29 At kayo’y inihahalal kong ^isang 
kaharian, na gaya nga ng pagkaha- 
lal sa akin ng aking Ama, 

30 7Upang kayo’y magsikain at 

magsiinom sa aking dulang sa kaha¬ 
rian ko; «at kayo’y magsisiupo sa 
mga luklukan, na inyong huhuku- 
man ang labingdalawang angkan ni 
Israel. _ _ 

31 Simon, Simon, narito, hiningi ka 
ni ^Satanas upang ikaw ay nialiglig 
niyang gaya ng trigo: 

32 Datapuwa’t ikaw ay ipinaman- 
hik *ko, na huwag magkulang ang 
iyong pananampalataya; at ikaw, 
kung «makapagbalik ka nang muli, 
ay ^papagtibayin mo ang iyong mga 
kapatid. 

33 At sinabi niya sa kaniya, Pa- 
nginoon, nakatalaga akong sumama 
sa iyo sa Jnlangguan at ^sa kama- 
tayan. ' ___ 

34 At kaniyang sinabi, Sinasabi ko 
sa iyo, sPedro, na hindi titilaok nga- 
yon ang manok, hanggang sa ikaila 
mong makaitlo na ako’y hindi mo 
nakikilala. 

35 At sinabi niya sa kanila, <>Nang 
kayo'y suguin ko na walang "supot 
ng scilapi, at supot ng pagkain , at 
mga pangyapak, kinulang baga kayo 
ng anoman? At kanilang sinabi, 
Hindi. 

36 At sinabi niya sa kanila, Ngu- 
ni’t ngayon, ang mayroong supot ng 
scilapi ay dalhin ito, at gayon din 
ang supot ng pagkain; at ang wala, 
ay ipagbili niya ang kaniyang bala- 
bal, at bumili ng isang tabak. 

37 Sapagka’t sinasabi ko sa inyo, 
na kinakailangang matupad sa akin 
itong nasusulat, a At ibinilang s iya 

5 Lu. 4:13. 

Heb. 2:18; 4:15. 6 Mat. 25:34. 

7 Mat. 8:11; 20:29. 8 Mat. 19:28. 

9 1 Ped. 5:8. 1 Juan 17:9, 11. 15. 

2 Mat. 13:15. Gawa 3:19. 8 Juan 21:15-17. 

I Juan 13:37. 5 Mat. 26:34. Mar. 14:30. 

6 Mut. 10:9, 10. 7 Lu. 10:4. 8 Is. 53:12. 

133 


sa mga suwail: sapagka’t ang na- 
uukol sa akin ay may ^katuparan. 

38 At sinabi nila, Panginoon, na¬ 
rito ang dalawang tabak. At sinabi 
niya sa kanila, Sukat na. 

39 At siya’y lumabas, *at puma- 
roon, ayon sa kaniyang kaugalian, 
sa bundok ng mga Olivo; at nagsi- 
sunod naman sa kaniya ang mga 
alagad. 

40 At nang siya’y dumating sa da- 
kong yaon, ay sinabi niya ^sa kani¬ 
la, Magsipanalangin kayo nang 
huwag kayong magsipasok sa tukso. 

41 At siya’y humiwalay sa kanila 
na may agwat na isang itsang bato; at 
siya’y nanikluhod at nanalangin, 

# 42 Na sinasabi, Ama, kung ibig mo, 
ilayo mo sa akin ang sarong ito; 
gayon ma’y huwag mangyari ang 
aking kalooban, kundi ang iyo. 

43 At napakita sa kaniya ang isang 
anghel na mula sa langit, na nag- 
palakas sa kaniya. 

44 At nang siya’y nanglulumo ay 
•’nanalangin siya ng lalong mani- 
ngas; at ang^kaniyang pawis ay na- 
ging gaya ng* malalaking patak ng 
dugo na nagsisitulo sa lupa. 

45 At nang’ magtindig siya sa kani- 
yang pananalangin, ay lumapit siya 
sa mga alagad, at naratnan silang 
nangatutulog dahil sa hapis, 

46 _At sinabi sa kanila, Bakit kayo 
nangatutiilog? mangagbangon ^kayo 
at magsipanalangin, upang huwag 
kayong magsipasok sa tukso. 

47 tfSamantalang nagsasalita pa si¬ 
ya, narito, ang isang karamihan, at 
siyang tinatawag na Judas, na isa 
sa labingdalawa, ay nangunguna sa 
kanila; at siya’y lumapit kay Je¬ 
sus upang ito’y hagkan. 

48. Datapuwa’t sinabi ni Jesus Sa 
kaniya, Judas, sa isang halik baga 
ay ipinagkakanulo mo ang Anak ng 
tao? 

49 At nang makita ng mga kasama 
ni ya ang mangyayari, ay kanilang 

9 Juan 17:4; 19:30. 

1 Mat. 36:30. 36. Mar. 14:26. 32. Juan 18:1. 

2 Mat. 26:36-46. Mar. 14 :32-42. 

3 Hcb. 5:7. I tal. 40. 

•7 Mat. 26:47-56. Mar. 14 :43-50. Juan 13:3-11. 






LUCAS 23 


sinabi, Panginoon, magsisipanaga 
baga kami <>ng tabak? 

50 At tinaga ng isa sa kanila ang 
alipin ng dakilang saserdote, at ti- 
nigpas ang kanang tainga niya. 

51 Datapuwa’t sumagot si Jesus, 
na nagsabi, Pabayaan ninyo sila 
hanggan dito. At 'hinipo niya ang 
tainga ng alipin, at ito’y pinagaling. 

52 At sinabi ni Jesus sa mga pa¬ 
ngulong saserdote, at sa mga $pu- 
nong kawal sa templo, at sa mga 
matanda, na nagsidating laban sa 
kaniya, Kayo’y nagsilabas, na tila 
laban sa isang tulisan, na may mga 
tabak at mga panghampas? 

53 Nang ako’y kasama ninyo sa 
templo araw-araw, ay hindi ninyo 
iniunat ang inyong mga kamay la¬ 
ban sa akin; datapuwa’t ito ang 
^inyong oras, at *ang kapangyari- 
han ng kadiliman. 

54 At kanilang dinakip siya, at ^di- 
nala siya, at ipinasok siya" sa bahay 
ng pangulong saserdote. JData- 
puwa’t sa malayo’y sumusunod si 
Pedro. 

55 4At nang makapagpadikit nga 
sila ng apoy sa gitna ng siooban, at 
mangakaupong magkakasama, si Pe¬ 
dro ay nakiumpok sa gitna nila. 

56 At isang alilang babae, na naka- 
kakita sa kaniya samantalang siya’y 
nakaupo sa liwanag ng apoy , ay ti- 
nitigan siya, at sinabi, Ang taong 
ito ay kasama rin niya. 

57 Datapuwa’t siya’y nagkaila, na 
nagsasabi, Babae, hindi ko siya na- 
kikilala. 

58 At pagkaraan ng isang sangdali 
ay nakita siya ng iba, at sinabi, 
Ikaw man ay isa sa kanila. Data¬ 
puwa’t sinabi ni Pedro, Lalake, ako’y 
hindi. 

# 59 At nang makaraan ang may 
isang oras, ay pinatotohanan ng iba 
pa, na nagsasabi, Sa katotohanan, 
ang taong ito’y kasama rin niya; 
sapagka’t siya’y Galileo. 

60 Datapuwa’t sinabi ni Pedro, La- 
lake, hindi ko nalalaman ang sina- 

n tal. 33. 7 Mat. 20:34. 

8 tal. 4. 9 Mar. 14:35. 

l Juan 19:11. Ef. 6:12. CoL 1:13. 

S Mat. 2G:57. Mar. 14:52. 8 Juan 18:15. 

A Mat. 26:69.76. Mar. 14 :66-72. 

Juan 18:16-18, 25-27. 5 Mat. 26:3. 


sabi mo. At pagdaka, samantalang 
siya’y nagsasalita pa, ay tumilaok 
ang manok. 

61 At lumingon ang Panginoon, at 
tinitigan si Pedro. At naalaala ni 
Pedro ang salita ng Panginoon, 
kung paanong sinabi niya sa kaniya, 
c Bago tumilaok ang manok ngayon, 
ay ikakaila mo akong makaitlo. 

62 At siya’y lumabas, at nanangis 
ng kapaitpaitan. 

63 7At nililibak si Jesus, at siya’y 
sinasaktan ng mga taong nangagba- 
bantay. 

64 At siya’y piniringan nila, at ti- 
natanong siya, na sinasabi, Ilulaan 
mo; sino ang sa iyo’y humampas? 

65 At sinabi nila ang ibang mara- 
ming bagay laban sa kaniya, na si¬ 
ya’y inaalimura. 

66 At nang a-raw na, ay nagkati- 
pon ang kapulungan ng matatanda 
sa bayan, ang mga pangulong sa- 
rerdote, at gayon din ang mga eskri- 
ba, at dinala siya sa kanilang Sa- 
nedrin, na sinasabi, 

67 Kung ikaw ang Cristo, ay sabi- 
hin mo sa amin. Datapuwa’t sinabi 
niya sa kanila, Kung sabihin ko sa 
inyo, ay hindi ninyo ako paniniwa- 
laan: 

68 At kung hay o'y aking tanungin, 
ay hindi kayo magsisisagot. 

69 Datapuwa’t ^magmula ngayon 

ang Anak ng tao ay mauupo sa kanan 
ng kapangyarihan ng Dios. 

70 At sinabi nilang lahat, Kung ga- 
yo’y ikaw baga ang sAnak ng Dios? 
At sinabi niya sa kanila, Kayo ang 
nangagsasabi *na ako nga. 

71 At sinabi nila, Ano pa ang kai- 
langan natin ng patotoo? sapagka’t 
tayo rin ang nangakarinig sa kaniyang 
sariling bibig. 

KAPITULO 23. 

1 At nagsitindig ang boong kapu¬ 
lungan 2 n ila, a t dinala siya sa ha- 
rap ni Pilato. 

2 At nangagpasimula silang isum- 
bong siya, na sinasabi, Nasumpu- 
ngan namin ang taong ito na pina- 

G tal. 34. 7 HanTErangr tal. 71. 

Mat. 26 :67, 68 ; 27 :1 ; 26 :G3-G5. 

Mar. 14:65; 15:1; 14:61; 64. Juan 18:19-24. 
8 Heb. 1:3. 9 Juan 1:49. 1 Mat. 27:11. 

2 Mat. 27:2. Mar. 15:1. Juan 18:28. 

139 






LUCAS 23 


sasama ang aming bansa, at 3 4 5 ipi- 
nagbabawal na bumuwis kay Cesar, 
at sinasabi ^na siya rin nga ang 
Cristo, ang hari. 

3 At tinanong siya ni Pilato, na 
nagsasabi, Ikaw baga ang Hari ng 
mga Judio? At sumagot siya at si- 
nabi, Ikaw ang nagsasabi. 

4 At sinabi ni Pilato sa mga pa¬ 
ngulong saserdote at sa mga kara- 
mihan, B Wala akong masumpungang 
kasalanan sa taong ito. 

r 5 Datapuwa’t sila’y lalong nangag- 
pipilit na sinasabi, Ginugulo niya 
ang bayan, na nagtuturo sa boong 
Judea, magbuhat sa Galilea hang- 
gang sa dakong ito. 

6 Datapuwa’t nang ito’y marinig 
ni Pilato, ay itinanong niya kung 
ang taong yaon ay Galileo. 

7 At nang maunawa na siya’y Sna- 
sasakop ni Herodes, ay ipinadala 
niya siya kay Herodes, na nang mga 
araw na yaon ay nasa Jerusalem 
din naman. 

8 Nang makita nga ni Herodes si 
Jesus, ay nagalak siyang lubha: sa- 
pagka’t malaon nang hinahangad 
niya na makita siya, sapagka’t si¬ 
ya’y nakabalita tungkol sa kaniya; 
at siya’y naghihintay na makakita 
ng ilang himalang gawa niya. 

9 At tinanong niya siya ng mara- 
ming salita; datapuwa’t siya’y hindi 
sumagot ng anoman. 

10 At ang mga pangulong saserdote 
at mga eskriba ay nagsitindig, na 
isinusumbong siyang mainam. 

11 At si Herodes na kasama ang 
kaniyang mga kawal ay inalimura 
siya, at siya’y nilibak, ?at sinuutan 
siya ng; maringal na damit, at ipina- 
balik siya kay Pilato. 

12 At nang araw ding yaon ay na- 
ging magkaibigan si Herodes at si 
Pilato: sapagka*t dating sila’y nag- 
kakagalit. 

13 At tinipon ni Pilato ang mga 
pangulong saserdote, at ang mga pi- 
nuno at ang bayan, 

14 At sinabi sa kanila, Dinala nin- 
yo sa akin ang taong ito na gaya 

3 Mat. 22:21. Mar. 12:17. Lu. 20:20. 

4 Juan 18:33, 36, 37; 19:12. 

6 Juan 18:38; 19:4, 6. 6 Lu. 8:1. 

7 Mat. 27:28. 

140 


ng* isang nagpapasama sa bayan: at 
narito, nang aking siyasatin siya sa 
harapan ninyo, ay wala akong na- 
sumpungang anomang sala sa taong 
ito, tungkol sa mga bagay na isinu¬ 
sumbong ninyo laban sa kaniya; 

15 Wala, kahit si Herodes man; 
sapagka’t siya’y ipinabalik niyang 
muli sa atin; at narito, walang ano¬ 
mang karapatdapat sa kamatayan 
na ginawa niya. 

1G Siya nga’y aking parurusahan, 
at siya’y pawawalan.* 

18 Datapuwa’t silang lahat ay nag* 
sisigawang paminsan, na nangagsa- 
bi, Alisin mo ang taong ito, at pa- 
walan mo sa amin si Barrabas: 

19 Isa na ibinilanggo dahil sa isang 
paghihimagsik na ginawa sa bayan, 
at sa Spagpatay. 

20 At si Pilato’y nagsalitang muli 
sa kanila, sa pagnanais na pawi- 
lan si Jesus; 

21 Datapuwa’t sila’y nagsigawan, 
na sinasabi, Ipako sa krus, ipalo 
siya sa krus. 

22 At kaniyang sinabi sa kanila, 
*>na bilang ikatlo, Bakit, anong m;.- 
sama ang ginawa ng taong itc ? 
Wala akong nasumpungang ano¬ 
mang kadahilanang ipatay sa kan.- 
ya: parurusahan ko nga siya, at si 
ya’y pawawalan. 

23 Datapuwa’t pinipilit nilang h- 
ngin sa malalakas na tinig, na siya’y 
ipako sa krus. At nanaig ang ki.- 
nilang mga tinig. 

24 At hinatulan ni Pilato na gawin 
ang kanilang hinihingi, 

25 At pinawalan niya yaong ibin - 
langgo dahil-sa paghihimagsik at sa 
pagpatay, na siyang kanilang bin- 
ngi; datapuwa’t ibinigay si Jesus sa 
kalooban nila. 

26 At nang siya’y kanilang dalhin 
*ay kanilang pinigil ang isang S- 
mong taga Cirene, na nanggaling sa 


*Sa ibang mga Kasulatan ay nakalagey 
ang talatang ito: 

17 Kinakailanjjan nga niyang kanila' y 
magpakawala ng Isang bilanggo sa kapii • 
tahan. 


8 Gawa 3:14. 9 tal. 4, 14. 

1 Mat. 27:15-26. Mar. 16:6-15. Juan 18:39, 49. 

2 Mat. 27:32. Mar. 15:21. Juan 19:17. 






LUCAS 23 

bukid, at ipinasan sa kaniya ang 
krus, upang dalhin sa likuran ni 
Jesus. 

27 At siya’y sinusundan rig isang 
makapal na karamihan sa bayan, at 
ng mga babaing nagiiyakan at na- 
nanambitan dahil sa kaniya. 

28 Datapuwa’t paglingon sa kanila 
ni Jesus ay sinabi, Mga anak na ba- 
bae ' ng Jerusalem, huwag ninyo 
akong tangisan, kundi tangisan nin¬ 
yo ang inyong sarili, at ang inyong 
mga anak. 

29 Sapagka’t 3 n arito, darating ang 
mga araw, na kanilang sasabihin, 
Mapapalad ang mga baog, at ang 
mga tiyang kailan ma’y hindi na- 
ngagdalang-tao, at ang mga dibdib 
na kailan man ay hindi nangagpa- 
pasuso. 

30 Rung magkagayon *ay magpa- 
pasimulang sabihin nila sa mga bun¬ 
dok, mangahulog kayo sa ibabaw 
namin; at sa mga burol, Takpan 
ninyo kami. 

31 Sapagka’t kung ginagawa ang 
mga bagay na ito sa 5 punong ka- 
hoy na sariwa, 6 7 * ano kaya ang gaga- 
win sa tuyo? 

32 At dinala rin naman na ?kasa- 
ma niya, ang dalawang tampalasan, 
upang patayin. 

33 At nang dumating sa dakong 
-tinatawag na Bungo, ay kanilang 
ipinako roon siya sa krus, at ang 
mga tampalasan, isa sa kanan at isa 
sa kaliwa. 

34 At sinabi ni Jesus, s Ama, 9 pa 
tawarin mo sila; sapagka’t -hindi 
nila nalalaman ang kanilang gina¬ 
gawa. At 2 sa pagbabahabahagi nila 
ng kaniyang mga suot ay kanilang 
pinagsapalaranan. 

35 At nakatayong nanonood 5 ang 
bayan. At tinutuya naman siya 4 ng 
mga pinuno, na sinasabi, Nagligtas 
siya sa mga iba; iligtas niya ang 
kaniyang sarili, kung ito ang Cristo 
ng Dios, ang hinirang niya. 

36 At nililibak rin naman siya ng 


5 Mat. 24:19. Mar. 13:17. Lu. 21:23. 

U Os. 10:3. 5 Awit 1:3. Ez. 20:47. 

6 1 Pod. 4:17. 7 Mat. 27 :38. Mar. 15:27. 

Juan 19:13. 8 tal. 46. 

0 Is. 53:12. Mat. 5:44. 1 Gawa 3:17. 

2 Juan 19:23. 8 Awit 22:17. 

4 Mat. 27:41, 42. Mar. 15:31. 


ng mga kawal, na nagsisilapit sa 
kaniya, na dinudulutan siya ng suka, 

37 At sinabi, Kung ikaw ang Hari 
ng mga Judio, iligtas mo ang iyong 
sarili. 

38 At Smayroon naman sa itaas 
niya na isang pamagat, ITO’Y ANG 
IIARI NG MGA JUDIO. 

39 At siya’y inalipusta ng 6isa sa 
mga tampalasang nabibitin, na si¬ 
nasabi, Hindi baga ikaw ang Cristo? 
iligtas mo ang iyong sarili at kami. 

40 Datapuwa’t sumagot ang isa, at 
pagsaway sa kaniya’y sinabi, Hindi 
<a pa baga natatakot sa Dios, va- 
mang ikaw ay nasa gayon ding ka- 
parusahan? 

41 At tayo sa katotohanan ay ayon 
sa katuwiran; sapagka’t tinanggap 
natin ang nararapat na kabayaran 
sa ating mga gawa; datapuwa’t ang 
taong ito’y hindi gumagawa ng ano- 
mang masama. 

42 At sinabi niya, Jesus, alalahanin 
mo ako, pagdating mo sa iyong ka- 
harian. 

43 At sinabi niya sa lea niya,_ Ka* 
totohanang sinasabi ko sa iyo, Ngayon 
ay -kakasamahin kita sa 7Paraiso. 

44 At nang may oras na ikaanim 
na, ay nagdilim sa ibabaw ng boong 
lupa, hanggang sa oras na ikasiyani, 

45 s At nagdilim ang araw: at na- 
hapak sa gitna °ang tabing ng tem¬ 
pio. 

46 At si Jesus, na sumigaw ng ma- 
lakas na tinig, ay nagsabi, J Ama, 
sa mga kamay mo ay ipinagtata- 
gubilin ko ang aking espiritur at 
pagkasabi nito, ay nalagot ang hini- 
nga. 

47 At nang ^niakita ng senturion 
ang nangyari, ay niluwalhati niya 
ang Dios na nagsasabi, Tunay na 
ito’y isang taong matuwid. 

48 At ang lahat ng mga karami- 
hang nangagkatipon sa panonood 
nito, pagkakita nila sa mga bagay 
na nangyari ay ^nangagsiuwing di- 
nadagukan ang kanilang mga dib¬ 
dib. 


5 Mat. 27:37. Mar. 15:26. Juan 19:19. 

6 Mat. 27:44. Mar. 15:32. 

7 2 Cur. 12:4. Apuc. 2:7. 8 Mat. 24:29. 

0 Mat. 27:51. Mar. 15:3H. l Awit 31:5. 
Gawa 7:59. 2 Mat. 27 :54. Mar. 15:39. 

3 Lu. 18:13. 


141 





„ n , LUCAS 24 

49 At ang lahat ng mga kakilala 

*at ang mga babaing sa kani- 
yay nagsisunod buhat sa Galilea, 
at nangasa^malayo na pinagmamas- 
dan ang mga bagay na ito. 

50 At narito ang isang lalaking 
*nagngangalang Jose, na isang ka- 
sangguni, isang lalaking mabuti at 
matuwid 

61 (Siya’y hindi umayon sa kanilang 
payo at gawa), isang lalaking taga 
Arimatea, bayan ng mga Judio, <?na 
naghihmtay ng kaharian ng Dios; 

62 Ang taong: ito r y naparoon kay 
Pilato: at hiningi ang bangkay ni 
Jesus. 

53 Atito’y ibinababa niya, at bina- 
iot ng isang kayong lino, at inilagay 
sa isang libingang hinukay sa bato, 

7 na doo’y wala pang nalilibing. 

64 At noo’y araw ng sPaghahanda, 
at nalalapit na ang sabbath 

55 Afr ang mga babae, $na nagsisa- 
ma sa kaniya mula sa Galilea, ay 
nagsjsunod, at tiningnan ang libingan 

kaniyanl ^angkay^ Pagka ' ag3y ^ 

56 At sila’y nagsiuwi, at nangag- 
handa ng mga pabango at mga un- 
guento. 

At nang araw ng sabbath sila’y na- 
ngagpahinga *ayon sa utos. 


1 KAPITULO 24. 

1 Datapuwa’t 3 nang unang araw 
ng sanglinggo 3 pagkaumagang-uma- 
ga, ay nagsiparoon sila sa lihingan, 
na may dalang mga ^pabango na 
kanilang inihanda. 

2 At nasumpungan nilang naigu- 
long na ang bato mula sa libingan. 

3 At sila’y nagsipasok, at hindi nila 
nangasumpungan ang bangkay n£ 
Panginoong Jesus. 

4 At nangyari, na samantalang si- 
la y nangatitilihan dahil dito, narito, 
tumayo sa tabi nila ang 4 5 dalawang 

Ialake na nakasisilaw ang mga da- 
mit: 

4 Awit 38:11. Mat. .27:55. 

Mar. 15:40. 5 Mat. 27:67-61. Mar. 16:42-47 
Juan 19:38-42. 6 Lu. 2:25-38. 

7 Mar. 11:2. Lu 19:30. 8 Mat. 27:62. 

9 Lu. 8:2. 1 Ex. 20:10. 

2 Mat. 28:1-8. Mar. 16:1-8. 8 Juan 20:1. 

4 Lu. 23:66. 5 Mat. 28:2. Mar. 16*6 

6 Gawa 1:10. 


5 At nang sila’y nangatatakot at 
nangakatungo ang kanilang mga 
ha -S a lupa ay sinabi nila sa ka- 
nila, Bakit hinahanap ninyo ang 
buhay sa gitna ng mga patay? 

, 6 Wala siya (rito, datapuwa’t nag- 
oangon: alalahanin ninyo ang salita 
niya sa inyo nang siya’y nasa Ga- 
lilea 7pa, 

7 Na sinasabi, Kinakailangan« na 
ang Anak ng tao ay ibigay sa mga 
kamay ng mga taong makasalanan, 
at ipako sa krus, at .magbangong 
mull sa ikatlong araw. 

8^ At naalaala nila ang kanivaner 
mga salita, 

^ *4^. nagsibalik. mula sa libingan, 
at lbmalita ang lahat ng mga ba¬ 
gay na ito sa labingisa, at sa lahat 
ng mga iba pa. 

10 Sija nga’y' si Maria *>Magda- 

lena, si i Juana, at si Mariang ina 
m Santiago: at iba pang mga ba- 
baing ^kasama nila ang nangagba- 
ata ng mga bagay na ito sa mga 
apostol. 6 

11 At ang mga salitang ito’y 2 ina- 
Kala_ nilang walang kabuluhan; at 
hindi nila pinaniwalaan. 

12 Datapuwat nagtindig si Pedro, 

°at tumakbo sa libingan; at nang 
siyay tumungo pagtingin niya sa 
loob, ay nakita niya ang mga ka¬ 
yong lino na nangasa isang tabi; 
at umuwi siya sa kaniyang bahay 
na nanggigilalas sa nangyaring 
yaon. * 

13 At narito, ^dalawa sa kanila ay 
nap.aroroon nang araw ding yaon 
sa isang nayong ngala’y Emaus, na 
may anim na pung estadio ang layo 
sa Jerusalem. 

i ^ kanilang pinaguusapan ang 
lahat ng mga bagay na nangyari. 

15 At nangyari, na samantalang 
sila y naguusap at nagtatatanongan, na 
si Jesus din ay lumapit, at nakisabay 
sa kanila. 

16 Datapuwa’t sa ^mga mata nila’y 
may nakatatakip upang siya’y hu- 
wag nilang makilala. 


7 Mat. 17:22, 23. Mar. 9:30, 81. 

f S 8 !* Mar * 16 :8 * 10 * Jua « 20 : 18 . 

9 Mat. 27:56. 1 Lu. 8:3. 

8 tal. 26, 41 Mar. 16:11. s Juan 20:3, 6. 10. 
4 Mar. 16:12. 8 tal. 31. Juan 20:14; 21:4. 


142 





LUCAS 24 


17 At sinabi niya sa kanila, Ano 
ang mga salitaan ninyong ito sa in- 
yong paglalakad? At sila'y nagsi- 
tigil, na nangalulumbay ang mga 
mukha. 

18 At isa sa kanila, na nagnga- 
ngalang Cleopas, sa pagsagot ay si¬ 
nabi sa kaniya, Ikaw baga’y naki- 
kipamayan lamang sa Jerusalem, at 
hindi nakaalam ng mga bagay na 
doo'y nangyari nang mga araw na 
ito? 

19 At sinabi niya sa kanila, Anong 
mga bagay? At sinabi nila sa ka¬ 
niya, Ang mga bagay tungkol kay 
Jesus na Nazareno, $na isang prope- 
tang makapangyarihan sa gawa at 
sa salita sa harap ng Dios at ng 
boong bayan: 

20 At kung paano ang pagkabigay 
sa kaniya ng mga pangulong saser- 
dote at ng mga pinuno upang hatu- 
lan sa kamatayan, at siya’y ipako 
sa krus. 

21 Datapuwa’t hinihintay naming 
7siya ang tutubos sa Israel. Oo at 
bukod sa lahat ng mga ito ay nga- 
yon ang ikatlong araw buhat nang 
mangyari ang mga bagay na Ito. • 

22 Bukod sa rito 3iba sa .mga ba- 
baing kasamahan namin na nagsi- 

aroong s.maaga sa libingan, ay na- 
apagtaka sa amin; 

23 At nang hindi mangasumpungan 

ang kaniyang bangkay, ay nangag- 
balik sila, na nangagsabing sila na- 
ma’y nakakita *ng isang pangitain 
ng mga anghel, na nangagsabing 
siya’y bub ay. 14 

24 At nagsiparoon sa libingan ang 
*ilang kasama namin, at nasumpu- 
ngan nila alinsunod sa sinabi ng 
mga babae: datapuwa’t siya’y hindi 
nila nakita. 

25 At sinabi niya sa kanila, Oh mga 
taong haling, at makukupad ang 
mga pusong magsisampalataya sa 
lahat ng salita ng mga propeta! 

26 3 * Hindi baga kinakailangang si 
Cristo ay maghirap ng mga bagay 
na ito, at pumasok sa kaniyang kalu- 
walhatian? 

G Gawa 2:22. 7 Lu. 1:68 ; 2 :38. Gawa 1 :G. 

8 Mat. 28:1, Mar. 15:1, 2, 10. Juan 20:13. 

0 tal. 1. 1 ta). 4. 2 taL 12. Juan 20:3- 

3 tal. 7. 44, 46. 


27 4 At magmula kay sMoises at sa 
Gmga propeta, ay ipinaaninaw niya 
sa kanila ang mga bagay tungkol 
sa kaniya sa lahat ng mga kasula- 
tan. 

28 At sila’y malapit na sa nayong 
kanilang paroroohan: at naganyo 
siyang wari may paroroonang lalo 
pang malayo. 

29 At siya’y kanilang pinigil, na 
sinasabi, tumuloy ka sa amin, sa- 
pagka’t gumagabi na, at kumikiling 
na ang -araw. At. pumasok siya 
upang tumuloy sa kanila. 

30 At nangyari, nang siya’y naka- 
upo na kasalo nila sa dulang ng 
pagkain, ay ?kaniyang dinampot 
ang tinapay at binasbasan; at ito’y 
pinagputolputol, at ibinigay sa ka¬ 
nila. 

31 At Snangabuksan ang kanilang 
mga mata, at siya’y nakilala nila; 
at siya’y nawala sa kanilang mga 
paningin. 

32 At sila-sila’y nangagsabihan, 
Hindi baga nagaalab ang ating puso 
sa loob natin, habang tayo’y kinaka- 
usap niya sa daan, samantalang bi- 
nubuksan niya sa atin ang mga ka- 
sulatan? 

S3 At sila’y nagsitindig sa oras 
ding yaon, at nangagbalik sa Jeru¬ 
salem, $at naratnang nangagkaka- 
tipon ang labingisa, at *ang kani¬ 
lang mga kasama. 

34 Na nangagsasabi, Tunay na nag- 
bangong muli ang Panginoon, at 
*napakita kay Simdn, 

3d At isinaysay nila ang mga ba¬ 
gay ncr nangyari sa daan, at 5 * * * 9 kung 
paanong siya’y nakilala nila nang 
pagputolputulin ang tinapay. 

36 At. ^samantalang kanilang jpi- 
naguusapan ang mga bagay na ito, 
siya rin ay tumayo sa gitna nila, at 
sa kanila/y nagsabi, Kapayapaa'V 

suma inyo. 

\ tal. 44:46. 

5 Gen. 8:15; 22:18. Big. 21:9; 24:17. 

Deut. 18:15, 18, 19. 

S Is. 7:14; 9:6; 40:10, 11; 60:6; 62:13-58:12; 
61:1; 63:1-6. Jer. 23:5, 6; 33:14, 16. 

Ez. 34:23; 37:26. Dan. 9:24, 27. Oa. 11:1. 

Mi. 6:2. Zak. 9:9; 11:13; 12:10; 18:7. 

Mai. 3:1; 4:2. 7 Lu. 22:19. 3 tal. 16. 

9 Mar. 16:13, 1 Gawa 1:14. 

2 1 Cor. 15:5. S tal. 80. SI. 4 Juan 29 sift. 
143 






LUCAS 24 


37 Datapuwa’t sila’y kinilabutan, 
at nangahintakutan, at inakala nila 
na nakakakita sila ng isang ^espi- 
ritu. 

38 At sinabi niya sa kanila, Bakit 
kayo’y nangagugulumihanan? at 
bakit nangyayari ang pagtatalo sa 
inyong puso? 

39 Tingnan ninyo ang aking mga 
kamay at ang aking mga paa, ako 
rin nga: $hipuin ninyo ako, at ting- 
nan; sapagka’t ang isang espiritu’y 
walang laman at mga buto, na gaya 
ng inyong nakikita na nasa akin. 

40 At pagkasabi niya nito, ay ipi- 
nakita niya sa kanila ang kaniyang 
mga kamay at ang kaniyang mga 
paa. 

41 At samantalang hindi pa sila 
nagsisisampalataya dahil sa galak, 
at nagsisipanggilalas, ay sinabi niya 
sa kanila, ?Mayroon baga kayo ri- 
tong anomang makakain? 

42 At binigyan nila siya ng isang 
putol na isdang inihaw. 

43 At kaniyang inabot yaon, $at 
kumain sa harap nila. 

44. At. sinabi niya sa kanila, $Ito 
ang aking mga salitang sinabi ko 
sa inyo, nang ako’y sumasa inyo pa, 
na kinakailangang matupad ang la- 
hat ng mga bagay na nangasusulat 
tungkol sa akin sa Jkautusan ni 
Moises, at sa mga propeta, at sa 
^mga awit. 

5 Mat. 14 :46. Mar. 6:40. 

6 Juan 20:20, 27. 1 Juan 1:1. 

7 Juan 21:5. 8 Juan 21:13. Gawa 10:41. 

9 Mat. 16:21. 1 tal. 27. 

J? Awit 16:9, 10; 22:1-31; 69:1-36; 

88:8. 18; 110:1; 118:22, 26; 132:11. 


45 Nang magkagayo’y binuksan 
niya ang kanilang mga pagiisip, 
upang mapagunawa nila ang mga 
kasulatan; 

46 At sinabi niya sa kanila, Gan- 
yan ang pagkasulat, na Jkinakaila- 
ngang maghirap ang Cristo, at mag- 
bangong muli sa mga patay sa ikat- 
long araw; 

47 At ipangaral sa kaniyang pa- 
ngalan *ang pagsisisi at pagpapa- 
tawad_ ng mga kasalanan s sa lahat 
ng mga bansa, ^magbuhat sa Jeru¬ 
salem. 

48 ?Kayo’y mga saksi ng mga ba¬ 
gay na ito. 

49 At narito, s ipadadala ko sa inyo 
ang pangako ng aking Ama, data¬ 
puwa’t magsipanatili kayo sa bayan, 
^hanggang sa kayo’y masangkapan 
ng Jkapangyarihang galing sa itaas. 

50 At kaniyang dinala sila sa la- 
bas/hanggang sa tapat ng Betania: 
at itinaas niya ang kaniyang mga 
kamay, at sila’y binasbasan. 

51 At. nangyari, $na samantalang 
si.la’y binabasbasan niya, ay iniwan 
niya sila; at dinala siya sa itaas sa 
langit. 

52 At ^siya’y sinamba nila, at nag- 
sibalik sila sa Jerusalem ^na may 
malaking galak: 

53 At palaging sila'y <?nasa templo, 
na nangagpupur i sa Dios. 

S tal. 7, 26. 4 Gawa 13:38. 

5 Is. 49:6. Mai. 1:11. C Gawa 2:14-47. 

7 Gawa 1:8-22. 8 Juan 14 ;26. Gawa 1:4. 

9 Gawa 2:4. 1 Gawa 1:8. 2 Gawa 1:12. 

8 Mar. 16:19. Juan 20:17. Gawa 1:9. 

Ef. 4:8.10. 4 Mat. 28:9, 17. 

5 Juan 16:22. 6 Gawa 2:46. 


144 








ANG EVANGELIC) 

A YON KAY, 

JUAN' 


KAPITULO 1. 

, 1 Wang pasimula siya ang -ZVerbo, 
at ang Verbo ay Jsumasa Dios, at 
ang Verbo ay Dios. 

2 Ito riii nang pasimula’y sumasa 
Dios. 

3 Ang lahat ng mga bagay ay gi- 
nawa * * 5 sa pamamagitan niya; at 
alin man sa lahat ng ginawa .ay 
hindi ginawa kung wala siya. 

4 Wasa kaniya ang buhay; at ang 
buhay ay siyang ilaw ng mga tao. 

5 At ang ilaw ay lumiliwanag 7sa 
kadiliman; at ito’y hindi napagu- 
nawa ng kadiliman. 

6 Naparito ang isang tao, na ®su- 
gong mula sa Dios, na ang kaniyang 
pangalan ay Juan. - 

7 Ito’y naparitong saksi, upang ka* 
niyang patotohanan ang ilaw, upang 
sa pamamagitan niya’y magsisam- 
palataya ang lahat. 

8 Hindi siya ang ilaw, kundi numa- 
rito upang kaniyang patotohanan 
ang ilaw. 

[ 3 Nagkaroon ng tunay na ilaw, sa 
makatuwid baga’y ang ilaw na lu¬ 
miliwanag sa bawa’t’tao, na puma- 
parito sa sanglibutan. 

1 Gen. 1:1. Juan 17:5. Col. 1:17. 1 Juan 1:1. 
t tal. 14. Apoc. 19:18. . 3 1 Juan 1:2. 

4 Fil. 2:6. 6 1 Cor. 8:0. Ef. 8:9. CoL 1:16. 
Heb. 1:2. 6 Juan 8:12; 11:25. 1 Juan 6:11. 
7 Juan 3:19. 8 Mai. 8:1. Lu. 3:2. 3. 


10 Siya’y nasa sanglibutan, at ®ang 
sanglibuta’y ginawa sa* pamamag¬ 
itan niya, at hindi siya nakilala ng 
sanglibutan. 

11 Siya’y naparito sa *sariling ka¬ 
niya, at siya'y hindi tinanggap ng 
mga sariling kaniya. 

12 Datapuwa’t *ang lahat ng sa 
kaniya'y nagsitanggap, ay pinagka- 
looban niya sila ng karapatang ma-- 
glng mga anak ng Dios, sa maka¬ 
tuwid baga f y ang .mga nagsisisam- 
palataya sa kaniyang pangalan: 

13 Na mga ipinanganak na shindi 
sa dugo, ni sa kalooban ng laman, 
ni sa kalooban ng tao, kundi ng 
Dios. 

14 At 4nagkatawang-tao ^ang Ver¬ 
bo, at tumahan sa gitna natin (at 
nakita namin ang 6 kaniyang kalu- 
walhatian, kaluwalhatian gaya ng sa 
bugtong ng Ama), na puspos ng bi- 
yaya at katotohanan. 

15 Pinatotohanan siya ni Juan, at 
sumigaw, na nagsasabi, Ito yaong 
aking sinasabi, 7 A ng pumaparitong 
riasa hulihan ko ay magiging una 
sa akin: ^sapagka’t siya’y ®una sa 
akin. 


9 tal. 3. 1 Gawa. 3:26. S 1 Juan 3:1. 

3 Juan 3:3, 6, 7. 4 GaL 4:4. 1 Tim. 3:16. 

Heb. 2:14. 6 tal. 1. 

6 Lu. 9:32.. Juan 2:11. 7 Mat. 3:11. 

8 Juan 8:58. 9 tal. 80. 

145 







JUAN 1 


16 Sapagka’t sa kaniyang ikapus- 
pusan ay nagsitanggap tayong la- 
hat, at biyaya sa biyaya. 

17 Sapagka't ibinigay sa pamama- 
gitan ni Moises ang kautusan; *ang 
biyaya at ang katotohanan ay nag- 
sidating Jsa pamamagitan ni Jesu- 
cristo. 

18 ^Walang taong nakakita kailan 
man sa Dios; $ang bugtong na Anak, 
na nasa <>sinapupunan ng Ama, siya 
ang nagpakilala sa kaniya. 

19 At ito ang patotoo ni Juan, nang 
suguin sa kaniya ng mga Judio mu- 
la sa Jerusalem ang mga saserdote 
at mga Levita upang sa kaniya’y 
itanong, Sino ka baga? 

20 At kaniyang ipinahayag, at hin¬ 
di ikinaila; at kaniyang ipinahayag, 
Hindi ako ang Cristo. 

21 At sa kaniya'y kanilang itina- 
nong, Rung, gayo’y ano nga? Ikaw 
baga’y si 7Elias? At sinabi niya, 
Hindi ako. Ikaw baga $ang prope- 
ta? At siya’y sumagot, Hindi. 

22 Sinabi nga nila sa kaniya, Sino 
ka baga? upang ibigay namin ang 
kasagutan sa nangagsugo sa amin. 
Ano ang sinasabi ino tungkol sa 
iyong sarili? 

23 Sinabi niya, *>Ako ang tinig ng 
isang humihiyaw sa ilang, Tuwirin 
ninyo ang daan ng Panginoon, gaya 
ng sinabi ng propeta Isaias. 

24 At silaV sinugo buhat sa mga 
F ariseo. 

25 At sa kaniya’y kanilang itina- 
nong, at sinabi sa kaniya, Bakit nga 
bumabautismo ka, kung hindi ikaw 
ang Cristo, ni si Elias, ni ang pro¬ 
peta? 

26 Sila’y sinagot ni Juan, na nag- 
sasabi, ^Ako’y bumabautismo sa tu- 
big: datapuwa’t sa gitna ninyo’y 
may isang nakatayo na hindi ninyo 
nakikilala, 

27 Siya nga ang pumaparitong su- 
musunod sa akin, na sa kaniya’y 
hindi ako karapatdapat magkalag ng 
panali ng kaniyang pangyapak. 

/ Ef. 4:13. Col. 1:19; 2:9. 10. 

2 tal. 14. Rom. 6:14. 5 Juan 8:32; 14:6. 

U Deut. 4:12. Mat. 11:27. Lu. 10:22. 

Juan 6:37; 6:46. 1 Juan 4:12, 20. 1 Tim. 6:16 
5 tal. 14. Juan 3:16, 13. 6 Lu. 16:22. 

7 Mat. 11:14. 8 Dcut. 18:16, IS. 

Juan 6, :14. 9 Is. 40:3. 1 Mat. 8:11. 

146 


28 Ang mga bagay na ito’y ginawa 
sa Betania, sa dako pa roon ng Jor¬ 
dan, na pinagbabautismuhan ni 
Juan. 

29 Nang kinabukasan ay nakita ni 
Juan si Jesus na lumalapit sa ka¬ 
niya, at sinabi, Narito, # -ang Cor¬ 
dero ng Dios, na nagaalis ng kasa- 
lanan ng sanglibutanl 

30 sito yaong aking sinasabi, Sa 
hulihan ko’y dumarating ang isang 
lalake na magiging una sa akin: sa¬ 
pagka’t siya’y una sa akin. 

31 At siya’y hindi ko nakilala; da- 
tapuwa’t upang siya’y mahayag sa 
Israel, ^dahil dito’y naparito ako na 
bumabautismo sa tubig. 

32 At nagpatotoo si Juan, na nag- 
sasabi, ^Nakita ko ang Espiritu na 
bumababang tulad sa isang kalapati 
na buhat sa langit; at dumapo sa 
kaniya. 

33 At siya’y hindi ko nakilala; da- 
tapuwa’t ang nagsugo sa akin upang 
bumautismo sa tubig, ay siyang nag- 
sabi sa akin, Ang makita mong ba- 
baan ng Espiritu, at rnanahan sa 
kaniya, ay ^siya nga ang bumabau¬ 
tismo sa Espiritu Santo. 

34 At aking nakita, at pinatotoha- 
nan kong ito 7ang’ Anak ng Dios. 

35 Nang kinabukasan ay muling 
nakatayo si Juan, at ang dalawa sa 
kaniyang mga alagad; 

36 At kaniyang tiningnan si Jesus 
samantalang siya’y naglalakad, at 
sinabi, ^Narito, ang Cordero ng 
Dios! 

37 At narinig siyang nagsalita ng 
dalawang alagad, at sila’y nagsisu- 
nod kay Jesus. 

38 At lumingon si Jesus, at nakita 
silang nagsisisunod, at sinabi sa ka- 
nila, Ano ang inyong hinahanap? 
At sinabi nila sa kaniya, Rabi (na 
Lung liliwanagin, ay Guro), saan ka 
tumitira? 

39 Sinabi niya sa kanila, Magsipa- 
nto kayo, at inyong makikita. Nag- 
siparoon nga sila at nakita kung 
saan siya tumitira; at sila’y nagsi- 
tirang kasama niya nang araw na 

2 Ex. 12:3. S tal. 15. U Lu. 1:17, 76, 77. 
5 Mat. 3:16. 6 Mat. 3:11. 

7 tal. 49 ; Mat. 14:3S. 8 tal. 29. 





JUAN 2 


yaon: noo’y magiikasangpu na ang 
oras. 

40 Ang isa sa dalawang nakarinig 
ng pagsasalita ni Juan, at sumunod 
sa kaniya, ay si ^Andres na kapatid 
m Simon Pedro. 

41 Una niyang nasumpungan ang 
kaniyang sariling kapatid na si Si¬ 
mon, at sa kaniya’y sinabi, Nasum¬ 
pungan namin ang ^Mesias (na 
kung liliwanagin, ay ang *Cristo). 

42 Siya’y kaniyang dinala kay Je¬ 
sus. Siya’y tiningnan ni Jesus, at 
sinabi, ^ikaw ay si Simon na anak 
ni Juan: tatawagin kang ^Cefas (na 
kung liliwanagin, ay ^Pedro. 

43 Nang kinabukasan ay pinasiya- 
han niyang pumaroon sa Galilea, at 
kaniyang nasumpungan si Felipe: at 
sa kaniya’y sinabi ni Jesus, Sumu¬ 
nod ka sa akin. 

44 Si ^Felipe nga ay taga Betsaida, 
sa bayan ni Andres at ni Pedro. 

45 Nasumpungan ni Felipe si 7Na- 
tanael, at sinabi sa kaniya, Nasum¬ 
pungan namin yaong isinulat ni 
^Moises sa kautusan, at gayon din 
ng mga propeta, si Jesus na 5 taga 
Nazaret, *ang anak ni Jose. 

46 At sinabi sa kaniya ni Nata- 
nael, *Mangyayari bagang lumitaw 
ang anomang magaling na bagay sa 
Nazaret? Sinabi sa kaniya ni Fe¬ 
lipe, Pumarito ka at tingnan mo. 

47 Nakita ni Jesus si Natanael na 
lumalapit sa kaniya, at sinabi ang 
tungkol sa kaniya, Narito, ang isang 
tunay na Israelita, na sa kaniya’y 
walang daya! 

48 Sinabi sa kaniya ni Natanael, 
Saan mo ako nakilala? Si Jesus ay 
sumagot at sinabi sa kaniya, Bago 
ka tinawag ni Felipe, nang ikaw ay 
nasa ilalim ng puno ng igos, ay na¬ 
kita kita. 

49 Sumagot si Natanael sa kaniya, 
Rabf, * 1 * 3 4 ikaw ang Anak ng Dios; ikaw 
*ang Hari ng Israel. 

50 Si Jesus ay sumagot at sinabi 

9 Mat. 4:18-22. Mar. 1:16-20. Lu. 6:2-11.* 

1 Juan 4:26. 2 Awit 2:2. 3 Mat. 16:17. 

4 Mat. 10:2; 16:18. 5 Mat. 4:18. 

G Juan 6:5, 7; 12:21, 22; 14:8, 9. 

7 Juan 21:2. 8 Lu. 24:27. 9 Mat. 2:23. 

/ Juan 6:42. 2 Juan 7 :41, 42, 62. 

5 tal. 34. Mat. 14:33. Juan 6:69. 

4 Mat. 27:42. 


sa kaniya, Dahil baga sa sinabi ko 
sa iyo, Kita’y nakita sa ilalim ng 
puno ng igos, kaya ka sumasampa- 
lataya? makikita mo ang mga bagay 
na lalong dakila kay sa rito. 

51 At sinabi niya sa kaniya, Kato- 
tohanan, katotohanang sinasabi ko 
sa iyo, ^Makikita ninyong bukas ang 
langit, at ang mga anghel ng Dios 
na nagmamanhik-manaog sa ulunan 
6 ng Anak ng tao. 

KAPITULO 2. 

1 At 7nang ikatlong araw ay nag- 
karoon ng isang kasalan sa 3 Cana 
ng Galilea; at naroon ang ina ni 
Jesus: 

2 At inanyayahan din naman si Je¬ 
sus, at ang ^kaniyang mga alagad, 
sa kasalan. 

3 At nang magkulang ng alak, ang 
ina ni Jesus ay nagsabi sa kaniya, 
Wala silang alak. 

4 At sinabi sa kaniya ni 1 Jesus, Ba- 
bae, anong pakialam ko sa iyo? -ang 
akhg oras ay hindi pa dumarating. 

5 Sinabi ng kaniyang ina sa mga 
alila, .Gawin ninyo ang anomang sa 
inyo’y kaniyang sabihin. 

6 Mayroon nga roong anim na ta- 
payang bato na nalalagay s a linsunod 
sa kaugaliang paglilinis ng mga Ju- 
dio, na naglalaman ang bawa’t isa 
ng dalawa 6 tatlong bangang tubig. 

7 Sinabi sa kanila ni Jesus, Punuin 
ninyo ng tubig ang mga tapayan. 
At kanilang pinuno hanggang sa 
labi. 

8 At sinabi niya sa kanila, Kunin 
ninyo ngayon, at inyong iharap sa 
pangulo ng kapistahan. At kanilang 
iniharap. 

9 At nang matikman ng pangulo ng 
kapistahan ang tubig na naging alak 
nga, at hindi niya nalalaman kung 
saan buhat (datapuwa’t nalalaman 
ng mga alila na nagsikuha ng tu¬ 
big), ay tinawag ng pangulo ng ka¬ 
pistahan ang kasintahang lalake, 

10 At sinabi sa kaniya, Ang bawa’t 
tao ay unang inilalagay ang mabu- 
ting alak; at kung mangakainom 

5 Gen. 28:12. G Dan. 7:13. 

7 Lu. 1 :20, 35. 43. 8 Juan 4 :1G ; 21:2. 

9 Juan 1 :40, 42. 43. 45. 1 Lu. 19:26. 

2 Juan 7:6; 3 Mar. 7:3, 4. 

147 





JUAN 


nang mabuti ang. niffa tao, ay saka 
inilalagay ang pinakamasama: itini- 
ra mo ang mabuting alak hanggang- 
ngayon. 

11 Ang pasimulang ito ng kaniyang 
mga tanda ay ginawa ni Jesus sa 
Cana ng Galilea, *at inihayag ang 
kaniyang kaluwalhatian; at nagsi¬ 
sampalataya sa kaniya ang kaniyang 
mga alagacL 

12 Pagkatapos nito ay lumusong 
siya sa Capernaum, siya, at ang ka¬ 
niyang ina, 5 at ang kaniyang mga 
kapatid, at ang kaniyang mga ala- 
gad; at sila’y nangatira roong hindi 
maraming araw. 

13 At malapit na ang paskua $ng 
mga Judio, at 7umahon si Jesus sa 
Jerusalem. 

14 At nasumpungan niya sa tem- 
plo s yaong nangagbibili ng mga ba- 
ka at mga tupa at mga kalapati, at 
ang mga mamamalit ng salapi na 
nangakaupo: 

15 At ginawa niyang isang pang- 
hampas ang mga lubid, itinaboy 
niyang lahat sa templo, ang mga tu¬ 
pa at gayon din ang mga baka; at 
ibinubo niya ang salapi ng mga ma- 
mamalit, at ginulo ang kanilang mga 
dulang; 

16 At sa nangagbibili ng mga kala¬ 
pati ay sinabi niya, Alisin ninyo 
rito ang mga bagay na ito; huwag 
ninyong gawin ang bahay ng taking 
Ama na bahay-kalakal. 

17 Napagalaala ng kaniyang mga 
alagad na nasusulat, Kakanin ako 

*ng sikap sa iyong bahay. 

18 Ang mga Judio nga’y nagsisa- 
got at sa kaniya’y sinabi, ^Anong 
tanda ang maipakikita mo sa amin, 
yamang ginawa mo ang mga bagay 
na ito? 

19 Sumagot si Jesus at sa kanila’y 
sinabi, 5 Igiba ninyo ang templong 
ito, at aking ^itatayo sa tatlong 
araw. 

20 Sinabi nga ng mga Judio, Apat 

U Juan 1:14. 

5 Mat. 12:46. 6 Ex. 12:14. 

Juan 6:4; 11:55. 7 Lu. 2:4. 

8 Mat. 21:12, 13. Mar. 11:15-17. 

9 Lu. 2:49. 1 Awit 69:9. 2 Mat. 12:83. 

S Mat. 26 :G1; 27:40. Mar. 14:58. 

4 Juan 10:18. 

148 


na pu’t anim na taon ang pagtata- 
yo ng templong ito, at itatayo sa 
tatlong araw? 

21 Datapuwa’t sinasalita niya s a ng 
tungkol sa templo ng kaniyang ka- 
tawan. 

22 Nang magbangon na maguli nga 
siya sa mga patay, ay naalaala ng 
^kaniyang mga alagad na sinalita 
niya ito; at nagsisampalataya sila 
sa ?kasulatan, at sa salitang sinabi 
ni Jesus. 

23 Nang siya nga’y nasa Jerusa¬ 
lem nang paskua, sa loob ng pana- 
hon ng kapistahan, ay marami ang 
mga nagsisampalataya sa kaniyang 
pangalan, pagkakita #ng kaniyang 
mga tandang ginawa. 

24 Datapuwa’t si Jesus sa kani¬ 
yang sarili ay hindi rin nagkatiwala 
sa kanila, sapagka’t nakikilala niya 
ang lahat ng mga tao, 

25 Sapagka’t hindi niya. kinakaila- 
ngan na ang sinoman ay magpato- 
too tungkol sa tao; sapagka’t nala- 
laman nga ^niya ang isinasaloob ng 
tao. 

KAPITULO 3. 

1 May isang lalake nga sa mga 
Fariseo, na nagngangalang *Nicode- 
mo, isang Spinuno ng mga Judio: 

2 Ito rin ay naparoon sa kaniya nang 
gabi, at sa kaniya’y nagsabi, Rabi, 
nalalaman naming ikaw ay isang 
guro na nagbuhat sa Dios; sapag¬ 
ka’t Jwalang makagagawa ng mga 
tanda na iyong ginagawa, maliban 
na kung sumasa kaniya ang Dios. 

3 Sumagot si Jesus at sa kaniya’y 
sinabi, Katotolianan, katotohanang 
sinasabi ko sa iyo, ^Maliban na ang 
tao’y ipanganak na muli, ay hindi 
siya makakakita ng kaharian ng 
Dios. 

4 Sinabi sa kaniya ni Nicodemo, 

Paanong maipanganganak ang tao 
kung siya’y matanda na? makapapa- 
sok baga siyang bilang ikalawa sa 
tiyan ng kaniyang ina, at ipanga¬ 
nak?_ 

B 1 Cor. 6:19. 6 Lu. 24:8. 

.7 Awit 16:10. Lu. 27 :27, 44. Juan 20:9. 

3 Juan 3:2; 4:45. 9 Juan 6:61. 64; 

13:11; 21:17. 1 Juan 7:60; 19:39. 

2 Lu. 23:35; 24:20. Juan 12:42. 

Juan 2:11, 23; 5:36; 9:16, 83; 14:10, lLi 

4 Juan 1:13. Gal. 6:15. 1 Juan 3:9. 





JUAN 3 


5 Sumagot si Jesus, Katotohanan, 
katotohanang sinasabi ko sa iyo, 
Maliban na ang tao’y ipanganak 5 ng 
tubig at ng ^Espiritu, ay hindi siya 
makapapasok sa kaharian ng Dios. 

6 7 Ang ipinanganak ng laman ay 
laman nga; at ang ipinanganak ng 
Espiritu ay espiritu nga. 

7 Hu wag kang magtaka_ sa aking 
sinabi sa iyo, Kinakailangan ngang 
kayo’y ipanganak na muli. 

8 Humihihip ang hangin kung saan 
niya ibig, at naririnig mo ang ka- 
niyang ugong, nguni’t hindi mo na- 
lalaman kung saan nanggagaling, 
at kung saan naparoroon: gayon 
ang bawa’t ipinanganak ng Espiritu. 

9 Sumagot si Nicodemo at sa kani¬ 

ya’y sinabi, ^Paanong pangyayari 
ng mga bagay na ito? . 

10 Sumagot si Jesus at sa kaniyay 
sinabi, Ikaw ang guro sa Israel, at 
hindi mo nauunawa ang mga bagay 
na ito? 

11 Katotohanan, katotohanang si¬ 
nasabi ko sa iyo, Ang nalalaman na- 
min ay sinasalita namin, at ang 
aming nakita ay pinatototohanan na¬ 
min; at 5 hindi ninyo tinanggap ang 
aming pa'totoo. 

12 Kung sinabi ko sa inyo ang mga 

bagay na nauukol sa lupa at hindi 
ninyo pinaniniwalaan, paanong pa- 
niniwalaan ninyo kung sabihin ko sa 
inyo ang mga bagay na nauukol sa 
langit? _ ... 

13 At * walang umakyat sa langit, 
kundi *ang nanggaling sa langit, sa 
makatuwid baga*y ang Anak ng tao, 
na nasa langit. 

14 At %ung paanong itinaas m 
Moises sa ilang ang abas, ay gayon 
kinakailangang 4itaas ang Anak ng 
tao; 

15 Upang ang sinomang sumampa- 
lataya ay 5 magkaroon sa kaniya ng 
buhay na walang hanggan. 

16 Sapagka’t gayon na lamang 
Gang pagsinta ng Dios sa sanglibu- 
tan, na 7jbinigay niya ang kaniyang 


5 Mar. 16:16. 6 Gawa 2:38. Tit. 3:5. 

7 Juan 1:13. 1 Cor. 15:60. 8 Juan 6:52. 60 

9 tal. 32. 1 Juan 6:62. 

2 Juan 6 :38, 42, 51. 58. S Big. 21:9. 

4 Juan 8:28; 12:32. 34. 5 tal. 36. 

Juan 8:40, 47. 6 Rom. 6:8. 1 Juan 4:9 

7 Rom. 8:32. 


sbugtong na Anak, upang ang sino¬ 
mang sa kaniya’y sumampalataya ay 
huwag mapahamak, kundi magka- 
roon ng biihay na walang hanggan. 

17 Sapagka’t hindi sinugo ng Dios 
- ang Anak sa sanglibutan upang ha- 
tulan ang sanglibutan; ^kundi upang 
ang sanglibutan ay maligtas sa pa- 
mamagitan niya. 

18 Ang sumasampalataya sa kani¬ 
ya ay -hindi hinahatulan; ang hindi 
sumasampalataya ay hinatulan na, 
sapagka’t hindi siya sumampalataya 
sa pangalan ng bugtong na Anak ng 
Dios. 

19 At ito ang kahatulan, ^na napa- 
rito ang ilaw sa sanglibutan, at ini- 
big pa ng mga tao ^ang kadiliman 
kay sa ilaw; sapagka’t masasama 
ang kanilang mga gawa. 

20 Sapagka’t ang sbawa’t isa na 
gumagawa ng masama ay napopoot 
sa ilaw, at hindi lumalapit sa ilaw, 
upang huwag masaway ang kani¬ 
yang mga gawa. 

21 Datapuwa’t ang gumagawa ng 
katotohanan ay lumalapit sa ilaw, 
upang mahayag na ang kaniyang 
mga gawa ay.ginawa sa Dios. 

22 Pagkatapos ng mga bagay na 
ito ay nagsiparoon si Jesus at ang 
kaniyang mga alagad sa lupain ng 
Judea; at doon siya tumira na ka- 
sama nila, 6 at bumabautismo. 

23 At bumabautismo rin naman si 
Juan sa Enon na malapit sa Salim, 
sapagka’t doo’y maraming tubig: at 
sila’y nagsiparoon, at nangabautis- 
muhan. 

24 Sapagka’t hindi pa lpmapasok 
sa bilangguan si 7Juan. 

25 Nagkaroon nga ng isang paki- 
kipagtalo ang mga alagad ni Juan 
sa isang Judio tungkol sa Spaglili- 
nis. 

26 At sila’y nagparoon kay Juan, 
at sa kaniya’y sinabi, Rabi, yaong 
kasama °mo sa dako pa roon ng Jor¬ 
dan, *na binigyan mong patotoo, na- 
rito, siya’y bumabautismo, at ang la- 


8 Juan 1:28. 9 Juan 10:36. 

l Mat 18:11. 2 Juan 6:24. Juan 1:4. 

\ Juan 1:6. 5 Rom. 13:12. £f. 6:13 

6 Juan 4:2. 7 Mat. 4:12. 8 Juan 2:6. 

9 Juan 1:18. 1 Juan 1:7, 15. 34. 

149 





hat ng mga tao’y nagsisiparoon sa 
Kaniya. 

27 Sumagot si Juan at sinabi, Hin¬ 
di makaiatanggap ng anoman ang 
isang tao, malibang ito’y ipinagka- 
loob sa kaniya mula sa langit. 

28 Kayo man ay magsisisaksi sa 
akin, na aking sinabi, ^Hindi ako 
ang Cristo, kundi, na s a ko’y sinugo 
aa unahan niya. 

29 Ang nagtatangkilik sa kasinta- 
hang babae *ay ang kasintahang 
ialake: datapuwa’t ang 5 kaibigan ng 
Kasintahang Ialake, na nakatayo at 
nakikinig sa kaniya, ay nagagalak 
na lubos dahil sa tinig ng kasin¬ 
tahang Ialake: ito ngang aking ka- 
ligayahan ay naganap. 

30 GSiya’y kinakailangang duma- 
kila, nguni’t ako’y kinakailangang 
bumaba. 

31 7Ang nanggagaling sa itaas ay 
sumasaibabaw ng lahat: #ang galing 
sa lupa ay taga lupa nga, at ang 
ukol sa lupa ang sinasalita niya: 
ang nanggagaling sa langit ay su- 
masaibabaw ng lahat. 

32 At kaniyang ^nakita at Jnari- 
nig, ay siyang pinatototohanan niya; 
at ^walang taong tumatanggap ng 
kaniyang patotoo. 

S3 Ang tumatanggap ng kaniyang 
patotoo ay naglagay dito ng kani¬ 
yang tatak, na ang SDios ay totoo. 

34 Sapagka’t ang sinugo ng Dios 
ay nagsasalita ng mga salita ng 
Khos: sapagka’t hindi niya ibinibigay 
ang Espiritu sapamamagitan ngsukat. 

35 ^Sinisinta ng Ama ang Anak, 
at inilagay sa kaniyang kamay ang 
lahat ng mga bagay. 

36 Ang sumasampalataya sa Anak 
ay may buhay na walang hanggan; 
rguni’t ang hindi tumatalima sa 
Anak ay hindi makakakita ng buhay, 
kundi ang poot ng Dios ay sumasa 
kaniya. 

KAPHULO 4. 

1 Nang maalaman nga ng Pangi- 
ttoon na nabalitaan ng mga Fariseo 
na si Jesus ay gumagawa at buma- 


JUAN 4 


? nV }; 2 2k 27 - £ Juan 1:2S - * Mat - 25:1. 

5 Huk. i4:20. 0 Mat. 8:11. 7 tal. 18. 

8 1 Cor. 16:47. 9 taL 11. Juan 1:18. 

1 Juan 8:26; 16:16. 2 Juan 1:10, 11. 

* Mat. 3:17. Juan 6:20. 

6 Hab. 2:4. Juaa 2:12; 6:40. 47. 


bautismo ng lalong maraming ala- 
gad kay sa kay Juan 

2 (bagaman hindi bumabautismo si 
Jesus, kundi ang kaniyang mga ala- 

gad), 

3 Nilisan niya ang *Judea, at na- 
paroong 7muli sa Galilea. 

4 At kinakailangang magdaan siya 
sa Samaria. 

6 Sumapit nga siya sa isang bayan 
ng Samaria, na tinatawag na Sicar, 
malapit sa bahagi ng lupang *ibini- 
gay ni Jacob kay Jose na kaniyang 
anak: b 

6 At naroon ang balon ni Jacob. Si 
Jesus nga, nang napapagod na sa 
kaniyang paglalakbay, ay naupong 
gayon sa tabi ng balon. Magiika- 
anim na nga ang oras. 

7 Dumating ang isang babaing taga 
Samaria upang umigib ng tubig: sa 
kaniya’y sinabi ni Jesus, Painumin 
mo ako.. 

8 Sapagka’t napasa bayan ang ka¬ 
niyang mga alagad upang magsibili 
ng pagkain. 

9 Sinabi nga sa kaniya ng babaing 
bamantana, Paano ngang ikaw, na 
isang Judio, ay humingi ng maii- 
nom ( sa akin, na ako’y babaing Sa- 
niaritana? (Sapagka’t hindi nanga- 
lukipagusap 5 ang mga Judio sa mga 
Samaritano.) 

10 Sumagot si Jesus at sa kaniya’y 
sinabi, Kung napagkikilala mo ang 
kaloob ng Dios, at kung sino ang sa 
lyoy nagsasabj, Painumin mo ako; 
ikaw ay hihingi sa kaniya, at ikaw 
ay bibigyan niya *ng tubig na -bu¬ 
hay. 

11 Sinabi sa kaniya ng babae, Gi- 
noo, wala kang sukat isalok ng 
tubig, at malalim ang balon: saan 
nga naroon ang iyong tubig na bu¬ 
hay? 

12 Dakila ka pa baga sa aming 
amang si Jacob, na sa ami’y nag- 
bigay ng balon, at dito’y uminom 
siya, at ang kaniyang mga anak, 
at ang kaniyang mga hayop? 

13 Sumagot si Jesus at sinabi sa 
kaniya, Ang bawa’t uminom ng tu¬ 
big na ito ay muling mauuhaw: 


6 Juan 8:22, 26. 7 Junn 2:11, 12. 

8 Gen. 33:19; 48:22. 9 Mat. 10:6. Lu. 9:62. 

1 Jer. 2:18. Zak. 14:8. Juaa 7:38. 






JUAN 4 


14 Datapuwa't -ang sinomang umi- 
nom ng tubig na sa kaniya’y aking 
ibibigay ay hindi mauuhaw magpa- 
kailan man; nguni’t ang tubig na sa 
kaniya’y aking ibibigay ay magiging 
isang balon ng tubig na bubukai sa 
skabuhayang walang hanggan. 

15 Sinabi sa kaniya ng babae, 4 G\- 

noo, ibigay mo sa akin ang tubig 
na ito, upang ako\y huwag mauhaw, 
ni pumarito man sa ganito kalayo 
upang umigib pa. , 

16 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Hu- 
mayo ka, tawagin mo ang iyong asa¬ 
wa, at pumarito ka. 

17 Sumagot ang babae at sinabi sa 
kaniya, Wala akong asawa. Sinabi 
sa kaniya ni Jesus, Mabuti ang pag- 
kasabi mo, Wala akong asawa: 

18 Sapagka’t nagkaroon ka na ng 
iimang asawa; at ang nasa iyo nga- 
yon ay hindi mo asawa: dito’y sinabi 
mo ang katotohanan. 

19 Sinabi sa kaniya ng babae, Gi- 
noo, 5 napaghahalata kong ikaw ay 
isang propeta. 

20 Nagsisamba ang aming mga 

magulang sa bundok na 6 * 8 9 ito; at si- 
uasabi ninyo, na ?sa Jerusalem ay 
siyang dakong kinakailangang pag- 
sambahan ng mga tao. # , 

21 Sa kaniya’y sinabi ni Jesus, Ba 
bae, paniwalaan mo ako, na duma- 
rating ang oras, «na kahit sa bun¬ 
dok na ito, ni sa Jerusalem, ay 
hindi ninyo sasambahin ang Ama. 

22 Sinasamba ninyo 5 ang hindi 
ninyo nalalaman: sinasamba namin 
ang nalalaman namin; * sapagka’t 
ang kaligtasan ay nanggagaling sa 
mga Judio. 

23 Datapuwa’t dumaratmg ang 

oras, at ngayon nga, na sasambahin 
ng mga tunay na mananamba ang 
Ama sa ^espiritu at ^katotohanan: 
sapagka’t hinahanap ng Ama ang 
mga gayon na ‘maging mananamba 
sa kaniya. # _ 

24 Ang Dios ay Espmtu: at ang 
mga sa kaniya’y nagsisisamba ay 


$ Juan 6:35, 51, 58; 7:37. 3 Juan 6:54. 

* Juan 6.34. 5 Juan 6:14. 

* Gen. 12:6, 7; 18:4; 33:18, 20, Deut. 11:29 

ins. 8:33. 7 Deut. 12:5. S Mai. 1:11, 

1 Tim 2 :8. 9 2 Har. 17 :28-B4. 

5 Rom. 8:1, 2; 9:4, 5. 2 Fll. 8:8. 

S Awit 145:18. 


kinakailangang magsisamba sa espi- 
ritu at sa katotohanan. 

25 Sinabi sa kaniya ng babae, Na¬ 
lalaman ko na paririto ^ang Mesias 
(ang tinatawag na Cristo) : na pag- 
parito niya, ay ipahahayag niya 5 sa 
amin ang lahat ng mga bagay. 

26 Sinabi sa kaniya ni Jesus,^Ako 
na nagsasalita sa iyo ay siya nga. 

27 At sa ganito’y nagsidating ang 
kaniyang mga alagad; at sila’y na- 
ngagtaka na siya’y nakikipagsaH- 
taan sa isang babae; gayon ma’y 
walang taong nagsabi, Ano ang 
iyong hinahanap? 6, Bakit nakiki- 
pagsalitaan ka sa kaniya? 

28 Sa gayo’y iniwan ng babae ang 
kaniyang banga ng tubig, at napa- 
sa bayan, at sinabi sa mga tao, 

29 Magsiparito kayo, tingnan ninyo 
ang isang lalake, G na nagsabi sa 
akin ng lahat ng mga bagay na 
aking ginawa: mangyayari kayang 
ito ang Cristo? 

30 Nagsilabas sila sa bayan, at nag- 
sisiparoon §a kaniya. 

31 Samantala ay ipinamamanhik sa 
kaniya ng mga alagad, na nangag- 
sasabi, Rabi, 7kumain ka. 

32 Datapuwa’t sinabi niya sa ka- 
nila, Ako’y may pagkaing kakanin 
na hindi ninyo nalalaman. 

33 Ang mga alagad nga ay na- 
ngagsangusapan, May tao kayang 
nagdala sa kaniya ng pagkain? 

34 Sinabi sa kanila ni Jesus, s Ang 
pagkain ko ay ang aking gawin ang 
kalooban ng sa akin ay nagsugo, at 
tapusin ang kaniyang gawa. 

35 hindi baga sinasabi ninyo, May 
apat na buwan pa, at saka darating 
ang pagaani? narito, sa inyo’y aking 
sinasabi, Itanaw ninyo ang inyong 
mga mata, at inyong tingnan ang 
mga bukid, »na mapuputi na upang 
anihin. 

36 Ang umaani ay tumatanggap ng 
upa, at nagtitipon ng bunga sa bu- 
hay na walang hanggan; upang 
iang naghahasik 2 at ang umaani ay 
mangagalak kapuwa. 


4 Juau 1:41. 5 Deut. 18:18. 

6 tal. 17, 18. 7 tal. 6, 8. 

8 Juan 5:80, 86; 6:88; 17:4. 

9 Mat. 9:37. Lu. 10.2. 1 Mar. 4:14. 

151 





37 Sapagka’t dito’y totoo ang kasa- 
bihan, Isa ang naghahasik, at iba 
ang umaani. 

38 Kayo’y sinugo ko upang anihin 
ang hindi ninyo pinagpagalan: iba 
ang nangagpagal, at skayo’y siyang 
nagsipasok sa kanilang pinagoaga- 
Ian. 

39 At marami sa mga Samaritano 

sa bayang *yaon ang sa kaniya'y 
nagsisampalataya dahil sa salita ng 
babae,. na nagpatotoo, Sinabi niya 
sa akin ang lahat ng mga bagay 
na aking ginawa. 1 

40. Kaya nang sa kaniya’y magsi- 
dating ang mga Samaritano/ ay sa 
kaniya’y ipinamanhik nila na mati- 
ra sa kanila: at siya’y natira roong 
dalawang araw. 

41 At lalo pang marami ang mga 
nagsisampalataya sa kaniya dahii sa 
kaniyang; salita; 

42 At sinabi nila sa babae, Ngayo’y 
nagsisisampalataya kami, hindi da¬ 
hil sa iyong pananalita: sapagka’t 
5 kami rin ang nakarinig, at nalala- 
man naming ito nga ang Tagapag- 
ligtas ng sanglibutan. 

43 At pagkaraan ng ^dalawang 
araw ay umalis siya doon at napasa 
Galilea. 

44 Sapagka’t si ?Jesus din ang nag¬ 
patotoo, na ang isang propeta ay 
walang kapurihan sa kaniyang sa- 
riling lupain. 

45 Kaya nang siya’y dumating sa 
Galilea, ay tinanggap $siya ng mga 
Galileo, $nang kanilang mangakita 
ang lahat ng mga bagay na kani¬ 
yang ginawa sa Jerusalem sa kapis- 
tahan: sapagka’t sila man ay nag- 
siparoon din sa kapistahan. 

46 Naparoon ngang muli *siya sa 
Cana ng Galilea, na doo’y kaniyang 
pinapaging alak ang tubig. At na- 
roroon ang isang mahal na tao, na 
ang kaniyang anak na lalake ay 
may-sakit sa Capernaum. 

47 Nang mabalitaan niya na si Je¬ 
sus ay dumating sa Galilea na mula 
sa Judea, ay naparoon siya sa ka¬ 
niya, at ipinamanhik sa kaniya na 
siya’y lumusong, at pagalingin ang 

3 Gawa 8:5-17, 25. h tal. 5. 8. i tal 38. 

5 l Juan 4:14. 6 tal. 4Q. 7 Hat,. 18:57. 

5 Lu. 9:53. 9 Juan 2:23; 8:2. 1 Juan 2:1. 

152 


N 5 _ 

kaniyang anak na lalake; sapagka’t 
siya’y naghihingalo. 

48 Sinabi nga sa kaniya ni Jesus, 
*Malibang kayoY mangakakita ng 
mga.tanda at mga kababalaghan, ay 
hindi kayo magsisipaniwala sa ano- 
mang paraan. 

49 Ang mahal na tao ay nagsabi 
sa kaniya, Ginoo, lumusong ka bago 
mamatay ang aking anak. 

50 Sinabi^sa kaniya ni Jesus, Yu- 
maon ka ng iyong lakad; buhay ang 
anak mo. Pinaniwalaan ng lalake 
ang salitang sinalita sa kaniya ni 
Jesus, at siya’y yumaon sa kaniyang 
lakad. 

51 At samantalang siya’y lumulu- 
song, ay sinalubong siya ng kani¬ 
yang mga alipin, na nangagsasabi, 
na ang kaniyang anak ay buhay. 

52 Itinanong nga niya sa kanila 
ang oras nang siya’y pasimulan ng 
paggaling.. Sa kaniya nga’y kani¬ 
lang sinabi, Kahapon nang ikapitong 
oras inibsan siya ng lagnat. 

53 Kaunawa nga ng ama na sa oras 
na yaon nang sabihin sa kaniya ni 
Jesus, Buhay ang anak mo: at siya’y 
sumampalataya, at ang kaniyang 
boong sangbahayan. 

54 nto nga ang muling pangala- 
wang tanda na ginawa ni Jesus, 
nang siya’y pumaroon sa Galilea na 
mula sa Judea. 

KAPITULO 5. 

1 Pagkatapos ng mga bagay na ito’y 
nagkaroon ng pista ang mga Judio; 
at umahon si Jesus sa Jerusalem. 

2 Sa Jerusalem nga’y may isang 
tangke sa tabi ng pintnan ng mga 
tupa, na sa wikang Hebreo ay tina- 
tawag na Betesda, na may limang 
portiko. 

3 Isa sa mga ito ay nangaghandu- 
say ang^ marami sa kanilang mga 
may-sakit, mga bulag, mga pilay, 
mga natutuyo,* 


*5a ibang mga Kasulatan ay nahalagay 
ito: 

na n&ffsitip&ghintay n$ p&gk&I&wkaw ng 
tubig. 

_4 Sapagka’t lumulusong ang isang angel 
ng Panginoon sa mga tanging panahon aa 


2 Mat. 12:39. 3 Juan 2:11. 








5 At natoon ang isang lalake, na 
may tatlongpu’t walong taon nang 
may-sakit. 

6 Nang makita ni Jesus na siya’y 
nakahandusay, at mapagkilalang si- 
ya’y malaon nang panahong may - 
sakit , ay sinabi niya sa kaniya, Ibig 
mo bagang gumaling? 

7 Sumagot sa kaniya ang lalaking 
may-sakit, Ginoo, wala ng taong 
maglusong sa akin sa tangke, pag- 
kalawkaw sa tubig: datapuwa’fc sa- 
mantalang ako’y naparoroon, ay na- 
kalusong na muna ang iba bago ako. 

8 Sinabi sa kaniya ni Jesus, ^Mag- 
iindig ka, buhatin mo ang iyong hi- 
gaan, at lumakad ka. 

9 At pagdaka’y gumaling ang lala¬ 
ke, at binuhat ang kaniyang higaan at 
lumakad. ^Noon nga’y araw ng sab- 
bath. 

10 Kaya sinabi ng mga Judio sa ka¬ 
niya na pinagaling, Ito’y araw ng sab¬ 
bath, at 6 hindi matuwid na buhatin 
mo ang iyong higaan. 

11 Nguni’fc sila’y sinagot niya, Ang 
nagpagaling sa akin, ang siya ring 
sa akin ay nagsabi, Buhatin mo ang 
iyong higaan, at lumakad ka. 

12 Tinanong nila siya, Sino ang 
taong sa iyo’y nagsabi, Buhatin mo 
ang iyong higaan , at lumakad ka? 

13 Nguni’t hindi nakikilala ng pi¬ 
nagaling kung sino siya; sapagka’t 
si Jesus ay humiwalay, palibhasa’y 
may isang karamihan sa dakong 
yaon. 

14 Pagkatapos ay nasumpungan 
siya ni Jesus sa templo, at sa kani- 
ya’y sinabi, Narito, ikaw ay guma¬ 
ling na: ?huwag ka nang magkasala, 
baka mangyari pa sa iyo ang lalong 
masama. 

| 15 Umalis ang tao, at sinaysay sa 
mga Judio na si Jesus ang sa kani- 
ya’y nagpagaling. 

16 At dahil dito’y pinagusig ng mga 
Judio si Jesus, sapagka’t ginagawa 
niya ang mga bagay na ito sa araw 
ng sabbath. _ _ 

tanghe at kinakalawkau) ang tubig: at ang 
unang manaog sa tanghe, pagkatapos na 
makalawkaw ang tubig ay gumagaling sa 
anomang sakit na di naramdam. 

J, Mar. 2 :11. 

5 Juan 9:14. 6 Ex. 20:10. Neh. 13:19. 

Jer. 17:21, 22. 7 Juan 8:11. 


N S 

17 Datapuwa’t sinagot sila ni Je¬ 
sus, Hanggang ngayo’y gumagawa 
ang taking Ama, at ako’y gumaga¬ 
wa. 

18 Dahil dito nga’y lalo nang pi- 
nagsikapan ng mga Judio na siya’y 
patayin, sapagka’t hindi lamang si- 
nira ang araw ng sabbath, kundi 
tinatawag din naman na kaniyang 
sariling Ama ang Dios, ^na siya’y 
nakikipantay sa Dios. 

19 Sumagot nga si Jesus at sinabi 
sa kanila, Katotohanan, ^katotoha- 
nang sinasabi ko sa inyo, Hindi ma- 
kagagawa ang Anak ng anoman 
sa kaniyang sarili kundi ang makita 
niyang gawin ng Ama; sapagka[t 
ang lahat ng mga bagay na. kani¬ 
yang ginagawa, ay ang mga ito rin 
naman ang ginagawa ng Anak sa 
gayon ding paraan. 

20 Sapagka’t -sinisinta tog Ama 
ang Anak, at sa kaniya’y lpinaki- 
kita ang lahat ng mga bagay na 
kaniyang ginagawa: at lalong daki- 
lang mga gawa kay sa mga ito ang 
sa kaniya’y ipakikita niya, upang 
kayo’y magsipanggilalas. 

21 Sapagka’t kung paanong ibina- 
Dangon ng Ama ang mga patay at 
Jsila’y binubuhay, gayon din naman 
binubuhay ng Anak ang kaniyang 
mga ibigin. 

• 22 Sapagka’t ang Ama’y hindi hu- 
mahatol sa kanino mang tao, kundi 
ipinagkaloob niya sa Anak ang 4 bo- 
ong paghatol; 

23 Upang papurihan ng lahat ang 
Anak, na gaya rin ng kanil.ang pag- 
papapuri sa Ama. 5 Ang hindi nag- 
papapuri sa Anak ay hindi nagpa- 
papuri sa Ama na sa kaniya’y nag- 
sugo. 

24 Katotohanan, katotohanang sina¬ 

sabi ko sa inyo, <?Ang dumirinig ng 
aking salita, at sumasampalataya sa 
kaniya na nagsugo sa akin, ay mayi 
buhay na walang hanggan, at hindi 
mapapasok sa paghatol, 7kundi lu- 
mipat na sa kabuhayan mula sa ka- 
m at ay an.__ 

8 Juan 9:4; 14:10. 9 Juan 10:33; 19:7. 

Fil. 2:6. 1 Juan 8:28; 14:10. 2 Juan 8:35. 

8 Rom. 4:17; 8:11. Ef. 2:5. Col. 2:13. 

U Juan 8:39. Gawa 10 :42 ; 17:31. 

5 1 Juan 2:23. 6 Juan 3:18; 8:61; 20:81. 

7 1 Juan 3:14. 

153 






JUAN 5 


>25 Katotohanan, katotohanang si- 
nasabi ko sa inyo, Dumarating ang 
panahon, at ngayon nga, na mariri- 
nig ^ng mga patay ^ang tinig ng 
Anak ng Dios; at ang mangakarinig 
ay mangabubuhay. 

26 Sapagka’t ^ kung paanong ang 
Ama ay may buhay sa kaniyang sa- 
rili, Jay gayon din namang pinag- 
kalooban niya ang Anak na magka- 
roon ng buhay sa kaniyang sarili: 

27 At -binigyan niya siya ng kapa- 
mahalaang makahatol, sapagka’t si- 
ya’y anak ng tao. 

. 28 Hu wag ninyong ipanggilalas 
ito: sapagka’t dumarating ang oras, 
na ang lahat ng nangasa libingan 
ay makaririnig ng kaniyang tinig 

29 At Jmagsisilabas; ang mga nag- 
sigawa ng mabuti, ay sa pagkabu- 
hay na maguli sa buhay; at ang mga 
nagsigawa ng masama, ay sa pag- 
kabuhay na maguli sa paghatol. 

30 4 Hindi ako makagagawa ng ano- 
man sa aking sarili; humahatol ako 


ayon sa aking naririnig; at ang pag¬ 
hatol ko’y matuwid; sapagka’t Jhin- 


- . ' . J -«••****. , oayagfta 1/ v 111XI— 

di ko pmaghahanap ang aking sari- 
ling kalooban, kundi ang kalooban 
niyaong nagsugo sa akin. 

31 Kung ako’y <magpapatotoo sa 
aking sarili, ang patotoo ko ay hindi 
katotohanan. 

32 7Iba ang nagpapatotoo sa akin; 
at talastas ko na ang patotoong isi- 
nasaksi niya sa akin ay totoo. 

33 5 Kayo’y nangagsugo kay Juan, 
5 at siya'y nagpatotoo sa katotoha¬ 
nan. 

34 Datapuwa’t ang patotoo ay hin¬ 
di mula sa tao: gayon ma’y sinasabi 
ko ang mga bagay na ito, upang ka¬ 
yo y mangaligtas. 

35 Siya ang ilawang nagniningas 
at lumihwanag; at inibig ninyong 
kayo y mangagkatuwang sumandali 
sa Kaniyang liwanag. 

36 Datapuwa’t ang Jaking pagpa- 
patotoo ay lalong dakila kay sa kay 
Juan; sapag k a’t -ang mga gawang 


8 taJ. 28. Ef. 6:14. 

9 Juan 11:43. j Juan 1:4; 6:67. 

5 taL 22. 2 1 Cor. 15 :52. 1 Tcs. 4 :16. 

h tal. 19. 5 Juan 4:34; 6:38. 

6 Juan 8:18, 64; 18:21. 7 tal. 37. 

8 Juan 1:19. 9 Juan 1:7. 15 

1 1 Juan 6:9. 2 Juan 10:25. 38; 14*11 

154 ’ * 


lbimgay sa akin ng aking Ama 
upang ganapin, ang gayon ding mga 
gawa na aking ginagawa, ay nag¬ 
papatotoo tungkol sa akin, na ako’v 
smugo ng Ama. y 

37 At •’ang Ama na nagsugo sa 

akin, ay siyang nagpatotoo tungkol 
&a akin. Kailan ma’y hindi ninyo 
df2 kam y an S tinig, <ni hin- 
any? y ° naklta ang kan5 y an g 

38 SAt kayo'y walang salita niya 

rf„/ a ? anatlh sa - inyo: sapagka’t 
hmdi kayo nagsisisampalataya sa 
kaniyang smugo. 

l n 3 /L Saliksik i n , nil ? yo “"S' mga kasu- 
latan, sapagkat lmisip ninyo na sa 

yaon ay mayroon kayong buhay 

iM>,r Wa - ang han ^gan; at «ang mga 
itoy siyang nangagpapatotoo tung¬ 
kol sa akin. b 

ot? ayaw kayon e magsilapit sa 
bdha’y 7UPa ” e kayo y ma S kai ' oon ng 
-11 Hindi ako tumatanggap ng ka- 
^^Jhatiang mula sa mga tao5 
42 Datapuwa’t nakikilala ko kayo, 
na kayo y walang pagibig ng Dios 
sa myong sarili. 6 

. ako sa Panfalan ng 
aking Ama, at ayaw ninyo akong 
anggapm: kung ^iba ang pumarito 
sa kaniyang sarilmg pangalan, ay 
S1 .y a ™nyong tatanggapin. 

no'nt aan0 i n& kayo’y makapananam- 
paiataya, kayong nangagtatangganan 
saisa’t .sa ng kaluwafhatian at hfnd" 
ninyo pmaghahanap ang kaluwalhati- 
ang nanggagahng sa tanging Dios? 

4o Huwag ninyong isiping »ako ang 
sa inyoy magsusumbong sa Ama- 
may isang magsusumbong sa inyo" 
makaiuwid baga’y si Moises 
pagas- p ' naglagakan ninyo ng inyong 

46 Sapagka’t kung kayo’y nagsisi¬ 
sampalataya kay Moises, ay magsi- 
sisampalataya kayo sa akin; isapag- 
kat tungkol sa akin siya’y sumu- 

47 Nguni’t kung hindi kayo nag- 
sisipaniwala sa kaniyang mga sulat, 


3 Mat. 3:17; 17:5. 4 Juan 1:18. 

o 14 ‘ 6 L "- 24 :27. 7 Juan 1:11 

8 Mat. 24:5. 2 Tes. 2:3, 4, 8-10 

9 Juan 3:17; 8:16. i Lu. 24 *>7. 








JUAN 6 


ay -paanong magsisisampalataya ka¬ 
yo sa aking mga salita? 

KAPITULO 6. 

1 Pagkatapos ng mga # bagay na 
ito ay Snaparoon si Jesus sa kabi- 
Jang ibayo ng dagat ng Galilea, na 
siyang dagat ng Tiberias. 

2 At sumusunod sa kaniya ang lub- 
hang maraming tao, sapagka’t kani- 
lang nangakikita ang mga tanda na 
ginagawa niya sa mga maysakit. -« 

3 At umahon si Jesus sa ^bundok, 
at doo'y naupo siya na kasama ng 
kaniyang mga aiagad. 

4 Maiapit na nga ang Spaskua, na 

pista ng mga Judio. " } 

5 Itinanaw nga ni Jesus ang kani¬ 
yang mga mata,. at pagkakita na 
ang lubhang maraming tao’y luma- 
lapit sa kaniya, ay sinabi kay ^Feli¬ 
pe, Saan tayo magsisibili ng tina- 
pay, upang mangakakain ang mga 
ito? 

6 At ito’y sinabi niya upang siya’y 
subukin: sapagka’t nalalaman niya 
sa kaniyang sarili kung ano ang ka¬ 
niyang gagawin. 

7 Sumagot si Felipe sa kaniya, Hin¬ 
di magkakasiya sa kanila ang dala- 
wang daang denariong tinapay, 
upang makakain ng kaunti ang ba- 
wa’t isa. 

8 Sinabi sa kaniya ng isa sa kani¬ 
yang mga aiagad, 7si Andres, na ka- 
patid ni Simon Pedro, 

9 May isang batang lalake rito, na 
mayroong limang tinapay na sebada, 
at dalawang isda: datapuwa’t gaano 
na ang mga ito sa g&nyang kara- 
mihan? 

10 Sinabi ni Jesus, Inyong paupuin 
ang mga tao. Madamo nga sa da- 
kong yaon. Kaya’t nagsiupo ang 
mga lalake, na may limang libo ang 
bilang. 

11 Kinuha nga ni Jesus ang mga 
tinapay; at $nang makapagpasala- 
mat, ay ipinamahagi niya sa kani¬ 
lang nangakaupo; at gayon din Ha¬ 
inan binigyan sila ng mga isda kung 
gaanong ibigin nila. 


12 At nang sila’y mangabusog, ay 
sinabi niya sa kaniyang mga aiagad, 
Pulutin . ninyo ang rnga pinagputolpu- 
tol na lumabis, npang walang ano- 
mang masayang. 

13 Kaya’t kanilang tinipon, at na- 
ngapuno ang labingdalawang bakol 
ng mga pinagputolputol sa limang 
tinapay na sebada, na lumabis sa 
nagsikain. 

14 Kaya’t nang makita ng mga tao 
ang tandang ginawa niya, ay kani¬ 
lang sinabi, Totoong ito nga 5 ang 
propeta na paririto sa sanglibutan. 

15 2 Nang mapaghalata nga ni Jesus 
na sila’y magsisilapit at siya’y aga- 
win, upang siya’y gawing hari, ay 
muling nagbalik sa bundok na nag- 
iisa. 

16 At-nang kinahapunan, ay nag- 
silusong ang kaniyang mga aiagad 
sa dagat; ( 

17 At nagsilulan sila sa isang 
daong, at kanilang tinatawid ang 
dagat. hanggang sa 2 Capernaum. At 
madilim na nga, at hindi dumara- 
ting sa kanila si Jesus. 

18 At lumalaki ang dagat dahil sa 
isang. malakas na hanging humihi- 
hip. •_ 

19 Nang sila nga’y mangakagaod 
na ng may ^dalawangpu’t lima 6 
tatlongpung ^estadio, ay kanilang 
nakita si Jesus na lumalakad sa 
ibabaw ng dagat, at lumalapit sa 
daong: at sila’y nangahintakutan. 

20 Datapuwa’t sinabi niya sa ka¬ 
nila, Ako nga; huwag kayong ma- 
ngatakot. 

21 Malugod nga nilang tinanggap 
siya sa daong: at pagdaka’y duma- 
ting ang daong sa lupang kanilang 
tinutumpa. 

22 Nang kinabukasan ay nakita ng 
karamihang nakatayo sa 5 kabilang 
ibayo ng dagat na doo’y walang 
ibang daong, kundi isa, at hindi lu- 
mulan sa daong si Jesus na kasama 
ng kaniyang mga aiagad, kundi ang 
kaniyang mga aiagad iamang ang 
nagsipaglayag 

23 (gayon man ay may mga daong 


if Lu. 16:31. 

3 Mat. 14:13-21. Mar. 6:32-44. Lu. 9:10-17. 
A Mar. 6:31, 32 5 T uan 2:13 

6 Juan 1:44. 7 Juan 1:40, 44. 8 tal 


? Deut. 18:15. Juan 1:21; 4:13; 7:40; 9:17, 
Mat. 14 :22-3S. Mar. 6:45-51. 

? Mar. 6:45. 8 Mat. 14:24. * Juan 11:18. 

\ tai 1. 

155 





JUAN 6 


na nagsidating na mula sa Tiberias 
malapit sa dako na kanilang kina- 
inan ng tinapay pagkatapos na ma- 
kapagpasalamat ang Panginoon) : 

24 Nang makita nga ng karamihan 
na wala roon si Jesus, ni ang kani¬ 
yang mga alagad man, ay nagsilu- 
lan sila sa mga daong, at nagsidating 
sa Capernaum, na hinahanap si 
Jesus. 

25 At^ nang siya’y kanilang ma- 
sumpungan sa kabilang ibayo ng 
dagat, ay kanilang sinabi sa kanila, 
Rabi, kailan ka dumating dito? 

26 Sinagot sila ni Jesus at sinabi, 
Katotolianan, katotohanang sinasabi 
ko sa inyo, Ako’y inyong hinahanap, 
hindi dahil sa inyong nangakitang 
mga tanda, kundi dahil sa kayo’y 
nagsikain ng tinapay, at kayo’y na- 
ngabusog. 

27 Magsigawa kayo hindi dahil sa 
pagkaing napapanis, kundi dahil sa 
pagkaing tumatagal c sa buhay na 
walang hanggan, na ibibigay sa inyo 
ng Anak ng tao: 'sapagka’t siyang 
tinatakan ng Ama, sa makatuwid 
baga'y ang Dios. 

28 Sinabi nga nila sa kaniya, 5 Ano 
ang kinakailangan naming gawin, 
upang aming magawa ang- mga 
gawa ng Dios? 

29 Sumagot si Jesus at sa kanila’y 
sinabi, Ito ang gawa ng Dios, na 
inyong sampalatayanan yaong kani- 
yang sinugo. 

SO Sinabi nga nila sa kaniya, Ano 
nga ang inyong ginagawa na pina- 
katanda, upang aming makita, at 
sampalatayanan ka namin? ano ang 
ginagawa mo? 

31 Nagsikain ang aming mga ma- 
gulang ng mana sa ilang; gaya ng 
nasusulat, ^Tinapay na galing sa la- 
ngit ang sa kanila’y kaniyang ipi- 
nakain. 

32 Sinabi nga sa kanila ni Jesus, 
Xatotohanan, katotohanang sinasabi 
ko sa inyo, Hindi si Moises ang nag- 
bigay sa inyo ng tinapay na galing 
sa langit; kundi ang aking Ama ang 
nagbibigay sa inyo ng tunay na ti¬ 
napay na galing sa langit. 

6 tal. 35, 54, 68, Juan 4:14. 

7 Mat. 3:17; 6:37; 8:18. 8 Mat. 12:38. 

9 Ex. 16:15. Awit 78:24, 25 

156 


33 Sapagka't ang tinapay ng Dios 
ay yaong bumababang mula sa la¬ 
ngit, at nagbibigay buhay sa sang- 
libutan. 

34 Sa kaniya nga’y kanilang sina¬ 
bi, ^Panginoon, bigyan mo kaming 
palagi ng tinapay na ito. 

35 Sa kanila’y sinabi ni Jesus, Ako 
-ang tinapay ng kabuhayan: ^ang 
lumalapit sa akin ay hindi magugu- 
tom, at ang sumasampalataya sa 
akin kailan ma’y hindi mauuhaw. 

36 Datapuwa’t sinabi ko sa inyo, 
na nakita ninyo ako, at gayon ma’y 
hindi kayo nagsisampalataya. 

37 * * * 4 Ang lahat ng ibinibigay sa 
akin ng Ama ay magsisilapit sa 
akin; at ang lumalapit sa akin sa 
anomang paraan ay hindi ko itata- 
boy. 

38 Sapagka’t ^bumaba akong mula 
sa langit, phindi upang gawin ko ang 
aking sariling kalooban, kundi ang 
kalooban ng nagsugo sa akin. 

39 At ito ang kalooban ng nagsugo 
sa akin, 'na sa lahat ng ibinigay 
niya sa akin ay huwag kong iwala 
ang anoman, kundi ibangon sa hu- 
ling a raw. 

40 Sapagka’t ito ang kalooban ng 
aking Ama, na ang bawa’t nakaka- 
kita sa Anak, at sa kaniya’y sumam- 
palataya, ay magkaroon ng walang 
iianggang buhay; at akin siyang iba- 
bangon sa huling araw. 

•11 5 Ang mga Judio nga ay nagbu- 
longbulungan tungkol sa kaniya sa¬ 
pagka’t kaniyang sinabi, Ako ang ti¬ 
napay na bumabang galing sa langit. 

42 At kanilang sinabi, Hindi baga 
ito’y si Jesus, ^ang anak ni Jose, na 
nakikilala natin ang kaniyang ama 
at ina? paano ngang sinasabi niya, 
Ako’y bumabang galing sa langit? 

43 Sumagot si Jesus at sa kanila’y 
sinabi, Huwag kayong mangagbu- 
longbuiungan. 

44 Walang taong makalalapit sa 

akin, maliban nang ang Amang nag¬ 
sugo sa akin ang sa kaniya’y Jraag- 
dala sa akin; at siya’y aking ibaba- 

ngon sa huling araw. _ 

1 Juan 4 :15. 

t tal. 51. Juan 4:10. S Juan 4:14; 7:87. 

4 Juan 17:2. 5 Juan 8:13. 0 Juan 6:80. 

7 Juan 17:12; 18-9. 8 tal. 52. Juan 6:10. 

9 Lu. 4:22. Juan 1:45. 1 Juan 12:32. 





JUAN 6 


45 Nasusulat sa mga propeta, *At 
tuturuan silane lahat ng Dios., Ang 
bawa’fc nakarinig sa Ama, at natuto, 
ay lumalapit sa akin. 

46 *Hindi sa ang sinoma’y naka- 
kita sa Ama, kundi yaong nangga- 
ling sa Dios, siya ang nakakita sa 
Ama. 

47 Katotohanan, katotohanang si- 
nasabi ko sa inyo, <*Ang sumasampa- 
lataya 'ay may buhay na walang 
hanggan. 

48 JAko ang tinapay ng kabuha- 
yan. 

49 Nagsikain ang inyong mga ma- 
gulang ng mana sa Hang, at sila'y 
nangamatay. 

50 Ito ang tinapay na bumababang 
galing sa langit, upang ang taong 
makakain, ay huwag mamatay. 

51 Ako ang tinapay na buhay c na 
bumabang galing sa langit: knng 
ang sinoman ay kumain ng tinapay 
na ito, siya’y mabubuhay magpakai- 
lan man: oo at ?ang tinapay na 
aking ibibigay ay ang aking laman, 
«sa ikabubuhay ng sanglibutan. 

52 Ang mga Judio nga’y nangagta- 
talo, na nangagsasabi, Paanong ma- 
ipakakain sa atin ng taong ito ang 
kaniyang laman? 

53 Sinabi nga sa kanila ni Jesus, 
Katotohanan, katotohanang sinasabi 
ko sa inyo, ^Maliban nang inyong 
kanin ang laman ng Anak ng tao at 
inumin ang kaniyang dugo, ay wala 
kayong buhay sa inyong sarili. 

54 Ang kumakain ng aking laman 
at umiinom ng aking dugo ay may 
buhay na walang hanggan; at siya'y 
aking ibabangon sa huling araw. 

55 Sapagka’t ang aking laman ay 
tunay na pagkain, at ang aking dugo 
ay tunay na inumin. 

56 Ang kumakain ng aking laman 

at umiinom ng aking dugo ay nana- 
nahan *sa akin, at ako’y sa kaniya. 
f 57 Kung paanong sinugo ako ng 
Amang buhay, at ako’y nabubuhay 
dahil sa Ama; gayon din naman ang 
kumakain sa akin, siya nama’y ma- 
bubuhay dahil sa akin. _ 

2 Is. 54:13. 8 Juan 1:18. 
b tal. 40. Juan 3:35. 5 tal. 33. $ Juan 3:13. 
7 Heb. 10 :5, 10. 8 Lu. 22 :19.. 

9 Mat. 26:26. 28. Mar. 14:22-24. Lu. 22:19. 20. 
1 Cor. 11:23, 27. 1 1 Juan 3:24; 4:15, 16. 


58 Ito ang tinapay na bumabang 
galing sa langit: ^hindi gaya ng mga 
maguiang na nagsikain, at nanga¬ 
matay; ang kumakain ng tinapay 
na ito ay mabubuhay magpakailan 
man. 

59 Sinabi niya ang mga bagay na 
ito sa sinagoga, samantalang siya’y 
nagtuturo sa ^Capernaum. 

60 Marami nga sa kaniyang mga 
alagad, nang kanilang marinig ito, 
ay nangagsabi, Matigas ang pananali- 
tang ito; sino ang makaririnig noon? 

,61 Datapuwa’t pagkaalam ni Jesus 
^sa kaniyang sarili na nagbubulong- 
bulungan ang kaniyang mga alagad 
tungkol dito, sa kanila’y sinabi, 5 Ito 
baga’y nakapagpapatisod sa inyo? 

62 Ano nga kung makita ninyong 
^umaakyat ang Anak ng tao ?sa 
kinaroroonan niya nang una? 

63 Ang espiritu nga ang bumubu- 
hay; sa laman ay walang anomang 
pinakikinabang: ang mga salitang 
sinalita ko sa ii^yo ay pawang espi¬ 
ritu, at pawang buhay. 

64 Datapuwa’t may ilan sa inyong 
hindi nagsisisampalataya. Sapagka’t 
talastas na ni s Jesus buhat pa nang 
una kung sino-sino ang hindi nagsi¬ 
sisampalataya, at kung sino ang sa 
kaniya’y magkakanulo. 

65 At sinabi niya, Dahil dito'y si¬ 
nabi ko sa inyo, 9 na walang taong 
makalalapit sa akin, maliban na 
ipagkaloob sa kaniya ng Ama. 

66 Dahil dito’y marami sa kaniyang 
mga alagad ay nagsitalikod, at hin¬ 
di na nagsisama sa kaniya. 

67 Sinabi nga ni Jesus sa labing- 
dalawa, Ibig baga ninyong magsi- 
alis din naman? 

68 Sinagot siya ni * Simon Pedro,' 
Panginoon, kanino kami magsisipa- 
roon? ikaw ang may *mga salita ng 
buhay na walang hanggan. 

69 At kami’y nagsisisampalataya 
at nakikilala namin na ikaw $ang 
Banal ng Dios. 

70 Sinagot sila ni Jesus, Hindi ba¬ 
ga ^hinirang ko kayong labingda- 
lawa, at ang isa sa inyo ay diablo? 

2 tal. 31, 49. 3 tal. 24. 4 Juan 2:25. 

5 Mat. 11 :G. € Lu. 24.61. 7 Juan 3:18. 

8 tal. .71. Juan 18:11. 9 tal. 44. 

1. Mat. 16:16. 2 tal. 63. 

3 Mat. 14.33. & Juan 13:18 

157 







*71 Tmukoy nga niya si Judas $na 
ctnak ni Simon Iscariote, sapagka’t 
siya ang sa kaniya’y magkakanulo, 
paliohasay isa sa labingdalawa. 

KAPITULO 7. 

. 1 At pagkatapos ng mga bagay na 
ito ay naglakad si Jesus sa Galilea: 
^sapagka’t ayaw siyang maglakad sa 
Judea, ~dahil sa pinagsisikapan ng 
mga Judio na siya’y patayin. 

2 Malapit na nga s an g pista ng 
mga Judio, ang pista ng mga taber- 
nakulo. 

3 ^Sinabi nga sa kaniya ng kani- 
yang mga kapatid, Umalis ka rito, 
at pumaroon ka sa Judea, upang 
makita_ naman ng iyong mga alagad 
ang mga gawang iyong ginagawa. 

4 Sapagka’t walang taong gumaga- 
*vva ng anomang bagay sa lihim, at 
nagsisikap ihayag ang kaniyang sarili. 
Kung ginagawa mo ang mga bagay 
na ito ay pakilala ka sa sanglibutan. 

5. Sapagka’t kahit ang kaniyang 
mga kapatid man 'ay hindi nagsisi- 
sampalataya sa ‘kaniya. 

6Sinabi nga sa kanila ni Jesus, 
*Hindi pa dumarating ang aking pa- 
nahon; datapuwa’t ang inyong pa- 
nahon ay laging nahahanda. 

7 Hindi mangyayaring kayo’y kapo- 
otan ?ng sanglibutan; nguni’t ako’y 
kinapopootan, sapagka’t siya’y aking 
pjnatototohanang masasama ang ka 
niyang mga gawa. 

8 Mangagsiahon kayo sa pista; 
ako’y hindi aahon sa pistang ito; sa- 
pagkajt hindi pa nagaganap ang 
aking panahon. 

9 At* nang masabi sa kanila ang 
mga bagay na ito, ay nanahan pa 
siya sa Galilea. 

10 Datapuwa’t nang mangakaahon 
na ang kaniyang mga kapatid sa 
pista, saka naman siya umahon, hin¬ 
di sa hayag, kundi waring sa lihim. 

11 # JHinahanap nga siya ng mga 
Judio sa pista, at kanilang sinasabi, 


JUAN 7 


Saan naroon siya? 

12 At -nagkaroon ng maraming bu- 
longbulungan tungkol sa kaniya ang 
karamiha n; sinasa bi n g ila n, Siva’y 


taong mabuti; sinasabi *ng mga iba, 
Hindi gayon, kundi inililigaw niya 
ang karamihan. 

13 Gayon man ay walang taong 
nagsasalita ng hayag tungkol sa ka¬ 
niya 5 dahil sa takot sa mga Judio. 

14 Datapuwa’t nang ang kapista- 
han ngay nasa kalagitnaai] na ay 
umahon si Jesus sa temnlo, at nag- 
turo. 

^15 Kagsipanggilalas nga ^ang mga 
tiudio, na nangagsasabi, Paanong 
nakaaalam ang taong ito ng mga 
karunungan, gayong hindi naman nag- 
aral kailan man? 6 

16 Sinagot nga sila ni Jesus, at si- 
nabi, # 7 Ang turo ko ay hindi akin, 
kundi doon sa nagsugo sa akin. 

17 Kung ang sinomang tao ay nag- 
iibig gumawa ng kaniyang kalo- 
oban, ay makikilala niya ang turo, 
kung itoy sa Dios, 6 knng ako’y 
nagsasalita na mula sa aking sarili. 

18 Ang nagsasalita 5 ng sa ganang 
kaniyang sarili’y humahanap ng ka¬ 
niyang sariling kaluwalhatian: da- 
tapuwa’t ang humahanaD ng kalu¬ 
walhatian niyaong sa kaniyaV nag¬ 
sugo, ang gayon ay totoo, at sa ka¬ 
niya y walang kalikuan. 

19 Hindi baga ibinigay sa inyo ni 
Aloises ang kautusan, at gayon ma’y 
^wala sa inyong gumaganap ng kau¬ 
tusan? ^Bakit ninyo pinagsisikapang 
ako’y patayin? 

20 Sumagot ang karamihan, May- 
roon kang ^demonio: sino ang nag¬ 
sisikap na ikaw ay patayin? 

21 Sumagot si Jesus at sa kanila’y 
sinabi, Isang gawa ang aking gina- 
wa, at kayong lahat ay nagsipanggi- 
Ialas dahil doon. 

22 Ibinigay sa inyo ni Aloises ang 
pagtutuli (hindi sa ito’y kay Moises, 

* kundi sa mga magulang); Jat tinu- 
tuli ninyo sa sabbath ang isang la- 
lake. 

23 Kung tinatanggap ng lalake ang 
jpagtutuli sa sabbath, upang huwag 
iabagin ang kr.utusan ni Moises; na- 
ugagagalit baga kayo sa akin, da- 


C Juan 12:4; 13:2, 26. 6 Juan 11:64. 

7 Juan 6:16, 18. 8 Lev. 23:34. 9 Mat. 1 12:46 

1 tal 30. Mat. 26:18. Juan 8:20. 

2 Juan 16:18. 8 Juan 11:56. $ Juan 0:14. 

158 


5 Juan 19:38. 6 Mat. 13:64. Mar. 6:2, 3. 
r Juan 8:28; 12:49; 14:10, 24. 

8 Juan 6:41. 9 Juan 6:45. 

1 taL. 1, 20, 25. S Juan 8:48, 62 ; 30:20 
8 Lev. 12:3. J, Gen. 17:10. 5 Mat. 12:5. 







JUAN 7 


hil sa pinagaling kong lubos ang 
isang tao $sa sabbath?- # 

24 Huwag kayong magsihatol ayon 
sa anyo, kundi magsihatol kayo ng 
matuwid na paghatol. 

25 Sinabi nga ng Hang taga Jeru¬ 
salem, Hindi baga ito ang kanilang 
pinagsisikapang patayin? 

26 At narito, siya’y hayag na nag- 
sasalita, at walang anomang sina- 
sabi sila sa kaniya. ?Napagkikilala 
kayang tunay ng mga pinuno na ito 
ang Cristo? 

27 Gayon man ay ^nakikilala na- 
rnin ang taong ito kung taga saan 
siya: datapuwa’t pagparito ng Cris¬ 
to, sinoma’y walang makakaalam 
*kung taga saan siya. 

28 Sumigaw nga si Jesus sa tempio, 

na nagtuturo at sinasabi, Ako’y in- 
yong nakikilala at nalalaman din 
naman ninyo kung taga saan ako; 
iat hindi ako naparito sa aking sa- 
rili, datapuwa’t ang nagsugo sa 
akin 2 ay tunay, 3 na hindi ninyo na¬ 
kikilala. „ , „ 

29 Siya’y nakikilala ko; sapagka’t 
ako’y mula sa kaniya, at siya ang 
nagsugo sa akin. 

30 4 Pinagsisikapan nga nilang si¬ 
ya’y hulihin: 5 at walang taong su- 
munggab sa kaniya, sapagka’t hindi 
£pa dumarating ang kaniyang oras. 

31 Datapuwa’t sa karamihan ay 
marami ang nagsisampalataya sa 
kaniya; at kanilang sinasabi, Pag¬ 
parito ng Cristo, ay gagawa pa ba¬ 
ga siya ng lalong maraniing tanda 
kay sa mga ginawa ng taong ito? 

32 Nangarinig ng mga Fariseo ang 
bulongbulungan ng karamihan tung- 
kol sa kaniya; at nangagsugo ang 
mga pangulong saserdote at ang 
mga Fariseo 7ng mga punong kawal 
up ang siya’y hulihin. 

33 Sinabi nga ni Jesus, Makikisa- 
ma pa ako sa inyong sangdaling pa- 
nahon, at ako’y paroroon sa nagsu¬ 
go sa akin. a 

34 Hahanapin ninyo ako, *at hindi 
ako masusumpungan: at kung saan 


C Juan 5:10. 7 Juan 12:42. Juan 3:1. 

S Mat. 13:55. G Is. 53:8. 1 Juan 8:42. 

2 Juan 8:25. 3 Juan 8:55. oft 

4 tal 44. Juan 10:39. 0 tal 44. Juan 8:20. 
c Jufcn 12:23, 13:1. 7 Juan 7:45. 

0 Ji?an 13:33. 


ako naroroon, ay hindi kayo niaka- 
paroroon. 

35 Ang mga Judio nga’y nangag- 
sangusapan, Saan paroroon ang 
taong ito na hindi natin siya masu¬ 
sumpungan? siya kaya’y paroroon 
sa ^nagsisipangalat sa gitna ng mga 
i Griego, at magtuturo sa mga Grie- 
go? 

36 Ano ang salitang. ito na kani¬ 

yang sinabi, Hahanapin ninyo ako, 
at hindi ninyo ako masusumpungan; 
at kung saan ako naroroon, ay hindi 
kayo makaparorcon? . 

37 Nang huling araw nga, na 5 daki- 
lang arena ng kapistahan, si Jesus 
ay tumayo at sumigaw, na nagsa- 
sabi, 3 Kung ang sinomang tao’y na- 
uuhaw, ay pumarito siya sa akin, at 
uminom. 

38 Ang sumasampalataya -sa akin, 
gaya ng sinasabi ng kasulatan, 4 ay 
mula sa loob niya ay aagos ang mga 
ilog ng tubig na buhay. 

39 Nguni’t ito’y sinalita niya tung- 
kol sa 5 Espiritu, na tatanggapin ng 
mga magsisisampalataya sa kaniya: 
tfsapagka’t hindi pa Hpinagkalcaloob 
ang Espiritu; ^sapagka’t si Jesus ay 
hindi pa niluluwalhati. 

40 Ang Han nga sa karamihan, 
nang marinig ang mga salitang ito, 
ay nangagsabi, Tunay na ito 3 ang 
propeta. 

41 Sinasabi ng mga iba, *Ito nga 
ang Cristo. Datapuwa’t sinasabi ng 
ilan, 2Ano, sa Galilea baga mang- 
gagaling ang Cristo? 

4*2 Hindi baga sinabi ng kasulatan 
Jna ang Cristo ay manggagaling sa 
lahi ni David, at mula sa 4Bet-le- 
hem, ang nayong 3 l;inaroonan ni Da¬ 
vid? 

43 Kaya nangyaring nagkaroon ng 
pagkakabahabahagi sa karamihan 
dahil sa kaniya. 

44 At ibig ng ilan sa ka nila na si- 

9 Sant. 1:1. 1 Pe4. 1:1. 

1 Juan 12:20. 2 Lev. 23:3G. 

3 Is. 55:1. Juan 4:13, 14; 6:35. 

Apoc. 21:6; 22:17. h Juan 4:10. 

5 Juan 16:7. 0 Gav/a 2:4, 17, 33, 38. 

7 Juan 1:32, 33; 3:5, 8, 34. 8 Juan 16:7. 

9 Juan 6:14. 1 Juan 4:42; 6:69. 

2 tal. 62. Juan 1:46. 3 Mat. 1:1. 

4 Mi. 5:2. 5 1 Sam. 16:1, 4. 

159 








JUAN 8 


yaty hulihin; datapuwa’t walang 
taong sumunggab sa kaniya. 

45 Nagsidating nga ang ^mga pu- 
nong kawal sa mga pangulong sa- 
serdote at sa mga Fariseo; at sinabi 
Jiila sa kanila, Bakit hindi ninyo siya 
dinala? 

46 Nagsisagot ang mga punong ka¬ 
wal, Kailan ma’y walang taong nag- 
salita ng gayon. 

47 Sinagot nga sila ng mga Fari¬ 
seo, Kayo baga naman ay nangaili- 
gaw rin? 

48 Sumampalataya baga sa kaniya 
ang sinoman sa mga pinuno, 6 ang 
sinoman sa mga Fariseo? 

49 Datapuwa’t ang karamihang ito 
na hindi nakaaalam ng kautusan ay 
einumpa. 

50 Sinabi sa kanila ni 7Nicodemo 
(yaong pumaroon kay Jesus nang 
una, na isa sa kanila), 

51 Hinahatulan baga ng ating kau¬ 
tusan ang isang tao, 5 malibang siya 
muna’y dinggin at talastasin hung 
ano ang kaniyang ginagawa? 

52 < Sila’y nagsisagot at sinabi sa 
kaniya, Ikaw baga’y taga Galilea 
rin? Siyasatin mo, at tingnan mo na 
sa Galilea ay walang lumitaw na 
propeta. 

53 [Ang bawa’t tao’y umuwi sa ka- 
nikaniyang sariling bahay: 

KAPITULO 8. 

1 Datapuwa’t si Jesus ay napasa 
bundok ng mga Olivo. 

2 At Spagka umaga ay nagbalik 
siya sa templo, at ang boong bayan 
ay lumapit sa kaniya; at siya’y 
*naupo, at sila’y tinuruan. 

3 At dinala sa kaniya ng mga es- 
kriba at ng mga Fariseo ang isang 
babaing nahuli sa pangangalunya; 
at nang mailagay siya sa gitna, 

4 Ay sinabi nila sa kaniya, Guro, 
nahuli ang babaing ito sa kasaluku- 
yan ng pangangalunya. 

5 Sa kautusan nga ay ^ipinagutos 
sa amin ni Moises na batuhin ang 
mga ganyan: ano nga ang iyong sabi 
tungkol sa kaniya? 

6 At ito’y kanilang sinabi, na siy a * y 

C taL 32. 7 Juan 3:1, 2. 

8 Deut. 1:17; 17:6, 8-11; 19:16. 

9 Lu. 21:37, 38. l Mat. 26:66* 

Z Lev 20:10. Dcut. 22:22* 

160 


sinusubok, upang sa kaniya’y may ma- 
isumbong sila. Datapuwa’t yumuko 
si Jesus, at sumulat ng kaniyang da- 
liri sa lupa. 

7 Datapuwa’t nang sila’y nangag- 
patuloy ng pagtatanong sa kaniya, 
ay umunat siya, at sa kanila’y sina¬ 
bi, ^Ang walang kasalanan sa inyo, 
ay siyang.unang ^bumato sa kaniya. 

8 At muli siyang yumuko, at sumu¬ 
lat ng kaniyang daliri sa lupa. 

9 At sila, nang ito’y kanilang ma- 
rinig, ay ^nagsialis na isa-isa, na 
nagpasimula sa katandatandaan, 
hanggang sa kahulihulihan: at ini- 
wang magisa si Jesus at ang babae, 
sa kinaroroonan nito, sa gitna. 

10 At umunat si Jesus, at sa kani¬ 
ya’y sinabi, Babae, saan sila nanga- 
roroon? wala bagang taong humatol 
sa iyo? 

11 At sinabi niya, Wala sinoman, 
Panginoon. At sinabi ni Jesus, Ako 
man ay hindi rin hahatol sa iyo: 
humayo ka ng iyong lakad; mula, 
ngayo’y ^huwag ka nang magka- 
sala.] 

12 Muli ngang nagsalita sa kanila 
si^ Jesus, na sinasabi, 7Ako ang ilaw 
ng sanglibutan: ang sumusunod sa 
akin ay hindi lalakad sa kadiliman, 
kundi magkakaroon ng ilaw ng ka- 
buhayan. 

13 # Sinabi nga sa kaniya ng mga 
Fariseo, . Nagpapatotoo ka sa iyong 
sarili; hindi totoo ang patotoo mo. 

14 Sumagot si Jesus at sa kanila’y 
sinabi, ^Bagama’t ako’y nagpapato¬ 
too sa akin din, ay totoo ang aking 
patotoo; sapagka’t nalalaman ko 
^kung saan ako nanggaling, at ikung 
saan ako paroroon; datapuwa’t 2 hin- 
di ninyo nalalaman hung saan ako 
nanggaling, 6 hung saan ako paro¬ 
roon. 

15 Nagsisihatol kayo ayon sa laman; 
5 ako’y hindi humahatol sa kanino 
mang tao. 

16 Oo, at kung ako’y humahatol, 

ang hatol ko’y totoo; sapagka’t *hin- 
di ako nagiisa, kundi ako at ang 
Ama na nagsugo sa akin. _ 

S Rom. 2:1 

Deut. 17:7. 5 Rom. 2:15. 6 Juan 6:14. 

7 Juan 1:4. 9. 8 Juan 5:31. 

9 tal. 42. Juan 7:29; 13:3. l Juan 16:28. 

2 Juan 9:29. 3 Juan 12:47. 4 Juan 16:32. 







JUAN 8 

17 Oo, at sa inyong kautiisan ay 
,nasusulat, c na ang patotoo ng dala- 
wang tao ay totoo. 

18 Ako ang nagpapatotoo sa akin din, 
at ang Am ang nagsugo sa akin ay 
nagpapatotoo sa akin. 

I 19 Sa kaniya nga’y kanilang sina¬ 
bi, Saan naroroon ang iyong Ama? 
Sumagot si Jesus, ^Hindi ninyo na- 
kikilala ako, ni ang aking Ama: 

' kung ako’y inyong makilala, ay ma¬ 
kikilala rin ninyo ang aking Ama, 

1^20 Sinalita niya ang mga salitang 
ito sa sdakong kabang-yaman, nang 
nagtuturo siya sa templo: at $wa- 
lang taong humuli sa kaniya; sa- 
pagka’t hindi pa dumarating ang 
kaniyang oras. 

I '21 Muli ngang sinabi niya sa ka- 
nila, Yayaon ako, at *ako*y inyong 
hahanapin, at mangamamatay kayo 
sa inyong kasalanan: sa aking paro- 
roonan, ay hindr kayo mangakaparo- 
* roon. 

! 22 Sinabi nga ng mga Judio, Siya 
kaya’y ^magpapakamatay, sapagka’t 
kaniyang. sinabi, Sa aking paroroo- 
nan, ay hindi kayo mangakaparoroon. 
f 23 At sa kanila’y kaniyang sinabi, 
^Kayo’y mga taga ibaba; *ako’y ta- 
ga itaas: kayo’y mga taga sanglibu- 
tang ito; ^ako’y hindi taga sangli- 
butang ito. 

1 24 Sinabi ko nga sa inyo, na kayo’y 
mangamamatay sa inyong mga ka¬ 
salanan: sapagka’t malibang kayo’y 
magsisampalataya na ako nga ang 
Cristo, ay mangamamatay kayo*_sa 
inyong mga kasalanan. 

, 25 Sa kaniya nga’y kanilang sina¬ 
bi, Sino ka baga? Sinabi sa kanila 
ni Jesus, Siya rin na sinalita ko sa 
inyo mula pa nang una. 

26 Mayroon akong maraming ba- 
gay na sasalitain at hahatulan tung- 
•kol sa inyo: gayon pa man <s a ng nag¬ 
sugo sa akin ay totoo; at ang mga 
bagay na sa kaniya’y aking narinig, 
ang mga ito ang sinasalita ko sa 
sanglibutan. 

27 Hindi nila napagunawa na tung- 


C Deut. 19:15. 6 Juan 16:3, 7 Juan 14:7#f 
8 Mar. 12:41. 9 Juan 7:30. 

1 Juan- 7:34, 36; 13:33. 5 Juan 7:35. 

8 Juan 3:31. 4 Juan 18:36. 

6 Juan 17:14, 16.. 6 Juan 7:2$, 


kol sa Ama ang kaniyang sinasalita 
*:a* kanila. 

28 Sinabi nga ni Jesus, 7Kung mai- 
taas na ninyo ang Anak ng tao, saka 
ninyo makikilala na ako nga ang 
Cristo y at^wala akong ginagawa sa 
aking sarili, lymdi sinalita ko ang 
mga bagay na ito, ^ayon sa itinuro 
sa akjn ng Ama. 

29 At ang nagsugo sa akin ay su- 
masa akin; i hindi niya ako binaya- 
ang 'nagiisa; ^sapagka’t ginagawa 
kong lagi ang mga bagay na sa ka¬ 
niya’y nakalulugod. 

30 Samantalang sinasalita niya 
ang mga bagay na ito, ay 3 mara . 
ming nagsisampalataya sa kaniya. 

31 Sinabi nga ni Jesus sa mga Ju- 
diong yaon na, nagsisisampalataya 
sa kaniya, Kung kayo’y magsisipa- 
natili sa aking salita, hung magka - 
gayo'y tunay nga kayong mga ala? 
gad ko; 

32 At inyong makikilala *ang kato-, 
tohanan, at 5 ang katotohana’y mag- 
papalaya sa inyo. 

33 Sa kaniya’y kanilang isinagot, 
GKami’y binhi ni Abraham, at kai- 
lan ma’y hindi pa naging alipin ni- 
nomang tao: paanong sinasalbi mo, 
Kayo’y magiging laya? ' 

34 Sinagot sila ni Jesus, Katotoha- 
nan, katotohanang sinasabi ko sa in¬ 
yo, 7Ang bawa’t nagkakasala ay ali¬ 
pin ng kasalanan. 

35^At ang alipin ay hindi nanana* 
han\ sa bahay magpakailan man: 
s ang anak ang nananahan magpa¬ 
kailan man. 

36 $Kung palayain nga kayo ng 
Anak, kayo’y magiging tunay na 
laya. 

37 Talastas ko na kayo’y ^binhi ni 
Abraham; gayon ma'y pinagsisika- 
pangninyong ako’y patayin, sapag-. 
ka’tang salita ko’y hindi magkasiya 
sa inyo. 

38 Sinasalita ko 2 ang mga bagay na 
aking nakita sa aking Ama: at gi- 

-f-- 


7 Juan 8:14; 12:32, 34. 8 Juan 6:19. 

9 Juan 7:16: 1 tal. 16. 

£ Juan 4:34; 6:30; 6:38. 

3 Juan 7:31; 10:42; 11:46; 12:11, 42. 

4 Juan 1:17. 5 Rom. 6:18, 22; 8:2. 

6 Mat. 3:9. 7 Rom. 6:16, 20. 2 Ped. 2:19. 
s Gal. 4:30. 9 Gal. 6:1. l Rom. 9:7. 

1 Z Juan 3:32; 6:19. 

161 





JUAN S 


nagawa rin ninyo ang mga bagay 
na inyong narinig sa 3 4 inyong Ama. 

39 Sila’y nagsisagot at sa kaniya’y' 
sinabi, Si Abraham ang aming ama. 
Sa kanila’y sinabi ni Jesus, *Kung 
kayo’y mga anak ni Abraham, ay 
gagawin ninyo ang mga gawa ni 
Abraham. 

40 Datapuwa’t ngayo’y pinagsisika- 
pan ninyo akong patayin, na taong 
sa inyo’y nagsaysay ng katotohanan, 
na aking narinig sa Dios: ito’y hindi 
ginawa ni Abraham. 

41 Ginagawa ninyo ang mga gawa 
ng inyong ama. Sinabi nila sa ka- 
niya, 5 Hindi kami inianak sa paki- 
kiapid; e may isang Ama kami, ang 
Dios. 

42 Sinabi sa kanila ni Jesus, Kuhg 
ang Dios ang inyong ama, ay inyong 
iibigin ako: 7sapagka’t ako’y nag- 
mula at nanggaling sa Dios; sapag¬ 
ka’t hindi ako naparito sa aking 
sarili, kundi sinugo niya ako. 

43 Bakit hindi ninyo napaguunawa 
ang aking pananalita? sapagka’t 
hindi ninyo mangyayaring dinggin 
ang aking salita. 

44 Kayo’y sa inyong amang diablo, 
at ang mga nais ng inyong ama ang 
ibig ninyong gawin. Siya’y isang 
Smamamatay-tao buhat pa nang una, 
at hindi nananatili sa Katotohanan, 
sapagka’t walang katotohanan sa 
kaniya. Pagka ^nagsasalita siya ng 
kasinungalingan, ay nagsasalita si¬ 
ya ng sa ganang kaniya: sapagka’t 
siya’y isang sinungaling, at ama 
nito. 

45 Nguni’t dahil sa sinasabi ko 
ang katotohanan, ay hindi ninyo ako 
sinasampalatayanan. 

46 ^Sino sa inyo ang makasusum- 
bat sa akin tungkol sa kasalanan? 
Kung sinasabi ko ang katotohanan, 
bakit hindi ninyo ako sinasampala¬ 
tayanan? 

47 Ang sa Dios ay nakikinig ng 
mga salita ng Dios: dahil dito’y 
hindi ninyo dinirinig, sapagka’t ka- 
yo’y hindi sa Dios 

48 Nagsisagot ang mga Judio at sa 

8 ta l 41, 44. 

4 Juan 1:4/ Gal. 3:7, 29. 5 Os 2:4. 

0 Deut. 32:6 7 Juan 13:3, 16:27, 28, 30. 

8 Gen 4:8 9 1 Juan 3:12, 15. 9 Gen. 8:4. 

I Heb 4:15 


kaniya’y sinabi, Hindi baga maga- 
ling ang aming pagkasabi na ikaw 
ay isang Samaritano, at -mayroon 
kang demon io? 

49 Sumagot si Jesus, Ako’y walang 
demonio; kundi pinapupurihan ko 
ang aking Ama, at ako’y inyong si- 
nisiraan ng puri. 

50 Nguni’t s hindi ko hinahanap ang 
aking sariling kaluwalhatian: may 
isang humahanap at humahatol. 

51 Katotohanan, katotohanang si¬ 
nasabi ko sa inyo, *Kung ang sino- 
man ay tutupad ng aking salita, 
ay hindi siya makakakita magpakai- 
lan man ng kamatayan. 

52 Sinabi ng mga Judio sa kaniya, 
Ngayo’y nalalaman naming may- 
roon kang demonio. Namatay si 
Abraham, at ang mga propeta; at 
sinasabi mo, Kung ang sinoman ay 
tutupad ng aking salita, ay hindi 
niya matitikman magpakailan man 
ang kamatayan. 

53 Dakila ka pa baga sa aming 
amang Abraham, na namatay? at 
nangamatay ang mga propeta: sino 
ang ipinalalagay mo sa iyong sarili? 

54 Sumagot si Jesus, Kung nilu- 
luwalhati ko ang aking sarili, ang 
kaluwalhatian ko ay walang ano- 
man: s a ng aking Ama’y siyang lu- 
muluwalhati sa akin; na tungkol sa 
kaniya’y sinasabi ninyo, na siya’y 
inyong Dios; 

55 At hindi ninyo siya napagkilala: 
nguni’t nakikilala ko siya; at kung 
aking sasabihin, na hindi ko siya 
nakikilala, ay ako’y matutulad sa 
inyo, na sinungaling: ddtapuwa’t 
nakikilala ko siya, at tinutupad ko 
ang kaniyang salita. 

56 Wagalak ang inyong amang si 
Abraham na rnakita ang aking 
araw; at nakita niya, at natuwa. 

57 Sinabi nga sa kaniya ng* mga 
Judio, Wala ka pang limangpung 
tqon, at nakita mo si Abraham? 

58 Sinabi sa kanila ni Jesus, Ka¬ 
totohanan, katotohanang sinasabi ko 
sa inyo, Bago ipinanganak si Abra- 
ham, ?ay ako nga. 

2 Juan 7:20. S Juan 6:41. 

4 Juan 14:23; 15:20; 17:6.5 Juan 16:14. 

6 Mat. 13:17. Lu. 10:24. 7 Juan 17:5, 24. 

Col. 1:17. Apoc. 1:8, 11; 21:6; 22:13. 


162 





JUAN 9 

n £a’y nagsidampot ngmgalsa Siloe, at Maghugas ka: kaya’i 
has sa templo. 


KAPITULO 9* 

1 At sa pagdaraan niya, ay nakita 
aiya ang isang* lalaking bulag mula 
sa kaniyang kapanganakan. 

2 At itinanong sa kaniya ng kani- 
yang mga alagad, na nangagsasabi, 
Kabi, sino ang nagkasala, ang taong 
ito, 6 ang ^kaniyang mga magulang, 
npang siya’y ipanganak na bulag? 

3 Sumagot si Jesus, Hindi dahil sa 
ang taong ito’y nagkasala, ni ang 
kaniyang mga magulang man: $kun- 
di upang mahayag sa kaniya ang 
mga gawa ng J}ios. 

4 Kinakailangari nating gawin Sang 
mga gawa niyaong nagsugo sa akin, 
^samantalang araw: dumarating 
ang gabi, na v/alang taong makaga 
gawa. 

5 Samantalang ako’y nasa sangli- 
butan, ako ang $ilaw ng sanglibu- 
tan. 

6 Nang masabi niya ang ganito, 
^siya 'y lumura sa lupa, at pinapag- 
putik ang lura, at pinahiran ang 
mga mata niya ng putik, 

7 At sinabi sa kaniya, Humayo ka, 
^maghugas ka sa tangke ng Siloe 
(na kung liliwanagin ay Sinugo). 
Siya nga’y humayo, at naghugas, at 
nagbalik na nakakakita. 

8 Ang mga kapitbahay nga, at ang 
nangakakita sa kaniya nang una, na 
siya’y pulubi, ay nangagsabi, Hindi 
baga ito ang nauupo at nagpapali- 
mos? 

9 Sinabi ng mga iba, Siya nga: si¬ 
nabi ng mga iba, Hindi, kundi naka- 
kamukha niya. Sinabi niya, Ako 
nga. 

10 Sa kaniya nga’y kanilang sinabi, 
Paano nga ang pagkadilat ng iyong 
mga mata? 

11 Sumagot siya, Ang lalaking ti- 
natawag na Jesus ay gumawa ng 
putik, at pinahiran ang aking mga 
mata, at sinabi sa akin, Humayo ka 


8 Juaii 10:32, 89. 9 Juan 12:86. 

1 Ex. 20:5. 2 Juan 11:4. 

3 Juan 4:34; 6:1S, SG; 17:4. 4 Juan 11:9. 
5 Juan 1:4, 9. 0 Mar. 7:83: 8;23. 

7 Nefc. 8:15, 


„ 't 

„ -ako’y 

tumanggap ng paningin. 

12 At sinabi nila sa kaniya, Saan 
naroon siya? Sinabi niya, Hindi ko 
nalalaman. 

13 Dinala nila sa mga Fariseo siya 
na nang una’y bulag. 

14 5 Araw nga ng sabbath nang gu- 
mawa ng putik si Jesus, at padila- 
tin ang kaniyang mga mata. 

15 Muli ngang tinanong naman siya 
ng :mga Fariseo kung paanong tu- 
manggap siya ng kaniyang paningin* 
At sinabi niya sa kanila, Nilagyan 
niya ng putik ang ibabaw ng aking 
mga mata; at naghugas ako, at ako’v 
nakakakita. 

lb Ang ilan nga sa mga Fariseo 
ay nangagsabi, Ang taong ito’y hin- 
di galmg sa Dios, ^sapagka’t hindi 
nangingilin sa sabbath. Datapuwa’t 
sinasabi ng mga iba, * Paano bagang 
makagagawa ng gayong mga tanda 
ang isang taong niakasalanan? At 
nagkaroon ng Spagkakabahabahagi 
sa gitna nila. 

17 Muling sinabi nga nila sa bu¬ 
lag, Ano ang sabi mo tungkol sa ka¬ 
niya, na siyang nagpadilat ng iyong 
mga mata? At kaniyang sinabi, 
s Siya’y isang propeta^ 

18 Hindi nga nagsipaniwala ang 
mga Judjo tungkol sa kaniya., na si- 

va’v naorinor Vmlewv of 4nm»nrr/*on jjjcr 
* -o mt— -o —y ka— 

mlang tinawag ang mga magulang 
niyaong tumanggap ng kaniyang pa¬ 
ningin, 

19 At nangagtanong sa kanila, na 
sinasabi, Ito baga ang inyong.anak, 
na sinasabi ninyong ipinanganak na 
bulag? paano ngang nakakakita si¬ 
ya ngayon? 

20 Nagsisagot ang kaniyang mga 
magulang^ at ^ nangagsabi, Nalala¬ 
man naming ito’y aming anak, at 
siya’y ipinanganak na bulag: 

21 Datapuwa’t kung paanong siya’y 
nakakakita ngayon, ay hindi namin 
nalalaman; 6 kung sino ang nagpa¬ 
dilat ng kaniyang mga mata, ay 
hindi namin nalalaman: tanungin si- 


8 Juan 5:9. 9 Mat. 12:10. 

1 Juan 3:2; 18:33, 89. r Juan 7:4$. 

9 Juan 8:24. 

163 






JUAN 10 


y&; siya’y may gulang na; # siya’y 
magsasalita para sa sarili niya ; 

22 Aug mga bagay na ito’y sinabi 
ng kaniyang mga magulang, sapag- 
ka’t ^nangatatakot,. sa mga Judioj 
sapagka’t pinagkaisahan na 5 ng 
mga Judio, na kung ang sinomang 
tao’y ipahayag siya na siya ang 
Cristo, e ay palayasin siya sa sina- 

23 Kaya’t sinabi ng kaniyang mga 
magulang, Siya’y may gulang na; 
tanungin siya. 

24 Dahil dito’y tinawag nilang 
bilang ikalawa ang taong naging 
bulag, at sinabi sa kaniya, Luwal- 
hatiin mo ang Dios: nalalaman na¬ 
ming makasalanan ang taong ito. 

25 Sumagot nga siya, Kung siya’y 
makasalanan ay hindi ko nalalaman: 
isang bagay ang nalalaman ko, na, 
bagaman ako’y naging bulag, nga- 
yo’y nakakakita ako. 

26 Sinabi nga nila sa kaniya, Ano 
ang ginawa niya sa iyo? paano ang 
pagkapadilat niya sa iyong mga 

27 Sinagot niya sila, Kasasabi ko 
lamang sa inyo, at hindi ninyo pina- 
kinggan; bakit ibig ninyong mari- 
nig uli? ibig baga naman ninyong 
kayo’y maging mga alagad niya? 

28 At siya’y kanilang inalipusta, at 
sinabi, Ikaw ang alagad niya;. data¬ 
puwa’t kami’y mga alagad ni Moi- 
ses. 

29 Nalalaman naming nagsalita 
ang Dios kay Moises: datapuwa’t 
rtungkol sa -taong ito, ay hindi na- 
min nalalaman kung taga saan siya. 

30 Sumagot ang tao at sa ka-nila'y 
sinabi, Narito nga ang kagilagilalas, 
na hindi ninyo nalalaman kung si¬ 
ya’y taga saan, at gayon ma’y pina- 
dilat niya ang aking mga mata. 

31 Nalalaman naming hindi pinaki- 
kinggan ng «Dios ang mga makasa¬ 
lanan: datapuwa’t kung ang sino¬ 
mang tao’y maging mananamba sa 
Dios, at ginagawa ang kaniyang ka- 
looban, siya’y pinakikinggan niya. 

32 Buhat nang lalangin ang sangli- 
butan ay hindi narinig kailan man 

4 Juan 7 :13. 5 Juan 7 :45, B2. 

6 Juan 12:42; 16:2. 7 Juan 8:14. 

8 Awit. 34:15, 17; 115:19; Kaw. 15:29. 

164 


na napadilat ng sinoman ang mga 
mata ng isang taong ipinanganak na 
bulag. 

33 ^ICung ang taong ito’y hindi ga- 
ling sa Dios, ay hindi makagagawa 
ng anoman. 

34 Sila’y nagsisagot at sa kaniya’y 
sinabi, Ipinanganak kang lubos sa 
mga kasalanan, at ikaw baga ang 
nagtuturo sa amin? At ^siya’y pina- 
layas nila. 

35 Nabalitaan ni Jesus na siya’y 
pinalayas nila; at pagkasumpong sa 
kaniya, ay sinabi niya, Sumasampa- 
lataya ka baga sa ^Anak ng Dios? 

36 Sumagot siya at sinabi. At sino 
baga siya, Panginoon, upang ako’y 
sumampalataya sa kaniya? 

37 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Siya’y 
nakita mo na, at 5 s iy a nga na na- 
kikipagsalitaan sa iyo, 

38 At sinabi niya, Panginoon, su- 
masampalataya ako. At siya’y si- 
namba niya. 

39 At sinabi ni Jesus, 4 Sa paghatol 
ay naparito ako sa sanglibutang ito, 
Supang ang mga hindi nakakakita 
ay mangakakita; at upang ang mga 
nakakakita, ay maging mga bulag. 

40 Yaong mga Fatiseo na kasama 
niya ay nangakarinig ng mga bagay 
na ito, at sinabi sa kaniya, Kami 
baga naman ay mga bulag din? 

41 Sa kanila’y sinabi ni Jesus, 
6 Kung kayo’y mga bulag, ay hindi 
kayo magkakaroon ng kasalanan: 
datapuwa’t ngayo’y sinasabi ninyo, 
Kami’y nangakakakita: nananatili 
ang inyong kasalanan. 

KAPITULO 10. 

1 Katotohanan, katotohanang sina¬ 
sabi ko sa inyo, Ang pumapasolc sa 
hindi pintuan ng kulungan ng mga 
tupa kundi umaakyat sa ibang daan, 
ang gayon ay tulisan at magnana- 
kaw. 

2 Datapuwa’t ang pumapasok sa 
pintuan ay siyang pastor ng mga 
tupa. 

3 Binubuksan siya ng bantay-pin- 


0 tal. 16. Juan 3:2; 10:21. 1 tal. 22. 

2 Juan 10:36. S Juan 4:26. 

U Juan 5:22, 27 ; 8:26; 3:17; 8:15; 12:47. 

5 Mat. 9:13. Mar. 2:17. Lu. 5:32. 

6 Juan 15:22, 24. Rom. 4:15. 






JUA' 

to; at dinirinig ng mga tupa an g 
kaniyang tinig: at tinatawag ang 
kaniyang sariling mga tupa sa pa- 
ngalan, at sila’y inihahatid sa labas. 

. 4 Pagka nailabas na niya ang lahat 
ng sariling kaniya, ay pinangungu- 
nahan niya sila, at nagsisisunod sa 
kaniya ang mga tupa: sapagka’t na- 
kikilala nila ang kaniyang tinig, 

5 At sa iba’y hindi sila magsisisu- 
nod, kundi magsisitakas sa kaniya: 
sapagka’t hindi nila nakikilala ang 
.tinig ng mga iba. 

6 Sinalita ni Jesus sa kanila ang 
talinghagang ito: 7datapuwa’t hindi 
nila napagunuwa kuug anong mga 
bugay ang sa kanila’y sinasalita. 

U Muli ngang sinabi sa kanila ni 
Jesus, Kaiotohanan, katotohanang 
sinasabi ko sa inyo, Ako ang pintuan 
ng mga tupa. 

8 Ang lahat ng nangauna sa aking 
nagsiparito ay mga magnanakaw at 
mga tulisan: datapuwa’t hindi sila 
dininig ng mga tupa. 

9 Ako fi ang pintuan; ang sinomang 
taong pumasok sa akin, ay siya’y 
maliligtas, at papasok at lalabas, at 
smakasusumpong ng pastulan. 

10 Hindi pumaparito ang magna¬ 
nakaw, kundi upang magnakaw, at 
pumatay, at pumuksa: ako’y napa- 
rito upang sila’y magkaroon ng bu- 
hay, at magkaroon ng kasaganaan 
nito. 

11 Ako ang mabuting pastor: *ibi” 
nibigay ng mabuting pastor ang ka" 
niyang buhay dahil sa mga tupa. 

12 Ang nagpapaupa, at hindi-ang 
pastor, na hindi may-ari ng mga 
tupa, ay nakikitang dumarating ang 
lobo, at Spinababayaan ang mga tu¬ 
pa, at tumatakas, at inaagaw sila ng 
lobo, at pinapangangalat: 

13 Siya’y tumatakas sapagka’t si¬ 
ya’y upahan, at hindi ipinagmama- 
lasakit ang mga tupa. 

14 Ako ang mabuting pastor; at 
^nakikilala ko ang sariling akin, at 
ang sariling akin ay nakikilala ako, 

15 Gaya ng pagkakilala *sa akin 
ng Ama, at ng sa Ama ay pagkaki- 

7 Mat. 13:51. 

8 taL 7. Juan 14:6. Ef. 2:18. 9 Awit 28:2. 

1 Is. 40:11. Ez. 34:12, 23. Heb. 18:20. 

1 Ped. 2:25; 5:4. 2 Zac. 11:15, 16. 

3 2 Tim. 2:19. 4 Mat. 11:27. 


M SO 

lala ko; ^at ibinibigay ko ang aking 
buhay dahil sa mga tupa. 

16 At mayroon akong <>ibang mga 
tupa, na hindi sa kulungang ito: 
7 sila’y kailangan din^namang dal- 
hin ko, at kanilang diringgin ang 
aking tinig; at sila’y magiging isang 
kawan, at magkakaroon ng isang 
pastor. 

17 sDahil dito’y sifiisinta ako • ng 
Ama, 'Jsapgka’t ibinibigay ko ang 
aking buhay, upang kunin kong 
muli. 

18 Sinoma’y hindi nagaalis sa akin 
nito, kundi kusa kong ibinibigay. 
May kapangyarihan akong magbi- 
gay nito, at *may kapangyarihan 

akong kumuhang muli. Tinanggap 
ko ang utos na ^ito sa aking Ama. 

19 At ^muling nagkaroon ng isang 
pagbabahabahagi sa gitna ng mga 
Judio dahil sa mga salitang ito. 

20 At sinasabi ng marami sa kanila, 
^Mayroon siyang demonio, at- 5 siya ? y 
nauulol; bakit ninyo siya pinaki- 
kinggan? 

21 Sinasabi ng mga iba, Hindi sa 
inaalihan ng demonio ang mga sa- 
b’ing ito. ^Maaari bagang ang de¬ 
monio ay makapagpadilat ng mga 
mata ng bulag? 

22 At niyao’y kapistahan ng pag- 
tatalaga sa Jerusalem: 

23 Noo’y tagginaw; at naglalakad 
si Jesus sa templo sa 7 portiko ni Sa¬ 
lomon. 

24 Nilibot nga siya ng mga Ju¬ 
dio, at sa kaniya’y sinabi, Hang- 
gang kailan mo pa baga pagaalin- 
langanin kami? Kung ikaw ang 
Cristo, ay sabihin mong maliwanag 
sa amin. 

25 Sinagot sila ni Jesus, Sinabi ko 
sa inyo, at hindi kayo nagsisampa- 
lataya: $ang mga gawang ginaga- 
wa ko sa pangalan ng aking Ama, 
ay siyang nangagpapatotoo sa akin. 

26 Datapuwa’t hindi kayo nagsi- 

e Juan 15:13. 

6 1st 56:8. 7 Juan 11:62. Ef. 2:14-17. 

8 Fil. 2:9. 9 la. 53:7, 8, 12. Heb. 2:9. 

1 Juan 2:19. Gawa 2:24. 

2 Juan 6:38; 14:31. 8 Juan 7:43. 

4 Juan 7:20. 5 Mar. 8:21. 

6 Juan 9:7, 82, 33. 7 Gawa 3:11; 5:12. 

8 Juan 5:36. 

165 





JUAN 11 


oampalataya, sapagka’t hindi kayo 
sa aking mga tupa. 

27 Dinirinig ng taking mga tupa 

ang aking tinig, at sila’y aking na- 
kikilala, at sila’y nagsisisunod sa 
akin: > 

28 At sila’y binibigyan ko ng ya- 
lang hanggang buhay; at kailan 
ma'y Jhindi sila malilipol, at Hindi 
sila aagawin ng sinoman sa aking 
kamay. 

29 Ang aking Ama, na sa kanila 
ay nagbigay sa akin, ay lalong da- 
kila kay sa lahat; at hindi sila raa- 
aagaw ninoman sa kamay ng Ama. 

SO Ako at ang Ama ay *iisa. 

31 Wagsidampot uli ng mga bato 
ang mga Judio upang siya’y batu- 
hin. 

32 Sinagot sila ni Jesus, Mara- 
ming mabubuting gawa na inula sa 
Ama ang ipinakita ko sa inyo; alin 
sa mga gawang yaon ang ibinabato 
ninyo sa akin? 

33 Sinagot siya ng mga Judio, Hin¬ 
di dahil sa mabuting gawa ay bina- 
bato ka namin, kundi sa ^pamumu- 
song; at sapagka’t * 1 2 * * 5 ikaw, bagaman 
ikaiv ay tao, ay nagpapakunuwari 
kang Dios. 

34 Sinagot sila ni Jesus, Hindi ba- 
ga nasusulat sa ^inyong kautusan, 
7Aking sinabi, Kayo’y mga dios? 

36 Kung tinawag niyang mga dio.% 
vaong mga dinatnan ng salita ng 
Dios (at hindi mangyayaring sirain 
ang kasulatan), 

30 Sinasabi baga ninyo tungkol sa 
kaniya, na Spinabanal ng Ama at si- 
nugo sa. sanglibutan, Ikaw ay narau- 
musong; %apagka’t sinasabi ko, *Ako 
ang Anak ng Dios? 

37 Kung hindi ko ginagawa ang 
mga gawa ng aking Ama, ay huwag 
ninyo akong sampalatayanan. 

38 Datapuwa’t kung ginagawa ko, 
ang mga yaon kahit nindi kayo mag- 
sisampalataya sa akin, ay magsisam- 
palataya kayo sa mga gawa; upang 


9 tal. 3. 4. 

1 Juan G :37 ; 17 :2, 6, 9. 11, 12, 24. 

2 Juan 17:11, 22. S Juan 8:59. 

4 Lev. 24:16. 5 Juan 6:18. 

6 Juan 12:34; 15:26. 7 Awit G2:6. 

8 Juan 17:19. 9 Juan 5:17, 18. 

1 Juan 9:35. 2 Juan 14:11. 

166 


maalaman ninyo at mapagunawa #na 
ang Ama ay. nasa akin, at ako’y 
nasa Ama. 

39 Muling pinagsikapan nilang si¬ 
ya’y hulihin: at siya’y tumakas .sa 
kaniiang mga kamay. 

40 At siya’y muling naparoon sa 
dako pa roon ng Jordan ^sa dako 
r.ang una’y pinagbautismuhan ni 
Juan; at siya’y tumira doon. 

41 At marami ang mga nagsipa- 
roon sa kaniya; at kaniiang sinabi, 
Katotohanang si Juan ^y hindi gu- 
mawa ng tanda: 5nguni't lahat ng 
mga bagay na sinalita ni Juan tung.- 
kol sa taong ito ay to too. 

42 At ^marami ang mga nagsisam- 
palataya sa kaniya roon. 

KAPITULO 11. 

1 Isang tao nga na may-sakit, si 
Lazaro na taga ?Betania, na nayon 
ni «Maria at ni Marta na kaniyang 
kapatid. 

2 At ito’y yaong si Maria na nag- 
pahid sa Panginoon ng unguento, 
at kinuskos ang kaniyang mga paa 
ng kaniyang mga buhok, na ang ka¬ 
niyang kapatid na si Ldzaro ay may- 
sakit. 

3 Nagpasugo nga sa kaniya ang 
mga kapatid na babae, na nagsasabi, 
Panginoon, narito, siya na iyong ini- 
ibig ay may-sakit. 

4 Nguni’t pagkarinig ni Jesus nito, 
ay sinabi niya, Ang sakit na ito’y 
Hindi sa ikamamatay, * kundi sa ika- 
luluwalhati ng Dios, upang, ang 
Anak ng Dios ay luwalhatiin sa pa- 
mamagitan niyaon. 

5 Iniibig nga ni Jesus si Marta, at 
ang kaniyang kapatid na babae, at 
si Lazaro. 

6 Nang mabalitaan nga niya na si¬ 
ya’y may-sakit, *siya’y tumahang 
dalawang araw nang panahong yaon 
sa dating* kinaroroonan niya. 

7 Saka pagkatapos nito ay sinabi 
niya sa mga alagad, Tayo nang muli 
sa Judea. 

8 Sinabi sa kaniya ng mga alagad, 
Rabi, ngayo’y pinagsisikapang ^ba- 

5 Juan 14:10, 11, 20; 17:21, 23. 

4 Juan. 1:28; 3:26. 5 Juan 1:29-84 ; 3:33. 

6 Juan 8:30. 7 Mat. 21:17. 8 Lu. 10:88, 39. 

9 Mat. 26:7. Juan 12:3. 1 Juan 9 ;3. 

£ Juan 10:40. S Juan 8:59; 10:31. 





JUAN 

tuhin ka ng mga Judio; at muli 
Kang paroroon doon? 

9 Sumagot si Jesus, Kindi baga ang 
araw ay may labingdalawang oras? 
4 Kung ang isang tao’y lumalakad 
Samantalang araw, ay hindi siya na- 
titisod, sapagka’t nakikita niya ang 
ilaw ng sanglibutang ito. 

10 Nguni’t ^ng isang taong luma¬ 
lakad samantalang gabi, ay natitisod 
siya, sapagka't waiang ilaw sa kaniya. 

11 Ang mga bagay na ito'y sina- 
lita niya: at pagkatapos nito'y sina- 
bi .niya sa kanila. Si Lazaro na ating 
kaibigan ay ^natutulog; nguni't ako’y 
paroroon, upang gisingin ko siya sa 
pagkakatulog. 

12 Sinabi nga ng mga alagad sa 
kaniya, Panginoon, kung siya’y na- 
tutulog, ay siya ’y gagaling. 

13 Sinalita nga ni Jesus ang tung- 
kol sa kaniyang pagkamatay: data- 
puvva't sinapantaha nila na ang si¬ 
nalita ay ang karaniwang pagtu- 
log. 

14 Nang magkagayon nga ay sinabi 
sa kanila ni Jesus ng malinaw. Si 
Lazaro ay patay. 

15 At ikinagagalak ko dahil sa inyo 
Tin na ako'y wala roon, upang ka- 
yo'y magsipaniwala; gayon ma’y ta- 
yo na sa kaniya. 

16 Si 7‘Tomas nga, na tinatawag na 
Didimo, ay nagsabi sa mga kapuwa 
niya alagad, Tayo’y magsiparoon din 
naman, upang tayo’y mangamatay 
na kasama niya. 

17 Kaya’t nang dumating si Jesus, 
ay naratnan niyang «apat na araw 
na siya’y nalilibing. 

18 Ang Betania nga ? y malapit sa 
Jerusalem, na may layong labing-li- 
mang estadio; 

19 At marami sa mga Judio ang na- 
ngakaparoon na kay Marta at kay 
Maria, upang sila’y aliwin tungkol 
sa kanilang kapatid. 

20 Si Marta nga., nang marinig ni- 

yang si Jesus ay dumarating, ay yu- 
maon at sumalubong sa kaniya: ngu- 
ni’t si Marfa ay nanatiling nakaupo 
sa bah ay.__ 


11 


4 Juan 0:4. 5 Juan 12:85. 

6 2 Sam. 7:12. Mat. 27:52. 

7 Juan 14:5; 20:24, 26-20; 21:2. 

8 tal. G. 


21 Sinabi nga ni Marta kay Jesus, 
Panginoon, kung ikaw sana’y narito, 
disin ang kapatid ko ay hindi na- 
matay. 

22 At ngayon. man nama'y nalala- 
man ko na, anomang hingin mo sa 
Dios, ay ipagkakaloob sa iyo ng 
Dios. 

23 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Mag- 
babangon uli ang iyong kapatid. 

^24 Si Marta ay nagsabi sa kaniya, 
Nalalaman ko na siya’y magbaba- 
ngon uli sa ^pagkabuhay na maguli 
sa huling araw. 

25 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako 
^ang pagkabuhay na maguli, *at ang 
kabuhayan: ang sumasamapalataya 
sa akin, bagama’t siya'y mamatay, 
gayon ma’y mabubuhay siya; 

26 At ang sinomang nabubuhay at 
sumasampalataya sa akin ay ^hindi 
mamamatay magpakailan man. Si- 
nasampalatayanan mo baga ito? 

27 Sinabi niya sa kaniya, Oo., Pa¬ 
nginoon: ^sumasampalataya ako na 
ikaw ang Cristo ang Anak ng Dios, 
sa makatuwid baga'y ang naparirito 
sa sanglibutan. 

28 At nang masabi na niya ito, ay 

yumaon siya, at tinawag ng lihim si 
Maria na kapatid niya, na sinasabi, 
Ang Guro ay narito, at tinatawag 
ka. , 

29 At siya, nang marinig niya ito, 
ay nagtindig na madali, at puma- 
roon sa kaniya. 

30^ (Hindi pa nga dumarating si 
Jesus sa nayon, kundi naroroon pa 
sa dakong kinasalubungan sa kaniya 
ni Marta.) 

31 Ang mga Judio nga na kani¬ 
yang mga kasama sa bahay, at na- 
ngagsisialiw sa kaniya, pagkakita 
nilang si Maria, na siya-y nagtin¬ 
dig na madali at lumabas, ay nag- 
sisunod sa kaniya, na inaakalang 
paroroon siya sa libingan upang 
doo’y tumangis. 

32 Si Marfa nga, pagdating niya sa 
kinaroroonan ni Jesus, at pagkakita 
sa kaniya, ay nagpatirapa sa kani- 
yang paanan, na sinabi sa kaniya. 


9 Juan 5:29. Lu. 14:14. 

1 Juan 6:39, 40, 44, 54. 

2 Juan 14:6, Col. 3:4. S Juan G:51, C2. 
4 Mat. 16:16. 

167 





JUAN 11 


Panginoon, kung ikaw sana’y narito, 
disin ay hindi namatay ang aking 
kapatid. 

33 Nang makita nga rii Jesus na 
siya’y tumatangis, at gayon din ang 
mga Judiong nagsisitangis na kasa- 
ma niyang dumating, ay nalagim 
siya sa espiritu, at nagulumihanan, 

34 At sinabi, Saan ninyo siya ini- 
lagay? Sinabi nila sa kaniya, Pa¬ 
nginoon, halika at tingnan mo. 

35 Tumangis si Jesus. 

36 Sinabi nga ng mga Judio, Ting- 
nan ninyo kung gaano ang pagibig 
niya sa kaniya! 

37 Datapuwa’t ang ilan sa kanila’y 
nagsipagsabi, Hindi baga magagawa 
ng taong ito, na 5 6 * nagpadilat ng mga 
mata ng bulag, na ang taong ito 
naman ay huwag mamatay? 

38 Si Jesus nga sa muling pagka- 
!agim sa kaniyang sarili ay napa- 
roon sa libingan. Yaon nga’y isang 
yungib, at ^mayroong isang batong 
nakatakip sa ibabaw noon. 

i 39 Sinabi ni Jesus, Alisin ninyo 
ang bato. Si Marta, na kapatid ni- 
yaong namatay, ay nagsabi sa ka¬ 
niya, Panginoon, sa ngayon ay na- 
bubulok na ang bangkay sapagka’t 
may apat na aravv nang siya’y na- 
mamatay. 

40 Sinabi sa kaniya ni Jesus, ?Di 
baga sinabi ko sa iyo, na, kung ikaw 
ay sasampalataya, ay makikita mo 
s ang kaluwalhatian ng Dios? 

41 Kaya’t inalis nila ang bato. At 
iliningin ni Jesus sa itaas ang ka¬ 
niyang mga mata, at sinabi, Ama, 
nagpapasalamat ako sa iyo, na ako’y 
iyong dininig. 

42 At nalalaman ko na ako’y lagi 
mong ^dinirinig: nguni’t ito’y sinabi 
ko dahil sa karamihang nasa palibot, 
upang sila’y magsisampalataya na 
ikaw ang nagsugo sa akin. 

43 At nang masabi niya ang gayon, 
ay sumigaw siya ng malakas na ti- 
nig, Lazaro, lumabas ka. 

44 Siya na patay ay lumabas, *na 
natatalian ang mga kamay at mga 
paa ng mga kayong panglibing; at 
ang kaniyang mukha ay nababalot 

5 Juan 9:6, 7. 

6 Mat. 27:60. Juan 20:1. 7 tal. 26. 26. 

8 tal. 4. 9 Juan 12:30. 1 Juan 19:40. 

168 


ng isang panyo. Sinabi sa kanila 
ni Jesus, Siya’y inyong kalagan, at 
bayaan ninyo siyang yumaon. 

45 Marami nga sa mga Judio ang 
nagsiparoon kay Maria 2 at nanga- 
kakita ng ginawa niya, ay nagsi- 
sampalataya sa kaniya. 

46 Datapuwa’t ang ilan sa kanila 
ay nagsiparoon sa 5 mga Fariseo, at 
sinaysay sa kanila ang mga bagay 
na ginawa ni Jesus. 

47 Ang mga pangulong saserdote 
nga *at ang mga Fariseo ay nangag- 
pulong, at nagsipagsabi, Ano ang 
ginagawa natin? sapagka’t ang 
taong ito’y gumagawa ng maraming 
tanda. 

48 Kung siya’y ating pabayaang 
gayon, ang lahat ng mga tao ay 
magsisisampalataya sa kaniya: at 
magsisiparito ang mga Romano at 
pagkukunin ang ating kinaroroonan 
at gayon din naman ang ating 
bansa. 

49 Nguni’t ang isa sa kanila na 5 si 
Caifas, na dakilang saserdote nang 
taong c yaon, ay nagsabi sa kanila, 
Kayo’y walang nalalamang anoman, 

50 Ni inyong niwawari na sa inyo’y 
nararapat na ang isang tao ay ma¬ 
matay dahil sa bayan, at hindi ang 
boong bansa ay mapahamak. 

51 Ito nga’y sinabi niya na hindi 
sa kaniyang sarili: kundi palibhasa 
ay dakilang saserdote nang taong 
yaon, ay hinulaan niya na si Jesus 
ay dapat mamatay dahil sa bansa; 

52 At ?hindi dahil sa bansa lamang, 
skundi upang matipon din naman ni¬ 
ya sa isa ang mga anak ng Dios na 
nagsisipangalat. 

53 Kaya’t mula nang araw na yaon 
ay pinagsanggunianan nilang ipapa- 
tay siya. 

54 Si Jesus ay hindi 9 na naglala- 
kad ng hayag sa gitna ng mga Ju¬ 
dio, kundi naparoon doon sa lupaing 
malapit sa ilang, sa isang bayan na 
tinatawag na Efraim; at siya’y na- 
nahanan doong kasama ng mga ala- 
gad. 

55 Ang paskua nga ng mga Judio 

2 Juan 2:23; 12:18. 2 tal. 67. 4 Mat. 26:3. 

5 Mat. 26:3. 6 Juan 18:13. 

7 Is. 49:6. 1 Juan 2:2. 8 Juan 10:16. 

9 Juan 7:1; 12*36. 4 






*ay malapit na: at maraming nag- 
siahon sa'Jerusalen; mula sa lupaing 
yaon bago magpaskua, "upang mag- 
sipaglinis. 

56 Pinaghahanap nga nila si Jesus, 
at pinaguusapan ng isa’t isa, saman- 
talang nangakatayo sila sa templo, 
Anong akala ninyo? Na hindi na 
kaya siya paririto sa pista? 

67 Ang mga pangulong saserdote 
at ang mga Fariseo nga ay na- 
ngagutos, na, kung ang sinomang 
tao'y nakakaalam ng kung saan siya 
naroroon, ay dapat niyang ihayag, 
lipang kanilang madakip siya. 

KAPITULO 12. 

1 Anim na araw nga bago 3mag- 
paskua ay naparoon 4 si Jesus sa Be- 
tania, na kinaroroonan ni 5 * 7 Lazaro, 
na ibinangon ni Jesus mula sa mga 
patay. 

2 Kaya’t iginawa siya doon ng 
isang hapunan: at si Marta ay nag- 
lilingkod; datapuwa’t si Lazaro ay 
isa sa nangakaupo sa pagkain na 
kasalo niya. 

3 Si Maria nga’y kumuha ng ?isang 
libra ng unguentong taganas na 
narcto, na totoong mahalaga, at 5 pi- 
nahiran ang mga paa. ni Jesus, at 
kinuskos ang kaniyang mga paa ng 
kaniyang mga buhok: at ang bahay 
ay napuno ng amoy ng unguento. 

4 Datapuwa’t $si Judas Iscariote, 
na isa sa kaniyang mga alagad, na 
sa .kaniya’y magkakanulo, ay nag- 
sabi, 

5 Bakit hindi ipinagbili ang ung¬ 
uentong ito ng tatlong daang dena- 
rio, at ibigay sa mga dukha? 

6 Ito’y sinabi nga niya, hindi sa- 
pagka’t ipinagmalasakit niya ang mga 
dukha; kundi sapagka’t siya’ymag- 
nanakaw, *at yamang nasa kaniya 
ang supot ay kinukuha niya ang doon 
ay inilalagay. 

7 Sinabi nga ni Jesus, Pabayaan 
ninyong *ilaan niya ito ukol sa araw 
ng paglilibing sa akin, 

8 Sapagka’t ang mga dukh a a y la- 

1 Juan 2:13; 6:4. 

8 Big. 9:10. Gawa 21:24. S Juan 11:55. 

4 Mat. 26 :C-11. Mar. 14:3-7. 5 Juan 11:1. 

6 Mat. 26 :G. Mar. 14:3. 7 Juan 19:39. 

8 Lu. 7:38. 9 Juan 6:71. Mat. 26:8. 

Mar. 14:4. 1 Juan 13:29. 1 Mat. 26:12; 


12 

ging nasa inyo; nguni’t ako’y hindi* 
laging nasa inyo. 

9 Ang karaniwang mga tao nga sa 
mga Judio ay naalaman na siya'y 
naroroon: at sila’y nagsiparoon, 
hindi dahil kay Jesus lamang, kundi 
upang makita nila si Lazaro naman, 
Sna muling ibinangon niya mula sa 
mga patay. 

10 Datapuwa’t nangagsanggunian 
ang mga p-angulong saserdote upang 
kanilang maipapatay pati si Lazaro; 

11 Sapagka’t dahil sa kaniya’y ma- 
rami sa mga Judio ang nagsisialis 
at nagsisipanampalataya kay Jesus. 

12 Nang kinabukasan *ang isang 
malaking karamihan na nagsiparoon 
sa pista, pagkabalita nila na si Je¬ 
sus ay dumarating sa Jerusalem, 

13 Ay nagsikuha ng mga palapa 
ng mga puno ng palma, at nagsila- 
bas na sumalubong sa kaniya, na 
nagsisigawan. Hosanna: Mapalad 
ang pumaparito sa pangalan ng Pa- 
nginoon, sa makatuvvid baga’y ang 
Hari ng Israel. 

14 At si Jesus, pagkasumpong sa 
isang batang asno, ay sumakay doon; 
gaya ng nasusulat, 

15 Huwag kang matakot, 5 anak na 
babae ng Sion: narito, ang iyong 
Hari ay pumaparito, na nakasakay 
sa isang anak ng asno. 

16 Ang mga bagay na ito ay 5 hin- 
di napagunawa ng kaniyang mga 
alagad sa pasimula: ^nguni’t nang 
si Jesus ay maluwalhati na, ay saka 
nila naalaala na ang mga bagay na 
ito ay sinulat tungkol sa kaniya, at 
kanilang ginawa ang mga bagay na 
ito sa kaniya. 

17 Ang karamihan ngang^ kasama 
niya nang tawagin niya si Lazaro 
mula sa libingan, at siya’y ibangon 
sa mga patay, ay siyang nangagpa- 
patotoo. 

18 5 Dahil dito rin naman ang ka¬ 
ramihan ay nagsiyaon at sumalu¬ 
bong sa kaniya, sapagka’t nabalita- 
an nila na siyang gumawa ng tarn- 
dang ito. 

19 Ang mga Fariseo nga’y nangag- 


S Juan 11:43, 44. 

h Mat. 21:4-9. Msr. 11:7-10. Lu. 19:35-38. 
5 Zak. 9:9. 6 Lu. 18:34. 

7 tal. 23. Juan.7:39. 8 tab 12* 

169 





JUAN 12 


sangusapan, ^Tingnan ninyo kung 
paanong kayo’y walang anomang 
ikapanaig; narito, ang sanglibutan 
ay suniusunod sa kaniya. 

20 Mayroon -*ngang ilang -Griego 
sa ^nagsiahon sa kapistahan upang 
magsisamba: 

21 Ang mga ito nga’y nagsilapit 
kay ^Felipe, na taga Betsaida ng 
Galilea, at nagsipamanhik sa kani¬ 
ya, na sinasabi, Ginoo, ibig sana na¬ 
ming makita si Jesus. 

22 Lumapit si Felipe at sinabi kay 
Andres: lumapit si Andres, at si 
Felipe, at kanilang sinabi kay Je¬ 
sus. 

23 At sinagot sila ni Jesus, na nag- 
sasabi, Dumating na * 5 ang oras, na 
ang Anak ng tao ay luluwalhatiin. 

24 Katotohanan, katotohanang si¬ 
nasabi ko sa inyo, 6 7 I\Ialiban ang bu- 
iii ng trigo ay mahulog sa lupa at 
mamatay, ay natitira siyang mag- 
iisa; nguni’t kung mamatay, ay nag- 
bubunga ng marami. 

25 Ang umiibig sa* ^kaniyang bu- 
hay ay mawawalan nito; at ang 
^napopoot sa kaniyang buhay sa 
sanglibutang ito ay maiingatan yaon 
sa buhay na walang hanggan. 

26 Kung ang sinomang tao’y nag- 
lilingkod sa akin, ay sumunod sa 
akin; at ^kung saan ako naroroon, 
ay doon naman doroon ang lingkod 
ko: kung ang sinomang tao’y mag- 
lingkod sa akin, ay siya’y parara- 
ngalan ng Ama. 

27 Ngayon ay ^nagugulumihanan 
ang aking kaluluwa; at ano ang 
aking sasabihin? Ama, iligtas mo 
ako sa oras na ito. Nguni’t dahil 
dito ay naparito ako sa oras na ito. 

28 Ama, luwalhatiin mo ang iyong 
pangalan. -Dumating nga ang isang 
tinig na mula sa langit, na nagsa- 
sabi , Niluwalhati ko na, at muli kong 
luluwalhatiin. 

20 Ang karamihan ngang nangaro- 
roon, at nangakarinig, ay nagsipag- 
sabing kumulog: sinabi ng mga 

9 Juan 11:47. 1 Juan 7:39. 2 Cawa 8:27. 

3 in!. 1, 12. Juan 11:55. 4 Juan 1 ;44. 

6 Juan 7:30; 17.1. 6 1 Cor. 16:36. 

7 Mat. 10:39. 8 Lu. 14:26. 

9 Juan 14:3; 17:24. 1 Tes. 4:17. 

i Mat. 36:38, 39. 2 Mat. 3:17; 17:5. 

170 


iba, Isang anghel ang nakipagusap 
sa kaniya. 

30 Sumagot si Jesus at sinabi, 
5 Ang tinig na ito’y hindi dumating 
dahil sa akin, kundi dahil sa inyo. 

31 Ngayon *ang paghatol sa sang¬ 
libutang ito: ngayon ang prinsipe ng 
sanglibutang ito ay palalayasrn. 

32 At ako, kung ako’y mataas na 
5 mula sa lupa, ^ang lahat ng mga 
tao ay palalapitin ko sa akin din. 

33 Datapuwa’t ?ito’y sinabi niya, 
na ipinaaalam kung sa anong kama- 
tayan ang ikamamatay niya. 

34 Sinagot nga siya ng karamihan, 
Aming narinig sa *kautusan ^na 
ang Cristo ay lumalagi magpakailan 
man: at paanong sinasabi mo, Kina- 
kailangan na ang Anak ng tao ay 
mataas? sino ang Anak ng taong 
ito? 

35 Sinabi nga sa kanila ni Jesus, 
Kaunting panahon na lamang *sasa 
gitna ninyo ang ilaw. ^Kayo’y niag- 
silakad samantalang nasa inyo ang 
ilaw, upang huwag kayong abutin 
ng kadiliman: at ^ang lumalakad sa 
kadiliman ay hindi nalalaman kung 
saan siya tutungo. 

36 Samantalang nasa inyo ang ilaw, 
ay magsisampalataya kayo sa ilaw, 
upang kayo’y maging mga anak ng 
ilaw. 

Ang mga bagay na ito’y sinalita ni 
Jesus, at ^siya’y umalis at nagtago 
sa kanila. 

37 Nguni’t bagaman gumawa siya 
sa harap nila ng gayon maraming 
mga tanda, gayon ma’y hindi sila 
nagsisampalataya sa kaniya: 

38 Upang maganap ang salita ng 
propeta Isaias, na kaniyang sinali¬ 
ta, 

5 Panglnoon, sino ang naniwala 
sa aming balita? 

At kanino nahayag ang bisig ng 
Panginoon? 

39 Dahil dito’y hindi sila makapa- 
niwala, sapagka’t muling sinabi ni 
Isaias, 


3 Juan 11:42. 4 Juan 16:11; 14:80. 

5 Juan 3:14; 8:28. 6 Juan 6:44. 

7 Juan 18:33. 8 Juan 10:34. 

P.Awit 89:4, 29, 36, 37; 110:4, Is. 9:7. 
Ez. 37:25. 1 Juan 14:9. 2 Ef. 5:8. 

3 Juan 11:10. 1 Juan 2:11. 

4 Juan 8:59; 11:64. 5 Is. 63:1. 





JUAN 13 


40 Binulag niya ang kanilang mga 

mata, $at pinatigas niya ang 
kanilang mga puso; 

Baka sila’y mangakakita ng-ka¬ 
nilang mga mata, at manga- 
kaunawa ng kanilang puso 
At mangagbalik-loob, 

At sila’y mapagaling ko. 

41 Ang mga bagay na ito’y sinabi 
ni Isaias, ?sapagka’t nakita niya 
ang kaniyang' kaluwalhatian; at si- 
ya’y nagsalita ng tungkol sa kaniya. 
42 Gayon man imaging samgapinuno 
ay maraming nagsisampalataya sa 
kaniya; datapuwa’t sdahU sa mga 
Fariseo ay hindi nila ipinahayag, 
baka sila’y mapalayas sa sinagoga: 

43 Sapagka’t iniibig nila ng higit 
ang kaluwalhatian sa mga tao kay 
sa kaluwalhatian sa Dios. 

44 At si Jesus ay sumigaw at nag- 
sabi, Ang sumasampalataya sa akin, 
ay hindi sa akin sumasampalataya, 
kundi doon sa nagsugo sa akin. 

45 At *ang nakakita sa akin, ay 
nakakita doon sa nagsugo sa akin. 

46 Ako’y ^naparito na isang ilaw 
sa sanglibutan, upang ang sinornang 
sumampalataya sa akin ay huwag 
manatili sa kadiliman. 

47 At kung ang sinornang tao’y na- 
kikinig sa aking mga pananaiita, at 
hindi ingatan, ^ay hindi ko siya hi- 
nahatulan: ^sapagka’t hindi ako na- 
parito upang humatol sa sanglibu¬ 
tan, kundi upang iligtas ang sang¬ 
libutan. 

48 Ang nagtatakuwil sa akin, at 
hindi tumatanggap sa aking mga 
pananaiita, ay mayroong isang ha- 
hatol sa kaniya: $ang salitang aking 
sinalita L ay siyang sa kaniya’y ha- 
hatol <?sa huling araw. 

49 Sapagka’t ako’y hindi nagsasa- 
lita na mula sa aking sarili; kundi 
ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay 
siyang nagbigay sa akin ng utos, 
7kung ano ang dapat kong sabihin, 
at kung ano ang dapat kong sali- 
tain. 

50 At nalalaman ko na ang kani- 

6 Is. 6:10. 

7 Is. 6:1. 8 Juan 8:1; 7:48. 9 Juan 9:22. 

1 Juan 14:9. 2 Juan 3:19. 3 Juan 8:15. 

4, Juan 3:17. 5 Deut. 18:19. 

5 Juan 5:28 29. 7 Deut. 18:18. 


yang utos ay buhay na walang hang- 
gan; ang mga bagay nga na sinasa- 
lita ko, ay ayon sa sinabi sa akin 
ng Ama, gayon ko sinasalita. 

KAPITULO 13. 

1 Bago nga «magpista ng paskua, 
sa pagkaalam ni Jesus na dumating 
na ang kaniyang or as ng paglipat 
niya mula sa sanglibutang ito hang- 
gang sa Ama, sa pagkaibig sa mga 
kaniya $na nangasa sanglibutan. ay 
inibig niya sila hanggang sa kata- 
pusan. 

2 At habang humahapon, nang ma- 
ilagay na *ng diablo sa puso ni Ju¬ 
das Iscariote, na anak ni Simon, ang 
pagkakanulo sa kaniya, 

3 Si Jesus, sa pagkatalastas na ibi- 
nigay na ng Ama ang lahat ng mgfe, 
bagay sa kaniyang mga kamay, at 
siya’y nanggaling sa Dios, at sa 
Dios din paroroon, 

4 Ay nagtindig sa paghapon, at iii- 
nabi ang kaniyang mga damit; at 
siya’y kumuha ng isang toalya, at 
ibinigkis sa kaniyang sarili. 

5 Nang magkagayo’y nagsalin ng 
tubig sa kamaw, at pinasimulang 
hugasan ang mga paa ng mga ala- 
gad, at kinuskos ng toalya na sa 
kaniya’y nakabigkis. 

6 Sa gayo’y lumapit siya kay Si¬ 
mon Pedro. Sinabi niya sa kaniya, 
Panginoon, huhugasan mo baga ang 
aking mga paa? 

7 Sumagot si Jesus at sa kaniya’y 
sinabi, Ang ginagawa ko’y hindi mo 
nalalaman ngayon; datapuwa’t ma- 
uunawa mo pagkatapos. 

8 Sinabi sa kaniya ni Pedro, Huwag 
mong huhugasan ang aking mga paa 
kailan man. Sinagot siya ni Jesus, 
-Kung hindi kita huhugasan, ay hin¬ 
di ka rnagkakaroon ng bahagi sa 
akin. 

9 Sinabi sa kaniya ni Simon Pedro,; 
^Panginoon, hindi ang aking mga 
paa lamang, kundi pati ng aking 
mga kamay at ang aking ulo. 

. 10 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ang 

napaliguan na ay walang kailangang 

8 Juan 12:1, 12, 20. 9 Juan 17:11. 

1 Juan 6:70. Mat. 26:14. Mar. 14:10. 
i$ Juan 3:5. 1 Cor. 6:11. 8 Lu. 5:8. 

171 






hugasan maliban ang kaniyang mga 
paa, sapagka’t malinis nang lubos: 
.at kayo’y malilinis na, nguni’t hindi 
?ang lahat. 

11 Sapagka’t ^nalalaman niya ang 
sa kaniya’y magkakanulo; kaya’t si- 
nabi niya, Hindi kayong lahat ay 
malilinis. 

12 Kaya’t nang mahugasan niya 
ang kanilang mga paa, at makuha 
ang kaniyang mga damit at muling 
maupo, ay sinabi niya sa kanila, 
Nalalaman baga ninyo kung ano ang 
ginawa ko sa inyo? 

13 Tinatawag ninyo akong Guro, 
at Panginoon: at mabuti ang inyong 
sinasabi; sapagka’t ako nga. 

14 Kung ako nga, na Tanginoon 
Guro, ay naghugas ng inyong 

mga paa, ^kayo naman ay narara- 
pat ding mangaghugasan ng mga 
paa ng isa’t isa. 

15 Sapagka’t kayo’y binigyan ko 
ng c halimbawa, upang gawin naman 
r.inyo ayon sa ginawa ko sa inyo. 

16 Katotohanan, ?katotohanang si¬ 
nasabi ko sa inyo, Ang alipin ay 
hindi dakila kay sa kaniyang pangi¬ 
noon; ni ang sinugo man ay dakila 
kay sa nagsugo sa kaniya. 

17 Kung nalalaman ninyo ang mga 
bagay na ito, kayo ay mapapalad 
ltung inyong mga gawin. 

„ 18 ^Hindi ko sinasalita tungkol sa 
inyong lahat: nalalaman ko ang 
aking mga hinirang: nguni’t upang 
matupad ang kasulatan, *>Ang ku- 
makain ng aking tinapay ay nag- 
taas ng kaniyang sakong laban sa 
akin. 

19 Mula ngayon ay sinasalita ko 
sa inyo -*bago mangyari, upang, 
pagka nangyari, kayo’y magsisam- 
palataya -na ako nga. 

20 Katotohanan, ^katotohanahg si¬ 
nasabi ko sa inyo, Ang tumatanggap 
sa sinoman sinusugo ko ay ako ang 
tinatanggap; at ang tumatanggap sa 
akin ay tinatanggap ang nagsugo sa 
akin. 

21 Nang masabing gayon ni Jesus, 
*siya’y nagulumihanan sa espir itu, 

* Juan 6:64. 5 1 Tim. 5:10. 8 Mat. 11:29. 

7 Juan 15 :°0. 8 tal. 10, 11. 9 Awit 41:9. 

2 Juan 14:29. z Junn 8:24. s Mat. 10:40. 

4 Juan 11:33. 


M 13 

at pinatotohanan, at sinabi, 5K a to- 
tohanan, katotohanang sinasabi ko 
sa inyo, na ako’y ipagkakanulo ng 
isa sa inyo. 

22 Ang mga alagad ay nangagti- 
ngintinginan, na nangagaalinlangan 
kung kanino niya sinasalita. 

23 Sa dulang ay may isa sa kani¬ 
yang mga alagad, ?na. minamahal ni 
Jesus na nakahilig sa sinapupunan 
ni Jesus. 

24 Hinudyatan nga siya ni Sim6n 
Pedro, at sinabi sa kaniya, Sabihin 
mo sa amin kung sino ang sinasalita 
niya. 

25 Ang nakahilig nga sa dibdib ni 
Jesus ay nagsabi sa kaniya, Pangi¬ 
noon, sino yaon? 

26 Sumagot nga si Jesus, Yaong 
aking ipagsawsaw at bigyan ng tina¬ 
pay ay siya nga. Kaya’t nang ma- 
isawsaw niya ang tinapay, ay ki- 
nuha niya at 7ibinigay niya kay 
Judas, na anak ni Simon Iscariote. 

27 At pagkatapos na maisubo, si 
Satanas nga ay ^pumasok sa kaniya. 
Sinabi nga sa kaniya ni Jesus, Ang 
ginagawa mo, ay gawin mong ma- 
dali. 

28 Hindi nga natalastas ng sino- 
mang. nasa dulang kung sa anong 
kadahilanan sinalita niya ito. 

29 Sapagka’t iniisip ng ilan, na 
^sapagka’t si Judas ang may tangan 
ng supot, ay sinabi ni Jesus sa ka¬ 
niya, Bumili ka ng mga bagay na 
ating kailangan -*sa pista; o, mag- 
bigay siya ng anoman sa mga dukha. 

30 Nang kaniya ngang matanggap 
ang subo ay umalis agad: -at noo’y 
gabi na. 

31 Nang siya nga’y makalabas na, 
ay sinabi ni Jesus, Ngayon ay -nilulu- 
walhati ang Anak ng tao, at ang 
sDios ay niluluwalhati sa kaniya: 

32 At luluwalhatiin siya ng 4Dios sa 
kaniyang sarili, at pagdaka’y lulu¬ 
walhatiin siya niya. 

33 Maliliit na anak, sumasa inyo 
pa ako ng kaunting panahon. Ako’y 

5 Mat. 26:21. Mar. 14:18. 

6 Juan 19:26; 20:2; 21:7, 20. 

7 Mat. 26:25. 8 taL 2. Lu. 22:3. 

9 Juan 12:6. 1 tal. 1. 2 Juan 7:39. 

8 Juan 14:13; 17:4. 4 Juan 17:5 

172 







inyong hahanapin^at 5 gaya ng si- 
nabi ko sa mga Judio, Sa paroroonan 
ko, ay hindi kayo mangakaparoon; 
gayon ang sinasabi ko sa inyo 
r.gayon. 

34 ^isang bagong utos ang ?sa 
inyo’y ibinibigay ko, na kayo’y ma- 
ngagibigan sa isa’t isa: na kung 
paanong inibig ko kayo, ay mangag- 
ibigan naman kayo sa isa’t isa. 

35 Sa ganito’y mangakikilala ng 
lahat ng mga tao ^na kayo ay aking 
mga alagad, laing kayo’y may pag- 
ibig sa isa’t isa. 

* 36 Sinabi sa kaniya ni Simon Pedro, 
Panginoon, ^saan ka paroroon? Su- 
magot si Jesus, Sa paroroonan ko, 
ay hindi ka makasusunod sa akin 
ngayon: *nguni’t pagkatapos ay ma¬ 
kasusunod ka. 

I 37 Sinabi sa kaniya ni Pedro, Pa¬ 
nginoon, bakit hindi ako makasusu¬ 
nod sa iyo ngayon? *Ang aking 
buhay ay ibibigay ko dahil sa iyo. 

, 38 Sumagot si Jesus. Ang buhay 
mo baga’y iyong ibibigay dahil sa akin? 
Katotohanan, katotonanang sinasabi 
3co sa iyo, Hindi titilaok 5 ang ma- 
nok, 4hanggang ikaila mo akong 
makaitlo. 

KAPITULO 14. 

1 Huwag magulumihanan ang in- 
yong puso: ^magsisampalataya kayo 
sa Dios, • magsisampalataya naman 
kayo sa akin. 

i 2 Sa bahay ng aking Ama ay ma- 
raming tahanan; kung di gayon, ay 
sinabi ko Sana sa inyo; sapagka’t 
ako’y paroroon upang ipaghanda ko 
kayo ng dakong kalalagyan. 

| 3 At kung ako’y pumaroon at ka¬ 
yo ’y maipaghanda ng kalalagyan, ^ay 
muling paririto ako,^ at kayo’y ta- 
tanggapin ko sa aking sarili; upang 
kung saan ako naroroon, kayo na¬ 
man ay dumoon. 

4 At kung saan ako paroroon, ay 
r.alalaman ninyo ang daan. 

5 7Sinabi sa kaniya ni Tomas, Pa- 


nginoon, $hindi namin nalalaman 
kung saan ka paroroon; paano 
ngang malalaman namin ang daan?. 

6 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako 
Sang daan, at *ang katotohanan, at 
-ang buhay: * * 5 sinoman ay di maka- 
paroroon sa Ama, kundi sa pama- 
magitan ko. 

7 Kung ako’y nangakilala ninyo,^ ay 
mangakikilala ninyo ang 'aking 
Ama: buhat ngayon siya’y inyong 
mangakikilala, at siya’y inyong na- 
kita. 

8 Sinabi sa kaniya ni Felipe, Pa¬ 
nginoon, ipakita mo sa amin ang 
Ama, at sukat na ito sa amin. 

9 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ma- 
laon nang panahong ako’y inyong 
kasama, at hindi rno ako nakikilala, 
Felipe? *ang nakakita sa akin ay 
nakakita sa Ama; paanong sinasabi 
mo, Ipakita mo sa amin ang Ama? 

10 Hindi ka baga nananampalataya 
na Sako’y nasa Ama, at ang Ama ay 
nasa akin? ang mga salitang aking 
sinasabi sa inyo’y 6 * 8 9 hindi Jko sinasa- 
lita sa aking sarili: kundi ang Ama 
na tumatahan sa akin ay gumagawa 
ng kaniyang mga gawa. 

11 Magsisampalataya kayo sa akin 
na ako’y nasa Ama, at ang Ama ay 
nasa akin: 76 kungdi kaya’y magsi-; 
sampalataya kayo sa akin dahil sa 
mga gawa rin. 

12 Katotohanan, katotohanang si¬ 
nasabi ko sa inyo, Ang sa akin ay 
sumasampalataya, ay gagawin din 
naman niya ang mga gawang aking 
ginagawa; at lalong dakilang mga 
gawa, kay sa rito ang gagawin niya; 
sapagka’t ako’y paroroon sa Ama. 

13 *At ang anomang inyong hingin 
*>sa aking pangalan, ay yaon ang 
aking gagawin, upang ang Ama ay 
lumuwalhati sa Anak. 

14 Kung kayo’y magsisihingi ng 
anoman sa pangalan ko, ay yaon 
ang aking gagawin. 

15 Kung ako’y inyong iniibig, *ay 


5 Juan 7:34, 36; 8:21. 6 1 Juan 2:7, 8. 

7 Juan 16:12, 17. Lev. 19:18. ' 

8 1 Juan 2:5; 4:20. 9 tal. 83. Juan 14:5* 

1 Juan 21:18, 19. 2 Ped. 1:14. 

C Mat. 26:33, 34. 'Mar. 14:29, 30, 81. 

3 Juan 18:27. 4 Juan 21:17. 

5 Juan 16:6, 22, 23. 6 tal. 18, 28. Gawa 1 :J1, 
7 Juan 11:16. 


8 Juan 13:86. 

9 Heb. 10:20. Ef. 2:18. 1 Juan 1:17. 

S Juan 11:25. 8 Ju&n 10:9. 

4 Juan 10:30; 12:46. Heb. 1:3. 

5 Juan 10:38. 6 Juan 6:19. 7 Juan 6:36.') 

8 Juan 15:7, 16; 16:28, 24. Mat. 7:7. 

9 Ef. 2:18, 1 Juan 6:3. 

173 





tutuparin ninyo ang aking mga utos. 
16 At ako’y dadalangin sa Ama, 
it skayo’y bibigyan niya ng ibang 


at v v _._. o _ _ 

Mangaaliw, upang siyang suma inyo 
magpakailan man, 

17 Sa makatmvid baga'y ang Espr 
ritu * 2 3 * 5 ng katotohanan: ^na liindi ma- 
tatanggap ng sanglibutan; sapag- 
ka’t hindi nito siya nakikita, ni na- 
kikilala man siya: siya’y nakikilala 
ninyo; sapagka’t siya’y tumatahan 
sa inyo, at sasa inyo. 

18 Hindi ko kayo iiwang ^magisa: 
ako’y paririto sa inyo. 

19 Kaunti pang panahon, at hindi 
na ako makikita ng sanglibutan; 
nguni’t c inyong makikita ako: ?sa- 
pagka’t ako’y nabubuhay, ay manga- 
bubuhay rin naman kayo. 

20 «Sa araw na yao’y makikilala 
ninyong ako’y nasa aking Ama, at 
kayo’y nasa akin, at ako’y nasa inyo. 

* 21 Ang mayroon ng aking mga 
utos, at tinutupad ang mga yaon, 
ay siyang umiibig sa akin: at ang 
umiibig sa akin ay iibigin ng aking 
Ama, at siya’y iibigin ko, at ako’y 
magpapakahayag sa kaniya. 

22 Si 5 Judas (hindi ang Iscariote) 
ay nagsabi sa kaniya, Panginoon, 
ano’t mangyayari na sa amin ka 
magpapakahayag, at hindi sa sang¬ 
libutan? 

23 Sumagot si Jesus at sinabi sa 
kaniya, Kung ang sinoman ay umi¬ 
ibig sa akin, ay kaniyang tutuparin. 
ang aking salita: at siya’y iibigin ng 
aking Ama, *at kami’y pasasa ka 
niya, at siya’y gagawin naming 
aming tahanan. 

24 Ang hindi umiibig sa akin ay 
hindi tumutupad ng aking mga sali¬ 
ta: at ang.salitang inyong narinig 
ay hindi akin, kundi sa Amang nag- 
sugo sa akin. 

25 Ang mga bagay na ito’y sinalita 
ko sa inyo, samantalang ako’y tuma- 
tahang kasama pa ninyo. 

26 Datapuwa’t *ang Mangaaliw, 


JUAN 15 

sa makatmvid baga’y Jang Espiritu 
Santo, na susuguin ng Ama sa aking 
pangalan, <*siya ang magtuturo sa 
inyo ng lahat ng mga bagay, at 
magpapaalaala ng lahat na sa inyo’v 
aking sinabi. 

27^ 5 Ang kapayapaan ay iniiwan ko 
? a . “J? 0 * 6an S“ aking kapayapaan ay 
lbinibigay ko sa inyo: hindi gaya ng 
lbinibigay ng sanglibutan, ang ibi- 
nibigay ko sa inyo. Huwag magulu- 
mihanan ang inyong puso, ni mata- 
sot man. 

28 .Narinig pinyo kung paanong si¬ 
nabi ko sa inyo, Papanaw ako, at 
paririto ako sa inyo. Kung ako’y 
inyong iniibig, kayo’y mangagaga- 
lak, dahil sa ?ako’y pasasa Ama: 
sapagka’t 5 ang Ama ay lalong da- 
kila kay sa akin. 

29 At ngayon ay sinabi ko sa inyo 
bago mangyari, upang, kung ito’y 
mangyari, ay magsisampalataya 

30 Hindi na ako magsasalita pa ng 
marami sa inyo, ^sapagka’t dumara- 
ting^ ang prinsipe ng sanglibutan: 

oi S l? ay walan £ anoman sa akin; 

31 Datapuwa’t upang maalaman ng 
sanglibutan na ako’y umiibig sa 
Ama, at *ayon sa kautusang ibini- 
gay sa akin ng Ama, ay gayon din 
ang aking ginagawa. Magsitindig 
kayo, at magsialis tayo rito. 


2 tal. 26. Juan 16:26; 16:7. 

3 Juan 16:26; 16:13. 4 1 Cor. 2:14. 

5 Mat. 28:20. 6 Juan 16:16. 

7 1 Cor. 16:20. 8 Juan 16:28. 26. 

9 Lu. 6:16. Gawa 1:13. 1 Apoc. 3:20. 
2 taL 16. S Lu. 24:49. Juan 16:26. 
Gawa 2:33. 


KAPITULO 15. 

1 Ako -ang tunay na puno ng ubas, 
at ang aking Ama ang magsasaka.' t 

2 Ang bawa’t sanga Jna sa akin ay 
hindi nagbubunga,_ ay inaalis niya: 
at ang bawa’t sanga na nagbubunga 
ay nililinis niya, upang lalong mag- 
bunga. 

3 Kayo£y ^malilinis na sa pamama- 
gitan ng salita na, sa inyo’y aking 
sinalita. 

4 5 Kayo’y manatili sa akin, at ako’y 
sa inyo. Gaya ng sanga na di ma- 
kapagbunga sa kaniyang sarili ma- 
Iiban na nakakabit sa puno; gayon 


4 Juan 2:22; 12:16; 16:13. 

1 Juan 2:20, 27. 5 Lu. 24:36. Juan 20:19,26. 
0 Juan 26:33. Fil. 4:7. Col. 3:15. 7 tal. 12. 
8 Juan 10:30. Fil. 2:6. 9 Juan 12:31. 

1 Juan 10:18. Heb. 6 :S. 2 Awit 80:8. 

8 Mat* 15:13. 4 Juan 13:10. 5 Juan 6:56. 

174 







JUAN 15 


gayon din naman kayo, maliban na 
kayo’y manatili sa akin. 

5 Ako ang puno ng ubas, 6 7 4 kayo ang 
mga sanga: Ang nananatili sa akin, 
at ako’y sa kaniya, ay siyang nag- 
bubunga ng marami: sapagka’t kung 
kayo’y hiwalay sa akin ay wala ka- 
yong magagawa. 

G Kung ang sinoman ay hindi ma¬ 
natili sa akin, ay siya’y matatapong 
katulad ng sanga, at matutuyo; at 
mga titipunin at ?mga ihahagis sa 
apoy, at mangasusunog. 

7 Kung kayo’y magsipanatili sa 
akin, at ang mga salita ko’y magsi¬ 
panatili sa inyo, ay shingin ninyo 
ang anomang inyong ibigin, at ga- 
gawin sa inyo. 

8 Sa ganito’y lumuluwalhati ang 
aking Ama, na kayo’y magsipag- 
bunga ng marami; at gayon kayo’y 
magiging aking mga alagad. 

9 Kung paanong inibig ako ng 
Ama, ay gayon din naman iniibig 
ko kayo: magsipanatili kayo sa 
aking pagibig. 

10 Kung tinutupud ninyo ang aking 
mga utos, ay magsisipanahan ka¬ 
yo sa aking pagibig; gaya ng aking 
pagtupad sa mga utos ng aking 
Ama, at ako’y nananatili sa kani¬ 
yang pagibig. 

11 Ang mga bagay na ito ay sina- 
lita ko sa inyo, upang ang taking 
kagalakan ay mapasa inyo, at upang 
ang i inyong kagalakan ay malubos. 

12 Ito ang aking utos, -na kayo’y 
mangagibigan sa isa’t isa, na gaya 
jig pagibig ko sa inyo. 

13 Walang may lalong dakilang 
-pagibig kay sa rito, na ibigay ng 
lsang tao ang kaniyang buhay dahil 
sa kaniyang mga kaibigan. 

14 Kayo'y aking mga kaibigan, 
kung gawin ninyo ang mga bagay 
na aking iniuutos sa inyo. 

15 Hindi ko na kayo tatawaging 
mga alipin; sapagka’t hindi nalala- 
man ng alipin kung ano ang gina- 
gawa ng kaniyang panginoon: ngu- 
ni’t tinatawag ko kayong mga kai- 


6 Rom. 6:5. Ef. 4:15, 16; 5:30. Col. 2:19. 

7 Mat. 13:40-42.* 8 tal. 16. Juan 14:13. 

9 2 Cor. 2:3. 1 Juan 16:24; 17:13. 

z tal. 17, Juan 13:34. J Juan 10;11, 16. 

Rom. 6:7, 8. Ef. 5:2. 


bigan; ^sapagka’t ang lahat ng mga 
bagay na narinig ko sa aking Ama 
ay mga ipinakilala ko sa inyo. 

16 Ako’y hindi ninyo hinirang, ngu- 
ni’t kayo’y ^hinirang ko, at aking 
kayong inihalal, upang kayo’y mag- 
siyaon at magsipagbunga, at upang 
manatili ang inyong bunga: upang 
ang ^anomang inyong hingin sa Ama 
sa aking pangalan, ay maibigay niya 
sa inyo. 

17 Ang mga bagay na ito ay ini¬ 
uutos ko sa inyo, upang kayo’y ma¬ 
ngagibigan sa isa’t isa. 

18 Kung kayo’y kinapopooian ng 
sanglibutan, ay inyong 7talastas na 
ako muna ang kinapootan bago 
kayo. 

19 Kung kayo’y taga sanglibutan, 
ay ^iibigin ng sanglibutan ang kani¬ 
yang sarili; nguni't 5 sapagka’t ka¬ 
yo’y hindi taga sanglibutan, kundi 
kayo’y hinirang ko sa sanglibutan,, 
kaya napopoot sa inyo ang sanglibu¬ 
tan. 

20 Alalahanin ninyo ang salitang 
sa inyo’y aking sinabi, J Ang alipin 
ay hindi dakila kay sa kaniyang pa¬ 
nginoon. Kung ako’y kanilang pi- 
nagusig, kayo man ay kanilang pag- 
uusigin din; kung tinupad nila ang 
aking salita, ang inyo man ay tu- 
tuparin din. 

21 Datapuwa’t ang lahat ng mga 
bagay na ito ay gagawin nila sa in¬ 
yo -dahil sa aking pangalan, 3 sapag- 
lca’t hindi nila nakikilala ang sa akin 
ay nagsugo. 

22 Kung hindi Sana ako naparito 
^at nagsalita sa kanila, ay hindi sila 
magkakaroon ng kasalanan: data¬ 
puwa’t ngayo’y wala na silang ma- 
riadahilan sa kanilang kasalanan. 

23 Ang napopoot sa akin ay napo¬ 
poot din naman sa aking Ama. 

24 Kung ako sana’y hindi gumawa 
sa gitna nila c ng mga gawang hindi 
ginawa ng sinomang iba, ay hindi 
sana sila nangagkaroon ng kasala¬ 
nan: datapuwa’t ngayon ay kanilang 

4 Juan 17:26. 

5 Juan 6:70. 6 tal. 7. Juan 14:13. 

7 1 Juan 3:13. 8 1 Juan 4:6. 

9 Juan 17:14. * 1 Juan 13:16. 

2 1 Ped. 4:14, 16. S Juan 16:3. 

4 Juan 9:41. 5 Juan 3:2; 7:31; 9:32; 10:87. 

175 





JUAN 16 


nangakita at kinapootan nila ako at 
ang aking Ama. 

25 Nguni’t nangyari ito, upang ma- 
tupad ang salitang nasusulat sa <*ka- 
nilang kautusan, 7Ako’y kinapootan 
nila na walang kadahilanan. 

26 Datapuwa't pagparito s ng Ma- 
ngaaliw, na aking susuguin sa inyo 
mula sa Ama, sa makatuwid baga’y 
ang Espiritu ng katotohanan, na 
nagbubuhat sa Ama, ay siyang mag- 
papatotoo sa akin: 

27 At kayo naman ay magpapato- 
too, sapagka’t kayo’y nangakasama 
ko $buhat pa nang una. 

KAPITULO 16. 

1 J Ang mga bagay na ito’y aking 
sinalita sa inyo, -upang kayo’y 
huwag mangatisod. 

2 Kayo’y palalayasin nila sa mga 
sinagoga: foo, dumarating ang oras, 
*na ang sinomang pumatay sa inyo 
ay aakalaing naghahandog siya ng 
paglilingkod sa Dios. 

3 At ang mga bagay na ito’y ga- 
gawin nila, sapagka’t hindi nila na- 
kikilala ang Ama, ni ako man. 

4 Datapuwa’t ang mga bagay na 
ito’y sinalita ko sa inyo, upang kung 
dumating ang kanilang oras, ay in¬ 
yong mangaalaala, kung paanong si- 
nabi ko sa inyo. At ang mga bagay 
na ito’y hindi ko sinabi sa inyo bu- 
hat pa nang una, sapagka’t ako’y 
sumasa inyo. 

5 Datapuwa’t ngayong ^ako’y paro- 
roon sa nagsugo sa akin; at * * * * 5 6 sino- 
man sa inyo ay walang nagtatanong 
sa akin, Saan ka paroroon? 

6 Nguni’t sapagka’t sinalita ko ang 
mga bagay na ito sa inyo, ay napu- 
no 7ng kalumbayan ang inyong puso. 

7 Gayon ma’y sinasalita ko sa inyo 
ang katotohanan: Nararapat sa inyo 
na ako’y yumaon; sapagka’t kung 
hindi ako yayaon, ^ang Mangaaliw 
ay hindi paririto sa inyo; nguni’t 
kung ako’y yumaon, siya’y susuguin 
ko sa inyo. 

6 Juan 10:34. 7 Awtt 86:19; 69:4. 

8 Juan 14:16, 26. 9 Lu. 1:2. 

Gawa 1:21. 1 Juan 15:18-27. 

2 Mat. 11:6. 3 Juan 9:22; 12:42. 

U Gawa 8:1; 9:1 ; 26:9, 11. 

5 Juan 7:33; 13:3, 33; 14:12, 28. 

6 Juan 31:36; 14:6. 7 Juan 14:1. 

8 Juan 14:16, 24. 


8 At siya, pagparito niya, ay kani- 
yang susumbatan ang sanglibutan 
tungkol sa kasalanan, at sa katuwi- 
ran, at sa paghatol: 

9 ^Tungkol sa kasalanan, sapagl.a’t 
hindi sila nagsisampalataya sa akin; 

10 ^Tungkol sa katuwiran, sapag- 
ka’t ako’y paroroon sa Ama, at hin¬ 
di na ninyo ako makikita; 

11 Tungkol sa paghatol, ^apagka’t 
ang prinsipe ng sanglibutang ito ay 
hinatulan na. 

12 Mayroon pa akong maraming 
bagay na sa inyo ay sasabihin, s n gu- 
ni J t ngayon ay hindi ninyo manga- 
titiis. 

13 Gayon ma’y kung siya, ang *Es- 
piritu ng katotohanan ay dumating, 
5 ay papatnubayan niya kayo sa bo- 
ong katotohanan: sapagka't hindi 
siya magsasalita ng mula sa kani- 
yang sarili; kundi ang^ anomang ba¬ 
gay na kaniyang marinig, ang mga 
ito ang kaniyang sasalitain: at ka¬ 
niyang ipahahayag sa inyo ang mga 
bagay na magsisidating. 

14 Luluwalhatiin niya ako: sapag- 
ka’t kukuha siya sa nasa akin, at 
sa inyo’y ipahahayag. 

15 Ang lahat ng mga bagay na na¬ 
sa Ama 6 ay akin: kaya sinabi ko, 
na siya’y kukuha sa nasa akin, at 
sa inyo’y ipahahayag. 

16 Sangdali na lamang, 7at ako’y 
hindi na ninyo makikita; at muling 
sandali pa, at ako’y inyong makikita. 

17 Ang Han sa kaniyang mga ala- 
gad nga ay nangagsangusapan, Ano 
itong sinasabi niya sa atin, Sangdali 
na lamang, at ako’y hindi na ninyo 
makikita; at muling sangdali pa, 
at ako’y inyong makikita: at, Sa- 
pagka’t ako’y paroroon sa Ama? 

18 Sinabi nga nila, Ano nga itong 
sinasabi niya, Sangdali na lamang? 
Hindi namin nalalaman kung ano 
ang sinasabi niya. 

19 Natalastas ni Jesus na sa kani- 
ya’y ibig nilang itanong, at sa ka- 
nila’y sinabi niya, Nangagtatanu- 
ngan kayo tungkol dito sa aking si¬ 
nabi, Sangdali na lamang, at ako’y 

9 Gawa 2:86, 87. 

1 Gawa 17:81. 2 Juan 12:81. 3 Mar. 4:83. 
h Juan 14:17. 5 Juan 14:26. 

6 Mat. 11:27. Juan 17:10. 7 Juan 14:19. 





JUAN 17 


hindi na ninyo makikita, at muling 
sangdali pa, at ako'y inyong maki¬ 
kita? 

20 Katotohanan, katotohanang si¬ 
nasabi ko sa inyo, na kayo’y mag- 
sisiiyak at magsisipanaghoy, data- 
puwa’t ang sanglibutan ay magaga- 
lak: kayo’y mangalulumbay, data- 
puwa’t «ang inyong kalumbayan ay 
magiging kagalakan. 

I 21 Ang babae pagka nanganganak 
-ay nalulumbay, sapagka’t duma- 
ting ang kaniyang oras: nguni’t 
pagkapanganak niya sa sanggol, 
ay hindi na niya naalaala ang hi- 
rap dahil sa kagalakan sa pagkapa¬ 
nganak sa isang tao sa sanglibu¬ 
tan. 

1 22 At kayo nga sa ngayon ay may 
kalumbayan: nguni’t muli ko kayong 
makikita, at magagalak ang inyong 
puso, at wala’ng makapagaalis sa 
inyo ng inyong kagalakan. 

23 *At sa' araw na yaon ay hindi 
kayo magtatanong sa akin ng ano - 
niang tanong. ^Katotohanan, kato¬ 
tohanang sinasabi ko sa inyo, Kung 
kayo’y hihingi ng anoman sa Ama, 
ay ibibigay niya &a inyo sa aking 
pangalan. 

24 Hanggang ngayo’y wala pa ka¬ 
yong hinihinging anoman sa panga¬ 
lan ko: kayo’y magsihingi, at kayo’y 
tatanggap, *upang malubos ang in¬ 
yong kagalakan. 

25 Sinalita ko sa inyo ang mga 
bagay na ito sa malalabong panana- 
lita: darating ang oras, na hindi ko 
na kayo pagsasalitaan sa malala¬ 
bong pananalita, kundi ^maliwanag 
na sa inyo’y sasaysayin ko ang tung- 
kol sa Ama. 

26 Sa araw na yao’y magsisihingi 
kayo sa aking pangalan: at sa in¬ 
yo’y hindi ko sinasabi, na kayo’y 
idadalangin ko sa Ama; 

27 Sapagka’t * * * 4 5 ang Ama rin ang 
umiibig sa inyo, sapagka’t ako’y in¬ 
yong inibig, <?at kayo’y nagsisampa- 
lataya na ako’y nagbuhat sa Ama. 

28 Nagbuhat ako sa Ama, ?at na- 
parito ako sa sanglibutan: muling 

8 Mat. 5:4. 9 Is. 26:17. 1 Juan 14:20. 

2 Juan 14:13. 8 Juan 16:11. 

4 Juan 7:13, 26; 10:24 : 18:20. 

5 Juan 14:21, 23. 6 Juan 17:8. 

7 Juan 8:42; 13:3. 


iniiwan ko ang sanglibutan, at 
s ako’y paroroon sa Ama. 

29 Sinasabi ng kaniyang mga ala- 
gad, Narito, ngayo’y nagsasalita 
kang malinaw, at wala kang sinasa- 
Rtang anomang malabong panana¬ 
lita. 

30 Ngayon ay nakikilala namin na 
nalalaman mo ang lahat ng mga 
bagay, at hindi nangangailangan 
na tanungin ka ng sinoman: dahil 
dito’y nagsisisampalataya kami na 
ikaw ay nagbuhat sa Dios. 

31 Sinagot sila ni Jesus, Ngayon 
baga’y nagsisisampalataya kayo? 

32 Narito, ang oras ay dumarating, 
5 oo, dumating na, na kayo’y manga- 
ngalat, ang bawa’t tao sa kanikani- 
yang sarili, at ako’y iiwan ninyong 
magisa: *at gay on ma’y hindi ako 
nagiisa, sapagka’t ang Ama ay su- 
masa akin. 

33 Ang mga bagay na ito ay sina¬ 
lita ko sa inyo, upang kayo’y mag- 
karoon -sa akin ng kapayapaan. 
-Sa sanglibutan ay mayroon kayong 
kapighatian: nguni’t laksan ninyo 
ang loob; taking dinaig ang sang¬ 
libutan. 

KAPITULO 17. 

1 Ang mga bagay na ito ay sinalita 
ni Jesus; 5 a t sa pagtingala ng ka¬ 
niyang mga mata sa langit, ay sina- 
bi niya, Ama, dumating na ang 
oras; 6 luwalhatiin mo ang iyong 
Anak, upang ikaw ay luwalhatiin ng 
Anak; 

2 Gaya ng ibinigay mo ?sa kaniya 
ang kapamahalaan sa lahat ng la- 
man, upang bigyan niya ng biihay 
ria walang hanggan «ang lahat ng 
ibinigay mo sa kaniya. 

3 At ito ang buhay na walang 
hanggan, na ikaw ay makilala nila 
na iisang $Dios na tunay, *at siyang 
iyong sinugo, sa makatuwid baga’y 
si Jesucristo. 

4 Niluwalhati -kita sa lupa, > ? pag- 

8 Juan 14 :12. 

9 Mat. 26:31. Mar. 14:27. 1 Juan 8*16, 29. 

2 Juan 14:27. 8 Juan 16:20. 

4 Horn. 8:37. 1 Juan 4:4; 5:4, Apoc. 12:11. 

5 Juan 11:41. G Juan 12:23, 28; 13:31, 32. 

7 Mat. 28:18. 8 Juan 6:37; 18:9. 

9 1 Juan 5:20. 1 tal. 8, 18, 21, 23, 26. 

Juan 3:34. 2 Juan 13:31. 8 Juan 19:30. 

177 





JUAN 17 


kaganap ko ng gawa na ipinagawa 
mo sa akin. 

5 At ngayon, Ama, ^luwalhatiin mo 
ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang 
taking tinamo sa iyo 6 bago ang 
sanglibutan ay naging gayon. 

6 Ipinahayag ko ang iyong panga- 
lan sa mga tao 7na ibinigay mo # sa 
akin mula sa sanglibutan: sila’y iyo, 
at sila’y ibinigay mo sa akin; at 
Stinupad nila ang iyong salita ; 

7 Ngayon ay ^nangakilala nila na 
ang lahat ng mga bagay na sa akin 
ay ibinigay mo ay mula sa iyo: 

8 Sapagka’t ang mga salitang sa 
akin ay ibinigay mo ay ibinigay ko 
sa kanila; at kanilang tinanggap, at 
nangakilala nilang tunay na nagbu- 
hat ako sa iyo, at nagsipaniwalang 
ikaw ang nagsugo sa akin. 

9 ^Idinadalangin ko sila: -hindi 
ang sanglibutan ang idinadalangin 
ko, kundi yaong mga sa akin ay ibi¬ 
nigay mo; -sapagka't sila’y iyo: 

10 At ang lahat ng mga bagay ay 
iyo, at ang mga iyo ay akin: at ako’y 
lumuluwalhati sa kanila. 

11 At wala na ako sa sanglibutan, 
at ang mga ito ay nasa sanglibutan, 
at ako’y paririyan sa iyo. # Amang 
Banal, ingatan mo sila sa iyong pa- 
ngalan yaong mga ibinigay^ mo sa 
akin, ^upang sila’y maging isa, c na 
gaya naman natin. 

12 Samantalang ako’y sumasa ka¬ 
nila, ay iningatan ko sila sa iyong 
pangalan yaong mga ibinigay mo sa 
akin: at sila’y binantayan ko, at 
<dsa man sa kanila’y walang napa- 
hamak, kundi 7ang 'anak ng kapaha- 
makan; ^upang matupad ang kasu- 
latan. 

13 Nguni’t ngayon ay napaririyan 
ako sa iyo; at sinasalita ko ang mga 
bagay na ito sa sanglibutan, upang 
sila’y mangagtamo ng taking kaga- 
lakang ganap sa kanila rin. 

14 Ibinigay ko sa kanila ang iyong 
salita; *at kinapootan sila ng sang- 
libutan, sapagka’t hindi sila tag a 

4 Juan 13:82. 5 Juan 1:1-2. 6 tal. 24. 

7 tal. 2. 8 Juan 8:51. 

9 Juan 6:69; 16:27, 80. 1 Lu. 22:32. 

2 tal. 20, 21, 23. 3 tal. 6. 4 tal. 21, 22. 

6 Juan 10:30. 6 Juan 18:9. 7 2 Tes. 2:8. 

8 Awit 109:7, 8. 9 Juan 15:11. 
l Juan 15:19. 

178 


sanglibutan, gaya ko naman na hin¬ 
di taga sanglibutan. 

15 Hindi ko idinadalangin na ali- 
sin mo sila sa sanglibutan, kundi 
ingatan mo sila 2 3 mula sa masama. 

16 Hindi sila taga sanglibutan, na 
gaya ko naman na hindi taga sang¬ 
libutan. 

17 spakabanalin mo sila 4 sa kato- 
tohanan: 5 ang salita mo’y katoto- 
hanan. 

18 Xung paanong $ako’y iyong si- 
nugo sa sanglibutan, sila’y gayon 
ding sinusugo ko sa sanglibutan. 

19 At dahil sa kanila’y 7pinabanal 
ko ang aking sarili, upang sila na¬ 
man ay mangagpakabanal sa kato- 
tohanan. 

20 Hindi lamang sila ang idinada¬ 
langin ko, kundi sila rin naman na 
mga nagsisisampalataya sa akin sa 
pamamagitan ng kanilang salita; 

21 Upang silang lahat ay maging 
s isa; na gaya mo, Ama, sa akin, at 
ako’y sa iyo, 5 na sila nama’y suma 
atin: upang ang sanglibutan ay su- 
mampalataya na ako’y sinugo mo. 

22 At *ang kaluwalhatiang sa aki’y 
ibinigay mo -ay ibinigay ko sa ka¬ 
nila; upang sila’y maging isa, na ga¬ 
ya naman natin na iisa; 

23 Ako’y sa kanila, at ikaw ay sa 
akin, s U pang sila’y malubos sa pag- 
kakaisa; *upang makilala ng sangli¬ 
butan na ikaw ang sa akin ay nag¬ 
sugo, at sila’y iyong inibig, na gaya 
ko na inibig mo. 

24 Ama, Syaong mga ibinigay mo 
sa akin ay ibig kong kung saan ako 
naroroon, sila naman ay dumoong ka- 
sama ko, 6 upang makita nila ang 
kaluwalhatian ko, na ibinigay mo sa 
akin: sapagka’t ako’y iyong inibig 
7bago natatag ang sanglibutan. 

25 Oh Amang banal, hindi ka naki- 
kilala ng sanglibutan, nguni’t naki- 
kilala kita; at nakikilala ng mga ito 
na ikaw ang nagsugo sa akin; 


2 Mat. 13-19. 

3 1 Ped. 1:22. 4 tal. 19. 5 Juan 15:3. 

C Juan 20:21. 7 Juan 10:36. 

8 tal. 11, 22. Rom. 12:5. Gal. 3:28. 

9 1 Juan 1:3. 1 tal. 24. Juan 1:14. 

2 Rom. 8 :30. 3 1 Juan 2:5; 4 :12, 17. 

4 Juan 13:35. 6 Juan 12:26. 

6 2 Cor. 3:18. 1 Juan 8:2. 

7 El. 1:4. 1 Pcd. 1:20. 





JUAN 18 


26 At ipinakilala ko sa kanila ang 
5 iyong pangalan, at ipakikilala ko; 
upang ang pagibig $na sa akin ay 
iniibig mo ay mapasa kanila, at 
ako’y sa kanila. 

KAPITULO 18. 

1 Nang masalita ni Jesus ang mga 
salitang ito, ^siya’y umalis na kasa- 
ma ng kaniyang mga alagad na nag- 
sitawid . ng batis ng Cedrdn, na 
doo’y may isang halamanan, na pi- 
nasok niya at ng kaniyang mga 
alagad. 

2 Si Judas nga rin naman, na sa 
kaniya’y nagkanulo, ay nalalaman 
ang dako: sapagka't madalas na si 
-Jesus ay nakikipagkatipon sa kani¬ 
yang mga alagad doon. 

3 Si Judas nga, Jpagkatanggap ng 
pulutong Tig mga kawal , at mga pu- 
nong kawal na mula sa mga pangu- 
long saserdote at mga Fariseo, ay 
nagsiparoon na may mga ilawan at 
mga sulo at mga sandata. 

4 Si Jesus nga, na nakatataho ng 
lahat ng mga bagay na sasapit sa 
kaniya, ay lumabas, at sa kanila’y 
sinabi, Sino ang inyong hinahanap? 

5 Sinagot niya sila, Si Jesus na 
taga Nazaret. Sinabi sa kanila ni 
Jesus, Ako nga. At si Judas din 
naman, na sa kaniya’y nagkanulo, 
ay nakatayong kasama nila.. 

6 Pagkasabi nga niya sa kanila, 
Ako nga, ay nagsiurong sila, at na- 
ngalugmok sa lupa. 

7 Muli ngang sila’y tinanong niya, 
Sino ang inyong hinahanap? At si¬ 
nabi nila, Si Jesus na taga Nazaret. 

8 Sumagot si Jesus, Sinabi ko sa 
inyo na ako nga; kung ako nga ang 
inyong hinahanap, ay pabayaan nin- 
yo ang mga ito na magsiyaon sa ka- 
nilang lakad. 

I 9 Upang matupad ang salitang si- 
nalita niya, *Sa mga ibinigay mo sa 
akin ay hindi ko iniwala kahit isa. 

\ 10 Si Simon Pedro nga na may ta- 
bak ay nagbunot nito, at sinugatan 
ang alipin ng dakilang saserdote, at 
tinag pa s ang kaniy ang kanan g tai- 

8 Juan 16:15. 

9 Juan 15:9. 1 Mat. 26:30, 36. 

Mar. 14:26, 32; Lu. 22:39. 8 Mat. 26:47-56. 

Mar. 14:43-50. Lu. 22:47-53. 4 Juan 17:12. 


nga. Amg pangalan ng aliping yaon 
ay Malco. 

11 Sinabi nga ni Jesus kay Pedro, 
Isalong mo ang iyong tabak: Jang 
sarong sa akin ay ibinigay ng Ama, 
ay hindi ko baga iinuman? 

12 Kaya dinakip si Jesus ng pulu¬ 
tong at ng pangulong lcapitan, at ng 
mga punong kawal ng mga Judio, 
at siya’y ginapos. 

13 At Jsiya’y dinala muna 7kay 
Anas; sapagka’t siya’y biyenan ni 
JCaifas, na dakilang saserdote nang 
taong yaon. 

14 Si Caifas nga ^na siyang nag- 
payo sa mga Judio, na dapat na 
ang isang tao’y mamatay dahil sa 
bayan. 

15 At sumunod si * Simon Pedro 
kay Jesus, at gay on din ang isa pang 
alagad. Ang alagad ngang yaon ay 
kilala ng dakilang saserdote, at pu- 
masok na kasama ni Jesus sa loo- 
ban ng dakilang saserdote; 

16 Nguni’t si Pedro ay -nakatayo 
sa pintuan sa labas. Kaya’t ang 
isang alagad, na kilala ng dakilang 
saserdote ay lumabas at kinausap 
ang babaing tanod-pinto, at ipinasok 
si Pedro. 

17 Sinabi nga kay Pedro ng dala- 
gang tanod-pinto, Pati baga ikaw 
ay isa sa mga alagad ng taong ito? 
Sinabi niya, Ako'y hindi. 

18 Nangakatayo nga doon ang mga 
alipin at ang mga punong kawal, na 
nangagpapaningas ng sigang uling; 
sapagka't maginaw; at sila’y na- 
ngagpapainit: at si Pedro rin naman 
ay kasama nila, na nakatayo at nag- 
papainit. 

19 ^Tinanong nga ng dakilang sa¬ 
serdote si Jesus tungkol sa kaniyang 
mga alagad, at sa kaniyang pagtu- 
turo. 

20 Sinagot siya ni Jesus, Ako’y 
hayag na nagsalita sa sanglibutan; 
ako’y laging nagtuturo ^sa mga 
sinagoga, at sa templo, na siyang 
pi nagka katipu nan ng lahat ng mga 

5 Mat. 20:22. C Mat. 26:57. 

7 Lu. 3 :2. Gawa. 4 :6. 

8 Mat. 26:3. 9 Juan 11:49, 60. 

/ Mat. 26:58. Mar. 14:54. Lu. 22:54. 

2 Mat.26 :60, 70. Mar. 14:66-68. Lu. 22:55-57. 

3 Mat. 26:59-68. Mar. 14 :54-65. Lu. 22:63-71. 
Mat. 26:55. Lu. 4:15. Juan 6:59. 

179 










JUAN 18 


Judio; at wala akong sinalita sa 
lihim. 

21 Bakit ako’y iyong tinatanong? 
tanungin mo silang nangakarinig sa 
akin , kung anong sinalita ko sa 
kanila: narito, ang mga ito ang 
nangakakaalam ng mga bagay na 
sinabi ko, 

22 At nang kaniyang masabi ito, 
ay sinampal si Jesus ng isa sa mga 
punong kawal na nakatayo roon, na 
nagsasabi, *>Ganyan ang pagsagot 
mo sa dakilang saserdote? 

23 Sinagot siya ni Jesus, Kung 
ako’y nagsalita ng masama, patoto- 
hanan mo ang kasamaan; datapu- 
wa’t kung mabuti, bakit mo ako 
sinasampal? 

24 Ipinadala nga siyang gapos ni 
Anas kay Caifas na dakilang saser¬ 
dote. 

25 Nakatayo nga si Pedro na nag- 
papainit. <>'Sinabi nga nila sa ka- 
niya, Ikaw baga ay isa rin naman sa 
kaniyang mga alagad? Siya’y ku- 
maila, at sinabi, Ako’y hindi. 

26 Ang isa sa mga alipin ng daki¬ 
lang saserdote, na kamaganak ?niya- 
ong tinagpas ni Pedro ang tainga, 
ay nagsabi, Hindi baga ikaw ay 
nakita kong kasama niya sa hala- 
manan? 

| 27 Muli ngang kumaila si Pedro: 
at * 4 5 pagdaka’y tumilaok ang manok. 

28 Dinala nga nila si Jesus mula 
kay Caifas hanggang sa Pretorio: 
at niyao’y maaga pa; 5 at sila’y hindi 
nagsipasok sa Pretorio, upang hu- 
wag silang madungisan, 7upang 
sila’y mangyaring makakain ng bor¬ 
der o ng paskua. 

29 ^Nilabas nga sila ni Pilato, at 
sinabi, Anong salcdal ang dala ninyo 
laban sa taong ito? 

30 Sila’y nagsisagot at sinabi sa 
kaniya, Kung ang taong ito’y hindi 
manggagawa ng masama, ay hindi 
sana namin dinala sa iyo. 

31 Sa kanila nga’y sinabi ni Pilato, 
Kunin ninyo siya, at siya’y inyong 
hatulan ayon sa inyong kautusan. 


5 Gawa 23:4. 6 Mat. 26:71-76. 

Mar. 14 :69-72. Lu. 22 :58-62, 7 tal. 10. 

8 Juan 13:38. V Mat. 27:27, Mar. 15:16. 

1 Juan 19:14. £ Mat. 27:11-14. Mar. 16:2-6. 
Lu. 23:2 3. 

180 


Ang mga Judio’y nangagsabi sa 
kaniya, Sa amin ay hindi naaayon 
sa kautusan na magpapatay ng 
sinomang tao:* 

32 Upang matupad 5 ang salitang 
sinalita ni Jesus, na ipinaalam kung 
sa anong paraan ng kamatayan siya 
mamamatay. 

33 Si Pilato nga’y muling pumasok 
sa Pretorio, at tinawag si Jesus, at 
sa kaniya’y sinabi, Ikaw baga ang 
Ilari ng mga Judio? 

34 Sumagot si Jesus, Sinasabi mo 
baga ito sa iyong sarili, 6 sinabi sa 
iyo ng mga iba tungkol sa akin? 

35 Si Pilato ay sumagot, Ako 
baga’y Judio? Ang iyong sariling 
bansa at ang mga pangulong saser¬ 
dote ang sa iyo’y nagdala sa akin: 
anong ginawa mo? 

36 Sumagot si Jesus, *Ang kaha- 
rian ko ay hindi sanglibutang 
ito: kung ang kaharian ko ay sa 
sanglibutang ito, ang aking mga 
alipin nga ay makikipagbaka, upang 
ako’y huwag <>maibigay sa mga Ju¬ 
dio: nguni’t ngayo’y ang aking ka¬ 
harian ay hindi rito. 

37 Sinabi nga sa kaniya ni Pilato, 
Ikaw nga baga’y hari? Sumagot si 
Jesus, 7Jkaw ang nagsasabing ako’y 
hari. $ Ako’y ipinanganak dahil di- 
to, dahil dito ako naparito sa ®sang- 
libutan, upang bigyang patotoo ang 
katotohanan. *Ang bawa’t isang 
ayon sa katotohanan ay nakikinig 
ng aking tinig. 

38 Sinabi sa kaniya ni Pilato, Ano 
ang katotohanan? 

At nang masabi niya ito ay -luma- 
bas siyang muli sa mga Judio, at sa 
kanila’y sinabi, Wala akong masum- 
pungang anomang kasalanan sa ka¬ 
niya. 

39 Nguni’t kayo’y ^may ugali, na 
pawalan sa inyo ang isa sa paskua: 
ibig nga baga ninyong sa inyo’y pa¬ 
walan ko ang Hari ng mga Judio? 

40 Sila nga’y nagsigawang muli, 
na nangagsasabi, Huwag ang taong 

S Juan 12:32, 33. 

4 Juan 6:15. 5 Juan 8:23. 6 Juan 19:16. 

7 Mat. 27:11. 8 Juan 12:27. 

9 Juan 17:17, 19. 1 1 Juan 3:18, 19. 

5 tal. 33. 5 Mat. 27:16-26.Mar. 16:6-16. 

Lu. 23:17-26. 






JUAN 19 


ito, kundi si Barrabas. Si Barrab&s 
nga’y isang tulisan. 

KAPITULO 19. 

/ X Nang magkagayon nga’y tinang- 
nan ni Pilato si Jesus, at siya’y hi- 
nampas. 

2 4 At ang mga kawal ay nangag- 
kamakama ng isang putong na tinik, 
at .ipinutong sa kaniyang ulo, at si¬ 
ya’y sinuutan ng isang balabal na ku- 
lay-ube; 

3 At sila’y nagsilapit sa kaniya, 
at nangagsabi, Magalak, Hari ng mga 
Judio. at siya’y kanilang pinagsun- 
tukanan. 

4 At si Pilato ay lumabas na muli, 
at sa kanila’y sinabi, Narito, siya’y 
inilabas ko sa inyo, upang inyong 
matalastas na ^wala akong masum- 
pungang anomang kasalanan sa ka¬ 
niya. 

5 Lumabas nga si Jesus, na may 
putong na tinik at balabal na kulay- 
ube. Sa kanila’y sinabi ni Pilato , 
Narito, ang tao! 

6 Pagkakita nga sa kaniya ng mga 
pangulong saserdote at ng mga pu- 
nong kawal, ay sila’y nangagsiga- 
wan, na sinasabi, Ipako siya sa krus, 
ipako siya sa krus! Sinabi sa ka¬ 
nila r.i Pilato, Kunin ninyo siya, at 
ipako ninyo siya sa krus: sapagka’t 
ako’y walang masumpungang kasa¬ 
lanan sa kaniya. 

7 Nagsisagot sa kaniya ang mga 
Judio, GKami’y mayroong isang kau- 
tusan, at ayon sa kautusang yaon 
ay nararapat siyang mamatay, sa¬ 
pagka’t siya’y nagpapanggap na 
Anak ng Dios. 

8 Pagkarinig nga ni Pilato ng sa- 
litang ito, ?ay lalong sinidlan siya 
ng takot; 

f 9 At siya’y muling pumasok sa Pre- 
torio, at sinabi kay Jesus, Taga saan 
ka? sNguni’t hindi siya sinagot ni 
Jesus. 

' 10 Sinabi nga sa kaniya ni Pilato, 
Sa akin ay hindi ka nagsasalita? Hin¬ 
di mo baga nalalaman na ako’y may 
kapangyarihang sa iyo’y mag pawa- 

4 Mat. 27 :27-29. Mar. 15:16-18. 

C Juan 18:38. 6 Lev. 24:16. 7 Mat. 27:19. 

8 Juan 18:37. 


la, at may kapangyarihang sa iyo’y 
magpako sa krus? 

11 Sumagot si Jesus sa kaniya, 
Anomang kapangyarihan ay hindi 
ka magkakaroon laban sa akin ma- 
libang ito’y ibinigay ^sa iyo mula 
sa itaas: kaya’t 7ang nagdala sa iyo 
sa akin ay may lalong malaking ka¬ 
salanan. 

12 Dahil dito’y pinagsisikapan ni 
Pilato na siva’y pawalan: nguni’t 
ang mga Judio ay nagsisigawan, na 
nangagsasabi, Rung awalan mo 
ang taong ito, ay v hindi ka kaibi- 
gan ni Cesar: ^ang bawa’t isang 
nagpapanggap na hari ay nagsasa¬ 
lita ng laban kay Cesar. 

13 Nang marinig nga ni Pilato ang 
mga salitang ito, s a y inilabas niya 
si Jesus, at siya’y naupo sa huku- 
man sa dakong tinatawag na Pavi- 
niento, datapuwa’t sa Hebreo ay 
Gabbatha. 

14 ^Noon nga’y Paghahanda ng 
paskua: at noo’y 5 magiikaanim ng 
oras. At sinabi niya sa mga Judio, 
.Narito, ang inyong Hari! 

15 Sila nga’y nagsigawan, Alisin 
siya , alisin siya , ipako siya sa krus! 
Sinabi sa kanila ni Pilato, Ipapako 
ko- baga sa krus ang inyong Hari? 
Nagsisagot ang mga pangulong sa¬ 
serdote, Wala learning hari kundi si 
Cesar. 

16 Nang magkagayon nga’y ibini¬ 
gay siya sa kanila upang maipako- 
sa krus. 

17 c Kinuha nga nila si Jesus: at 
siya’y lumabas, ?na pasan niya ang 
krus, hanggang sa dakong tinata¬ 
wag na Dako ng bungo, na sa wi- 
kang Hebreo ay tinatawag na Gol- 
gota: 

18 Na doo’y ipinako nila siya sa 
krus, at kasama niya ang dalawa pa, 
isa sa bawa’t tagiliran, at si Jesus 
sa gitna. 

19 At sumulat din naman $si Pila¬ 
to ng isang pamagat, at inilagay 
sa ulunan ng krus. At ang nasusu- 

0 Rom. 13:1. j Juan 18:14. 

2 Juan 18:33, 36, 37, 3 ta). 9. 

4 tal 31, 42. Mat. 27:62. 

5 Mar. 15:25. 6 Mat. 27:31. Mar. 15:20. 

Lu. 23 :2G. 7 I.::. 14 :27. 

8 Mat. 27:37. Mar. 15:26. Lu. 23:38. 

181 / 






JUAN 19 


I at ay, JESUS NA TAGA NAZA- 
RET, ANG HARI NG MG A JUDIO. 

20 Marami nga sa mga Judio ang 
nakabasa ng pamagat na ito, sa- 
pagka’t ang dakong pinagpakuan 
kay Jesus ay malapit sa bayan; at 
ito’y nasusulat sa Hebreo, at sa La¬ 
tin, at sa Griego. 

21 Sinabi nga kay Pilato ng mga 
pangulong saserdote ng mga Judio, 
Huwag mong isulat, Ang Hari ng 
mga Judio; kundi, ang kanyang si¬ 
nabi, Hari ako ng mga Judio. 

22 Sumagot si Pilato, Ang naisulat 
ko ay naisulat ko. 

23 ^Ang mga kawal nga, nang si 
Jesus ay kanilang mainako na sa 
krus, ay kanilang kinuha ang kani- 
yang mga kasuutan at pinagapat 
na bahagi, sa bawa’t kawal ay isang 
bahagi; at gayon din naman ang 
tunika: at ang tiinika ay Avalang 
talii, na hinabing buo mula sa itaas. 

24 Nangagsangusapan nga sila, 
Huwag natin itong punitin, kundi 
ating pagsapalaranan, kung mapapa 
kanino: upang matupad ang kasula- 
tan, na nagsasabi, 

SBinahagi nila sa kanila ang 
aking mga kasuutan, 

At ang aking balabal ay kani¬ 
lang pinagsapalaran. 

25 Ang mga bagay ngang ito ay 
ginawa ng mga kawal. Datapuwa’t 
^nangakatayo sa piling ng krus ni 
Jesus ang kaniyang ina, at ang ka- 
patid ng kaniyang ina, na si Maria 
na ctsawa ni Cleopas, at si Maria 
Magdalena. 

26 Pagkakita nga ni Jesus sa kan¬ 
yang ina, at -^sa nakatayong alagad 
na kaniyang iniibig, ay sinabi niya 
sa kaniyang ina, 5 Babae, narito, ang 
iyong anak! 

27 Nang magkagayo’y sinabi niya 
sa alagad, Narito, ang iyong ina! 
At buhat nang oras na yaon ay ti- 
nanggap siya ng alagad sa kaniyang 
sari ling tafia nan. 

28 Pagkatapos nito, pagkaalam ni 
Jesus na ang lahat ng mga bagay 
ay naganap na nga, ^upang matu-. 


9 Mat. 27:35. Mar. 15:24. Lu. 23:34. 

/ Ex. 23:32. 2 Awit 22:18. 

3 Mat. 27:55, 50. Mar. 15:10. Lu. 23:49. 

4 Juan 13:23. 5 Juan 2:4. G Awit 09:21. 

182 


pad ang kasulatan, ay sinabi, Nau- 
uhaw ako. 

29 Mayroon doong isang sisidlang 
puno ng suka: kaya’t 7naglagay si- 
la ng isang esponghang basa ng suka 
sa isang tukod na isopo, at kanilang 
inilagay sa kaniyang bibig. 

30 Nang matanggap nga ni Jesus 
ang suka, ay sinabi niya, ^Naganap 
na: at iniyukayok ang kaniyang ulo, 
at nalagot ang kaniyang hininga. 

31 Ang mga Judio nga, ^sapagka’t 
TiOo’y Paghahanda, ^upang ang mga 
katawan ay huwag mangatira sa 
krus sa sabbath (sapagka’t -dakila 
ang araw ng sabbath na yaon), ay 
hiniling nila kay Pilato na manga- 
umog ang kanilang mga hita, at 
upang sila’y mangaalis doon. 

32 Nagsiparoon na ang mga kawal, 
at inumog ang mga hita ng una, at 
ng sa isa na ipinako sa krus na kasa- 
ma niya: 

33 Nguni’t nang magsiparoon sila 
kay Jesus, at makitang siya’y patay 
na, ay hindi na nila inumog ang ka¬ 
niyang mga hita: 

34 Gayon ma’y pinalagpasan ang 
kaniyang tagiliran ng isang sibat ng 
isa sa mga kawal, at pagdaka’y lu- 
mabas ang ^dugo at tubig. 

35 At ang nakakita ay nagpatotoo, 
at ang kaniyang patotoo ay totoo: at 
^nalalaman niyang siya’y nagsasabi 
ng totoo, upang kayo naman ay mag- 
sisampalataya. 

36 Sapagka’t ang mga bagay na 
ito ay nangyari, upang matupad ang 
kasulatan, Ni isa mang buto niya’y 
hindi mababali. 

37 At sinabi naman sa ibang kasu¬ 
latan, ffMagsisitingin sila sa kaniya 
na kanilang pinagulusanan. 

38 At pagkatapos ng mga bagay na 
ito 7si Jose na taga Arimatea, pa- 
libhasa’y alagad ni Jesus, bagama’t 
linim dahil sa katakutan sa mga Ju¬ 
dio, ay namanhik kay Pilato na ma- 
kuha niya ang bangkay ni Jesus; at 
ipinahintulot ni Pilato sa kaniya. 

7 Mat. 27:48. Mar. 15:36. Lu. 23:36. 

8 Juan 17:4. 9 tal. 14, 42. Mar. 15:42. 

1 Det. 21:23. 2 Ex. 12:16. S 1 Juan 0:6. 

4 Juan 21:24. 5 Ex. 12:46. Blgr. 9:12. 

1 Cor. 5:7. G Znk. 12:10. Apo . 1:7. 

7 Mat. 27:57-61. Mar. 15:42-47. 

Lu. 23:50-56. 







JUAN 20 


Naparoon nga siya, at inalis ang ka- 
niyang bangkay. 

39 At naparoon naman si Nicodemo, 
Syaong naparoon nang una sa ka¬ 
niya nang gabi, na may dalang isang 
pinaghalong ^mirra at mga aioe, na 
may mga isang daang Jlibra. 

4 J Kinuha ng.; mia ang uangkay 
ni Jesus, at binalot nila ng mga ka- 
yong lino na may mga pabango, ayon 
sa kaugalian ng mga Judio sa pag- 
lilibing. 

41 Sa dako nga ng pinagpakuan sa 
kaniya ay may isang halamanan; at 
sa halamana’y may isang bagong ii- 
bingan na kailan ma’y hindi pa na- 
paglalagyan ng sinoman.* 

42 -Doon nga, dahil sa Paghahanda 
ng mga Judio (sapagka’t malapit 
ang libingan) ay kanilang inilagay 
si Jesus. 

KAPITULO 20. 

1 3Nang unang araw nga ng sang- 
linggo ay naparoong maaga sa libi¬ 
ngan si Maria Magdalena, samanta- 
lang madilim pa, at nakita ^ang ba- 
to na naalis na sa libingan. 

2 Tumakbo nga siya, at naparoon 
kay Simon Pedro, at sa isang ^la- 
gad na iniibig ni Jesus, at sa kani- 
la’y sinabi, Kinuha nila sa libingan 
ang Panginoon, at hindi namin ma- 
alaman kung saan nila siya inilagay. 

3 Umalis nga si Pedro, ^at ang 
isang alagad, at nagsitungo sa libi¬ 
ngan. 

4 At sila’y kapuwa tumakbong 
magkasama: at ang isang alagad ay 
tumakbong matulin kay sa kay Pe¬ 
dro, at dumating na una sa libi¬ 
ngan; 

5 At nang kaniyang tunghan at 
tingnan ang loob, ?ay nakita niyang 
nangakalatag ang mga kayong lino; 
gayon hia’y hindi siya pumasok 'sa 
loob. 

6 Dumating naman nga si Simon 
Pedro, na sumusunod sa kaniya, at 
pumasok sa libingan; at nakita ni- 

8 Juan 8 :1. 

9 Awit 45:8. Mat. 2:11. Mar. 15:23. 

I Juan 12:3. 2 ta!. 13, 31. 

S Mat. 28:1-8. Mar. 16:1-8. Lu. 24:1-9. 

4 Mat. 27 :660. Juan 11:38, 39, 41. 

5 Juan 13:23. 6 Lu. 24:12, 24. 

7 Juan 19:40. 


yang nangakalatag ang mga kayong 
lino, 

7 At ang panyo na nasa kaniyang 
ulo, ay hindi kasamang nakalatag 
ng mga kayong lino, kundi bukod na 
natitiklop sa isang tabi. 

8 Nang magkagayo’y pumasok din 
naman nga ang isang alagad, na 
unang dumating sa libingan, at si- 
ya’y nakakita at sumampalataya. 

9 Sapagka’t hindi pa nila napag- 
uunawa ang ^kasulatan, na kinakai- 
langang siya’y muling magbangon 
sa mga patay. 

10 Kaya’t ang mga alagad ay mu¬ 
ling nagsitungo sa kanikanilang sa- 
riling tahanan. 

11 Nguni’t si Maria ay nakatayo 
labas ng libingan na umiiyak: 

sa gayon, samantalang siya’y umi¬ 
iyak, siya’y yumuko at tumingin 
sa loob ng libingan; 

12 At nakita niya ang dalawang 
anghel na nararamtan na nangaka- 
upo, ang isa’y sa ulunan, at ang isa’y 
sa paanan, ng kinalalagyan ng bang- 
kay ni Jesus. 

13 At sinabi nila sa kaniya, Babae, 
bakit ka umiiyak? Sinabi niya sa ka- 
nila, Sapagka’t kinuha nila ang 
aking Panginoon, at hindi ko maala- 
man kung saan nila inilagay siya. 

14 Pagkasabi niya ng gayon, siya’y 
lumingon, at nakitang nakatayo si 
Jesus, Jat hindi nalalaman na yaon 
ay si Jesus. 

15 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ba¬ 
bae, bakit ka umiiyak? sino ang 
iyong hinahanap? Siya, sa pag- 
aakalang yao’y maghahalaman, ay 
nagsabi sa kaniya, Ginoo, kung ikaw 
ang kumuha sa kaniya, ay sabihin 
mo sa akin kung saan mo siya ini¬ 
lagay, at akin siyang kukunin. 

16 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ma¬ 
ria. Lumingon siya, at nagsabi sa 
kaniya sa wikang Hebreo, Raboni; 
na ang ibig sabihin ay, Guro. 

17 Sinabi sa kaniya ni Jesus, 
Huwag mo akong hipuin; sapagka’t 
hindi pa ako nakakaakyat sa Arna, 
nguni’t pumaroon ka sa -aking mga 


8 Awit 16:10. Gawa 2:25-31. 

9 tal. 1 , 2. l Lu. 24:1G. Juan 21:4. 
2 Mat. 28:10. * 

183 






JUAN 21 


kapatid, at sabihin mo sa kanila, 
Aakyat ako * 1 2 3 sa aking Ama at in¬ 
yong Ama, at 4 aking Dios at inyong 
Dios. 

18 Naparoon si Maria Magdalena 
^at sinabi sa mga alagad, Nakita ko 
ang Panginoon; at kung paanong si¬ 
nabi niya sa kaniya ang mga bagay 
na ito. 

19 Nang kinahapunan nga, nang 
araw na yaon, <>na unang araw ng 
sanglinggo, at nang nangapipinid 
ang mga pintong kinaroroonan ng 
mga alagad, dahil sa katakutan sa 
mga Judio ay dumating si Jesus at 
tumayo sa gitna, at sa kanila’y si¬ 
nabi, ?Kapayapaan ang sumainyo. 

20 At nang masabi niya ito, ay ka- 
niyang ipinakita sa kanila ang ka- 
niyang mga kamay at ang kaniyang 
tagiliran. $Ang mga alagad nga'y 
nangagalak, nang makita nila ang 
Panginoon. 

21 Sinabi ngang muli sa kanila ni 
Jesus, Kapayapaan ang sumainyo: 
^kung paanong pagkasugo sa akin 
ng Ama, ay gayon din naman sinu- 
sugo ko kayo. 

22 At nang masabi niya ito, *sila’y 
hiningahan niya, at sa kanila’y si¬ 
nabi, Tanggapin ninyo ang Espiritu 
Santo: 

23 Sinomang inyong patawarin ng 
mga ^kasalanan, ay ipinatatawad sa 
kanila; sinomang hindi ninyo pata¬ 
warin ng mga kasalanan, ay hindi 
pinatatawad. 

24 Nguni’t si Tomas, isa sa labing- 
dalawa, ^na tinatawag na Didimo, 
ay wala sa kanila nang dumating 
si Jesus. 

25 Sinabi nga sa kaniya ng ibang 
mga alagad, Nakita namin ang Pa¬ 
nginoon. Nguni’t sinabi niya sa ka¬ 
nila, ^Malibang aking makita sa ka¬ 
niyang mga kamay ang butas ng 
mga pako, at maisuot ko ang aking 
daliri sa butas ng mga pako, at mai¬ 
suot ko ang aking kamay sa kani¬ 
yang tagiliran, ay hindi ako sasam- 
palataya. 

S Juan 14 :12. ~4 Ef. 1:17. 

C Mat. 28:10. Lu. 24:10, 22, 23. 

C Lu. 24:3G. 7 Juan 11:27. 8 Juan 16:22. 

9 Mat. 28:18-20. Juan 17:18. 2 Tim. 2:2. 
Heb. 3:1. l Gen. 2:7. f Mat. 16:13. 

£ Juan 11:16. 4 Awit 22:16. 

184 


26 At pagkaraan ng walong araw 
ay muling nasa loob ng bahay ang 
kaniyang mga alagad, at kasama 
nila si Tomas. Dumating si Jesus, 
nang nangapipinid 5 ang mga pinto, 
at tumayo sa gitna, at sinabi, Kapa¬ 
yapaan ang sumainyo. 

27 Nang magkagayo’y sinabi niya 
kay Tomas, Idaiti mo rito ang iyong 
daliri, at tingnan mo ang aking mga 
kamay; at idaiti mo rito ang iyong 
kamay, at isuot mo siya sa aking 
tagiliran: at huwag kang di mapa- 
nampalatayahin, kundi mapanampa- 
latayahin. 

28 Sumagot si Tomas, at sa kani- 
ya’y sinabi; Panginoon ko at Dios 
ko. 

29 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Sa- 
pagka’t ako’y nakita mo ay sumam- 
palataya ka: <>mapapalad yaong hin¬ 
di nangakakita, at gayon ma*y nag- 
sisampalataya. 

30 Gumawa rin nga si Jesus ?ng 
iba’t ibang maraming tanda sa ha- 
rap ng kaniyang mga alagad, na hin¬ 
di nangasusulat sa aklat na ito: 

31 Nguni’t ang mga ito ay nanga- 
sulat, 5 upang kayo’y magsisampala- 
taya na si Jesus ay ang Cristo, ang 
Anak ng Dios; 9 at sa inyong pag- 
sampalataya ay magkaroon kayo ng 
buhay *sa kaniyang pangalan. 

KAPITULO 21. 

1 Pagkatapos ng mga bagay na ito 
ay napakitang muli si Jesus' sa mga 
alagad sa tabi ng dagat ng Tiberias; 
at siya’y napakita sa ganitong pa- 
raan. 

2 Samasama nga si Simon Pedro, 
at si Tomas na tinatawag na Didi- 
‘mo, at -si Natanael na taga ^Can^ 
ng Galilea, at ^ang mga anak ni Ze- 
bedeo, at dalawa pa sa kaniyang 
mga alagad. 

3 Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, 
Mangingisda ako. Sinabi nila sa ka¬ 
niya, Kami man ay magsisisama sa 
iyo. Sila’y nagsiyaon, at nagsilulan 


5 tal. 19. 

6 2 Cor. 6:7. 1 Ped. 1:8. 7 Juan 21:26. 

8 Lu. 1:4. 9 Juan 3:15, 16; 5:24. 

1 Gawa 3:6. 16; 4:10. 1 Cor. 6:11. 

2 Juan 1:45. 2 Juan 2:1. 

4 Mat. 4:21. Lu. 6:10. 





JUAN 21 


sa daong; at nang gabing yaon ay 
wala silang nahuling anoman. 

| 4 Nguni’t nang nagbubukang liway- 
way na, si Jesus ay tumayo sa bay- 
bayin: gayon ma’y 5 hindi napagala- 
man ng mga alagacl na yaon ay si 
Jesus. 

1 5 Sa kanila nga’y sinabi ni Jesus, 
]\Iga anak, mayroon baga, kayong 
anomang makakain? Nagsisagot si- 
la sa kaniya, Wala. 

6 At kaniyang sinabi sa kanila, 
cihulog ninyo ang lambat sa dakong 
•kanan ng daong, at makakasumpong 
kayo. Inihulog nga nila, at hindi na 
nila mahila dahil sa karamihan ng 
mga isda. 

| 7 7Yaong alagad nga na iniibig ni 
Jesus ay nagsabi kay Pedro, Ang 
Fanginoon nga. Kaya’t pagkarinig 
nga ni Simon Pedro na yao’y ang 
Panginoon, ay nagbigkis siya ng ka¬ 
niyang tunika (sapagka’t siya’y hu- 
bo’t hubad), at tumalon sa dagat. 

I 8 Datapuwa't ang ibang mga ala¬ 
gad ay nagsilapit sa maliit na daong 
(sapagka’t sila’y hindi lubhang ma- 
layo sa lupa, kundi may mga dala- 
wangdaang siko), na hinihila ang 
lambat na puno ng mga isda. 
i 9 Kaya’t nang sila’y magsilunsad 
sa lupa', ay nakakita sila doon ng 
mga bagang uling, at isda ang na- 
kalagay sa ibabaw, at tinapay. 

10 Sinabi sa kanila ni Jesus, Ma- 
ngagdala kayo rito ng mga isdang 
inyong nangahuli ngayon. 

11 Umahon nga si Simon Pedro, at 
hinila ang lambat sa lupa, puno ng 
malalaking isda, na isang daan at 
limangpu at tatlo, at sa ganoong ka- 
rami ay hindi napunit ang lambat. 

12 Sinabi sa kanila ni Jesus, Mag- 
siparito kayo at mangagpawing gu- 
tom. At sinoman sa mga alagad ay 
hindi nangahas na siya’y tanungin, 
Sino ka? sa pagkaalam na yaon ang 
Panginoon. 

13 Lumapit si Jesus,. at dinampot 
ang tinapay, at sa kanila’y ibinigay, 
#at gayon din ang isda. 

14 Ito’y *'ang ikatlong pagpapakita 


6 Juan 20:14. 

C Lu. 5:4. 6. 7. 7 tal. 20. Juan 13:23. 
8 Lu. 24:30, 43. 0 Juan 20:1^26. 


ni Jesus sa mga alagad, pagkatapos 
na siya’y magbangon sa mga patay. 

15 Kaya’t nang mangakapagpawing 
gutom sila, ay sinabi ni Jesus kay 
Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, 
iniibig mo baga ako *ng higit kay 
sa mga ito? Sinabi niya sa kaniya, 
Oo, Panginoon; nalalaman mo na 
kita’y iniibig. Sinabi niya sa kani¬ 
ya, Pakanin mo ang aking mga 
kordero. 

16 Sinabi niya sa kaniyang muli sa 
ikalawa, Simon anak ni Juan, Ini¬ 
ibig mo baga ako? Sinabi niya sa 
kaniya, Oo, Panginoon; nalalaman 
mo na kita’y iniibig. ^Sinabi niya 
sa kaniya, Alagaan mo ang aking 
mga tupa. 

17 Sinabi niya sa kaniya sa ikatlo, 
Simon, anak ni Juan, Iniibig mo ba¬ 
ga ako? Nalumbay si Pedro sapag- 
ka’t sa kaniya’y sinabing makaitlo, 
Iniibig mo baga ako? At sinabi niya 
sa kaniya, Panginoon, nalalaman mo 
ang lahat ng mga bagay; nalalaman 
mo na kita’y iniibig. Sinabi sa ka¬ 
niya ni Jesus, Pakanin mo ang aking 
mga tupa. 

18 Katotohanan, katotohanang si- 
nasabi ko sa iyo, Nang ikaw ay bata 
pa, ikaw ay nagbibihis, at ikawjiy 
lumalakad kung saan mo ibig; ngu- 
ni’t pagtanda mo’y iuunat mo ang 
iyong mga kamay, at bibigkisan ka 
ng iba, at dadalhin ka kung saan 
hindi mo ibig. 

19 Ito nga’y sinalita niya, na ipi- 

naalam 4kung sa anong kamata- 
yan ang iluluvvalhati niya sa Dios. 
At pagicasalita niya nito, ay sinabi 
niya sa kaniya, ^Sumunod ka sa 
akin. _ 3 _ 

20 3i Pedro, paglingon, ay nakita 
yaong alagad na ^iniibig ni Jesus na 
sumusunod; na siya ring humilig sa 
kaniyang dibdib sa # paghapon, at 
nagsabi, Panginoon, sino ang sa iyo’y 
magkakanulo? 

21 Pagkakita nga ni Pedro sa ka¬ 
niya ay nagsabi kay Jesus, Pangi¬ 
noon, at ano ang gagawin ng taong 
ito? 

22 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Kung 

1 Mat. 26:33. Mar. 14:29. S 1 Ped. 5:2. ( 

3 Juan 13:38. A 2 Ped. 1:14.. 6 Juan 13:36. 
6 Juan 13:23, 25. 

186 





JUAN 

ibig kong siya’y manatili ?hanggang 
sa ako’y pumarito, ay ano nga sa 
iyo? sumunod ka sa akin. 

23 Kumalat nga ang sabing ito sa 
gitna ng «mga kapatid, na ang ala- 
gad na yaun ay hindi mamamatay: 
gayon ma’y hindi sinabi m Jesus, 
sa kaniya na hindi siya mamamatay; 
kundi, Kung ibig kong siya'y mana¬ 
tili hanggang sa ako’y pumarito, ay 


ano nga sa iyo' 


21 


24 Ito ang alagad na nagpapatotoo 
sa mga bagay na ito, at sumulat ng 
mga bagay na ito; at ^nalalaman 
namin na ang kaniyang patotoo ay 
totoo. 

25 At mayroon ding *iba ? t ibang 
mga bagay na ginawa si Jesus, na 
kung susulating isa-isa, ay inaakala 
ko na kahit sa sanglibutan ay hindi 
magkakasiya ang mga aklat na su- 
sulatin. 


7 Mat. 16:28. 

Apoc. 3:11 . 22:7, 12. 20. 
S Gawa 9:30; 10:38. 


9 1 Juan 3:2, 14; 5:15; 18-20. 
1 Juan 20:30. 


186 





ANG MGA GAWA 


NG 


MGA APOSTOL 


KAPITULO 1. 

1 Ang unang kasaysayan na gina- 
wa ko, Oh ^Teofilo, ay tungkol sa 
lahat na pinasimulang ginawa at 
itinuro ni Jesus, 

2 Hanggang sa araw na tanggapin 
siya sa kaitaasan, Spagkatapos na 
makapagbigay siya ng mga utos sa 
pamamagitan ng Espiritu Santo, 2 3 sa 
mga apostol na kaniyang hinirang; 

S Na sa kanila nama’y napakita rin 
siyang buhay, sa pamamagitan ng 
maraming mga katunayan, 4pagka- 
tapos na siya’y makapaghiraji, na 
napakikita sa kanila sa loob ng apat 
na pung araw, at nagpahayag ng 
mga bagay tungkol sa kaharian ng 
Dios: 

4 At, palibhasa’y nakikipagpulong 
sa kanila, ay ipinagutos niya sa ka¬ 
nila 3 na huwag silang magsialis sa 
Jerusalem, kundi hintayin *ang pa- 
ngako ng Am a, na sinabi niyang na- 
rinig ninyo sa akin: 

5 Sapagka’t tunay na si Juan ay 
7nagbautismo ng tubig; datapuwa’t 
kayo’y «babautismuhan sa Espiritu 
Santo na di na malalaunan pa. 

6 Tinanong nga siya nila nang si- 

la’y nangagkakatipon, na nangagsa- 
sabi, Panginoon, ^isasauli mo baga 
ang kaharian- sa Israel sa panahong 
ito? _ 


1 Lu. 1:34 2 Lu. 24:51. 

5 Mat. 28:19. Mar. 16:16. Juan 20:21. 

U Mat. 28:17. Mar. 16:14. Lu. 24:36. 

Juan 20:19, 26: 21:1, 14. 1 Cor. 16:5-7. 

6 La. 24:49. 6 Juan 14:16, 26; 15:26; 16:7. 

y Mat. 8:11. 8 Gawa 11:16. 9 Lu. 17:20. 


7 At sinabi niya sa khnila, * Hindi 
ukol sa inyo ang pagkaalam Jig mga 
panahon 6 ng mga bahagi ng pana- 
hon, na itinakda ng Ama sa kani¬ 
yang sariling kapamahalaan. 

8 Datapuwa’t tatanggapin. ninyo 
ang kapangyarihan, pagdating sa 
inyo ng Espiritu Santo: at kayo’y 
magiging mga ?saksi ko sa Jerusa¬ 
lem, at sa boong Judea at ^Samaria, 
at hanggang sa kahulihulihang hang- 
ganan ng lupa. 

9 At pagkasabi niya ng mga ba¬ 
gay na ito, nang siya’y tinitingnan 
nila, 4 ay dinala siya sa itaas; at si- 
ya’y tinanggap ng isang alapaap at 
ikinubli sa kanilang mga paningin. 

10 At samantalang tinititigan nila 
ang langit habang siya’y lumalayo, 
narito may dalawang ^lalaking na- 
ngakatayo sa tabi nila £na may pu- 
ting damit; 

11 Na nangagsabi naman, Kayong 
mga lalaking taga Galilea, bakjt ka¬ 
yo’y nangakatayong tumitjngin sa 
langit? itong si Jesus, na tinanggap 
sa langit mula sa inyo, ay papari- 
tong 7gaya rin ng inyong nakitang 
pagparoon niya sa langit. 

12 Nang magkagayon ay 3 n angag- 
balik sila sa Jerusalem buhat sa ti- 
natawag na bundok ng mga Olivo, 
na malapit sa Jerusalem, °na isang 
araw ng sabbath lakarin. 


1 Mat. 24 :36. 
S Gawa 6 :8, 

0 J os. 6:13. 

7 Juan 14 :3. 


2 Lu. 24:48. 

14. 4 tal. 2. Lu. 24:61. 

6 Mar. 16:6. Gawa 10:30. 

3 Lu. 24:52. 9 Ex. 16:29. 

187 






ANG MGA GAWA 2 


13 At nang sila’y magsipasok sa 
bayan, ay nagsiakyat sila *sa silid sa 
itaas, na kinatitirahan. nila; ni -Pe¬ 
dro at ni Juan at ni Santiago at ni 
Andres, ni Felipe at ni Tomas, ni 
Bartolome at ni Mateo, ni Santiago 
na anak ni Alfeo, at ni Simong Ma- 
sikap, at ni Judas na anak ni San¬ 
tiago. 

14 Ang lahat ng mga ito’y $nagsi- 
sipanatiling matibay na 4nangagkaka- 
isa sa pananalangin, £na kasama ang 
mga babae, at si Maria na ina ni Jesus, 
at pati ng mga kapatid ^niya. 

15 At nang mga araw na ito’y nag- 
tindig si Pedro sa gitna ng mga ka¬ 
patid, at nagsabi (at nangagkakati - 
pon ang karamihang mga tao, na 
may isang daa’t dalawangpu), 

16 Mga kapatid, kinakailangang 
matupad ang kasulatan, 7na nang 
una ay sinalita ng Espiritu Santo, 
sa pamamagitan ng bibig ni David 
tungkol kay Judas, $na siyang pu- 
matnugot sa nagsihuli kay Jesus. 

17 Sapagka’t siya’y ^ibinilang sa 
atin, at siya’y tumanggap ng kani- 
yang bahagi sa ministeriong *ito. 

18 * 1 2 * * (Kumuha nga ang taong ito ng 
isang parang sa pamamagitan ng 
Sganti sa kaniyang katampalasanan; 
at sa pagpapatihulog ng patiwarik, 
ay pumutok siya sa gitna, at sumam- 
bulat ang lahat ng mga laman ng 
kaniyang tiyan. 

19 At ito’y nahayag sa lahat ng 
mga nagsisitahan sa Jerusalem; ano 
pa’t tinawag ang parang na yaon 
sa kanilang wika na Aceldama, sa 
makatuwid baga’y, *Ang parang ng 
Dugo.) 

20 Sapagka’t nasusulat sa aklat ng 
Mga Awit, 

^Bayaang mawalan nawa ng tao 
ang kaniyang tahanan, 

At huwag bayaang manahan 
doon ang sinoman; 
at, 

^Bayaang kunin ng iba ang ka- 

niyang katungkulan. 


21 Sa mga taong ito nga na nanga- 
kisama sa atin sa boong panahon na 
ang Panginoong" si Jesus ay puma - 
pasok at lumalabas sa atin, 

22 Magmula sa pagbautismo ni 
Juan, hanggang sa araw na Tsiya’y 
tanggapin sa itaas mula sa atin, ay 
nararapat na ang isa sa mga ito’y 
maging saksi *’na kasama natin sa 
kaniyang pagkabuhay na maguli. 

23 At kanilang ibinukod ang dala- 
wa„ si Jose na tinatawag na Bar- 
sabas, na pinamagatang Justo. at 
si Matias. 

24 At ^sila’y nagsipanalangin, at 
nagsipagsabi, Ikaw, Panginoon, na 
nakatataho ng mga puso ng lahat ng 
mga tao, ay ipakilala mo kung alin 
sa dalawang ito ang iyong hinirang, 

25 Upang tanggapin ang katungku¬ 
lan sa ministeriong ito at 'pagka- 
apostol na kinahulugan ni Judas, 
upang siya’y makaparoon -sa kani¬ 
yang sariling kalalagyan. 

26 At sila’y pinagsapalaran nila; 
at nagkapalad si Matias; at siya’y 
ibinilang sa labingisang apostol. 

KAPITULO 2. 

1 At nang dumating nga Sang araw 
ng Pentecostes, silang lahat *ay na- 
ngagkakatipon sa isang dako. 

2 At biglang dumating mula sa la- 
r.git ang isang ugong na 5 6 gaya ng 
sa isang humahagibis na hanging 
malakas, at pinuno ang boong bahay 
na kanilang kinauupuan. 

3_ At sa kanila’y may napakitang 
mga dilang kawangis ng G apoy, na 
nagkabahabahagi; at dumapo sa ba- 
wa’t isa sa kanila. 

4 At silang lahat ?ay nangapuspos 
ng Espiritu Santo, at nangagpasi- 
mulang 5 magsalita ng iba’t ibang 
wika, ayon sa ipinagkakaloob ng Es¬ 
piritu na kanilang salitain. 

5 May mga nagsisitahan nga sa Je¬ 
rusalem na mga Judio, mga lalaking 
religioso, na buhat sa bawa’t bansa 
sa ilalim ng langit. 


1 Lu. 22:12. Gawa 9:37, 39; 20:8. 

2 Mat. 10:2-4. Mar. 3:16.19. Lu. 6:14-16. 

S Gawa 2:1, 46; 4:24. 4 Gawa 2:42. 

5 Lu. 23:49, 65. 6 Mat. 12:46. 7 Awit 41:9 
8 Lu. 22:47. 9 Lu. 6:16. l tal. 25. 

2 Mat. 27:7. 3 2 Ped. 2:15. Mat. 27:8. 

6 Awit 60:25. 0 Awit 100:8. 

188 


7 tal. 2. 

8 tal. 8. Gawa 4 :33. 9 Gawa 6:6; 13 :3. 

1 Rom. 1:5. 2 Big. 24:25. 3 Lev. 23:15. 

4 tal. 46. Gawa 1:14. 5 Gawa 4:31. 

6 Mat. 8:11. 7 Gawa 4:31; -13:52. 

8 Mar. 16:17. Gawa 10:46: 10 :G. 

1 Cor. 12:10, 28, 30. 





ANG MGA GAWA 2 


6 At nang marinig ang ugong na 
ito, ay nangagkatipon ang karami- 
han, at nangamaang, sapagka’t sa 
kanila’y narinig ng bawa’t isa na 
sinasalita ang kaniyang sariling 
wika. 

7 At silang lahat ay nangagtaka 
at nagsipanggilalas, na nangagsasa- 
bi, Narito, hindi baga ^mga Galileong 
lahat ang mga nagsisipagsalitang 
ito? 

8 At bakit nga naririnig ng bawa’t 
isa sa atin, ang ating sariling wi- 
kang kinamulatan? 

9 Tayong mga Parto, at mga Medo, 
at mga EJamita, at ang nanganana- 
han sa Mesapotamia, sa Judea, at 
sa Capadocia, sa Ponto at sa Asia, 

10 Sa Frigia at Pamfilia, sa Egipto 
at sa mga sakop ng Libia na kara- 
tig ng Cirene at mga nakikipama- 
yang galing sa Roma, mga Judio, 
at gayon din ang mga Paging Ju¬ 
dio, 

11 Mga Cretense at mga Arabe, ay 
nangaririnig nating nagsisipagsalita 
sila sa ating mga wika ng mga ma- 
Lapangyarihang gawa ng Dios. 

12 At silang lahat ay nangagtaka 
at nangalito, na sinasabi ng isa sa 
isa, Anong kahulugan nito? 

13 Datapuwa’t ang mga iba’y na- 
nganglilibak na nangagsabi, Sila’y 
puno ng bagong alak. 

14 Datapuwa’t pagtindig ni Pedro 
na kasama ang labingisa, ay itinaas 
ang kaniyang tinig, at sa kanila’y 
nagsaysay, 7ia sinasabing , Kayong 
mga lalaking taga. Judea, at kayong 
lahat na nangananahan sa Jerusa¬ 
lem, mangaalaman nawa ninyong 
lahat ito, at inyong pakinggan ang 
aking mga salita. 

15 Sapagka’t ang mga ito’y hindi 
mga lasing, na gaya ng inyong ina- 
akala; yamang ngayo’y oras na 
ikatlo lamang ng araw; 

16 Datapuwa’t ito’y yaong sinalita 
na sa pamamagitan ng propeta Joel: 

17 At mangyayari sa mga huling 

araw, *sabi ng Dios, Na ibu- 
buhos ko ang aking Espiritu 
Jsa lahat ng laman: 


9 Mar. 14 :70. Gawa 1:11. 

1 Mat. 23:16. £ Joel 2:28-32. 
3 Gawa 10:46. 


At ang inyong mga anak na la- 
lake at babae ay manganghu- 
hula, 

At ang inyong mga binata ay 
mangakakakita ng mga pangi- 
tain, 

Ang inyong mga matatanda ay 
magsisipanaginip ng mga pa- 
naginip: 

18 Oo’t sa aking mga lingkod na 

lalake at sa aking mga ling¬ 
kod na babae, sa mga araw 
na yaon 

Ibubuhos ko ang aking Espiritu; 
$at magsisipanghula sila. 

19 At magpapakita ako ng mga ka- 

babalaghan sa langit sa itaas, 
At mga tanda sa lupa sa ibaba, 
Dugo, at apoy, at singaw ng 
usok: 

20 Ang araw ay magiging kadiliman, 

At ang buwan ay dugo, 

Bago dumating ang araw ng Pa- 
nginoon, 

Yaong araiu na dakila at ta- 
, ngi: 

21 At mangyayari na ang 7sino- 

mang tumawag sa pangalan 
ng Panginoon, ay maliligtas. 

22 Kayong mga lalaking taga Is¬ 
rael, pakinggan ninyo ang mga sa- 
litang ito: 8 Si Jesus na taga Naza- 
ret, lalaking pinatunayan ng Dios 
sa inyo ^sa pamamagitan ng mga 
gawang makapangyarihan at mga 
kababalaglian at mga tanda na gi- 
nawa ng Dios sa pamamagitan niya 
sa-gitna ninyo, gaya rin ng nala- 
laman ninyo; 

23 Siya, na Jibinigay sa takdang 
pasiya at paunang kaalaman ng 
Dios, kayo sa pamamagitan ng mga 
kamay ng mga tampalasan -ay in¬ 
yong ipinako sa krus at pinatay: 

24 Na siya’y binuhay na maguli ng 
Dios, Spagkaalis sa mga hirap ng 
kamatayan: sapagka’t hindi maaari 
na siya’y mapigilan nito. 

25 Sapagka’t sinasabi ni David 
tungkol sa kaniya, 


A fi nwA 91 • 0. 

5 Gawa 11:28; 21:4, 9, 10. 6 Mat. 24:29. 

7 Rom. 10:13. 8 Lu. 24:19. 9 Juan 3:2. 

1 Lu. 22:22. Gawa 3:18; 4:28. 

2 Gawa 5:30. 3 tal. 32. 

189 






ANG MGA GAWA 2 


•<Nakita kong lagi ang Pangi- 
noon sa aking harapan; 

Sapagka’t siya’y nasa aking* ka- 
nang kamay, upang huwag 
akong makilos: 

26 Dahil dito'y nagalak ang aking 

puso, at natuwa ang aking 
dila; 

Pati naman ang aking laman ay 
mananahan sa pagasa: 

27 ^Sapagka’t hindi mo iiwan ang 

kaluluwa ko sa Hades, 

Ni titiisin man na ang iyong 
Banal ay makakita ng kabu- 
lukan. 

28 Ipinakilala mo sa akin ang mga 

daan ng buhay; 

Pupuspusin mo ako ng kagala- 
kan sa harap ng iyong mukha. 

29 Mga kapatid, malayang masa- 
sabi ko sa inyo ang tungkol sa pa- 
triarkang si David, na siya’y nama- 
tay at inilibing, at nasa atin c ang 
kaniyang libingan hanggang sa 
araw na ito. 

50 Palibhasa nga’y isang propeta, 
at sa pagkaalam na may panunum- 
pang isinumpa ng Dios sa kaniya, 
7na sa bunga ng kaniyang baywang 
ay iluluklok niya ang isa sa kaniyang 
luklukan; 

51 Palibhasa’y nakikita na niya ito, 
ay nagsalita tungkol sa pagkabuhay 
na maguli ng Cristo, ^na siya’y hin¬ 
di pinabayaan sa Hades, ni ang ka- 
niya mang katawan ay hindi naka- 
kita ng kabulukan. 

52 Ang Jesus na ito’y ^binuhay na 
maguli ng Dios, at tungkol dito’y 
J mga saksi kaming lahat. 

33 Palibhasa nga’y pinarangal ng 
kanang kamay ng Dios, at ^tinang- 
gap na sa Ama ang pangako ng Es- 
piritu. Santo, ay ibinuhos niya ito, 
na inyong nakikita at naririnig. 

34 Sapagka’t hindi umakyat si Da¬ 
vid sa mga langit; datapuwa’t siya 
rin ang nagsabi, 


4 Awit 16:8-11. 

5 Gawa 13:35. 6 Neh. S:16. 

7 Awit 132:11. Rom. 1:3. 8 tal. 27. 

0 tal. 24. Juan 3:15, 26; 4:10, 33; 5:30; 
10:40; 13:30, 33, 34 ; 17:13. Rom. 4:24. 

1 Cor. 6:14; 15:15. 2 Cor. 4:14. Gal. 1:1. 
Ef. 1:20. Col. 2:12. 1 Tes. 1:10. 

2 Tim. 2:8. Heb. 13:20. 1 Ped. 1:21. 
i Lu. 24 :48. 2 Gawa 1:4. 

190 


^Sinabi ng Panginoon sa aking 
Panginoon; 

Maupo ka sa kanan ko, 

35 Hanggang sa gawin ko ang mga 

kaaway mo na tuntungan ng 
iyong mga paa. 

36 Pakatalastasin nga ng boong 
angkan ni Israel, na ginawa ngjDios 
na ^Panginoon at Cristo itong si^ Je¬ 
sus na inyong ipinako sa krus. 

37 Nang marinig nga nila ito, $ay 
nangasaktan ang kanilang puso, at 
sinabi kay Pedro at sa ibang mga 
apostol, Mga kapatid, anong gaga- 
win namin? 

38 At sinabi sa kanila ni Pedro, 
tfMagagsisi kayo, at ^mangagbautis- 
mo ang bawa’t isa sa inyo sa 
pangalan ni Jesucristo s sa ikapag- 
papatawad ng inyong mga kasala- 
nan; at tatanggapin ninyo 5 ang ka- 
loob ng Espiritu Santo. 

39 Sapagka’t sa inyo ang pangako, 
at *sa inyong mga anak, at sa lahat 
ng nangiisa ^malayo, maging ilan 
man ang tawagin ng Panginoon na- 
ting Dios sa kaniya. 

40 At sa iba pang maraming saliia 
ay nagpatotoo siya, at nangaral sa 
kanila, na sinasabi, Magsiligtas ka¬ 
yo sa likong lahing ito. 

41 Yaon ngang nagsitanggap ng 
kaniyang salita ay nangabautismu- 
han: at nangaparagdag sa kanila 
nang araw na yaon $ang may tat- 
long libong kaluluwa. 

42 At sila’y nagsipanatiling mati- 
bay ^sa turo ng mga apostol at sa 
pagsasamasama, sa ^pagpuputolpu- 
tol ng tinapay at sa mga pananala- 
ngin. 

43 ^At ang takot ay dumating sa 
bawa’t. kaluluwa: at ginawa ang 
maraming kababalaghan at tanda sa 
pamamagitan ng mga apostol. 

44 At ang lahat ng mga nagsisam- 
palataya ay 7 nangagkakatipon, at 
lahat nilang pagaari ay sa kalaha- 
tan; 


3 Awit 110:1. 

4 Lu. 2:11. 6 Lu. 3:10. 

6 Lu. 24:47. Gawa 3:19; 20:21. 

7 Gawa 8:15, 16; 22:16. 8 Mat. 26:28. 
9 Gawa 10:45. J Is. 54:13. Joel 2:28. 

2 Ef. 2:13. 17. S Gawa 4:4. 

U Gawa 1:14; 6:4. 5 Lu. 22:19. 

G Gawa 6:5, 11. 7 Gawa 4 :32. 





ANG MG A GAWA 3 


45 At ipinagbili Snila ang kanilang 
mga pagaari at kayamanan, at ipi- 
namahagi sa lahat, ayon sa panga- 
ngailangan ng bawa’t isa. 

46 At araw-araw sila’y nagsisipa-; 
natiling matibay sa pagkakaisa ^sa 
templo, *at sa pagpuputoputol ng 
tinapay sa bahay-banay, at nagsi- 
sikain sila ng kanilang pagkaing na 
may -galak at may katapatan ng 
puso, 

47 Wa nangagpupuri sa Dios, at 
nangagtatamo ng paglingap ng bo- 
ong bayan. At idinaragdag sa ka- 
nila 4 ng Panginoon araw-araw ya- 
ong nangaliligtas. 

KAPITULO 3. 

l.Si Pedro at si Juan nga ay nag- 
sisipanhik ^sa templo nang orasngpa- 
nanalangin, c na ikasiyam. 

2 At isang lalake na pilay buhat 
pa sa tiyan ng kaniyang ina ay di- 
nadala roon, na siya’y inilalagay ni- 
la araw-araw sa pintuan ng templo 
na tinatawag na Maganda, ?upang 
manghingi ng limos sa nagsisipasok 
sa templo; 

3 Ito, pagkakita kay Pedro at kay 
Juan na magsisipasok sa templo, ay 
namanhik upang tumanggap siya ng 
limos. 

4 At pagtitig sa kaniya ni Pedro, 
na kasama si Juan, ay sinabi, Ting- 
nan mo kami. 

5 At kaniyang pinansin sila, na 
umaasang tatanggap sa kanila ng 
anomang bagay. 

6 Datapuwa’t sinabi ni Pedro, Pi- 
lak at ginto ay wala ako; datapuwa’t 
ang nasa akin, ay siya kong ibini- 
bigay sa iyo. ^*Sa pangalan ni Jesu- 
cristong taga' Nazaret, lumakad ka. 

7 At kaniyang hinawakan siya sa 
kanang kamay, at siya’y itinindig: 
at pagdaka’y nagsilakas ang kani¬ 
yang mga paa at mga bukong-bukong. 

8 At Spagiukso, siya’y tumayo, atnag- 
pasimulang lumakad; at pumasok na 
kasama nila sa templo, na lumalakad, 
at lumulukso, at nagpupuri sa Dios. 


8 Gawa 4 :34. 

9 Lu. 24 :53. Gawa 3:1; 5:20. 21. 25. 42. 

I tal. 42. 2 Juan 1G:22. 3 Lu. 24:53. 

b Gawa 5:14; 11:24. 5 Gawa 2:40. 

6* Gawa 10:30. 7 Juan 9:8. 

8 tal. 15. Gawa 4:10. 9 Is. 35 :G.. 


9 At nakita ng boong bayang siya’y 
Jumalukad, at nagpupuri sa Dios: 

10 At nangakilala nila na siya nga 
ang nauupo at nagpapalimos sa Pin- 
tuang Maganda ng templo; at sila’y 
nangapuspos ng panggigilalas at pa- 
mamangha sa nangyari sa kaniya. 

11 At samantalang siya’y nakaha- 
wak kay Pedro at kay Juan, ay nag- 
sitakbong samasama sa kanila ang 
boong bayan *sa tinatawag na portiko 
ni Salomon na lubhang nanggigilalas. 

12 At nang makita ito ni Pedro, ay 
sumagot sa mga tao, Kayong mga 
lalaking taga Israel, bakit kayo’y 
nagsisipanggilalas sa taong ito? 6 
bakit kami ang inyong tinititigan, 
na sa inyong akala ay danil sa aming 
sariling kapangyarihan 6 kabanalan 
ay aming napalakad siya? 

13 Ang Dios ni Abraham, at ni Isa¬ 
ac, at ni Jacob, *ang Dios ating 
mga magulang, ay s n iluwalhati ang 
kaniyang Lingkod na si Jesus; na 
inyong ibinigay, at inyong tinanggi- 
han sa harap ni Pilato, nang pasiya- 
han nito na siya’y pawalan. 

14 Datapuwa’t inyong pinakatang- 
gihan *ang Banal at ang Matuwid 
na Ito, at * * * 5 inyong hiningi na ipag- 
kaloob sa inyo ang isang mamama- 
tay-tao, 

15 At inyong pinatay ang Lumikha 
ng buhay: na binuhay ng 6 Dios na 
maguli sa mga patay; 7 mga saksi 
kami ng mga bagay na ito. 

16 At sa pamamagitan ng pana- 
nampalataya sa ^kaniyang pangalan 
ay pinalakas ng kanyang pangalan 
ang taong ito, na inyong nakikita 
at nakikilala: oo, ^ang pananampa- 
lataya na sa pamamagitan niya’y 
nagkaloob sa kaniya nitong lubos na 
kagalingan sa harapan ninyong la- 
hat. 

17 At ngayon, mga kapatid, nala- 
laman ko na inyong ginawa yaon 
J sa di pagkaalam, gaya ng ginawa 
rin naman ng inyong mga pinuno. 

18 Datapuwa’t ginanap ang mga 

1 Juan 10:23. Gawa 5:12. 

2 Juan 16:14; 17:1. 3 Gawa 5:30; 22:14. 

■ U Mat. 27:20. Mar. 15:11. Lu. 23:18. 20. 21. 

Juan 18:40; 39:15. 5 Lu. 23:17-19, 25. 

6 Gawa 2:24. 7 Lu. 24:48. 8 tal. G. 

9 Mat. 9:2. 1 Juan 16:3. Gawa 13:27. 

191 







ANG MGA GAWA 4 


bagay # na ipinagpaunang ibinalita 
*ng Dios sa pamamagitan ng bibig 
ng lahat ng mga propeta, na ang 
kaniyang Cristo ay magbabata. 

19 Kaya nga mangagsisi kayo, 3at 
mangagbalik-loob, npang mangapa- 
*wi ang inyong mga kasalanan, 
npang kung magkagayon ay magsi- 
dating ang mga panahon ng kagin- 
hawahang mula sa harapan ng Pa- 
nginoon; 

20 At npang kaniyang suguin ang 
Cristo na itinalaga 4 sa inyo, na si 
Jesus: 

21 Na siya’y ^kinakailangang tang- 
gapin ng langit hanggang sa mga' 
panahon ng pagsasauli sa dati ng 
lahat ng mga bagay, na sinalita ng 
Dios sa pamamagitan ng bibig ng ka- 
niyang mga banal na propeta buhat 
pa nang una, 

22 Tunay na sinabi ni Moises, ^Ang 
Panginoong Dios ay magtitindig sa 
anyo ng isang propetang gaya ko 
mula sa gitna ng inyong mga kapa- 
tid; siya ang inyong pakinggan sa 
lahat ng mga bagay na sa inyo’y 
sasalitain niya. 

23 At mangyayari, 21 a ang bawa’t 
kaluluwa ha hindi makinig sa pro¬ 
petang yaon, ay pupuksaing lubos 
mula sa gitna ng bayan. 

24 Oo at ang lahat ng mga prope- 
tang mula kay 'Samuel at ang mga 
nagsisunod, sa dami ng mga nagsi- 
pagsalita, sila naman ay nagsipag- 
saysay rin tungkol sa mga araw na 
ato. 


sa bayan, ay nagsilapit sa kanila 
ang mga saserdote, at ang *puno sa 
templo, at ang mga Saduceo, 

2 Palibhasa’y totoong nangabaga- 
bag sapagka’t tinuruan nila s a ng 
bayan, at ibinalita sa pangalan ni 
Jesus ang ^pagkabuhay na maguli 
sa mga patay. 

3 At sila’y kanilang sinunggaban at 
kanilang ibinilanggo hanggang sa ki- 
nabukasan: sapagka’t noon nga’y 
gabi na. 

4 Datapuwa’t marami sa nangaka- 
rinig ng salita ay nagsisampalataya; 
at ^Ang bilang ng mga ialake ay uma- 
bot sa mga Jimang libo. 

5 At nangyari nang kinabukasan, na 
nangagkatipon sa Jerusalem ang ka- 
nilang mga pinuno at mga matanda 
at mga eskriba; 

6 At si Anas, na dakilang saserdote, 
at 7 si Caifas, at si Juan, at si Ale¬ 
jandro, at ang lahat ng kalipian ng 
dakilang saserdote. 

7 At nang kanila mailagay na sila 
sa gitna nila, ay sila’y tinanong, 
Sa anong kapangyarihan, 6 sa anong 
pangalan ginawa\ninyo ito? 

8 Nang magkagayo’y si Pedro, na 
5 puspos ng Espiritu Santo, ay nag- 
sabi sa kanila, Kayong mga pinuno 
sa bayan, at matatanda, 

p Kung kami sa araw na ito’y sini- 
siyasat tungkol sa mabuting gawa 
na ginawa sa isang taong may-sakit, 
na kung sa anong paraan gumaling 
ito^ 


25 Kayo ang mga anak ng mga 
propeta, at ng tipang ginawa ng 
Dios sa inyong mga magulang, na 
sinasabi kay Abraham, $At sa iyong 
binhi ay pagpapalain ang lahat ng 
mga angkan sa lupa. 

26 Sa inyo una-una, nang rnaitindig 
na ng Dios ang kaniyang Lingkod, 
^ay smugo niya upang kayo’y pag- 
palain, ^sa pagtalikod ng bawa’t isa 
sa myo sa inyong mga katampala- 
sanan. 

KAPITULO 4. 

1 At nang sila’y nangagsasalita pa 


2 Lu. 24 :27. 

5 Gawa 1:11. , 
7 1 Sam. 3:20. 
9 Gawa 18:46. 


S Gawa 2:38. /, tal. 18. 

G Deut. 18:15, 19. Gawa 7:37, 


6 Gen. 22:18. 
Z Mat. 1:21. 

192 


10 Talastasin ninyong lahat, at ng 
boong bayan ng Israel, ?na sa pa¬ 
ngalan ni Jesucristong taga Naza- 
ret, na inyong ipinako sa krus, J;na 
binuhay ng Dios na maguli sa mga 
patay, dahil sa kaniya ay nakatin- 
dig ang taong ito sa inyong harap 
na walang sakit. 


11 Siya ang bato na itinakuwil 
-ninyong mga nagtayo ng bahay, na 
naging pangulo sa panulok. 

At sa kanino mang iba ay wa* 
lang kaligtasan: sapagka’t walang 


' Lu. 22:4, 52. Gawa 5:24, 20. 3 Mat. 22:23 
Gawa 23 :8. 5 Gawa 2 :41, 

G Lu. 3:2. Juan 13:13, 24. 7 Mat. 26:3. 

8 Mat. 10:20. Gawa 13:9. 9 Gawa 3:6. 16 
l Gawa 2:24. 2 Awit 118:22. 






ANG MGA 

ibang pangalan sa silong ng langit, 
11 a ibinigay sa mga tao, • na sukat 
Hating ikaligtas. 

13 Nang makita nga nila ang ka- 
tapangan ni Pedro at ni Juan, at 
3pagkata!astas na sila’y mga taong 
walang pinagaralan at mga *mang- 
mang, ay nangagtaka sila? at na- 
ngapagkilala nila, na sila’y nanga- 
kasama ni Jesus. 

14 At nang mangakita nila ang 
taong pinagaling 5 na nakatayong 
kasama nila, ay wala silang maitu- 
tob 

15 Datapuwa’t nang sila’y manga- 
utlisan na nilang magsilabas sa pu- 
long, ay nangagsangusapan, 

16 Na nangagsasabi, 6 Anong gaga- 
win natin sa mga taong ito? sapag- 
ka’t tunay na ginawa sa pamamagi¬ 
tan nila ?ang himalang hayag sa la- 
hat ng nangananahan sa Jerusalem; 
at hindi natin maikakaila. 

17 Gay on ma’y upang hiiwag nang 
lalong kumalat sa bayan, atin si¬ 
lang balaan, na buhat ngayo’y 
huwag na silang mangagsalita pa sa 
sinomang tao sa pangalang ito. 

18 At sila’y tinawag nila, at bi- 
nalaan #sila, na sa anomang paraan 
ay huwag silang magsipagsafita ni 
magsipagturo tungkol sa pangalan 
ni Jesus. 

19 Datapuwa’t si Pedro at si Juan 
ay Snagsisagot at nagsipagsabi sa 
kamla, Kung katuwiran sa paningin 
ng Dios na makinig muna sa inyo 
kay sa Dios, inyong hatulan: 

20 Sapagka’t hindi mangyayaring 
di namin salitain ang mga bagay na 
aming nangakita at nangarinig. 

21 At sila, nang mapagbalaan na 
nila,^ ay pinakawalan, palibhasa’y 
hindi nangakasumpong ng anomang 
bagay upang sila’y kanilang manga- 
parusahan, -*dahil sa bayan; sapag¬ 
ka’t niluluwalhati ng lahat ng mga 
tao ang Dios dahil sa bagay na -gi¬ 
nawa. 

22 Sapagka’t may mahigit nang 
apat na pung taong gulang ang tao, 

8 Mat. 11:25. 

4 1 Cor. 14:16, 23. 24. 5 Gawa 3:11. 

€ Juan 11:47; 12:19. 7 tal. 21. Gawa 3:9, 10 

8 Gawa 8:40. 9 Gawa 5:29. 

1 Mat. 21:26. Mar. 11:32. Lu. 20:6, 19; 22:2. 
Gawa 5:13, 26. 2 Gawa 3:7, 8. 


GAWA 4 

na ginawan nitong himala ng pagpa- 
pagaling. 

23 At nang sila’y mangapakawalan 
na, ay nagsiparoon sa kanilang mga 
kasamahan, at iniulat ang lahat ng 
sa kanila’y sinabi ng mga pangulong 
saserdote at ng matatanda. 

24 At sila, nang kanilang marinig 
ito, ay ^nangagkaisang itaas nila 
ang kanilang tinig sa Dios, at na- 
ngagsabi, Oh Panginoon, ikaw na 
gumawa ng langit at ng lupa at ng 
dagat, at ng lahat ng nangasa mga 
yaon: 

25 Na sa pamamagitan ng Espiritu 
Santo, sa 'pamamagitan ng bibig ng 
aming amang si. David, na iyong 
lingkod, ay sinabi mo, 

^Bakit nangagalit ang mga Gen- 
til, 

At nagsipaghaka ang mga tao 
ng mga bagay na walang ka- 
buluhan? 

26 Nagsitayong handa ang mga 

hari sa lupa, 

At ang mga pinuno ay nangag- 
pisanpisan, 

Laban sa Panginoon, at laban 
sa kaniyang Pinahiran. 

27 Sapagka’t sa katotohanan sa ba- 
yang ito’y 5 laban sa iyong banal na 
Lingkod na si Jestis, <?na siya mong 
pinahiran, ang dalawa ni 7Hero* 
des at ni sponcio Pilato, kasa¬ 
ma Sng mga Gentil at ng *mga 
bayan ng Israel, ay nangagpisanpi- 
san, 

28 Upang gawin ang anomang nai- 
takda na ng iyong kamay -at ng 
iyong pasiya upang mangyari. 

29 At ngayon, Panginoon, tingnan 
mo ang kanilang mga bala: at ipag- 
kaloob mo'sa iyong mga alipin na 
salitain ang iyong salita ng boong 
katapangan, 

30 Samantalang iyong iniuunat ang 
iyong kamay upang magpagaling; at 
upang mangyari nawa ang mga tan- 
da at mga kababalaghan 3 sa panga¬ 
lan ng iyong banal na si Jesus. 

31 At nang sila’y makapanalangin 

S Gawa 1:14. 4 Awit 2:1, 2. 

5 Lu. 23:7-11. 6 Mat. 27:2. 7 Mat. 27:27. 

8 Mat. 26:3. 9 tal. 30. Lu. 1:35. 

1 Awit 2:2. Lu. 4:18. Gawa 10:38. Heb. J:9. 

2 Lu. 22:22. Gawa 2:23; 3:18. 3 Gawa 8:6 

193 





ANG MGA GAWA S 


na, ay nayanig *ang dakong pinag- 
kakatipunan nila; at nangapuspos 
silang lahat * 5 ng Espiritu Santo, at 
kanilang sinalita na may katapa- 
ngan ang salita ng Dios. 

.32 At ang karamihan ng mga nag- 
sisampalataya ay nangagkakaisa ang 
puso at kaluluwa: at sinoma’y wa- 
lang nagsabing kaniyang sarili ang 
anoman sa mga bagay na kaniyang 
inaari; ^kundi lahat niiang pagaari 
ay sa kalahatan. 

33 At ^pinatotohanan ng mga apos- 
tol na may dakilang kapangyarihan, 
* s ang pagkabuhay na maguli ng Pa- 
nginoong Jesus: at dakilang biyaya 
ang sumasa kanilang lahat. 

34 Sapagka’t wala sinomang nasa- 
salat sa kanila: ^palibhasa’y ipinag- 
bili ng lahat ng may mga lupa 6 
mga bahay ang mga ito. at dinala 
ang mga halaga ng mga bagay na 
ipinagbili, 

35 At ang mga ito’y inilagay sa 
mga paanan ng mga apostol: 7 at 
ipinamamahagi sa bawa’t isa, ayon 
sa kinakailangan ng sinoman. 

36 At si Jose, na pinamagatang 
-Bernabe ng mga apostol (na kung 
liliwanagin ay Anak ng panganga- 
ral), isang Levita, tubo sa Chi- 
pre, 

37 Na may isang bukid, ay ipinag¬ 
bili ito, at dinala ang salapi at ini¬ 
lagay sa mga paanan ng mga apos¬ 
tol. 

KAP^TULO 5. 

1 Datapuwa’t isang lalake na tina- 
tawag na Ananias, na kasama ng 
kaniyang asawang si Safira, ay nag- 
bili ng 'isang pagaari, 

2 At inilingid ang isang bahagi ng 
halaga, na nalalaman din ito ng 
kaniyang asawa, s a t dinala ang 
isang bahagi, at inilagay sa mga pa¬ 
anan ng mga apostol. 

3 Datapuwa’t sinabi ni Pedro, Ana¬ 
nias, bakit pinuspos ni Satanas' ang 
iyong puso upang magsinungaling sa 
Espiritu Santo, at upang maglingid 
ng isang bahagi ng halaga ng lupa? 

b Gawa 1G:26. 5 Gawa 2:4. G Gawa 2:14 
7 Gawa 1:22. 8 Gawa 2:24. 

9 Gawa 2:45. 1 Gawa G :1. 

- Gawa 9:27; 11:22, 25, 30; pangkat 13*16. 

1 Cor. 9:6. Gal. 2:1, 9. 13. Col. 4:10. 

J Gawa 4:35, 37. 

194 


4 Nang yao’y nananatili pa, hindi 
baga yao’y nanatiling iyong sarili? 
at nang maipagbili na, hindi baga 
nasa iyo ring kapangyarihan? Ano’t 
inisip mo pa ang bagay na ito sa 
iyong puso? hindi ka nagsinungaling 
sa mga tao, kundi sa Dios. 

5 At nang marinig ni Ananias ang 
mga salitang ito ay nahandusay at 
nalagot ang hininga: *at sinidlan ng 
malaking takot ang lahat ng nanga- 
karinig nito. 

6 At nagsitindig ang mga kabina- 
taan at 5 siya’y binalot, at kanilang 
dinala siya sa labas at inilibing. 

7 At may tatlong oras ang naka- 
raan, nang ang kaniyang asawa, na 
di nalalaman ang nangyari, ay pu- 
masok. 

8 At sinabi sa kaniya ni Pedro, Sa- 
bihin mo sa akin kung ipinagbili 
ninyo ng gayon ang lupa. At sinabi 
niya, Oo, sa gayon. 

9 Datapuwa’t sinabi sa kaniya ni 
Pedro, Bakit kayo’y nagkasundo 
upang tuksuhin ang Espiritu ng Pa- 
nginoon? narito, nangasa pintuan 
ang mga paa ng mga nagsipaglibing 
sa iyong asawa, at kanilang dadal- 
hin ka sa labas. 

10 At pagdaka’y nahandusay sa pa¬ 

anan niya ang babae , at nalagot ang 
hininga: at nagsipasok ang mga ka- 
binataan at nasumpungan siyang 
patay, at siya’y kanilang inilabas at 
inilibing siya sa siping ng kaniyang 
asawa. _ 

11 At sinidlan ng malaking takot 
ang^boong iglesia, at ang lahat ng 
nangakarinig ng mga bagay na ito. 

12 AtJ'sajpamamagitan ng mga ka- 
may ng mga apostol ay ginawa ang 
maraming tanda at kababalaghan sa 
gitna ng inga tao: at nangaroon silang 
lahat na ^nangagkakaisa sa s porti- 
ko ni Salomon. 

13 Datapmva’t sinoman sa mga iba 
ay hindi nangangahas na makisama 
sa kanila: *>bagaman silaV pinapu- 
purihan ng bayan; 

14 At ang mga nagsisisampalataya 


/ t tal. 11. Gawa 2:43. 

5 Juan 19:40. G Gawa 2:43 ; 4:30; 14:3 ; 19:11 
7 Gawa 1:14. 8 Juan 10;23, Gawa 3:11. 

9 Gawa 2:47; 4:21. 







ANG MG A 

ay lalo pang nangaparagdag sa Pa- 
nginoon, ang mga karamihang lalake 
at babae: 

15 Na ano pa’t dinala nila *sa mga 
lansangan ang mga may-sakit, at 
inilagay sa mga higaan at mga hili- 
gan f 5 upang, pagdaan ni Pedro, ay 
maliliman man lamang ng anino ni- 
ya ang sinoman sa kanila. 

16 At nangagkatipon din naman 
ang karamihang mula sa mga ba- 
yang nangasa palibotlibot ng Jeru¬ 
salem, na nangagdadala ng mga 
may-sakit, at ng mga pinahihirapan 
ng mga karumaldumal na espiritu: 
at sila’y pawang pinagaling. 

17 Datapuwa’t nagtindig 3 a ng da- 
kilang saserdote, at ang lahat ng ka- 
sama niya (na siyang sekta ng mga 
Saduceo), at sila’y nangapuspos ng 
kainggitan, 

18 At kanilang sinunggaban ang 
mga apostol, at kanilang inilagay 
sila sa bilangguang bayan. 

19 Datapuwa’t nang gabi na ay bi- 
r.uksan **ng isang anghel ng Pangi- 
noon ang mga pintuan ng bilang- 
guan, at sila’y inilabas, at sinabi, 

20 Magsihayo kayo, at magsitayo 
kayo sa ^templo, at sabihin ninyo sa 
bayan ang c lahat ng mga salita ng 
Buhay na ito. 

21 At nang marinig nila ito, ay nag- 
sipasok sila sa templo nang magbu- 
bukang liwayway, at nangagturo. 
Datapuwa’t dumating ang dakilang 
saserdote, at ang mga kasamahan 
niya, at pinulong ang sanedrin, at 
?ang boong senado sa mga anak 
ni Israel, at nagpautos sa bilangguan 
upaner sila’y dalhin doon. 

22 Datapuwa’t ang mga punong 
kawal na nagsiparoon ay hindi sila 
nangasumpungan sa bilangguan; at 
sila’y nangagbalik, at. nangagbigay 
alam, 

23 Na'sinasabi, Aming naratnang 
totoong mabuti ang pagkalapat ng 
bilangguan, at nangakatayo sa mga 
pintuan ang mga bantayr data¬ 
puwa’t ng aming mabuksan, wala ka- 
ming nasumpungang sinoman sa loob. 

24 Nang marinig nga ang mga sa- 

1 Lu. 8:1, 4. 

5 Mat 4:36. S Gawa 4:1, 2, 5, 6. 7 
4 Gaaw 12:7. 5 Gawa 2:46. 

6 Juan 6:68, 68. 7 taL 27. 84, 41. 


GAWA 5 

litang ito ng puno sa' templo, at 
^ng mga pangulong saserdote, ay 
nangalitong totoo tungkol sa mga 
ito kung ano ang magiging wakas 
niyaon. 

25 At may dumating na isa at nag- 
sabi sa kanila, Narito, ang mga la- 
laking ibinilanggo ninyo ay nanga¬ 
katayo sa templo at nangagtuturo sa 
bayan. 

26 Nang magkagayo’y naparoon 
ang pangulo na kasama ang mga 
punong kawal, at sila’y dinalang 
hindi sa pilitan; 0:;apagka’t nangata- 
takot sa bayan, baka sila’y batuhin. 

27 At nang kanilang mangadala 
sila, ay kanilang iniharap sa Sane¬ 
drin/ At tinanong sila ng dakilang 
saserdote, 

28 Na sinasabi: *Ibinala naming 
mahigpit sa inyo na huwag kayong 
mangagturo sa pangalang ito: at 
narito, pinuno ninyo ang Jerusalem 
ng inyong aral, -at ibig ninyong ipa- 
ratang sa amin ^ang dugo ng taong 
ito. 

29 Datapuwa’t nagsisagot si Pedro 
at ang mga apostol at nangagsabi, 
*Dapat muna kaming magsitalima 
sa Dios bago sa mga tao. 

30 ^Ibinangon ng Dios ng ating 
mga magulang si Jestis, na siya nin¬ 
yong pinatay, na ibinitin sa isang 
punong kahoy. 

31 Siya’y pinadakila ng Dios ng 
kaniyang kanang kamay $upang ma - 
ging Principe at ?Tagapagligtas, 
*upang magbigay ng pagsisisi sa Is¬ 
rael, at ^kapatawaran ng mga kasa- 
lanan. 

32 At *kami’y mga saksi ng' mga 
bagay na ito; at gayon din ang Es¬ 
piritu Santo, *na siyang ibinigay ng 
Dios ea nagsisitalima sa kaniya. 

33 Datapuwa’t sila, nang kanilang 
marinig ito, ay nangasugatan sa pu- 
so, at nangagpasiyang sila’y pata- 
yin. 

34 Datapuwa’t nagtindig ’sa Sane- 
drin ang isang Fariseo, na nagnga- 

8 tal. 26. Gawa 4:1. 9 Gawa 4:21. 

1 Gawa 4:18. 2 Gawa 2:23, 36; 3:14, 16. 

S Mat. 23:35; 27:25. U Gawa 4:19. 

5 Gawa 2:24. G Gawa 3:15. , 

7 Lu. 2:11. Gawa 13:23. 8 Lu. 24:47. 

Gawa 3:26. 9 Lu. >1:77. 

Gawa 10 :48 ; 13 :33 ; 26 :18.' / Lu. 24 :48. 

I 2 Lu. 2:4. 3 Gawa 22:3. 

1 195 





ANG MGA GAWA 6 


ngalang ^Gamaliel, doktor sa kautu- 
san, na pinapupurihan ng boong ba- 
yan, at nagutos na ilabas na san- 
dali ang mga tao. 

35 At sinabi niya sa kanila, Ka- 
yong mga lalaking taga Israel, ay 
mangagingat kayo sa inyong sarili 
tungkol sa mga taong ito, kung ano 
ang inyong gagawin. 

36 Sapagka’t bago pa ng mga araw 
na ito ay lumitaw na si Teudas, na 
nagsabing siya’y dakila; at sa kani- 
ya r y nakisama ang may apat na ra- 
ang tao ang bilang: na siya’y pina- 
tay; at ang lahat ng sa kaniya’y 
nagsisunod, ay pawang nagsipanga- 
lat at nangawalang kabuluhan. 

| 37 Pagkatapos ng taong ito ay lu¬ 
mitaw si Judas na taga Galilea nang 
mga araw ng 4 pagpapasulat, at na- 
kahila siya ng mar ami sa bayan: si¬ 
ya’y nalipol rin; at ang lahat ng 
sa kaniyaV nagsisunod ay pawang 
nagsipangalat. 

38 At ngayo’y sinasabi ko sa inyo, 
Iluwag kayong mangakialam sa mga 
taong ito, at pabayaan ninyo sila: 
sapagka’t kung ang pasiyang ito', 6 
ang gawang ito ay sa mga tao, ay 
mawawasak: 

39 Datapuwa’t kung sa Dios, ay hin- 
di ninyo maiwawasak; baka pa ka- 
yo’y mangasumpungan 3 6 7 na nangaki- 
kihamok laban sa Dios. 

40 At sila’y nagsisangayon sa ka- 
niya: at ^pagkatawag nila sa mga 
apostol, ay 7pinalo nila at ibinaia 
sa kanila na huwag silang mangag- 
salita sa pangalan ni Jesus, at .sila’y 
pinawalan. 

41 Sila nga’y nagsialis sa harapan 
ng Sanedrin, 8 na nangatutuwang si- 
Ia/y ^nangabilang na karapatdapat 
na mangagbata ng kaalimurahan da- 
hil sa Pangalan. 

42 At sa araw-araw, *sa templo at 
sa mga bahay-bahay, ay hinai sila 
nagsisipagtigil ng pagtuturo at pa- 
ngangaral, na si Jesus ang siyang 
Cristo. 

KAPITULO 6. 

1 Nang mga araw ngang ito, ^nang 

J, Lu. 2:2. 

6 Gawa 23 :9. € Gawa 4 :18. 

7 Mat. 10:17; 23:34. 8 1 Ped. 4 ;18, 16. 

9 Lu. 20:35. J Gawa 2:46. 

S Gawa 2:41, 47; 4:4; 5:14. 

196 


dumadami ang bilang ng mga alagad, 
ay nagkaroon ng bulongbulungan 
ang mga 3 Greco-Judio laban sa mga 
Hebreo, sapagka’t ang kanilang mga 
babaing bao ay pinababayaan ^sa 
pamamahagi sa araw-araw. 

2 At tinawag ng labingdalawa ang 
karamihang mga alagad, at sinabi, 
Hindi marapat na aming pabayaan 
ang salita ng Dios, at mangagling- 
kod sa mga dulang. 

3 Magsihanap nga kayo, mga ka- 
patid, sa inyo, <5ng pitong lalake 
na may mabuting katunayan, pus- 
pos ng Espiritu at ng karunungan, 
na ating mailalalagay sa gawaing 
ito. 

4 Datapuwa’t magsisipanatili ka- 
ming matibay sa pananalangin, at 
sa ministerio ng salita. 

5 At minagaling ng boong karami- 
han ang pananalitang ito; at kani¬ 
lang inihalal si Esteban, <?taong 
puspos ng pananampalataya at ng 
Espiritu Santo, 7 at si Felipe, at si 
Procoro, at si Nicanor, at si Timon, 
at si Parmenas, at si Nicolas na 
taga ^Antioquia 5 na naging JuBio;. 

6 Na siyang iniharap nila sa mga 
apostol; at nang sila’y *mangaka- 
panalangin na, ay -ipinatong nila 
ang kanilang mga kamay sa mga 
yaon. 

7 At lumago ang salita ng Dios; 
at dumaming lubha sa Jerusalem 
ang bilang ng mga alagad; at nag- 
sitalima sa pananampalataya ang 
lubhang maraming 3 saserdote. 

8 At si Esteban, na puspos ng 
biyaya at ng kapangyarihan, ay. 
gumawa ng mga dakilang kababa- 
laghan at mga tanda sa mga tao. 

9 Datapuwa’t nagsitindig ang ilan 
sa nangasa sinagoga, na tinatawag 
na sinagoga ng mga Libertino, at 
ng mga Cireneo, at ng mga Alejan- 
drino, at ng mga taga Cilicia, at 
taga Asia, na nangakipagtalo kay 
Esteban. 

10 At ^hindi sila makalaban sa 

S Gawa 9:29; 11:20. \ Gawa 4:35. 

5 Deut. 1:18. 1 Tim. 3:7. 

6 tal. 8. Gawa .7:55. 7 Gawa 8:5; 21:8. 

8 Gawa 11:26. 9 Mat. 23:15. 

1 Gawa 1:24; 13:8. 2 1 Tim. 4:14; 5:22. 

2 Tim. 1:6. 9 Juan 12;42. 4 Lu. 21:15. 







ANG MGA 

karunungan at sa Espiritu na kani¬ 
yang ipinangungusap. 

11 Nang magkagayo’y nagsisuhol 
sila * 5 * 7 sa mga lalake, na nangagsabi, 
Narinig naming-siya’y nagsalita ng 
mga saiitang kapusungan laban kay 
Moises at sa Dios. 

12 At kanilang ginulo ang bayan, 
at ang mga matanda, at ang mga 
eskriba, at kanilang dinaluhong, at 
sinunggaban si Esteban , at dinala 
siya sa Sanedrin, 

13 At nangagharap ng mga saksing 
sinungaling, na nangagsabi, Ang 
taong ito’y hindi naglilikat ng pag- 
sasalita ng mga saiitang laban dito 
sa dakong banal, at sa kautusan: 

14 Sapagka’t narinig naming kani- 
yang sinabi, na itong si Jesus na 
taga Nazaret ay <>iwawasak ang da¬ 
kong ito, at babaguhin ang mga ka- 
ugaliang ibinigay sa atin ni Moises. 

15 At ang lahat ng nangakaupo sa 
Sanedrin, na nagsisititig sa kaniya, 
ay kanilang nakita ang kaniyang 
mukha na katulad ng mukha ng 
isang anghel. 

KAPITULO 7. 

1 At sinabi ng dakilang saserdote, 
Tunay baga ang mga bagay na ito? 

2 At sinabi niya, ?Mga kapatid na 
lalake at mga magulang, manga- 
kinig kayo: Ang Dios ng kalu- 
valnatia’y napakita sa ating amang 
si Abraham, nang siya’y nasa Me- 
sapotamia, fi bago siya tumahan sa 
Haran, 

3 At sinabi sa kaniya, ^Umalis ka 
sa iyong lupain, at sa iyong kamag- 
anakan, at pumaroon ka sa lupaing 
ituturo ko sa iyo. 

4 Nang magkagayo’y ^umalissiya sa 
lupain ng mga Calaeo, at tumahan 
sa Haran: at buhat doon, pagkama- 
tay ng kaniyang ama, ay inilipat 
siya ng Dios sa lupaing ito, na in- 
yong tinatahanan ngayon: 

5 At hindi siya pinamanahan ng 
anoman doon, kahit mayapakan ng 
kaniyang paa: *at siya’y nangakong 
yao’y ibibigay na pinakaari sa ka- 
niya, at sa kaniyang binhi p agka- 

5 1 Har. 21.:10, 13. Mat. 26:60. 

6 Dan. 9:26. 7 Gawa 22:1. 8 Gen. 11:31. 

9 Gen. 12:1. 1 Gen. 12:4, 6. 

S Cten. 12 :7 ; 13 :16 ; IB :3, 18 ; 17 :8. 


GAWA 7 

tapos niya, nang wala pa siyang 
anak. 

6 At ganito ang sinalita ng Dios, 
5 na ang kaniyang binhi ay makiki- 
pamayan sa ibang lupain, at kani¬ 
lang dadalhin sila sa pagkaalipin, 
at sila’y pahihirapang apat na ra- 
ang taon. 

7 At ang bansang sa kanilaV aali- 
pin ay aking hahatulan, sabi ng 
Dios: at pagkatapos nito'y magsisi- 
alis sila, ^at paglilingkuran nila ako 
sa dakong ito. 

8 At ibinigay niya sa kaniya ang 
tipan 5 n g pagtutuli: at sa ganito’y 
naging anak ni Abraham si Isaac, at 
ito’y tinuli nang ikawalong araw; at 
naging anak ni Isaac si Jacob, at 
naging mga anak ni Jacob ang la- 
bingdalawang patriarka. 

9 At ang mga patriarka ^sa udyok 
ng kainggitan kay Jose, ay ipinag- 
bili siya, upang dalhin sa Egipto; 
at ang Dios ay sumasa kaniya, 

10 At siya’y iniligtas sa lahat ng 
kaniyang kapighatian, at ?siya’y bi- 
nigyan ng ikalulugod at karunungan 
sa harapan ni Faraon na hari sa 
Egipto; at siya’y ginawang gober- 
nador sa Egipto at sa boong bahay, 
niya. 

11 Dumating nga ang kagutom sa 
boong Egipto at sa Canaan, at nag- 
karoon ng malaking kapighatian: at 
walang nasumpungang pagkain ang 
ating mga magulang. 

12 DatapuwaT nang marinig ni Ja¬ 
cob $na may trigo sa Egipto, ay si- 
nugo niyang una ang ating mga 
magulang. 

13 At sa ikalawa’y napakilala si 
Jose sa kaniyang mga kapatid; at 
nahayag kay Faraon ang lahi ni 
Jose. 

14 At ^nagsugo si J° se » at pinapa- 

roon sa kaniya si Jacob, na kani¬ 
yang ama, at J ang lahat niyang ka- 
maganakan, na pitongpu’t limang 
tao. 

15 At lumusong si Jacob sa Egip¬ 

to; 2 a t namatay siya, at ang ating 

rnga magulang. _ ' 

5 Gen. 15:13, 14. /, Ex. 3:12. 

5 Gen. 17 :9, 12. 6 Gen. 37 :4, 11, 28. 

7 Gen. 41 :87, 40; 42:6. 8 Gen. 42:1-8. 

9 Gen. 45:9, 27. 1 Gen. 46:26. 

Z Gen. 49:33. 


197 





ANG MGA GAWA 7 


16 At sila'y sinilipat sa Siquem, at 
inilagay sila sa libingang ^binili ni 
Abraham sa mga anak ni Hamor sa 
Siquem, sa halaga ng pilak. 

17 Datapuwa’t nang nalalapit na 
5 ang panahon ng pangako, na gina- 
wa ng Dios kay Abraham, <mng ba- 
yan ay kumapal at dumami sa 
Egipto, 

18 Hanggang sa lumitaw ang ibang 
hari sa Egipto na hindi nakakiki- 
lala kay Jose. 

19 Ito rin ay gumamit ng lalang sa 
ating lahi, at pinahirapan ang ating 
mga magulang, ?na ipinatapon ang 
kani-kanilang mga sanggol upang 
huwag mangabuhay. 

20 Nangpanahongyaon, ay Sipinanga- 
nak si Moises, at siya'y totoong ma- 
ganda; at siya’y inalagaang tatlong 
buwan sa bahay ng kaniyang ama: 

21 At nang siya’y matapon, ay pi- 
nulot siya ng anak na babae ni Fa- 
raon, at * siya’y inalagaang gaya ng 
sariling anak niya. 

22 At tinuruan si Moises sa lahat 
ng karunungan ng mga Egipcio: at 
siya ay makapangyarihan sa kani¬ 
yang mga salita at mga gawa. 

23 Datapuwa’t nang siya’y 5 mag- 
aapat na pung taong gulang na, ay 
tumugtog sa kaniyang puso na da- 
lawin ang kaniyang mga kapatid na 
mga anak ni Israel. 

24 At nang makita niya ang isa sa 
kanila na inaalipusta, ay kaniyang 
ipinagsanggalang siya, at ipinaghi- 
ganti ang pinipighati, at pinatay 
ang Egipcio: 

25 At ang isip niya’y napagunawa 
ng kaniyang mga kapatid na ibini- 
gay ng Dios sa kanila ang kaligta- 
san sa pamamagitan ng kamay niya: 
datapuwa’t.hindi nila napagunawa. 

26 At nang kinabukasan ay napa- 
kita siya sa kanila samantalang si- 
la’y nagaaway, at silay ibig sana ni- 
yang payapain, na sinasabi, mga Gi- 
noo, kayo’y magkapatid; bakit kayo’y 
nagaalipustaan? 

27 Datapuwa’t itinulak siya ng 
umalipusta sa kaniyang kapuwa tao, 

5 Gen. 50:25. Ex. 13:19. 

4 Gen. 23:16; 33:19. 5 Gen* 15:13. 16. 

6 Ex. 1:7. 7 Ex. J:22. 8 Ex. 2;2. 

9 Ex. 2:11, 12. 

198 


na sinasabi, Sino ang naglagay sa 
iyo na puno at hukom sa amin? 

28 Ibig mo bagang ako’y patayin 
mo, na gaya ng pagkapatay mo ka- 
hapon sa Egipcio? 

29 At sa salitang ito’y tumakas si 
Moises, a *at nakiiiamayan sa lupain 
ng Midian, na doo’y nagkaanak siya 
ng dalawang lalake. 

30 At nang maganap ang apat na 
pung ; taon, ay napakita sa kaniya 
-ang isang anghel sa ilang ng bun¬ 
dok ng Sinai, sa nirigas ng apoy sa 
isang mababang punong kahoy. 

31 At nang makita ito ni Moises, 
ay nanggilalas sa tanawin; at nang 
siya’y lumapit upang pagmasdan, ay 
dumating ang isang tinig ng Pangi- 
noon, 

32 5 Ako ang Dios <ng iyong mga 
magulang, ang Dios ni Abraham, at 
ni Isaac, at ni Jacob. At si Moises 
ay nanginig at hindi nangahas tu- 
mingin. 

33 At sinabi sa kaniya ng Pangi- 
noon, Alisin mo ang mga pangyapak 
sa iyong mga paa: sapagka’t ang 
dakong kinatatayuan mo ay lupang 
banal. 

34 Totoong nakita ko ang kapigha- 
tian ng aking bayang nasa Egipto, 
at narinig ko ang kanilang hibik, at 
ako’y bumaba upang sila’y iligtas: 
at ngayo’y halika, susuguin kita sa 
Egipto. 

35 Ang Moises na ito na kanilang 
itinakuwil, na sinasabi, Sino ang sa 
iyo’y naglagay na puno at hukom? 
ay siyang sinugo ng Dios na maging 
puno at tagapagligtas *sa pamama¬ 
gitan ng kamay ng anghel na sa ka- 
niya’y napakita sa mababang pu¬ 
nong kahoy. 

36 Pina.tnugutan sila ^ng taong ito, 
pagkagawa 6 ng mga kababalaghan 
at mga tanda sa Egipto, at sa dagat 
na Pula, at sa ilang sa loob ng apat 
na pung taon. 

37 Ito*y yaong Moises, na nagsabi 
sa mga anak ni Israel, Palilitawin 
ng Dios sa inyo ang isang ?pro- 
peta na gaya ko, mula sa myong 
mga kapatid. 

7 ExT 2 :22 ; 4 :20 ; IS :3, 4 . 

S Ex. 3:2. 3 Ex. 3:6. \ Big:. 20:16. 

5 Ex. 12:41; 33:1.- 6 Ex. pan*. 7-11. 

Awit 165:27.36. 7 Deut. 18«L5, Gawa. 3:22. 






ANG MGA 

38 Ito’y yaong naroon sa iglesia sa 
Hang na kasama $ang anghel na 
nagsalita sa kaniya sa bundok ng 
Sinai, at kasama ang ating mga ma- 
gulang: na siyang nagsitanggap *°ng 
mga aral na buhay upang ibigay sa 
atin: 

39 Sa kaniya’y ayaw magsitalima 
ang ating mga magulang, kundi si- 
ya’y kanilang itinakuwil, at sa ka- 
nilang mga puso’y nangagbalik sa 
Egipto, 

40 Na sinasabi kay Aaron, ^Igawa 
mo kami ng mga dios na mangungu- 
na sa amin: sapagka’t tungkol dito 
kay Moises, na naglabassa amin sa 
lupain ng Egipto, ay hindi namin na- 
lalaman kung ano ang nangyari sa 
kaniya. 

41 At nagsigawa sila nang mga araw 
na yaon ng isang -guyang baka, at 
nagsipaghandog ng bain sa diosdio- 
sang yaon , at nangatuwa sa mga ga- 
wa ng kanilang mga kamay. 

42 Datapuwa’t tumalikod ang Dios, 
at Ssila’y pinabayaang magsisamba 
sa hukbo ng langit; gaya ng nasusu- 
lat sa aklat ng mga propeta, 

^Hinandugan baga ninyo ako ng 
mga hayop na pinatay at mga 
hain 

Na apat na pung taon sa ilang, 
Oh angkan ni Israel? 

43 At dinala ninyo ang taberna- 

kulo ni 5Moloc, 

At ang bituin ng dios Refan, 
Ang mga larawang ginawa nin¬ 
yo 'upang inyong sambahin: 
At dadalhin ko kayo sa dako pa 
roon ng Babilonia. 

44 Sumaating mga magulang sa 
ilang <?ang tabernakulo ng patotoo, 
ayon sa itinakda ng nagsalita kay 
"Moises, na kaniyang gawin yaon 
aiinsunod sa anyong kaniyang' na- 
kita. 

45 Na yao’y ipinasok din ng ating 
mga magulang sa kapanahunang ukol, 
na kasama ni sjosue nang sila’y mag- 
sipasok sa inaari ng mga bansa, na 
pmalayas ng Dios sa harapan ng 
ating magulang. hanggang sa mga 
araw ni David; 

46 Na nakasumpong ng biyaya sa 

8 tal. 53. Is. G3:9. 9 Rom. 3:2. 1 Ex. 32:1 

2 Ex. 32:4-G. 3 Awit 88:12. 

A Amos 5:25-27. 5 1 Har. 11:7. 6 Big. 17:7 

7 Ex. 25 :40. 8 Heb. 4 :8. 


GAWA 7 

paningin ng Dios, at °huminging 
makasumpong ng isang tahanang 
ukol sa Dios ni Jacob. 

47 Datapuwa’t iginawa siya ni Sa¬ 
lomon ng isang bahay. 

48 ^Bagama’t ang Kataastaasa’y 
-Hindi tumatahan sa mga bahay na 
gawa ng mga kamay; gaya ng sina¬ 
sabi ng propeta, 

49 Ang langit ay ang aking luk- 

lukan, 

5 At ang lupa ang tungtungan 
ng aking mga paa: 

Anong anyo ng bahay ang ita, 
tayo ninyo sa akin? sabi ng 
Panginoon: 

O anong dako ang aking pahi- 
ngahan? 

50 Hindi baga ginawa ng aking kamay 

ang lahat ng mga bagay na ito? 

51 4Kayong rnatitigas ang i+lo, at 
di tuli ang puso’t mga tainga, ka- 
yo’y laging nagsisisalangsang sa Es- 
piritu Santo: kung ano ang ginawa 
ng inyong mga magulang, ay gayon 
din naman ang ginagawa ninyo. 

52 Alin sa mga propeta ang ^hindi 
inagusigng inyong mga magulang? at 
anilang pinatay ang nangagpaha- 

yag ng una ng pagdating ^ng- Ma- 
tuwid na Ito; na sa kaniya’y kayo 
ngayon ay nangaging mga tagapag- 
kanulo at mamamatay-tao; 

53 Kayo na nagsitanggap.ng kautu- 
san ayon 7sa pangangasiwa ng mga 
anghel, at hindi ninyo ginanap. 

54 Nang marinig nga nila ang mga 
bagay na ito, ay nangasugatan sila 
sa puso, at siya’y pinagngalitan nila 
ng kanilang mga ngipin. 

55 Datapuwa’t siya, Spalibhasa’y 
puspos ng Espiritu Santo ay tumi- 
tig na maigi sa langit, at nakita 
niya ang kaluwalhatian ng Dios, at 
si Jesus na nakatindig *>sa kanan ng 
Dios, 

56^ At nagsabi, Narito, nakikita 
kong bukas ang mga langit, at ang 
Anak ng tao na nakatindig sa ka- 
nan ng Dios. _ 

9 1 Kron. 22:7. 1 1 Har. 8:27. 

2 Gawa 17 :24. 3 la. G6:l, 2. 

/, Deut. 10:16. 5 2 Kron. 3G :16. 

Mat. 21:35. € Gawa 3:14. 

7 tal. 38. Deut 33:2. Gal. 3:19. 8 Gawa 6:5. 

9 Awit 110:1. 


199 





ANG MGA GAWA 8 


57 Datapuwa’t sila’y nagsigawan 
ng malakas na tinig, at nangagtakip 
ng kanilang mga tainga, at nangag- 
kaisang siya’y dinaluhong; 

58 At siya’y kanilang itinapon *sa 
•abas ngjbayan, ?at binato: at ini- 
lagay s n g mga saksi ang kanilang 
mga damit sa mga paanan ng isang 
binata na nagngangalang Saulo. 

59 At kanilang pinagbatuhanan si 
Esteban, na tumatawag sa PangU 
noon at nagsasabi, Panginoong Jesus, 
*tanggapin mo ang aking espiritu. 

60 At_ siya’y nanikluhod, at sumi- 
gaw ng malakas na tinig, sp a ngi- 
noon, huwag mong iparatang sa ka¬ 
nila ang kasalanang ito. At pagka- 
sabi niya nito, ay nakatulog siya. 

KAPITULO 8. 

1 At si Saulo ay sumangayon sa 
kaniyang pagkamatay. 

At nang araw na yao’y nangyari 
ang isang malaking paguusig laban 
sa iglesia na nasa Jerusalem; at ^si- 
lang lahat ay nagsipangalat salahatng 
mga dako ng Judea at ?Samaria, ma- 
liban na sa mga apostol. 

2 At inilibing si Esteban ng mga 
taong masipag sa kabanalan, at si¬ 
ya’y tinangisan ng di kawasa. 

. 3 Datapuwa’t Spinuksa ni Saulo ang 
iglesia, na pinapasok ang bahay-ba- 
hay, at kinakaladkad ang mga lala- 
ke’t mga babae, at sila’y ipinapasok 
sa bilangguan. 

4 ^Ang mga nagsipangalat nga ay 
nagsipaglakbay, na ipinangangaral 
ang salita. 

5 At bumaba si * Felipe sa bayan 
ng Samaria, at ipinangaral sa ka- 
nila ang Cristo. 

6 At ang mga karamiha’y nangag- 
kakaisang nangakikinig sa mga ba- 
gay na sinasalita ni Felipe, pagkari- 
nig nila, at pagkakita ng mga tanda 
na ginawa niya. 

7 Sapagka’t sa -maraming may mga 
karumaldumal na espiritu, ay na- 
ngagsilabas sila, nangagsisisi- 
gaw ng malaka s na tinig: at mara- 

1 Big. 15:85. Mat. 21:89. 3 Mat. 8:29. 

2 Lev. 24:16. 3 Deut. 18:9, 10; 17:7. 

Gawa 6:13. 4 Awit 31:5. 5 Lu. 23:34. 

6 Gawa 11:19. 7 Gawa 1:8. 

8 Gawa ©: 1. 18. 21. 9 Gawa 11:19. 

1 Gawa 6:5; 21:8. X Mar. 16:17. 

200 


ming lumpo, at pilay, ang pinaga* 
ling. 

8 At nagkaroon ng malaking kaga- 
lakan sa bayang yaon. 

9 Datapuwa’t may isang tao, na 
nagngangalang Simon, na nang 
unang panaho’y nanggagaway sa ba¬ 
yan, at 1 2 * 4 pinahahanga ang mga tao 
sa Samaria, at nagsasabing siya’y 
isang dakila: 

10 Na siyang pinakikinggan nilang 
Jahat, buhat sa kaliitliitan hanggang 
sa kadakidakilaan, na sinasabi, 5 Ang 
taong ito ang siyang kapangyarihan 
ng Dios na tinatawag na Dakila. 

11 At siya’y pinakinggan nila, sa¬ 
pagka’t mahabang panahong pinaha- 
hanga niya sila ng kaniyang mga 
panggagaway. 

12 Datapuwa’t nang magsipaniwala 
sila kay Felipe na nangangaral <>ng 
mabubuting balita tungkol sa kaha- 
rian ng Dios at sa pangalan ni Je- 
sucristo, ay nangabautismuhan ang 
mga lalake’t mga babae. 

13 At si Simon man ay naniwala 
rin: at nang mabautismuhan na, ay 
nanatili siyang kasama ni Felipe; at. 
nang makakita ng mga tanda at ng 
mga dakilang himalang ginawa, ay 
napahanga siya. 

14 Nang mabalitaan nga ?ng mga 
apostol na jiangasa Jerusalem na 
tinanggap ng Samaria ang salita ng 
Dios, ay sinugo nila sa kanila *si 
Pedro at si Juan: 

. *5 Na nang sila’y makalusong, ay 
lpmanalangin nila sila, ^upang kani¬ 
lang tanggapin ang Espiritu Santo. 

16 Sapagka’t ito’y hindi *pa buma- 
baba sa kanino man sa kanila: kundi 
sila’y nangabautismuhan *lamang sa 
pangalan ng Panginoong Jesus. 

17 Nang magkagayo’y ipinatong 
J sa kanila ang kanilang mga kamay, 
at kanilang tinanggap ang Espiritu 
Santo. 


18 Nang makita nga ni Simon na 
sa pamamagitan ng pagpapatong ng 
mga kamay ng mga apostol ay ibi- 

4 Gawa 13:9. 


5 Gawa 14:11; 28:6. 6 Gawa 1:8. 7 tal 1. 

8 Gawa 8:1; 4:18. 19. 9 Gawa 2:38. 

1 Gawa 19:2/ 2 Mat. 28:19. 

Gawa 10:48; 19:5. 3 Gawa 6:6; 19:6. 

Hob. 6:2. 







ANG MGA GAWA 8 


nigay ang Espiritu Santo, ay inalok 
niya sila ng salapi, 

19 Na sinasabi, Bigyan naman nin¬ 
yo ako ng kapangyarihang ito, upang 
sinomang patungan ko ng aking mga 
kamay, ay tumanggap ng Espiritu 
Santo. 

20 Datapuwa’t sinabi sa kaniya ni 
Peclro, Ang iyong salapi’y mapaha- 
mak na kasama mo, sapagka’t *ini- 
sip niong tamuhin ang kaloob ng 
Dios sa pamamagitan ng salapi. 

21 Wala kang bahagi ni kapalaran 
man sa bagay na ito: sapagka’t ang 
puso mo’y hindi matuwid sa harap 
ng Dios 

22 Magsisi ka nga sa kasamaan 
mopg ito, at manalangin ka sa Pa- 
nginoon, baka sakaling ipatawad sa 
iyo ang pagiisip ng iyong puso. 

23 Sapagka’t nakikita kong ikaw 
ay 5 nasa apdo ng kapaitan at sa tali 
ng katampalasanan. 

24 At sumagot si Simon at sinabi, 
6 Ipanalangin^ ninyo ako sa Pangi- 
noon, upang huwag mangyari sa akin 
ang alin mang bagay sa mga sinasa¬ 
bi ninyo. 

25 Sila nga, nang makapagpatotoo 
at masabi na nila ang salita ng Pa- 
nginoon^ ay nangagbalik sa Jerusa¬ 
lem, at ipinangaral ang evangelio sa 
maraming nayon ng mga Samari- 
tano. 

26 Datapuwa’t nagsalita kay 7Fe- 
lipe Sang isang anghel ng Panginoon, 
na nagsasabi, Magtindig ka, at ikaw 
ay pumaroon sa dakong timugan, sa 
daang palusong mula sa Jerusalem 
hanggang sa Gaza: na ito’y ilang. 

27 At siya’y nagtindig at yumaon: 
at narito, ang isang lalaking taga 
Etiopia, isang bating na may daki- 
lang kapamahalaan na sakop ni Can¬ 
dace, reina ng mga^Etiope, na si- 
yang namamahala ng lahat niyang 
kayamanan, at 5 siya r y naparoon sa 
Jerusalem upang sumamba; 

28 At siva’y pabalik at nakaupo sa 
kaniyang karo, at binabasa ang pro- 
peta Isaias. 

29 At sinabi kay Felipe ng Espi- 

U 2 Har. 5:16. Dan. 5:16, 17. 

5 Deut. 29:18. Mat. 27:84. 6 Sant. 5:16. 

7 tal. 5. 8 Gawa 12:7. 

$ 1 Hot. 8:41, 42. Juan 12:20. 


ritu, Lumapit ka, at makisama sa 
karong ito. 

30 At tumakbo si Felipeng patu- 
ngo sa.kaniya, at napakinggan ni¬ 
yang binabasa si Isaias na propeta, 
at sinabi, Nauunawa mo baga ang 
binabasa mo? 

31 At sinabi niya, Paanong maga- 
gawa ko, maliban nang may pumat- 
nubay sa aking sinoman? At pina- 
kiusapan niya si Felipe na puman- 
hik at maupong kasama niya. 

32 Ang dako nga ng kasulatan na 
binabasa niya ay ito, 

^Siya’y gaya ng tupa na amala 
sa patayan; 

At kung paanong hindi umimik 
ang kordero sa harap ng mang- 
gugupit sa kaniya, 

Gayon din hindi niya binubuka 
ang kaniyang bibig: 

33 Sa Kaniyang pagpapakababa'y 

inalis ang kaniyang paghuhu- 
kom. 

Sino ang maghahayag ng kani¬ 
yang lahi? 

Sapagka’t inalis sa Iupa ang ka¬ 
niyang buhay. 

34 At sumagot ang bating kay Fe¬ 
lipe, at sinabi, Ipinamamanhik ko sa 
iyo, kanino sinasabi ng propeta ito? 
sa kaniya bagang sarili, 6 sa alin 
mang iba? 

35 At binuka ni Felipe ang kani¬ 
yang bibig, ^at pagpapasimula sa 
kasulatang ito, ay ipinangaral sa 
kaniya si Jesus. 

36 At sa pagpapatuloy sa daan, ay 
nagsidating sila sa dakong may tu¬ 
big; at sinabi ng bating, Narito, ang 
tubig; ano ang nakahahadlang 
upang ako’y mabautismuhan?* 

38 At ipinagutos niyang itigil ang 
karo: at sila’y kapuwa lumusong sa 
tubig, si Felipe at ang bating; at 
kaniyang binautismuhan siya. 

39 At nang magsiahon sila sa tubig. 


*Sa ibang mga Kasulatan ay nakalagay 
ang talatang ito: 

37 At sinabi ni Felipe: Kung nanampa- 
Iataya ka ng boong puso ay mangyayari. 
At sumagot siya at sinabi: Sumasampa- 
lataya ako na si Jesu-Cristo ay 8 Anak ng 
Dios. 


1 Is. 53 :7, 8. 8 Lu. 24:27. 

201 






ANG'MGA GAWA 9 


ay inagaw si Felipe lig Espiritu ng 
Panginoon; at hindi na siya nakita 
ng bating, sapagka’t ipinagpatuloy 
liiya ang kaniyang lakad na natu- 
tuwa. 

40 Nguni’t nasumpungan si Felipe 
sa Axoto: at sa pagdadaan ay ipina- 
ngaral niya ang evangelio sa lahat 
ng mga bayan, hanggang sa duma- 
ting siya sa ^Cesarea. 

KAPITULO 9. 

1 2 Datapuwa’t *si Saulo, na sumisi- 
jlakbo pa ng mga pagbabanta at pag- 
patay laban sa mga alagad ng Pa¬ 
nginoon, ay naparoon sa dakilang 
saserdote, 

2 At humingi sa kaniya ng mga su- 
lat sa Damasco sa mga sinagoga, 
upang kung siya’y makasumpong ng 
sinoman ^sa mga nasa Daan. maging 
mga lalake o mga babae, ay kaniya 
silang madalang gapos sa Jerusalem. 

3 c At sa kaniyang paglalakad, ay 
nangyari na siya’y malapit sa Da¬ 
masco: at pagdaka’y nagliwanag sa 
palibot niya ang isang ilaw mula sa 
langit: 

4 At siya’y nasubasob sa lupa, at 
7nakarinig ng isang tinig na sa ka- 
niya’y nagsasabi, Saulo, Saulo, ba- 
kit mo ako pinaguusig? 

5 At sinabi niya, Sino ka baga, Pa¬ 
nginoon? At sinabi niya, Ako’y si 
Jesus na iyong pinaguusig: 

6 Nguni’t magtindig ka, at ikaw ay 
pumasok sa bayan, at sasalitain sa 
iyo ang dapat mong gawin. 

7 At ang mga taong kasama niya 
sa paglalakad ay nangatilihan na 
hindi makapagsalita, na naririnig 
ang tinig, datapuwa’t walang naki- 
kitang sinoman. 

8 At nagtindig sa lupa si Saulo; at 
pa'gkadilat ng kaniyang mga mata, 
ay di siya nakakita ng anoman; at 
•kanilang inakay siya sa kamay at 
ipinasok siya sa Damasco. 

9 At siya’y tatlong araw na wa¬ 
lang paningin, at hindi kumain ni 
uminom man. 

10 Ngayon nga’y may isang alagad 

S Gawa 9:30; 10:1; 21:8. A Gawa 8:3. 

5 Gawa 19:9, 23; 22:4; 24 :14, 22. 

6 Gawa 22:6-11; 26:12.18. 7 1 Cor. 16:8. 

8 Mat. 14.33. 


sa Damasco, na ^nagngangataiig 
Ananias; at sinabi sa kaniya ng Pa-* 
nginoon sa pangitain, Ananias. At 
sinabi niya, Narito ako, Panginoon# 

11 At sinabi sa kaniya ng Pangi¬ 
noon, Magtindig ka, at pumaroon sa 
lansangang tinatawag na Matuwid, 
at ipagtanong mo sa bahay ni Judas 
ang isa na nagngangalang Saulo, la- 
laking *taga Tarso: sapagka’t nari¬ 
to, siya’y nananalangin; 

12 At nakita niya ang isang lac¬ 
king nagngangalang Ananias na pu- 
mapasok, at ipinapatong ang kani- 
yang mga kamay sa kaniya, upang 
tanggapin niya ang kaniyang pani¬ 
ngin. 

13 Nguni’t sumagot si Ananias, Pa¬ 
nginoon, nabalitaan ko sa marami 
ang tungkol sa taong ito, 2kung ga- 
ano karaming kasamaan ang ginawa 
niya sa iyong mga sbanal sa Jeru¬ 
salem : 

14 At dito siya’y may kapahintulu- 
tan ng mga pangulong saserdote na 
gapusin ang lahat ng mga nagsisi- 
tawag sa iyong pangalan. 

15 Datapuwa’t sinabi sa kaniya ng 
Panginoon, Pumaroon ka: sapagka’t 
siya’y sisidlang hirang sa akin, 
upang dalhin ang aking pangalan sa 
harapan ng ^mga Gentil at 5 6 ng mga 
hari, at ng mga anak ni Israel: ' 

16 Sapagkax sa kaniya’y taking 
ipakikilala kung gaano karaming 
mga bagay ang dapat niyang tiisin 
dahil sa aking pangalan. 

17 At umalis si Ananias at puma¬ 
sok sa bahay; at ipinatong ang ka¬ 
niyang mga kamay sa kaniya na si¬ 
nabi, Kapatid na Saulo, ang Pangi¬ 
noon, sa makatuwid baga’y si Jesus, 
na sa iyo’y napakita sa daan na 
iyong pinanggalingan, ay nagsugo 
sa akin, upang tanggapin mo ang 
iyong paningin, ?at mapuspos ka ng 
Espiritu Santo. 

18 At pagdaka’y nangalaglag mula 
sa kaniyang mga mata ang mga 
parang kaliskis, at tinanggap niya 

9 Gawa 22:12. 

1 tal. 30. Gawa 11:25. S taL 1. Gawa 8:3. 

3 tal. 32, 41. Gawa 26:10. Rom. 1:7. 

4 Rom. 11:13. Gal. 1:16; 2:7, 8. 

5 Gawa 25 :22, 23 ; 26 :1, 82. 

6 2 Cor. 6:4, 6; 11:23-28. 7 Gawa 2:4, 


202 





ANG MGA GAWA 9 


ang kaniyang paningin; at siya’y 
nagtindig at 8 siya } y binautismuhan; 

19 At siya’y kumain at lumakas. 

*>At siya’y nakisamang ilang araw 

sa mga alagad na nangasa Damasco. 

20 At pagdaka’y kaniyang itinan- 
yag sa mga sinagcga si Jesus, na 
•siya ang Anak ng Dios. 

21 At ang lahat ng sa kaniya’y na- 
karinig ay namangha. at nangagsabi, 
/Hindi baga ito yaong sa Jerusalem 
ay lumipoi sa mga nagsitawag sa pa- 
ngalang ito? at sa ganitong nasa ay 
snaparito siya, upang sila’y -dalhing 
gapos sa harap ng mga pangulong sa- 
serdote. 

22 Datapuwa’t lalo nang lumakas 
ang loob ni Saulo, at nilito ang mga 
Judio na nangananahan sa Damas¬ 
co, na pinatutunayan na ito ang 
Cristo. 

23 ^At nang maganap ang mara- 
ming mga araw, ay nangagsanggu- 
nian ang mga Judio upang siya’y pa- 
tayin: 

24 Datapuwa't napagtalastas ni 
Saulo ang kanilang banta. At ^ka- 
nilang binantayan naman ang mga 
pintuang daan sa araw at gabi 
upang siya’y kanilang patayin: 

25 Nguni’t kinuha siya sa gabi ng 
kaniyang mga alagad, at ^siya’y ibi- 
naba sa kuta na siya’y inihugos na 
nasa isang balaong. 

26 At "nang siya’y dumating sa Je¬ 
rusalem, ay pinagsikapan niyang 
makipisan sa mga alagad: at silang 
lahat ay nangatakot sa kaniya, sa 
di paniniwala na siya’y alagad, 

27 Datapuwa’t kinuha siya ni sBer- 
nabe, at siya’y iniharap $sa mga 
apostol, at sa kanila’y isinaysay 
kung paanong nakita niya sa daan 
ang Panginoon, at kinausap siya, at 
kung paanong siya’y nangaral sa 
Damasco na may katapangan sa pa- 
ngalan ni Jesus. 

• 28 At siya’y kasamasama nila, na 
pumapasok at lumalabas sa Jerusa¬ 
lem, 

29 Na nangangaral na may katapa- 


8 Gawa 22:16. 9 Gawa 26:20. 

/ Cal. 1:13, 23. U Gawa 8:3. 3 ta!. 2. 

4 Cal. 1:17, 18. 5 2 Cor. 11:32. 

C Jos. 2:15. 1 Sam. 19:12. 7 Gawa 22:17-20. 

8 Gawa 4 :3G. 9 Cal. 1:18, 19. 


I 


ngan sa pangalan ng Panginoon: at 
siya’y nagsalita at nakipagtuligsaan 
sa mga JGreco-Judio; -datapuwa’t 
pinagpipilitan nilang siya’y mapa- 
tay. 

30 At nang maalaman ito ng mga 
kapatid, ay inihatid nila siya sa ^Ce- 
sarea, at siya’y sinugo nila *sa 
Tarso. 

31 Sa gayo’y nagkaroon ng kapaya- 
paan ^ang iglesia sa boong Judea at 
Galilea at Samaria palibhasa’y pi- 
nagtibay; at, sa paglakad na may 
takot sa Panginoon at may skaaliwan 
ng Espiritu Santo, ay nagsisidami. 

32 At nangyari, na sa paglalakad 
ni Pedro sa lahat ng dako, siya’y na- 
paroon naman ?sa mga banal na na¬ 
ngananahan sa Lidda. 

33 At doo’y natagpuan niya ang 
isang lalake na nagngangalang 
Eneas, na walo nang taong suma- 
sabanig; sapagka’t siya’y lumpo. 

34 At sinabi sa kaniya ni Pedro, 
Eneas, pinagagaling ka ni sJesu- 
cristo: magtindig ka, at husayin mo 
ang iyong higaan. At pagdaka’y 
nagtindig siya. 

35 At siya’y nakita ng lahat ng 
mga nangananahan sa Lidda at sa 
Sarona, at silay nangagbalik-loob sa 
Panginoon. 

36 Ngayon ay may isang alagad 
sa Joppe na nagngangalang Tabita, 
na ang kahuluga’y Dorcas: ang ba- 
baing ito’y puspos ng mabubuting 
gawa at ng pagkaawang gawana ka¬ 
niyang ginagawa. 

37 At nangyari nang mga araw na 
yaon, na siya’y nagkasakit, at na- 
matay: at nang siya’y mahugasan 
na nila, ay kanilang ibinurol siya sa 
isang silid sa itaas. 

38 At sapagka’t malapit ang Lid¬ 
da sa Joppe, pagkabalita ng mga 
alagad na si Pedro ay naiwoon, ay 
nangagsugo sa kaniya ng dalawa ka- 
tao, na ipinamamanhik sa kaniya, 
IIuwag kang magluwat ng* pagpa- 
rito sa am in. 

39 At nagtindig 1 si Pedro at suma- 
ma sa ka nila. At pag dating niya, 

1 Gawa <7:1 ; 11:20. 2 tal. 23. 3 Gawa 8:40. 
4 tal. 11. 5 Gawa 8:1. 6 Juan 14:16. 

? tal. 13. 3 Gawa 3 :G. 16; 4:10. 

203 






ANG MGA 

ay inihatid nila sa silid sa itaas: at 
siya’y niligid ng lahat ng mga baba- 
ing bao, na nagsisitangis, at ipina- 
kikita ang mga tunika at ang mga 
damit na ginawa ni Dorcas, nang 
ito’y kasama pa nila. 

40 Datapuwa’t 9 pinalabas silang la- 
hat ni Pedro, at -Humuhod, at nana- 
langin; at pagbaling sa bangkay ay 
kaniyang -sinabi, Tabita, magba- 
ngon ka. At iminulat niya ang ka¬ 
niyang mga mata, at nang makita 
niya si Pedro, ay naupo siya. 

41 At iniabot ni Pedro sa kaniya 
ang kaniyang kamay, at siya’y iti- 
nindig; at tinawag ^ang mga banal 
at ang mga babaing bao, at siya’y 
iniharap niyang buhay. 

42 At ito’y nabansag sa boong Jop- 
pe: at marami ang mga nagsisam- 
palataya sa Panginoon. 

43 At nangyari, na siya’y nana- 
hang maraming mga araw sa Joppe, 
na kasama ni ^Simong mangluluto 
ng balat. 

KAPITULO 10. _ 

1 At may isang lalake nga sa Ce- 
sarea, na nagngangalang Cornelio, 
senturion ng pulutong na tinatawag 
na pulutong Italiano, 

2 Isang taong masipag sa kabana- 
lan #at matatakutin sa Dios siya at 
ang boong sangbahayan at naglimos 
ng marami sa mga tao, at laging na- 
nanalangin sa Dios. 

3 Nakita^ niyang maliwanag, sa 
isang pangitain, nang may oras na 
ikasiyam ng araw, na pumapasok na 
patungo sa kaniya ang ^isang ang- 
hel ng Dios, at nagsasabi sa kaniya, 
Cornelio. 

4 At siya, sa pagtitig niya sa ka¬ 
niya, at sa 7pagkatakot niya, ay 
nagsabi, Ano ito, Panginoon? At 
sinabi niya sa kaniya, Ang mga 
panalangin mo at ang iyong mga 
^paglilimos ay nangapailanglang na 
isang alaala sa harapan ng Dios. 

5 At ngayo’y magsugo ka ng mga 
tao sa ^Joppe, at ipagsama mo yaong 
Simon, na may pamagat na Pedro; 

9 Mat. 9:25. 1 Gawa 7:60. Q Mar. 5:11. 

S tal. 13. U Gawa 10:6. 

5 tal. 7. Gawa 22:12. C Gawa 12:7. 

7 Lu. 1:12. 8 tal. 31. Heb. 6:10. 

^ Gawa 9:36, 43. 

204 


GAWA 10 

6 Siya’y nanunuluyan sa isa na 
*Simong mangluluto ng balat, na 
ang kaniyang bahay ay nasa tabi 
ng dagat. 

7 At nang umalis ang angkel na 
sa kaniya’y nagsalita, ay tumawag 
siya ng dalawa sa kaniyang mga 
alila, at ng isang kawal na masipag. 
sa kabanalan sa mga nagsisipagling- 
kod sa kaniyang parati; 

8 At nang maisaysay na sa kanila 
ang lahat ng mga bagay, sila’y sinugo 
niya sa Joppe. 

9 Nang Kinabukasan nga samanta- 
lang sila’y patuloy sa kanilang pag- 
lalakad, at nang malapit na sa 
bayan, si ^Pedro ay umakyat sa 
ibabaw ng bahay upang manalangin, 
nang may oras na ikaanim; 

10 At siya’y nagutom at nagnais 
kumain: datapuwa’t samantalang 
nangaghahanda sila, ay * 5 * 7 nawalan 
siya ng diwa; 

11 At nakita niyang bukas ang 
langit, at may isang sisidlang bu- 
mababa, gaya ng^isang malapad na 
kumot, na nakabitin sa apat na 
panulok na bumababa sa lupa: 

12 Na doo’y naroroon ang lahat ng 
uri ng mga hayop na may apat na 
paa at ang mga nagsisigapang sa 
lupa at ang mga ibon sa langit. 

13 At dumaling sa kaniya ang 
isang tinig, Magtindig ka, Pedro;* 
magpatay ka at kumain. 

14 Datapuwa’t sinabi ni Pedro, 
Hindi maaari, Panginoon; 4sapagka*t 
kailan may hindi ako kumain ng ano- 
mang bagay na marumi at karumal- 
dumal. 

15 At muling cLumating sa kaniya 
ang tinig sa ikalawa, 5 Ang nilinis 
ng Dios, ay huwag mong ipalagay 
na marumi. 

16 At ito’y nangyaring makaitlo: 
at pagdaka’y binatak sa langit ang 
sisidlan. 

17 Samantalang natitilihang totoo 
si Pedro sa kaniyang sarili, kung 
ano^ ang kahulugan ng pangitaing 
kaniyang nakita, narito, ang mga 

1 Gawa 9:43. 

2 Gawa 11:5-14. 5 Gawa 22:17. 

1> Lev. 11:2-47; 20:25. Deat. 14:4-20. 

5 Mat. 14:11, 18, 20. Mar. 7:15, 18, 20, 23. 
Rom. 14:14, 17, 20. 1 Cor. 10:25. 1 Tim. 4:4 

Tit, 1:15. 





ANG MGA 

taong sinugo ni Cornelio, nang ma- 
ipagtanong ang bahay ni Simon, ay 
nangagsitayo sa harapan ng pin- 
tuan. 

18 At nangagsitawag at nangagta- 
nong kung si Simon, na pinamaga- 
tang Pedro, ay nanunuluyan doon. 

19 At samantalang iniisip ni Pedro 
ang tungkol sa pangitain, ay sinabi 
sa kaniya ng Espiritu, Narito, hina- 
hanap ka ng ^tatlong tao. 

20 Datapuwa’t magtindig ka, at 
manaog ka, at sumarna ka sa kanila, 
na huwag kang magalinlangan ng 
anoman: sapagkaT; sila’y aking si¬ 
nugo. 

21 At pinanaog ni Pedro ang mga 
tao, at sinabi, Narito, ako ang Kina- 
hanap ninyo: ano baga ang dahil 
ng inyong ipinarito? 

22 At sinabi nila, Ang-senturiong 
si Cornelio, na taong matuwid at 
matatakutin sa Dios, at may nrabu- 
ting patotoo ng boong bansa ng mga 
Judio, ay pinagpaunawaan ng Dios 
sa pamamagitan ng isang banal rfa 
anghel na ikaw ay paparoonin sa 
kaniyang bahay, at upang makari- 
nig sa iyo ng mga salita. 

23 Kaya’t sila’y pinapasok at pina- 
tuloy sila. 

At nang kinabukasa’y nagbangon 
siya at umalis na kasama nila, 7at 
siya’y sinamahan ng ilang kapatid na 
mula sa Joppe. 

24 At nang kinabukasa’y nagsipasok 
sila sa ^Cesarea. At sila'y hinihin- 
tay ni Cornelio, na tinipon nito ang 
kaniyang kamaganakan at ang ka¬ 
niyang mga kaibigang minamahal. 

25 At nangyari, na pagpasok ni 
Pedro, ay sinalubong siya ni Corne¬ 
lio, at ^nagpatirapa sa kanyang pa- 
anan, at siya’y sinamba. 

26 Datapuwa’t itinindig siya ni Pe¬ 
dro, na sinasabi, Magtindig ka; *ako 
man ay tao rin. 

27 At sa pakikipagsalitaan niya sa 
kaniya, ay pumasok siya, at kani¬ 
yang naratnan ang ^maraming na- 
ngagkakatipon: 

28 At sinabi niya sa kanila, Nala- 
laman ninyo na hindi matuwid sa 

c tal. 7. 7 tal. 45. Gawa 11:12. 

8 tal. 1. 9 Gawa 16 :29. 
i Apoc. 19:10; 22:9, 3 tal. 24. 


GAWA 10 

isang taong Judio na Smakisama o 
lumapit sa isang taga ibang bansa; 
at gayon ma’y ipinakilala 4 sa akin 
ng Dios, na sinomang tao’y huwag 
kong tawaging marumi o karumaldu* 
mal; 

29 Dahil din dito’y naparito akong 
hindi tumutol ng anoman, nang ako’y 
ipasundo. Itinatanong ko pga kung 
sa anong kadahilanan ipinasundo 
*ninyo ako. 

30 At sinabi ni Cornelio, 5 May apat 
nang araw, hanggang sa oras na 
ito, na aking ginaganap ang pana- 
nalangin sa oras na cikasiyam sa 
bahay ko; at narito, tumindig sa ha¬ 
rapan ko ang 7isang lalake na may 
pananamit na nagniningning, 

31 At sinabi, Cornelio, dininig ang 
dalangin mo, at ang iyong mga pag- 
lilimos ay inaalaala sa paningin ng 
Dios. 

32 Magsugo ka nga sa Joppe, at 
ipatavvag mo si Simon, na pinama- 
gatang Pedro; siya'y nanunuluyan sa 
bahay ni Simong mangluluto ng ba- 
lat, na nasa tabi ng dagat. 

33 Pagdaka nga’y nagsugo ako sa 
iyo; at mabuti ang ginawa mo’t na¬ 
parito ka. Ngayon nga’y kaming la- 
hat ay nangaririto sa paningin ng 
Dios, upang dinggin ang lahat ng 
mga bagay na sa. iyo’y ipinagutos ng 
Panginoon. 

34 At binuka ni Pedro ang kani¬ 
yang bibig, at sinabi, 

Tunay ngang natatalastas ko na 
hindi nagtatangi ang Dios ng mga 
tao: 

35 Kundi $sa bawa’t bansa siya na 
may takot sa kaniya, at gumagawa 
ng katuwiran, ay kalugodlugod sa 
kaniya. 

36 Ang salita na kaniyang ipma- 
dala sa mga anak ni Israel, ^na ipi- 
nangangaral ang evangelio ng kapa- 
yapaan sa pamamagitan ni Jesu- 
cristo i (siya’y Panginoon ng lahat) — 

37 Talastas ninyo ang salitang ito 
n a nahayag sa boong Judea, -mag - 

3 Juan 4:9; 18:28. Gawa 11:3. Gal. 2:12, 14. 

4 tal. 15. 5 tal. 9. 23, 24. G Gawa 3 :1. 

7 Gawa 1:10. 8 Gawa 15 :9. 

Rom. 2:13, 27; 3:22, 29; 10:12. 13. 

1 Cor. 12:13. Gal. 3:28. Ef. 2:13, 18; 3:6. 

9 Lu. 2:14. J Gawa 2:36. 3 Lu. 4:14, 

£05 





ANG MGA 

buhat sa Galilea, pagkatapos ng 
bautismo na ipinangaral ni Juan; 

38 Sa makatuwid baga’y si s Jesus 
na taga Nazaret, kung paanong si- 
ya’y pinahiran ng Dios ng Espiritu 
Santo at ng kapangyarihan: na nag- 
lilibot na gumagawa ng mabuti, at 
nagpapagaling sa lahat ng mga pi- 
nahihirapan ng diablo; ^sapagka’t su- 
masa kaniya ang Dios. 

39 At mga saksi * * * * 5 kami sa lahat ng 
mga bagay na ginawa niya sa lu- 
pain ng mga Judio, at sa Jerusalem; 
na siya nama’y kanilang pinatay, na 
siya’y ibinitin sa isang punong ka- 
hoy. 

40 Siya’y muling binuhay ng Dios 
tfnang ikatlong araw, at siya’y iti- 
nalagang mahayag. 

41 ?Hindi sa boong bayan, kundi sa 
mga s saksi na hinirang ng Dios 
nang una, sa makatuwid baga’y sa 
amin, na ^nagsikain at nagsiinom na 
kasalo niya, pagkatapos na siya’y 
muling mabuhay sa mga patay. 

42 At *sa ami’y ipinagbilin niya na 
magsipangaral kami sa bayan, at 
saksihan ~na siya ang itinalaga ng 
Dios na maging Hukom ng mga bu- 
hay at ng mga patay. 

43 Siya ang pinatotohanan ng Jla- 
hat ng mga propeta, na ang bawa’t 
sumasampalataya sa kaniya ay mag- 
kakamit ng ^kapatawaran sa mga 
kasalanan sa pamamagitan ng kani- 
yang pangalan. 

44 Samantalang nagsasalita pa si 
Pedro ng mga salitang ito, ay bu- 
maba ang Espiritu Santo sa lahat 
ng nangakikinig ng salita. 

45 At silang sa pagtutuli na nag- 
sisampalataya ay 5 nangamanghang 
lahat na nagsiparoong kasama ni 
Pedro, sapagka’t ibinuhos din naman 
sa mga Gentil ang kaloob na Espi¬ 
ritu Santo. 

46 Sapagka’t nangarinig nilang 
Snangagsasalita ang mga ito ng mga 
tvika, at nangagpupuri sa Dios. 

S Gawa 4:27. 4 Juan 3:2. 5 Gawa 2:32 

0 Gawa 2:24. 7 Juan 14:17, 22. 

8 Lu. 24 :48. 9 Lu. 24 :30, 53. 

Juan 21:12, 13. Gawa 1:3. 

1 Mat. 28:19. 20. 2 Juan 5:22. 27. 

5 Jer. 31:34. Mi. 7:18. 4 Gawa 5:31. 

5 tal. 23. C Gawa 2:4 ; 19:6. 

206 


GAWA 11 

Nang magkagayo’y sumagoc si Pe¬ 
dro, 

47 Mangyayari bagang hadlangan 
ng sinoman ang tubig, upang huwag 
mangabautismuhan itong mga nagsi- 
tanggap ng Espiritu Santo na gaya 
naman natin? 

48 At inutusan niya 7sila na magsi- 
pagbautismo $sa pangalan ni Jesu- 
cristo. Nang magkagayo’y kanilang 
ipinamanhik sa kaniya na matirang 
mga Hang araw. 

KAPITULO 11. 

1 Nabalitaan nga ng mga apostol 
at ng mga ^kapatid na nangasa Ju¬ 
dea na nagsitanggap din naman ang 
mga Gentil ng salita ng Dios. 

2 At nang umahon si Pedro sa Je¬ 
rusalem, *ay nakipagtalo sa kaniya 
ang mga sa pagtutuli, 

3 Na nagsisipagsabi, ^Nakisalamu- 
ha ka sa mga taong hindi tuli. at 
kumain kang kasalo nila. 

4 Datapuwa’t si Pedro ay nagpasi- 
mula, at ang kadahilanan ay isinay- 
say sa kanilang sunodsunod na sina- 
sabi, 

5 Ako’y nananalangin sa bayan ng 
-Joppe: at sa kawalan ng diwa’y na- 
•kakita ako ng isang pangitain, na 
may isang sisidlang bumababa, na 
gaya ng isang malapad na kumot, na 
inihuhugos mula sa langit na naka- 
bitin sa apat na sulok; at dumating 
hanggang sa akin: 

6 At nang yao’y aking titigan, ay 
pinagwari ko, at aking nakita ang 
mga hayop na may apat na paa sa 
lupa at mga hayop na ganid at ang 

nagsisigapang at mga ibon sa la¬ 
ngit. 

7 At nakarinig din naman ako ng 
isang tinig na nagsasabi sa akin, 
Magtindig ka, Pedro; magpatay ka 
at kumain. 

8 Datapuwa’t sinabi ko, Hind! 
maaari. Panginoon: sapagka't kailan 
man ay walang anomang pumasok 
sa aking bibig na marumi o karu- 
maldumal. 

9 Nguni’t sumagot na ikalawa ang 
tinig m ula sa langit, Ang nilinis ng 

7 1 Cor. 1:14-17. 8 Mat 28:19. 

Gawa 2:38: 8:16; 19:5. 9 tal. 12. 29. 

; Gawa 10:45. Gal. 2:12- 2 Gawa 10:28. 

3 Gawa 10:9-13. 






ANG MGA 

Dios, ay huwag mong ipalagay na 
marumi. 

10 At ito’y nangyaring makaitlo: 
at muling binatak ang lahat sa la- 
ngit. 

11 At narito, pagdaka’y nangagsi- 
tayo sa tapat ng bahay na aming 
kinaroroonan, ang tatlong lalake na 
mga sinugo sa akin buhat sa Cesa- 
rea. 

12 At iniutos sa akin ng Espiritu 
na ako’y sumama sa kanila, na 
huwag magtangi. At nagsisama na- 
man sa akin * * * 4 itong anim na kapa- 
tid; at nagsipasok kami sa bahay ng 
lalaking yaon : 

13 At kaniyang isinaysay sa amin 
kung paanong nakita niya ang ang- 
hel na nakatindig sa kaniyang ba¬ 
hay, at nagsasabi, Magsugo ka sa 
Joppe, at ipagsama mo si Simon, na 
may pamagat na Pedro; 

14 Na siyang magsasaysay sa iyo 
ng mga salita, na ikaliligtas mo, 
ikaw 5 6 at ng boo'ng sangbahayan mo. 

15 At nang ako’y magpasimulang 
magsalita, ay bumaba sa kanila ang 
E&piritu Santo, na gaya'^naman ng 
pagbaba sa atin nang una. 

16 At 7naalaala ko ang salita ng 
Panginoon, kung paanong sinabi ni¬ 
ya, Tunay na $si Juan ay nagbau- 
tismo ng tubig; datapuwa’t kayo’y 
babautismuhan sa Espiritu Santo. 

17 ^Kung ibinigay nga sa kanila ng 
Dios ang gayon ding kaloob na gaya 
naman ng kaniyang ibinigay sa atin, 
nang tayo’y nagsisisampalataya sa 
Panginoong Jesucristo, sino baga 
ako, na makahahadlang sa Dios? 

18 At nang marinig nila ang mga 
bagay na ito, ay nagsitaliimik sila, 
at niluwalhati ang Dios, na sinasabi, 
*Kung gayo’y binigyan din naman 
ng Dios ang mga Gentil 5 ng pagsi- 
sisi sa ikabubuhay. 

19 ^Yaon ngang nagsipangalat sa 
ibang lupain dahil sa kapighatian 
na nangyari tungkol kay Esteban ay 
nangaglakbay hanggang sa ^Fenicia, 
at sa 5 Chipre, at sa c Antioquia, n a 
A Gawa 10:23, 45. 

5 Gawa 10:2; 16:15, 31-34. 6 Gawa 2:4. 

7 Lu. 24 :8. 8 Gawa 1:5. 9 Gawa 15 :8, .9. 

1 Gawa 10:45. 2 2 Cor. 7:10. 

S Gawa 8:1, 4. 4 Gawa 15:3; 21:2. 

£ Gawa 4:36. o tal. 26. 


GAWA 11 

hindi nagsaysay kanino man ng sa- 
lita kundi sa mga Judio lamang. 

20 Datapuwa’t may ilan sa kanila, 
mga taong taga Chipre at Haga Ci- 
rene, na, nang sila’y magsidating sa 
Antioquia, ay nangagsalita naman 
ra mga ^Griego, na ipinangangaral 
ang Panginoong Jesus. 

21 At sumasa kanila ang kamay 
ng Panginoon: at ang lubhang ma- 
xarni sa nagsisisampalataya ^ay na- 
ngagbalik-loob sa Panginoon. 

22 At dumating ang balita tungkol 
sa kanila sa mga tainga ng iglesia 
na nasa Jerusalem: at kanilang si¬ 
nugo si ^Bemabe hanggang sa An¬ 
tioquia: 

23 .Na, nang siya’y dumating, at 
makita ang biyaya ng Dios, ay na- 
galak; *at kaniyang inara’.an ang 
lahat, na sa kapasiyahan ng puso ay 
magsipanatili sa Panginoon: 

24 Sapagka’t siya’y lalaking mabu- 
ti, at puspos ng Espiritu Santo at 
ng pananampalataya: at maraming 
tao ang nangaparagdag sa Pangi¬ 
noon. 

25 At siya’y naparoon sa ^Tarso 
upang hanapin si Saulo; 

26 At nang siya’y kaniyang masum- 
pungan ay kaniyang dinala siya sa 

Antioquia. At nangyari, na sa bo- 
ong isang taon sila’y nakisama sa 
iglesia, at nagsipagturo sa mara¬ 
ming tao; at ang mga alagad ay pi- 
nasimulang tawaging mga fiCristiano. 
sa Antioquia. 

27 Nang mga araw ngang ito ay 
may c lumusong sa Antioquia na mga* 
propetang galing sa Jerusalem. 

28 At nagtindig ang isa sa kanila 
na nagngagalang ?Agabo. at ipinaa- 
lam sa pamamagitan ng Espiritu na 
magkakagutom ng malaki sa boong 
sanglibutan:. na nangyari nang mga 
kaarawan ni ^Claudio. 

29 At ang mga alagad, ayon sa 
kaya ng bawa’t isa, ay nangagpa- 
siyang magpadala ng saldolo sa mga 

7 Mat. 37:32. 

8 Gawa 6:1; 9:29. 0 Gawa 9:35; 15:19. 

1 Gawa 4 :3G; 9:27. 2 Gawa 13:43. 

3 Gawa 9:11. 4 tal. 22. 

5 Gawa 26:28. 1 Ped. 4:16. 

6 Gawa 13:1; 15:32. 1 Cor. 12:28; 14:29, 32. 

4:11. 7 Gawa 21 :10. 8 Gawa lb:2. 

207 





ANG MGA 

^kapatid na nangananahan sa Ju¬ 
dea: 

30 Na siya nga nilang ginawa, na 
ipinadala nila *sa mga matanda sa 
pamamagitan’ ng kamay ni Bernabe 
at ni Saulo. 

KAPITULO 12. 

1 Nang panahon ngang yaon ay ini- 
unat ni Herodes ang kaniyang mga 
kamay upang pahirapan ang ilan sa 
iglesia. 

2 At pinatay niya sa tabak si -San¬ 
tiago na kapatid ni Juan. 

3 At 5 nang makita niya na ito’y 
ikinatutuwa ng mga Judio, ay kani¬ 
ya namang ipinagpatuloy na hulihin 
si Pedro. At noo’y mga araw ng 
mga tinapay na waiang lebadura. 

4 At nang siya’y mahuli na niya, 
ay kaniyang inilagay siya sa bilang¬ 
guan at siya’y ibinigay sa apat na 
^tigaapat na kawal upang siya’y 
bantayan; na inaakalang siya’y iha- 
rap sa bayan pagkatapos 5 ng Pas- 
kua. 

6 Kaya nga’t si Pedro ay iningatan 
sa bilangguan: datapuwa’t 6 ang 
iglesia ay maningas na dumalangin 
sa Dios patungkol sa kaniya. 

6 At nang siya’y malapit nang ila- 
bas ni Herodes, nang gabi ring yaon 
ay natutulog si Pedro sa gitna ng 
dalawang kawal, na nagagapos ng 
dalawang tanikala: at ang mga ban- 
tay sa harap ng pintuan ay nangag- 
babantay ng bilangguan. 

7 At narito, tumayo sa tabi niya 
7 ang isang anghel ng Panginoon, at 
lumiwanag ang isang ilaw sa silid 
*na kulungan: at tinapik si Pedro sa 
tagiliran, at siya’y ginising, na sina- 
sabi, Magbangon kang madali. At 
nangalaglag ang kaniyang mga ta¬ 
nikala sa kaniyang mga kamay. 

8 At sinabi sa kaniya ng anghel, 

Magbigkis ka, at itali mo ang iyong 
mga pangyapak. At gayon ang gi¬ 
nawa niya. At sinabi niya sa ka¬ 
niya. Isuot mo sa iyo ang damit mo, 
at sumunod ka sa akin. _ 

0 tal. 1. Gawa 14:23: 15:2, £2; 16:4; 20:17. 

1 Tim. 6:1. 17, 19. Tit. 1:5. Sant. 5:14. 

1 Ped. 5:1, 5. 2 Juan 1. 3 Juan 1. 

2 Mat. 4 :21 ; 10 :2. 3 Gawa 24 :27 ; 25:9. 

J> Juan 19:23. 5 Mar. 14:1. 

6 2 Ccr. 1 :11. Ef. 6:18. 

7 Gawa 6:19; 8:26 ; 27 :23. 

208 i 


GAWA 12 

9 At siya’y Iumabas, at sumunod; 
at hindi niya nalalaman kung tunay 
ang ginawa ng anghel kundi ang isip 
niva’y nakakita siya ng isang pangi- 
tain. 

10 At nang kanilang maraanan na 
ang una at ang pangalawang ban- 
tay, ay nagsirating sila sa pintuang- 
bakal na patungo sa bayan; *na ^ u ” 
sang nabuksan sa kanila: at sila’y 
nagsilabas, at nangagpatuloy sa 
isang lansangan; at pagdaka’y hu- 
miwalay sa kaniya ang anghel. 

11 At nang si Pedro ay pagsaulan 
ng isip, ay kaniyang sinabi, Ngayo’y 
nalalaman kong sa katotohanan ay 
sinugo ng Panginoon ang kaniyang 
anghel at iniligtas ako sa kamay ni 
Herodes at sa boong pagasa ng ba¬ 
yan ng mga <5Judio. 

12 At nang siya'y makapagnilay na, 
ay naparoon siya sa bahay ni Maria 
na ina ni J Juan na may pamagat na 
^Marcos; na kinaroroonan ng mara- 
ming nangagkakatipon *at nagsisi- 
panalangin. 

13 At nang siya’y tumuktok sa pin- 
tuang-daan, ay Iumabas upang su- 
magot, ang isang dalagang nagnga- 
ngalang Rode. 

14 At nang makilala niya ang ti- 
nig ni Pedro, sa tuwa’y hindi niya 
binuksan ang pintuan, kundi nag- 
takbo sa loob. ipinagbigay-alam na 
nakatayo si Pedro sa harap ng pin¬ 
tuan. 

15 At kanilang sinabi sa kaniya, 
Nauulol ka. Datapuwa’t boong ti- 
wala niyang pinatunayan na gayon 
nga. At kanilang sinabi, na 4 yao’y 
kaniyang anghel. 

16 Datapuwa’t nanatili si Pedro 
nang pagtuktok: at nang kanilang 
buksan, ay nakita nila siya, at sila’y 
nangamangha. 

17 Datapuwa’t siya, nang mahudya- 
tan sila ng kaniyang kamay na sila’y 
tumahimik, ay isinaysay sa kanila 
kung paanong inilabas siya ng Pa¬ 
nginoon sa bilangguan. At sinabi 
niya, Ipagbigay-alam ninyo ang mga 


8 Gawa 6:19; 16:26. 9 tal. 3. 

1 tal. 25. Gawa 13:5, 13; 15:37. 

2 Col. 4:10. 2 Tim. 4:11. Flm. 24. 

1 Ped. 5:13. 3 taL 5. k Mat. 18:10. 





ANG MGA 

bagay na ito kay ^Santiago, at sa 
mga kapatid. At siya’y umalis, at 
napasa ibang dako. 

18 Nang maguumaga na ay hindi ka- 
kaunti ang kaguluhang nangyari sa 
mga kawal, tungkol sa kung anong 
nangyari kay Pedro. 

19 At nang siya’y maipahanap na 
ni Herodes, at hindi siya nasumpu- 
ngan, ay siniyasat niya ang mga 
bantay, at ipinagutos na sila’y pa- 
tayin. At siya buhat sa Judea ay 
lumusong sa Cesarea, at doon tu- 
mira. 

20 At galit na galit nga si Herodes 
sa mga taga Tiro at taga Sidon: at 
sila’y nangagkaisang pumaroon S3. 
kaniya, at, nang makaibigan na^ nila 
si Blasto na katiwala ng hari, ay 
kanilang ipinamanhik ang pagkaka- 
sundo, sapagka’t ang lupain^ nila y 
pinakakain ng lupain ng hari. 

21 At isang takdang araw ay nag- 
suot si Herodes ng damit-hari, at 
naupo sa eluklukan, at sa kanila’y 
tumalumpati. 

22 At ang bayan ay sumigaw, Tinig 
ng dios, at hindi ng tao. 

23 At pagdaka’y sinaktan siya ng 
isang anghel ng Panginoon, sapag¬ 
ka’t hindi niya ibinigay ang kalu- 
walhatian sa Dios: at siya’y kinain 
ng mga uod, at nalagot ang hini- 
nga. 

24 Datapuwa’t lumago ?ang salita 
ng Dios at dumami. 

26 At nagbalik na galing sa Jeru¬ 
salem si Bernabe at si Saulo, * * * * 5 nang 
maganap na nila ang kanilang mi- 
nisterio, na kanilang isinama si 
Sjuan na may pamagat na Marcos. 

KAPITULO 13. 

1 Sa iglesia nga na nasa *Antio- 
quia ay may mga propeta at mga 
2guro, 5 si Bernabe, at si Simeon na 
tinatawag na Niger, at si *Lucio na 
taga Cirene, at si Manaen na kapa¬ 
tid sa gatas ni ^Herodes na tetrar- 
ka, at si ^Saulo. 

2 At nang sila’y nagsisipaglingkod 


GAWA 13 

sa Panginoon, at 7nangagaayuno, ay 
sinabi ng Espiritu Santo, Ibukod 
ninyo sa akin si Bernabe at si Saulo 
sa gawaing ^itinawag ko sa kanila. 

3 Nang magkagayon, *>nang sila’y 
makapagayuno na at makapanala- 
ngin at maipatong ang mga kamay 
nila sa kanila, ay kanilang pinayaon 
sila. 

4 Sila nga, palibliasa’y sinugo ng 
Espiritu Santo, ay nagsilusong sa 
Seleucia; at buhat doo’y nangagla- 
yag hanggang sa ^Chipre. 

5 At nang sila’y nasasa Salamina, 
ay kanilang ipinangaral ang ^salita 
ng Dios sa *mga sinagoga ng mga 
Judio: at kanila namang katulong 
3si Juan. 

6 At nang kanilang matahak na 
ang boong pulo hanggang sa Pafos, 
ay nakasumpong sila ng 4 isang 
raanggagaway, bulaang propeta, Ju¬ 
dio, na ang kaniyang pangalan ay 
Bar-Jesus; 

7 Na kasama ng "proconsul, Sergio 
Paulo, lalaking matalino. Ito rin 
ang nagpatawag kay Bernabe at kay 
Saulo, at minimithing mapakinggan 
ang salita ng Dios. 

8 Datapuwa’t si Elimas najnang- 
gagaway (sapagka’t ganito nga ang 
pakahulugang sa kaniyang panga¬ 
lan) ay humadlang sa kanila, na pi- 
nagsisikapang ihiwalay sa pananam- 
palataya ang proconsul. 

9 Datapuwa’t si Saulo, na trnata- 
wag ding. Pablo, na Spuspos ng Es¬ 
piritu Santo, ay itinitig sa kaniya 
ang kaniyang mga mata, 

10 At sinabi, Oh puspos ng lahat ng 
karayaan at ng lahat ng kasamaan, 
ikaw na ?anak ng diablo, ikaw na 
kaaway ng lahat ng katuwiran, hin¬ 
di ka oaga titigil ng pagpapasama sa 
mga daang matuwid ng Panginoon? 

11 At ngayon,^narito, nasa iyo «ang 
kamay ng Panginoon, at mabubulag 
ka, na hindi mo makikita ang araw 
flna kaunting panahon. At pagdaka y 
nahulog sa kaniya ang isang ulap 
at ang isang kadiliman; at siya’y 


5 Gawa 15*13/ 21:18. Gal. 1:19. Sant. 1:1 

C Mat. 27:19. 7 Gawa 6:7. 

5 Gawa 11 :29, 30. 9 taL 12. 

l Gawa 11:20, 27. 2 1 Cor. 12:28, 29. 
Ef. 4:11. S Gawa 11:22-26. J, Horn. 10:21. 

5 Lu. 3:1. 6 Gawa 12:26. 


7 Mat. 17:21. 

8 Heb. 5 :4. 9 Gawa C :6. 1 

2 tal. 14, 46. S tel. 13. 4 

5 Gawa 18:12. 6 Gawa 4:8. 

3 1 Sam. 5:6. 9 Lu. 4:13. 

209 


Gawa 4 :36. 
Gawa 8:9. 

7 Mat. 13:88. 






ANG MGA 

nagpalibot na humahanap ng sa ka- 
n iya'y aakay sa kamay. 

12 Nang magkagayon, pagkakita 
ng proconsul sa nangyari, ay na- 
nampalataya, na nanggigilalas sa 
aral ng Panginoon. 

13 Nagsitulak nga sa *Pafos si Pa¬ 
blo at ang kaniyang mga kasama, at 
sumadsad sa Perga ng Pamfilia: at 
humiwalay sa kanila si Juan at na^- 
balik -sa Jerusalem. 

14 Datapuwa’t sila, pagkatahak sa 
Perga, ay nagsidaling sa Antioquia 
ng Pisidia; at 3 sila’y nagsipasok sa 
sinagoga nang arawng sabbath, at 
nagsiupo. 

15 At pagkatapos ng pagbasa ng 
^kautusan at ng ^mga. propeta, «ang 
mga pinuno sa sinagoga ay nagpa- 
utos aa kanila, na sinasabi, Mga 
kapatid, kung mayroong kayong 
7 anomang iaaral sa bay an, ay ma- 
ngagsalita kayo. 

16 At nagtindig si Pablo, at ang 
kamay ay ^ikinikiya na nagsabi, 

Mga lalaking taga Israel, at ka¬ 
yong nangatatakot sa Dios, magsi- 
pakinig kayo. 

17 sHinirang ng Dios nitong ba- 
yang Israel ang ating mga magu- 
lang, at pinaunlakan ang bayan 
nang sila’y nakipamayan sa Egipto, 
at sa pamamagitan *ng taas at unat 
na kamay ay kaniyang inilabas *sila 
roon. 

18 At nang panahong halos *apat 
na pung taon, ay kaniyang binata 
ang mga kaugalian nila sa ilang. 

19 At *nang maiwasak na niya ang 
pitong bansa sa Iupaing Canaan, ay 
ibinigay niya *sa kanila ang kani- 
lang lupain na pinakamana, sa loob 
ng halos apat.na raa’t iimangpung 
taon : 

20 At ^pagkatapos ng mga bagay 
na ito ay binigyan niya sila ng mga 
hukom hanggang kay Samuel na 
propeta. 


/ tal. 5. G. 

2 Gawa 12:12. S Gawa 9:20; 17:2. 

U Gawa 25:21. 5 Lu. 4:17. 6 Mar. 5:22. 

7 JIcb. 13:22. 8 Gawa 12:17. 

* Deut. 7:6-8. 1 Ex. 1:1, 7, 12. 

2 Ex. 13:14. 16. 8 Ex. 16:35. 

4 Mat. 27:22. 23. Lu. 28:22. 23 
£ Job. 14:1, 2. 6 Huk. 2:16; 8:9; 11*^6 
210 


GAWA 13 

21 At pagkatapos ay 7 nagsihingi 
sila ng hari: at ibinigay ng Dios 
•*sa kanila si Saul na anak ni Kis 
na isang *lalake sa angkan ni Bcn- 

J o? m A ; Sa oob n ? apat n ? P un £ taon. 

22 At nang siya’y alisin niya, ay 
Mbinangom niya si David upang ma- 
ging hari nila; na siya rin namang 
pinatotohanan niya at sinabi, «Na- 
sumpungan ko si David na anak ni 
Jesse na isang sialaking kinalulug- 
dan ng aking puso, na gagawa ng 
boong kalooban ko. 

23 *Sa binhi ng taong ito, $ayon sa 
pangako, ang Dios ay nagkaloob ng 
isang 6 Tagapagligtas, na si Jesus; 

24 Noong unang ipangaral ni 7Juan 
ang bautismo ng pagsisisi sa boong 
bayang Israel bago siya dumating. 

25 At nang ginaganap na ni Juan 
ang kaniyang katungkulan, ay sinabi 
niya, ^Sino baga ako sa inyong aka- 
la? Hindi ako siya. Datapuwa’t na- 
rito, may isang dumarating sa huli- 
han ko na hindi ako karapatdapat 
na magkalag ng mga pangyapak ng 
kaniyang mga paa. 

26 Mga kapatid, mga anak ng lahi 
ni Abraham, at ang mga sa inyo’y 
nangatatakot sa Dios, #sa atin ipi- 
nadadala ang salita ng kaligtasang 
ito. 

27 Sapagka’t silang nangananahan 
sa Jerusalem at ang mga pinuno ni¬ 
la, dahil sa ^hindi nila pagkakilala 
sa kaniya, ni sa mga tinig ng mga 
propeta -na sa tuwing sabbath ay 
binabasa, ay kanilang tinupad * 2 3 * S ang 
hatol sa kaniya . 

28 At bagaman *hindi sila naka- 
sumpong sa kaniya ng anomang ka- 
dahilanang sukat ipatay, gayon ma’y 
kanilang hiningi kay Pilato na si- 
ya’y patayin. 

29 At ^nang maganap na nila ang 
lahat ng mga bagay na nasusulat 
tungkol sa kaniya, <>ay kanilang ibi- 
naba siya sa punong kahoy, at ini- 
lagay siya sa isan g libingan. 

7 1 Sam. 8:5. 8 1 Sam. 10:1. 

9 1 Sam. 9:1, 2. l 1 Sam. 16:13. 

2 Awit 89:20. S 1 Sam. 13:13. 4 Mat. 1:1. 

5 Awit 132:11. 6 Lu. 2:11. 7 Mat. 3:1. 

8 Juan 1:20, 27. 9 Gawa 3:26. 

1 Gawa 3:17. t Ex. 13:14, 16. 

8 Lu. 24 :27. 4 Deut. 7 :1. 

S Juan 19:28, 30, 36, 37. 6 Lu. 28:53. 









ANG MGA 

SO Datapuwa’t siya’y binuhay na 
maguli ng ?Dios sa mga patay: 

31 At s siya’y nakitang maraming 
mga araw ng mga kasama niyang 
nagsiahon buhat sa Galilea hang- 
gang sa Jerusalem, *>na siyang mga 
Baksi niya ngayon sa bayan. 

32 At dinadalhan namin kayo ng 
mabubuting balita ng Jpangakong 
ipinangako sa mga magulang, 

33 Na tinupad din ng Dios sa 
ating mga anak nang muling buhayin 
niya si Jestis; gaya naman ng na- 
susulat sa ikalawang awit, *ikaw 
ay aking Anak, sa araw na ito ay 
nnging anak kita. 

34 At tungkol sa muling binuhay 
niya, upang ngayon at kailan may 
huwag nang magbalik sa kabulukan, 
ay nagsalita siya ng ganito, s Ibibi- 
gay ko sa iyo ang banal at tunay na 
mga pagpapala ni David* 

35 Sapagka’t sinabi rin naman niya 
ga ibang awit, *Hindi mo ipagkaka- 
loob na ang iyong Banal ay maka- 
kita ng kabulukan. 

36 Sapagka’t si David, nang mai- 
paglingkod na niya sa kaniyang sa- 
riling lahl ang pasiya ng Dios, ay 
natulog, at isinama sa kaniyang mga 
magulang, at nakakita ng kabulu¬ 
kan • 

37 Datapuwa’t yaong binuhay na 
maguli ng Dios ay hindi nakakita 
ng kabulukan. 

38 Kaya maging hayag nawa sa 
inyo, mga kapatid, na * * 5 sa pamamag- 
itan ng taong ito’y ibinabalita sa 
inyo <*ang kapatawaran ng mga ka- 
ealanan: 

39 At sa 7pamamagitan niya. ang 
bawa’t nananampalataya ay 5 7 * inaa- 
ring ganap sa lahat ng mga bagay, 
na sa mga ito’y hindi kayo aariing 
ganap sa pamamagitan ng kautusan 
ni Moises. 

40 Magsipagingat # nga kayo, na 
baka magstsapit sa inyo ang sinalita 

*ng mga propeta: 

41 Tingnan ninyo, 9 mga mapagwa- 

' Gawa 2:24. 8 Gawa 1:8. 9 Lu. 24 :48. 

1 Gen. 12:3. 2 Awit 2:7. S Is. 55:3. 

4 Awit 16:10. Gawa 2:27. 31. 

B Lu. 24:17. 1 Juan 2:12. 6 Gawa 5:31. 

7 Is. 53:11. Rom. 3:28: 8:3. 8 Rom. 2:13. 

0 Hab. 1:5. 


GAWA 13 

lang-halaga, at mangapagilalas 
kayo, at kayo’y mangaparam; 
Sapagka’t ako’y gumagawa ng 
isang gawa sa inyong mga 
kaarawan, 

Isang gawang sa anomang pa- 
raa’y nindi ninyo paniniwalaap 
lcung saysayin sa inyo ng si- 
noman. 

42 At pagalis nila,-*ay kanilang 
ipinamanhik na salitain sa kanila 
ang mga salitang ito sa sabbath na 
susunod. 

43 Nang makaalis nga ang kapU 
sanan sa sinagoga, marami sa mga 
Judio at nangaging-Judiong masisi- 
pag sa kabanalan ay nagsisunod kay 
Pablo at kay Bernabe; na, sa pag- 
sasalita sa kanila, ay sila’y 2 hini- 
mok na magsipanatili sa biyaya ng 
Dios, 

44 At nang sumunod na sabbath 
ay nagkatipon halos ang boong ba¬ 
yan upang pakinggan ang salita ng 
IJios. 

45 Datapuwa’t nang makita ng 
mga Judio ang mga karamihan, ay 
Snangapuno ng kapanaghilian, at ti- 
nutulan ang mga bagay na sinalita 
ni Pablo, at nagsipamusong. 

46 At nagsipagsallta ng boong ka- 
tapangan si Pablo at si Bernabe, 
at nagsipagsabi, Kinakailangang 
^salitain muna ang salita ng Dios 
sa inyo, Yamang ^inyong itinataku- 
wil, at hinahatulan ninyong hindi 
kayo karapatdapat sa walang hang- 
gang buhav, narito, 6 kami ay pasasa 
mga Gentil. 

47 Sapagka’t ganito ang ipinag- 
utos sa amin ng Panginoon, na sina- 
sabi, 

flnilagay kitang isang ilaw ng 
mga Gentil, 

Upang ikaw ay maging sa ika- 
liiigtas hanggang sa kahulihuli- 
hang hangganan ng lupa, 

48 At nang marinig ito ng mga 
Gentil, ay nangagalak sila, at nilu- 
walhati ang salita ng Dios: at nag- 
sisampalataya ang s lahat ng mga 

1 ta\ 16. 

2 Gawa 11:23; 14:26: 15:40. 3 Gawa 5:17. 

4 Gawa 3 :2G. 5 Mat. 21:43. 6 Gawa 28:28, 

7 Is. 49:6. 8 Juan 1:12. Rom. 9:23, 

211 






ANG MG A 

itinalaga sa buhay na walang hang- 
gan. 

49 At lumaganap ang salita ng 
Panginoon sa boong lupain. 

50 Datapuwa’t inudyukan ^ng mga 
Judio ang mga babaing masisipag sa 
kabanalan na may mga kalagayang 
imahal, at ang mga mahal na tao sa 
bayan, at nangagbangon ng pag- 
uusig laban kay Pablo at kay Ber- 
nabe, at kanilang pinalayas sila sa 
kahilang mga hangganan. 

51 Datapuwa’t ^ipinagpag nila ang 
alabok ng kanilang mga paa laban 
sa kanila, at nagsiparoon sa 8 Ico- 
nio. 

52 At ang mga alagad ay *nanga- 
puspos ng kagalakan at 5 ng Espiritu 
Santo. 

KAPITULO 14. 

1 At nangyari sa 8 Xconio na sila’y 
magkasamang nagsipasok ?sa sina- 
goga ng mga Judio, at nangagsalita 
ng gayon na lamang na ano pa’t nag- 
sisampalataya ang lubhang marami 
sa mga Judio at sa mga Griego. 

2 Datapuwa’t 8 inudyukan ng mga 
Judiong suwail ang mga kaluluwa 
ng mga Gentil, at pinasama sila la¬ 
ban sa mga kapatid. 

3 Nagsitira nga sila doon ng maha- 
bang panahon na nagsisipagsalita ng 
boong katapangan sa Panginoon, na 
nagpapatotoo sa ^salita ng kaniyang 
biyaya, na ipinagkakaloob na gawin 
ng kanilang mga kamay ang mga 
tanda at mga kababalaghan. 

4 Datapuwa’t nagkabahabahagi ang 
karamihan sa bayan; at ang isang 
bahagi*y nakisama sa mga Judio, at 
ang ibang bahagi’y nakisama sa 
mga *apostol. 

5 At nang gawin ang pagdaluhong 
ng mga Gentil at ng mga Judio na- 
man na kasama ang kanilang mga 
pinuno, upang sila’y halayin at ba- 
tuhin, 

6 At sa pagkaalam nila nito, ay 
^nagsitakas na patungo sa mga ba- 

9 tal. 45. Gawa 14:19. 1 Gawa 17:12. 

£ Lu. 0:5. 3 Gawa 14:1. 4 Mat. 5:12. 

5 Gawa 2:4. 6 tal. ID. 21. Gawa 13:51. 

7 Gawa 13:14. 8 Gawa 13:50. 

9 Gawa 20:32. 1 tal. 14. 2 Mat. 10:23. 


GAWA 34 

yan ng Licaonia, 8 Listra at Derbo, 
at sa palibotlibot ng lupain: 

7 At doon nila ipinangaral ang 
evangelio. 

8 At sa Listra ay may isang lala- 
king nakaupo, na sa mga paa’y *wa- 
lang lakas, pilay mula pa sa tiyan 
ng kaniyang ina, na kailan ma’y 
hindi nakalakad. 

9 Narinig nitong nagsasalita si Pa¬ 
blo: na, nang titigan siya ni Pablo , 
at makitang may pananampalataya 
$upang mapagaling, 

10 Ay nagsabi ng malakas na tinig, 
Magtindig kang matuwid sa iyong 
mga paa. 8 At siya’y lumukso at lu- 
makad. 

11 At nang makita ng karamihan 
ang ginawa ni Pablo, ay nagsiga- 
wan sila, na sinasabi sa wikang Li¬ 
caonia, ?Ang mga dios ay nagsibaba 
sa atin sa anyo ng mga tao. 

12 At tinawag nilang Jupiter, si 
Bernabe; at Mercurio, si Pablo, sa- 
pagka’t siya ang pangulong taga- 
pagsalita. 

13 At ang saserdote ni Jupiter na 
ang kaniyang temvlo ay nasa harap 
ng bayan, ay nagdala ng mga baka’t 
mga putong. na bulaklak sa mga pin- 
tuang-daan, at ibig maghaing kasa¬ 
ma ng mga karamihan. 

14 Datapuwa’t nang marinig ito 
s ng mga apostol, na si Bernabe at 
si Pablo, ay ^hinapak nila ang ka¬ 
nilang mga damit, at nagsipanakbo 
sa gitna ng karamihan, na nagsisi- 
gaw 

15 At nagsisipagsabi, Mga ginoo, 
J bakit ninyo ginagawa ang mga ba- 
gay na ito? Kami’y mga tao ring 
may mga karamdamang gaya ninyo, 
at nangagdadala ng mabubuting ba- 
lita sa inyo, upang mula sa mga ba- 
gay na itong J?walang kabuluhan ay 
magsibalik kayo 8 sa Dios na buhay, 
4 na gumawa ng langit at ng lupa at 
ng dagat, at ng lahat ng nasa mga 
yaon: 

10 Na nang mga panahong nakaraa 1 

8 Gawa 16:2; 20:4. 2 Tim. 8:11. 

It Gawa 3:2. 5 Mar. 10:62. 0 Gawa 8:8. 

7 Gawa 8:10: 28:6. 8 tal. 4. 9 Mat. 26:65. 

1 Gawa 10:26. 2 Dcut. 32:21. 1 Cor. 8:4. 

3 Mat. 16:16. * A\vit 146:6. 


212 





ANG MGA GAWA 15 

5ay pinabayaan niya ang lahat ng 
mga bansa ay magsilakad sa kam- 
lang mga sariling daan. 

17 At gayon man ay * * * * * 6 7 hindi nagpa- 
bayang di nagbigay patotoo, tungkoj 
sa kaniyang sarili, na gumawa ng 
mabuti ?at nagbigay sa inyo ng 
ulang galing sa langit at ng mga 
panahong sagana, na pinupuno ang 
inyong mga puso ng s pagkain at ng 
^katuwaan. 

18 At sa mga pananalitang ito ay 
bahagya na nilang napigil ang kara- 
mihan sa paghahain sa kanila. 

19 Datapuwa’t Jnagsirating ang 
mga Judiong buhat sa JAntioquia at 
"Iconio: at nang mahikayat nila ang 
mga karamihan, 3 ay kanilang pinag- 
babato si Pablo, at kinaladkad nna 
siya sa labas ng bayan, na inaaka- 
lang siya’y patay na. 

20 Datapuwa’t samantalang ang 
mga alagad ay nangakatayo sa pali- 
gid niya, ay nagtindig siya, at pu- 
jnasok sa bayan: at nang kmabuka- 
sa’y umalis siya na kasama ni Ber¬ 
nabe napasa 4Derbe. 

21 At nang maipangaral na nila 
ang evangelio sa bayang yaon, at 
makahikayat ng maraming mga ala¬ 
gad, ay nagsibalik sila sa Listra at 
sa Iconio, at sa Antioquia, 

22 Na spinatitibay ang mga kalu- 
luwa ng mga alagad, at inaaralan 
sila na magsipanatili sa pananampa- 
lataya, at sa pamamagitan ng mara¬ 
ming mga kapighatian 6 ay kinakai- 

. langang magsipasok tayo sa kaha- 
rian ng Dios. 

23 At nang makapaglagay na sa 

kanila ng ?mga matanda sa bawa’t 
iglesia, at nang makapanalanging 
may pagaayuno, ay ipinagtagubilin 
sila sa Panginoong kanilang sinam- 
palatayanan. . 

24 At kanilang tinahak ang «Pisi 
dia, at nagsiparoon sa Pamfilia. 

25 At nang masalita na nila ang 

salita sa «Perga, ay nagsilusong sila 

;a Atalia;_ 


26 At buhat doo’y nagsilayag sila 
sa ^Antioquia, na doo’y ipinagtagu¬ 
bilin sila sa Jbiyaya ng Dios dahil sa 
gawang kanilang natapos na. 

27 At nang sila’y magsidatmg, at 
matipon na .ang iglesia, ay isinay- 
say nila ang lahat ng mga bagay 
na ginawa ng Dios sa kanila, 2 at 
kung paanong binuksan niya sa mga 
Gentil ang pintuan ng pananampa- 
lataya. 

28 At nangatira silang hindijcaka- 
unting panahon na kasama ng mga 
alagad. 

KAPITULO 15. 

1 At ^may ibang mga taong nagsi¬ 

lusong mula sa Judea ay nagsipag- 
turo sa -♦mga kapatid, na smasabi, 
jMaliban na kayo’y mangagtuli ^ayon 
sa kaugalian ni Moises, ay hindi kayo 
mangahligtas. . „ .. . 

2 At nang magkaroon si Fablo at 

si Bernabe ng di kakaunting pagta- 
talo at pakikipagtuligsaan sa kanila, 
ay ipinasiya ng mga kapatid na si 
Pablo at si Bernabe, at ang ilan sa 
kanila, ay magsiahon sa_Jerusalem, 
sa mga apostol at sa 7mga matanda 
tungkol sa suliraning ito. _ 

3 Sila nga, *palibhasa’y inihatid ng 

iglesia sa kanilang^ paglalakbay, ay 
tinahak ang ^Fenicia at Samaria, 
ina isinasaysay ang pagbabalik-loob 
ng mga Gentil: at sila’y nakap&gbi- 
gay ng malaking kagalakan sa lahat 
ng mga kapatid. . 

4 At nang sila’y magsidating sa 
Jerusalem, ay *tinanggap sila ng 
iglesia at ng mga apostol at ng mga 
matanda, 3 at isinaysay nila ang la¬ 
hat ng mga bagay na ginawa ng 
Dios sa pamamagitan nila. 

6 Datapuwa’t nagsitindig ang ilan 
sa sekta ng mga Fariseong nagsi- 
sampalataya na nangagsasabi, jKi- 
nakailangang sila’y tuliin, at sa ka- 
nila’y ipagbiling ganapin ang ka- 
utusan ni Moises. 

6 At nangagkatipon ang mga apos- 


Awit 81:12. Gawa 17:80. Gawa 17:27. 
"ora. 1:20. 7 Lev. 26:4. Awit 68:9. 

Jat. 6 :46. 8 Awit 104 :15, 27. 

^ Gawa 18:45, 60. 1 Gawa 18:14. 8 tal. I. 

j 2 Cor. 11:26. h tal. 6. 5 Gawa 15:32, 41. 

6 Mar. 10:30. Lu. 22:28, 29. Juan 16:88. 

7 Gawa 11:30. 3 Gawa 18:18, 14, 


9 Gawa 11:26. 1 Gawa 18 :48. 

8 1 Cor. 16:9. 2 Cor. 2:12. CoL 4:8. 

3 Gal. 2:11-14. 4 tal. 8. 22; 28. 

5 Gal. 5:1, 2. « Lev. 12:8. 

7 tal. 4, 6, 22, 23. Gawa 11:80. 

8 Gawa 20:38: 21:5. Rom. 16:24. 

9 Gawa 11:19. 1 Gawa 14:27. 

2 Gawa 21:17. J Gawa 14:27; ?l:l$,j 

213 








ANG MGA GAWA IS 


tol at ang mga matanda upang pag- 
usapan ang bagay na ito. 

7 At pagkatapos ng maraming pag- 
tatalo, ay nagtindig si Pedro, at si- 
nabi sa kanila, 

^Mga kapatid, nalalaman ninyo na 
nangunangpanahong nakaraan ay hu- 
mirang ang Dios sa inyo, upang sa pa- 
mamagitan ng aking bibig ay mana- 
kinggan ng mga Gen til ang salita 
ng Evangelio, at sila’y magsisam- 
palataya. 

8 At ang Dios, na nakatataho ng 
puso, ay nagpatotoo $sa kanila, $na 
sa kanila’y ibinigay ang Espiritu 
Santo, na gaya naman ng kaniyang 
ginawa sa atin; 

9 ?At tayo’y hindi niya itinangi 
sa kanila, na nilinis sa pamamagi- 
tan ng pananampalataya ang kani- 
lang mga puso. 

10 Ngayon nga bakit ninyo tinu- 
tukso ang Dios, s na inyong nilalag- 
yan ng pamatok ang batok ng mga 
alagad na kahit ang ating mga ma- 
gulang ni tayo man ay hindi maa- 
aring makadala? 

11 Datapuwa’t naninivvala tayo na 
tayo’y mangalilig.tas .0sa pamamagi- 
tan ng biyaya ng Panginoong Jesus, 
na gaya rin naman nila. 

12 At nagsitahimik ang boong 
karamihan; at kanilang pinaking- 
gan si Bernabe at si Pablo na nag- 
sisipagsaysay ng mga tanda at ng 
mga kababalaghang ginawa ng Dios 
sa mga Gentii ^sa pamamagilan 
nila. 

13 At nang matapos na silang mag 
sitahimik, ay sumagot si Santiago, 
ha sinasabi, Mga kapatid, pakinggan 
ninyo ako: 

14 ssinaysay na ni ^Simeon kung 
paanong dinalaw na una ng Dios 
ang mga_ Gentii, upang kumuha sa 
kanila ng isang bayan sa kaniyang 
pangalan. 

15 At dito’y nasasangayon ang mga 
salita ng mga propeta; gaya ng na- 
susulat, 


U Gawa 10:20; 11:12, 13. 6 Gawa 14:3. 

6 Gawa 10:44. 7 Gawa 10:15, 35, 43. 

8 Gal. 6:1. 9 Rom. 3:24. Ef. 2:5, 8. Tit. 2:11 

1 Gawa 14:27. 2 Gawa 12:17. S tal. 7 
A 2 Ped. 1:1. 


16 Pagkatapos ng mga bagay na 

ito, ako'y babalik, 

5 At muli kong itatayo ang ta- 
bernakulo ni David, na nabag- 
sak; 

At muli kong itatayo ang na- 
nangasira sa kaniya. 

At ito'y aking itatayo: 

17 Upang hanapin ng nalabi sa mga 

tao ang Panginoon, 

At- ng lahat ng mga Gentii, na 
tinatawag sa aking pangalan, 

18 Sabi ng Panginoon, na nagpapa- 

kilala ng mga bagay na ito 
mula nang una. 

19 Dahil dito’y ang hatol ko, ay 
huwag nating gambalain yaong sa 
mga Gentii ay * 6 nangagbabalik-loob 
sa Dios; 

20 Kundi 6umulat tayo sa kanila, na 
sila’y magsilayo sa mga ^ikahahawa 
sa diosdiosan, at sa ^pakikiapid, at 
sa binigti, at »sa dugo. 

21 Sapagka’t si Moises mula nang 
unang panahon ay mayroon sa ba- 
wa’t bayan na nangangaral tungkol 
sa kaniya, palibhasa’y ^binabasa sa 
mga sinagoga sa bawa’t sabbath. 

22 Nang magkagayo’y minagaling 
ng mga apostol at ng ^matatanda, 
pati ng boong iglesia, na magsihi- 
rang ng mga tao sa kanilang mag- 
kakasama, at suguin sa Antioquia 
na kasama ni Pablo at ni Bernabe; 
si Judas na tinatawag na Barsabas, 
at si 5 6 Silas. na mga nangungulo sa 
4mga kapatid: 

23 At nagsisulat sila sa pamamagi- ' 
tan nila, Ang mga apostol at ang 
mga matanda, mga kapatid, sa mga 
kapatid na nangasa mga Gentii sa 
Antioquia ^at Siria at ' Cilicia, ay 
bumabati: 

24 Sapagka’t aming nabalitaan na 
ang Silang nagsialis sa amin ay na- 
ngangbagabag sa inyo ng mga sali¬ 
ta, na isininsay ang inyong mga ka- 
luluwa; na sa kanila’y hindi kami 
nangagutos ng anoman; 

25 Ay minagaling namin, nang ma 

5 Amos 9:11, 12. 

G Gawa 14 :15: 26:20. 7 Dan. 1:8. 

Mai. 1:7, 12. 8 1 Cor. 10 :7. 8. 1 Ted. 4 :8. 4 
9 Lev. 3:17. 1 Lu. 16:29. Gawa 13:15. 

2 tal. 2. 5 tal. 34. 4 tal. 1. 5 tal. 41. 

6 tal. 1. Gal. 2:4 ; 5:12. 


214 





ANG MGA 

pagkaisahan na, na magsihirang ng 
mga lalake at suguin sila sa inyo na 
kasama ng aming mga minamahal 
na si Bernabe at si Pablo, 

26 Na mga lalaking 'nangagsapa- 
nganib ng kanilang mga _ buliay 
alang-alang sa pangalan ng ating 
Panginoong Jesucristo. 

27 Kaya nga sinugo namin si Ju¬ 
das at si Silas, na mangagsasaysay 
din naman sila sa inyo ng_ gayon 
ding mga bagay sa salita ng bibig. 

28 Sapagka’t minagaling ng Espi- 
ritu Santo, at namin, na huwag ka- 
yong atangan ng lalong mabigat na 
pasanin maliban sa mga bagay na 
ito na kinakailangan: 

29 Na kayo’y magsiilag sa mga 5 ba- 
gay na inihain sa mga diosdiosan, 
at °sa, dugo, at sa mga binigti, at sa 
pakikiapid; kung kayo'y mangilag sa 
mga bagay na ito, ay ikabubuti ninyo. 
Paalam na sa inyo. 

30 Kaya nga, nang sila’y mapayaon 
na, ay nagsilusong sa ^Antioquia; 
at nang matipon na nila ang kara- 
mihan, ay kanilang ibinigay ang su- 

31 At nang ito’y kanilang mabasa 

na, ay nangagalak dahil sa pagka- 
aliw. , 

32 Si Judas at si Silas, palibhasa y 
mga Spropeta rin naman, ay inara- 
lan ang mga kapatid ng maraming 
mga salita, at ^sila’y pinapagtibay. 

33 At nang siia’y malcapaggugol na 

ng ilang panahon doon , ay paya- 
pang pinapagbalik sila ng mga ka¬ 
patid sa mga nagsipagsugo sa ka- 
nila. . . _ ,. 

35 Datapuwa’t nangatira si Pablo 
at si Bernabe sa Antioquia, na iti- 
nuturo at ipinangangaral ang salita 
ng Panginoon, na kasama naman ng 
ibang marami. 

36 At nang makaraan ang ilang 
a raw ay sinabi ni Pablo kay Ber- 


*Sa ibang mga Kasulatan ay nahalagay 

ang talatang ito: 

34 Datapuwa’t minagaling m ♦Silas nng 
matira roon. 


GAWA 16 

nabe, Pagbalikan natin ngayon at 
dalawin ang mga kapatid 5 sa ba_- 
wa’t bayang pinangaralan natin ng 
salita ng Panginoon, at tingnan na- 
tin kung ano ang lagay nila. 

37 Atinibig ni Bernabe na kanilang 
isama naman si 6 7 Juan, na tinatawag 
na Marcos. 

38 Datapuwa’t hindi minagaling m 
Pablo na isama nila 7ang humiwalay 
sa kanila mula sa Pamfilia, at hindi 
sumama sa kanila sa gawain. 

39 At nagkaroon ng pagtatalo, ano 

pa’t sila’y naghiwalay, at isinama ni 
sBernabe si Marcos, at lumayag sa 
sChipre: . _ 

40 Datapuwa’t hinirang ni Pablo si 

iSilas, at yumaon, na sila’y ^ipinag- 
tagubilin ng mga kapatid sa biyaya 
ng Panginoon. . t # 

41 At kaniyang tinahak ang s Siria 
at Cilicia, *na pinagtitibay ang mga 
iglesia. 

KAPITULO 16. 

1 At siya’y naparoon din naman sa 
SDerbe at sa Listra: at narito, na- 
roon ang isang alagad, na nagn&a- 
ngalang 6 Timoteo, na 7anak ng 
isang Judiang sumasampalataya; 
datapuwa’t Griego ang kaniyang 
am a. 

2 Siya’y may mabuting patotoo ng 
mga kapatid na nangasa Listra at 
Iconio. 

3 Iniibig ni Pablo na sumama siya 
sa kaniya; at ^kaniyang kinuha siya 
at tinuli dahil sa mga Judio na na¬ 
ngasa mga dakong yaon: sapagkat 
nalalaman ng laliat na ang kaniyang 
ama’y Griego. 

4 At sa kanilang pagtahak sa mga 
bayan, ay ibinigay sa kanila °ang 
mga utos na imlagda ng mga apos- 
tol at ng mga matanda sa Jerusa- 
salem, upang kanilang tuparin. 

6 Kaya nga, 'ang mga iglesia y pi- 
nalakas sa pannnampalataya at na- 
ragdagan ang bilang araw-araw. 

6 At nang kanilang matahak ang 


Gawa 9:23-26: 14:19. 8 tal. 20. 

Jawa 21:25. 1 Cor. 8:1, 4, 7, 10; 10:19, 23. 
9 tal. 20. Gawa 21:25. . 1 tal. 22. 

2 Gawa 11:27. 3 tal. 41. 

4 Gawa 16:19: 17:4: 18:6. 2 Cor. 1:19. 

I Tcs. -1:1. 2 Tea. 1U. 1 Fed. 5:12. 


5 Gawa 13:4. 13. 14. 51; 14:1, 6, 24. 25. 

G Gawa 12:12. 7 Gawa 13:13. 8 Col. 4:10. 

9 Gawa 5:36. 1 tal. 34. 2 Gawa 14:26. 

3 tal. 23. A tal. 32. Gawa 16:5. 

5 Gawa 14:6. G Gawa 17:14, 15: 18:5: 
19:22: 20:4. 1 Tim. 1:2, 18. 2 Tim. 1:2 

7 2 Tim. 1:5. 8 1 Cor. 9:20. Gal. 2:3; 6:2. 
9 Gawa 15:28, 29. 1 Gawa 15:41. 

215 









ANG MGA 

lupain ng Frigia at ^Galacia, ay pi- 
nagbawalan sila ng Espiritu Santo 
na saysayin ang salita sa Asia; 

7 At nang sila’y magsidating sa ta- 
pat ng Misia, ay pinagsikapan nilang 
magsipaeok sa Bitinia; at hindi sila 
tinulutan ng Espiritu ni Jesus; 

8 At psgkaraan nila sa Misia, ay 
nagsilusong sila sa ^Troas. 

9 At napakita ang isang pangitain 
sa gabi kay Pablo: May isang la- 
laking taga Macedonia na nakatayo, 
na namamanhik sa kaniya, at sina- 
sabi, Tumawid ka sa Macedonia, at 
tulungan mo kami. 

10 At pagkakita niya sa pangitain, 
pagdaka’y pinagsikapan naming 
magsiparoon sa Macedonia, na pina- 
tutunayang kami’y tinawag ng Dios 
upang sa kanila’y ipangaral ang 
evangelio. 

11 Pagtulak hga sa Troas, ay pi- 
nunta namin ang Samotracia, at nang 
kinabukasa’y ang Neapolis; 

12 At mula doo’y ^ang Filipos, na 
isang bayan ng Macedonia, na si- 
yang 5 Un a sa purok, lupang nasasa- 
kupan ng Roma: at nangatira ka- 
ming ilang araw sa bayang yaon. 

13 At nang araw #ng sauuaui ay nag- 
silabas^kami sa labas ng pintuan sa 
tabi ng ilog, na doo’y sinapantaha 
naming may mapapanalanginan; at 
kami’y nangaupo, at nakipagsalitaan 
sa mga babaing nangagkatipon. 

14 At isang babaing nagnganga- 
lang Lidia, na mangangalakal ng ka- 
yong _ kulay-ube, na taga bayan ng 
fTiatira, isang masipag sa- kabana- 
lan, ay nakinig sa amin: na binuk- 
san ng Panginoon ang kaniyang 
puso upang unawain ang mga bagay 
na sinalita ni Pablo. 

15 At nang siya’y mabautismuhan 
na, 8 at ang kaniyang mga kasang- 
bahay, ay namanhik siya sa amin, 
na sinasabi, Kung inyong inaaka- 
lang ako’y tapat sa Panginoon, ay 
magsipasok kayo sa aking bahay, at 
kayo’y magsitira doon . At kami’v 
pinilit niya. 

16 At nangyari, na nang kami’y 
nagsisiparoon sa mapapanalanginan, 


S Gawa 18:23. 1 Cor. 16:1. Gal. 1:2; 3-1. 

5 Gawa 20:5, 6. 4 FiL 1:1. 5 tal. 21. 

6 Gawa 13:14. 7 Apoc. 1:11. 8 Gawa 11:14, 

216 


GAWA 16 

ay sinalubong kami ng isang dala- 
gang may kammaldumal na espiritu 
ng panghuhula, at nagdadala ng ma- 
raming pakinabang sa kaniyang 
mga panginoon sa pamamagitan ng 
panghuhula. 

17 Siya’y sumusunod kay Pablo at 
sa amin at nagsisigavv, na sinasabi, 
Mga alipin ng Kataastaasang Dios 
ang mga taong ito, na nagsisipanga- 
rcl sa inyo ng daan ng kaligtasan. 

18 At maraming mga araw na gi- 
nawa niya ito. Datapuwa’t palibha- 
sa’y si Pablo ay totoong nababaga- 
bag,. ay lumingon at sinabi sa espi¬ 
ritu, Iniuutos ko sa iyo sa panga- 
lan ni Jesucristo na lumabas ka sa 
kaniya. At ito ay lumabas nang oras 
ding yaon. 

ID Datapuwa’t nang makita ng $ka- 
niyang mga panginoon na wala na 
ang inaasahan nilang kapakinaba- 
ngan, ay hinuli nila si Pablo at si 
Silas, at kinaladkad sila sa pamili- 
han, sa harapan ng mga may ka- 
pangyarihan, 

20 At nang maiharap na sila sa 
mga hukom, ay sinabi nila, Ang mga 
lalaking ito, palibhasa’y mga Judio, 
fay nagsisipanggulong totoo sa ating 
bayan, 

21 At nangaghahayag ng mga kau- 
galiang hindi matuwid nating tang- 
gapin, 6 gawin, palibhasa tayo’y 
-Romano. 

22 At samasamang nagsitindig ang 
karamihan Jaban sa kanila: at hina- 
Pak ng mga hukom ang kanilang 
mga damit, at ^ipinapalo sila ng mga 
panghampas. 

23 At nang sila’y ^mapalo na nila 
ng marami, ay ipinasok sila sa bi- 
langguan, na ipinagtatagubilin sa 
tagapamahala na sila’y bantayang 
maigi: 

24 Na, nang tanggapin nito ang ga- 
yong tagubilin, ay ipinasok sila sa 
kalooblooban ng bilangguan, at pi- 
niit ang kanilang mga paa sa mga 
pangawan. 

25 Datapuwa’t nang maghahating 
gabi na si^ Pablo at si Silas ay nag 
sipanalangin at nagsiawit ng mga 

9 Gawa 19:25, 26. l Gawa 17:6. 2 tal 12. 

8 1 Tea. 2:2. 4 2 Cor. 6:5. 







ANG MG A 

himno sa Dios, at sila’y pinakiking- 
gan ng mga bilanggo; 

. 26 At ^kaginsaginsa’y nagkaroon ng 
isang malakas na lindol, ano pa’t 
nangagsiuga ang mga patibayan ng 
bahay-bilangguan: at pagdaka’y na- 
ngabuksan ang tflahat ng mga pinto; 
at nangakalas ang mga gapos ng 
bawa’t isa. 

27 At ang tagapamaliala, palibha- 
sa’y nagising sa pagkakatulog at 
nang makitang bukas ang mga pinto 
ng bilangguan, ay binunot ang ka¬ 
niyang tabak at magpapakamatay 
Sana, sa pagaakalang nangakatakas 
na ang mga bilanggo. 

28 Datapuwa’t sumigaw si Pablo 
ng malakas na tinig, na sinasabi, 
IIuwag mong saktan ang iyong sa- 
rili: sapagka’t nangaririto kaming 
lahat. 

29 At siya’y humingi ng mga ilaw 
at tumakbo sa loob, at, nanginginig 
sa takot, ay nagpatirapa sa harapan 
ni Pablo at ni Silas, 

30 At sila’y inilabas at sinabi, Mga 
ginoo, ano ang kinakailangan kong 
gawin upang maligtas? 

31 At kanilang sinabi, ?Manampa- 
lataya ka sa Panginoong Jesus, at 
maliligtas ka, ikaw at s ang iyong 
sangbahayan. 

32 At sa kaniya’y sinalita nila ang 
salita ng Panginoon, pati sa lahat 
ng nangasa kaniyang bahay. 

33 At sila’y kaniyang kinuha nang 
oras ding yaon ng gabi, at hinuga- 
san ang kanilang mga latay; at pag¬ 
daka’y binautismuhan, siya at ang 
boong sangbahayan niya. 

34 At sila’y kaniyang ipinanhik sa 
kaniyang bahay, at hinainan sila ng 
pagkain, at nagalak na totoo, pati ng 
boong sangbahayan niya, na nagsi- 
sampalataya sa Dios. 

35 Datapuwa’t nang umaga na, ang 
mga hukom ay nangagsugo ng mga 
sarhento, na nagsasabi, Pawalan mo 
ang mga taong iyan. 

36 At iniulat ng tagapamahala kay 
bio ang mga salitang ito, na sina~ 
i, Ipinagutos ng mga hukom na 
/o’y pawalan: ngayon nga’y mag- 


GAWA 17 

silabas kayo, at magsiyaon kayong 
payapa. 

37 Datapuwa’t sinabi sa kanila ni 
Pablo, Pinalo nila kami sa hayag, 
na hindi nangahalulan, ^bagama’t 
mga lalaking Romano, at kami’y ibi- 
nilanggo; at ngayo’y lihim na ka- 
mi’y^ pinawawalan nila? tunay na 
hindi nga; kundi sila rin ang mag- 
siparito at kami’y pawalan. 

38 At iniulat ng mga sarhento ang 
mga salitang ito sa mga hukom: at 
*sila’y nangatakot nang kanilang 
marinig na sila’y mga Romano; 

39 At sila’y nagsiparoon at pina- 
manhikan sila; at nang kanilang 
mailabas na sila, ay hiniling nila s sa 
kanila na magsilabas sa bayan. 

40 At sila’y nagsilabas sa bilang¬ 
guan, at Snagsipasok sa bahay ni 
Lidia: at nang makita nila ang mga 
kapatid, ay kanilang inaliw sila, at 
nagsialis. 

KAPITULO 17. 

1 Pagkatahak nga nila sa Amfipo- 
lis at sa Apolonia, ay nagsirating 
sila sa 4Tesalonica, na kinaroroo- 
nan ng isang sinagoga ng mga 
Judio. 

2 At si Pablo, ayon sa ugali niya 
5 ay pumasok sa kanila, at sa tat- 
long sabbath ay nangatuwiran sa 
kanila ^'sa mga kasulatan, 

3 Na binubuksan at pinatunayan 
7na kinakailangang si Cristo ay mag- 
hirap, at muling mabuhay sa mga 
patay; at itong si Jesus, aniya, na 
iking ipinangangaral sa inyo, ay 
’iyang Cristo. 

4 At nangahikayat ang ilan sa ka¬ 
nila, at nakikampi kay Pablo at kay 
Silas; at gay on din ang lubhang ma- 
raming mga ^Griegong masisipag sa 
kabanalan, at hindi kakaunting mga 
babaing mararangal. 

5 Datapuwa’t ang mga Judio, palib- 
hasa’y nangaudyokan ng inggit, ay 
nangagsama ng ilang masasamang 
tao sa pamilihan, at pagkatipon ng 
isang karamihan, ay ginulo ang ba- 
yan; at pagkalusob sa bahay ni Ja- 

9 Gawa 22:25- 

1 Gawa 22:29. 2 Mat. 8:34. S tnl. 14. 

4 Gawa 20:4: 27:2. 1 Tes. 1:1. 2 Tcs. 1:1. 

5 Gawa 13:14. G Gawa 8:35; 18:28 ; 28:23. 
7 Lu. 24:32. S Juan 12:20. 

217 


Gawa 4 :31. 

Gawa 5:19; 12:7, 10. 7 Juan 6:47. 
Gawa 11:14. 





ANG MGA 

son, ay pinagsikapan nilang sila'y 
iharap sa mga tao. 

6 At nang hindi sila mangasumpu- 
ngan, ay kanilang kinaladkad si Ja¬ 
son at ang ilang ^kapatid sa harap 
ng mga punong bayan, na ipinagsi- 
sigawan, ^Itong mga nagsisipagti- 
warik ng sanglibutan, ay nagsipa- 
rito rin naman; 

7 Na tinanggap sila ni Jason: at 
ang lahat ng mga ito ay n.agsisiga- 
wa ng laban sa mga utos ni Cesar, 
na nagsasabing may ibang hari, si 
Jesus. 

8 At kanilang ginulo ang karami- 
han at ang mga punong bayan, nang 
kanilang marinig ang mga bagay na 
ito. 

9 At nang matanggap na nila ang 
pinakaako kay Jason at sa mga iba, 
ay kanilang pinawalan sila. 

10 At pagdaka'y pinayaon sa gabi 
ng mga kapatid si Pablo at si Si¬ 
las sa Berea: na nang dumating sila 
doon ay nagsipasok sa sinagoga ng 
mga Judio. 

11 Ngayon lalong naging mararangal 
ang mga ito kay sa mga taga Tesa- 
lonica, sapagka’t tinanggap nila ang 
salita ng boong pagsisikap, at sini- 
siyasat sa araw-araw ang mga kasu- 
latan, kung tunay nga ang mga ba¬ 
gay na ito. 

12 Kaya nga marami sa kanila ang 
mga nagcisampalataya; gayon din 
sa mga babaing Griega 3na may mga 
kalagayang mahal, at sa mga lalake, 
ay hindi kakaunti. 

13 Datapuwa't nang maunawa ng 
mga Judiong taga Tesalonica na sa 
Berea ay ipinangangaral din ni Pa¬ 
blo ang salita ng Dios, ay nagsipa- 
roon din naman, na ginulo at bina- 
gabag ang mga karamihan. 

14 At nang magkagayo'y pagdaka'y 
pinayaon 4ng mga kapatid si Pablo 
na pumaroon hanggang sa dagat: 
at nangatira pa roon si Silas at si 
5 Timoteo. 

15 Datapuwa’t silang mga nagsi- 
paghatid kay Pablo ay ^dinala siya 
hanggang sa Atenas: at nang ma- 
tanggap na nila ang pautos kay Si- 

9 tal. 10. 14. 

l Gawa 16:20. 2 Mat. 10:23. S Gawa 13:50. 

4 tat 10. 5 Gawa 16:1. 6 Gawa 15:3. 

218 


GAWA 17 

las at kay Timoteo na madalingma- 
dali silang magsiparoon sa kaniya, 
ay nagsialis sila. 

16 Samantala ngang sila'y hinihin- 
tay ni Pablo sa Atenas, ay namuhi 
ang kaniyang espiritu sa loob niya 
sa pagkamasid niya sa bayan na pu- 
no ng diosdiosan. 

17 Kaya’t ?sa sinagoga'y nakipag- 
matuwiran siya sa s mga Judio at sa 
mga taong ^masisipag sa kabanalan, 
at sa araw-araw sa pamilihan sa 
mga nakikipagkita sa kaniya, 

18 At ilan naman sa mga piloso- 
pong Epicureo at Estoico ay naki- 
pagtalo sa kaniya. At sinabi ng 
ilan, Anong ibig sabihin ng masali- 
tang ito? binagabag ang mga iba. 
Parang siya'y tagapagbalita ng mga 
ibang dios: sapagka’t ipinangangaral 
niya si Jesus at ang Jpagkabuhay 
na maguli. 

19 At siya’y tinangnan nila, at di- 
nala siya sa Areopago, na sinasabi, 
Mangyayari bagang maalaman na- 
min kung ano itong bagong aral, na 
sinasalita mo? 

20 Sapagka't naghahatid ka ng 
mga kakaibang bagay sa aming mga 
tainga: ibig nga naming maalaman 
kung ano ang kah-ulugan ng mga ba¬ 
gay na ito. 

21 (Lahat nga ng mga Ateniense 
at ang mga taga ibang bayang na- 
kikipamayan doon ay walang ibang 
ginagawa, kundi ang magsipagsay- 
say 6 mangakinig ng anomang bagay 
na bago.) 

22 At tumindig si Pablo sa gitna 
ng Areopago, at sinabi, 

Kayong mga lalaking taga Atenas, 
sa lahat ng mga bagay ay napapan- 
oin kong kayo’y lubhang relihioso. 

23 Sapagka't sa aking pagdaraan, 
at sa pagmamasid ng mga bagay na 
inyong sinasamba, ay nakasumpong 
din naman ako ng isang dambana na 
may sulat na ganito, SA ISANG 
DIOS NA HINDI KILALA. Yao*- 
ngang inyong sinasamba sa him 
pagkakilala, siya ang sa inyo'y i 
nabalita ko. 

24 g Ang Dios na gumawa ng sai., 

7 tal. 2. 10.* 8 Gawa 18:4, 10; 19:8, 9. 

9 tal. 4. 1 Gawa 4:2. 2 Gawa 14 :i5. 






ANG MGA 

libutan at ng lahat ng mga bagay 
na naririto, siya, palibhasa’y Pangi- 
noon ng langifc at ng lupa, ^ay Hindi 
tumatahan sa mga templong ginawa 
ng mga kamay; 

25 Ni Hindi rin naman pinagliling- 
kuran siya ng mga kamay ng mga 
tao, 4na para bagang siya'y nar.ga- 
ngailangan ng anomang bagay, ya- 
mang siya rin ang nagbibigay sa la- 
hat ng Jbuhay, at ng hininga, at 
ng lahat ng mga bagay; 

26 At ginawa niya sa isa ang ba- 
wa’t bansa ng mga tao upang mag- 
sipanaHan sa balat ng boong lupa, na 
itinakda ang kanilang talagang ayos 
ng mga kapanahunan at ^ang mga 
hangganan ng kanilang taba- 
nan; 

27 Upang kanilang hanapin ang 
Dios, baka sakaling maapubap nila 
siya at siya’y masumpungan, baga- 
man 7hindi siya malayo sa bawa’t 
isa sa atin: 

28 Sapagka’t fi sa kaniya tayo’y na- 
ngabubuhay, at nagsisikilos, at may- 
roon tayong pagkatao: ^na gaya na¬ 
man ng sinabi ng ila'n sa inyong sa- 
riling mga manunula, 

Sapagka’t tayo nama'y sa kani- 
yang lahi. 

29 Yamang tayo nga’y laHi ng Dios, 
ay hindi marapat nating isipin na 
ang pagka Dios ay katulad ng ginto, 
6 ng pilak, 6 ng bato, na inukit ng 
kabihasnan at katalinuHan ng tao. 

30 Ang mga panahon ng kahanga- 
lan ay pinalipas na nga ng iDios; 
datapuwa’t ngayo’y ^ipinaguutos ni¬ 
ya sa mga tao na mangagsisi silang 
lahat sa lahat ng dako: 

31 Sapagka’t siya’y nagtakda ng 
isang araw na kaniyang Jipaghuhu- 
kom sa sanglibutan ayon sa katuwi- 
ran sa pamamagitan ng lalaking ka¬ 
niyang itinalaga; na ito’y pinatu- 
nayan niya sa lahat ng mga tao, 
^nang siya’y buhayin niyang mag- 
uli sa mga patay. 

32 At nang kanilang marinig ang 

mgkol sa pagkabuhay na maguli, 

' nanglibak ang ilan; dataouwa’t 

:.wp. 7:48. 4 Awit 50:8-12. 5 Gen. 2:7. 

Jtiut. 32:8. 7 Gawa 14:17. 8 Job 12:10. 

Tit. 1:12. 1 Gawa 14 :1G. 2 Lu. 24:47. 

Juan 5:22. Gawa 10:42. 4 Gawa 2:24* 


GAWA 18 

sinabi ng mga iba, Pakikinggan ka 
naming muli tungkol dito. 

33 Sa gayo’y limans si Pablo sa git- 
na nila. 

34 Datapuwa’t nakisama sa kanya 
ang ilang mga tao, at nagsisampa- 
lataya: na sa mga yao’y isa si Dio- 
nisio na ^Areopagita, at ang isang 
babaing nagngangalang Damans, at 
mga iba pang kasama nila. 

KAPITULO 18. 

1 Pagkatapos ng mga bagay na 
ito’y umalis siya sa Atenas, at na- 
pasa GCorinto. 

2 At nasumpungan niya ang isang 
Judio na nagngangalang Aquila, isang 
lalaking tubo sa Ponto, na hindi 
pa naialaong nanggaga'.ing sa Ita¬ 
lia, kasama ni Priscila na kaniyang 
asawa, sapagka’t ipinagutos ni 
^Claudio na ang lahat ng mga Judio 
ay magsialis sa Roma: at siya’y lu- 
mapit sa kanila; 

3 At sapagka’t ang hanap-buhay ni- 
ya’y gaya rin ng kanila, ay nakipa- 
nuluyan siya sa kanila, ^at sila’y 
nagsigawa: sapagka’t ang hanap- 
buhay nila’y gumawa ng mga tol- 
da. 

4 At siya’y nangangatuwiran 
tuwing sabbath isa sinagoga, at hi- 
nihikayat ang mga Judio at ang mga 
Griego. 

5 Datapuwa’t nang si Silas at si Ti- 
moteo ay "magsilusong mula sa ^Mace¬ 
donia, sf Pablo ay napilitan sa pamamag¬ 
itan ng salita, na sinasaksihan sa mga 
J udio na si 4 Jesus ang siyang Cristo. 

G At nang sila’y magsitutol at mag- 
sipamusong, ^ay ipinagpag niya ang- 
kaniyang kasuotan at sa kanila’y si¬ 
nabi, Ang inyong dugo’y sumainyong 
sariling mga ulo: ako’y malinis: 
ebuhat ngayo’y paparoon ako sa mga 
Gentil. 

7 At siya’y umalis doon, at puma- 
sok sa bahay ng isang lalaking nag¬ 
ngangalang Tito Justo, na 7isang 
sumasamba sa Dios, na ang bahay 
niya’y karu gtong ng sinagoga. 

5 tal. 19. 22. 6 1 Cor. 1:2. 2 Cor. 1:1. 23. 

7 tal. 18, 26. Rom. 16:3. 1 Cor. 16:19. 

8 Gawa 11:28. 9 Gawa 20:34. 1 Cor. 4:12* 
l Gawa 13:14. 2 Gawa 17:14, 15. 

3 Gawa 16:12. 4 tal. 28. Gawa 17:3. 

5 Mat. 10:14. Gawa 13:51. 6 Gawa 23:28. 

7 Gawa 10:14. 


219 





ANG MGA 

8 At si sCrispo, $ang pinuno sa si¬ 
nagoga, ay nanampalataya sa Pangi- 
noon, pati ng* boong sangbahayan ni- 
ya; at marami sa mga taga Corinto 
na sa pakikinig ay nagsisampala- 
taya, at pawang nangabautismuhan. 

9 At sinabi -*ng Panginoon kay Pa¬ 
blo nang gabi sa pangitain, Huwag 
kang matakot, kundi niagsalita ka, 
at huwag kang tumahimik: 

10 Sapagka’t ako’y sumasaiyo, ?at 
sinoma’y hindi ka madadaluhong 
upang saktan ka: sapagka’t maka- 
pal ang mga tao ko sa bayang ito. 

11 At siya’y tumahan doong isang 
taon at anim na buwan, na itinuturo 
sa kanila ang salita ng Dios. 

12 Datapuwa’t nang si Galion ay 
^proconsul ng <*Acaya ang mga Ju- 
dio ay nangagkaisang nangagsitin- 
dig laban kay Pablo at * 5 siya*y di- 
nala sa harapan ng hukuman, 

13 Na nagsasabi, Hinihikayat ng 
taong ito ang mga tao upang mag- 
sisamba sa Dios laban sa 6 7 kautu- 
san. 

14 Datapuwa’t nang bubukhin na 
ni Pablo ang kaniyang bibig, ay si¬ 
nabi ni Galion sa mga Judio, 7Kung 
ito’y tunay na masamang gawa 6 
mabigat na kasalanan, Oh mga Ju¬ 
dio, may matuwid na tiisin ko kayo: 

15 Datapuwa’t kung mga pagtatalo 
tungkol sa mga salita at mga pa- 
ngalan at sa inyong sariling kautu- 
san, kayo sa inyong sarili na ang 
bahala noon; ayaw Kong maging hu- 
kom sa mga bagay na ito. 

16 At sila’y pinalayas niya sa hu¬ 
kuman. 

17 At hinawakan nilang lahat si 
^Sostenes, ^na pinuno sa sinagoga, 
at siya’y hinampas. sa harapan ng 
hukuman. At hindi man lamang pi- 
nansin ni Galion ang mga bagay na 
ito. 

18 At si Pablo, pagkatapos na ma- 
katira na roong maraming araw, ay 
nagpaalam sa mga kapatid, at bu- 
hat dopy lumayag na patungo sa 

8 1 Cor. 1:14. 9 tal 17. 

l Gawa 23:11; 27:23, 24. 8 Jer. 1:8, 19. 

Mat. 28 :20. S Gawa 13:7. 

U tal. 27. Gawa 19:21. 5 Mat. 10:18. 

C tal. 15. 7 Gawa 23:29; 25:19. 

8 1 Cor. 1:14, 9 Gawa 18:17, 

220 


GAWA 18 

J Siria, at kasama niya si -Priscila 
at si Aquila: na sinahit niya ang ka¬ 
niyang buhok sa ^Cencrea; sapag¬ 
ka’t siya’y may panata. 

19 At sila’y nagsidating sa Efeso, 
at sila’y iniwan niya doon: data¬ 
puwa’t pumasok siya sa sinagoga, at 
nangatuwiran sa mga Judio. 

20 At nang siya’y pamanhikan nila 
na tumigil pa roon ng ilang pana- 
hon, ay hindi siya pumayag; 

21 Kundi nang siya’y nagpaalam sa 
kanila, at nagsabi, Babalik uli ako 
sa inyo kung loobin ng Dios, siya’y 
naglayag buhat sa Efeso. 

22 At nang makalunsad na siya sa 
5 Cesarea, ay siya’y umahon at bu- 
mati sa iglesia, at lumusong sa 6 An- 
tioquia. 

23 At nang makagugol na siya roon 
ng ilang panahon, ay umalis siya, 
at tinahak ang lupain ng ?Galacia, 
at Frigia, na sunodsunod, «na pinag- 
titibay ang lahat ng mga alagad. 

24 Ngayon ang isang Judio na riag- 
ngangalang ^Apolos, na isang *Ale- 
jandrino sa lahi, at taong marikit 
mangusap, ay dumating sa Efeso; 
at sijra’y makapangyanhan ukol sa 
mga kasulatan. 

25 Ang taong ito’y tinuruan sa 
daan ng Panginoon; at palibhasa’y 
may maningas na espiritu, ay kani¬ 
yang sinalita at itinurong maingat 
ang mga bagay na tungkol kay Je¬ 
sus, *na ang naalaman lamang ay 
ang bautismo ni Juan: 

26 At siya’y nagpasimulang magsa- 
lita ng boong tapang sa sinagoga. 
Datapuwa’t nang siya’y marinig ni 
Priscila at ni ^Aquila, ay kanilang 
isinama siya, at isinaysay sa kaniya 
•*ang daan ng Panginoon ng lalong 
maingat. 

27 At nang ibig niyang lumipat sa 
jAcaya, ay pinalakas ng mga kapatid 
ang kaniyang loob at sila’y nag- 
sisulat sa mga alagad na siya’y 
tanggapin: at nang 'siya’y dumatim 


1 Gawa 15:29. 41; 20:3; 21:3. 2 tal. 2, 

S Biff. 6:18. Gawa 21:24. 4 Rom. 16:1. 

5 Gawa 8:40. 6 Gawa 11:26. 

7 Gawa 16:6. Gal. 1:2; 4:14. 8 Gawa 14 

9 Gawa 19:1. 1 Cor. 1:12: 3:4. 5. 6. 22. 
Tit. 3:13. 1 Gawa 6:9. 2 Gawa 19:3. 

3 tal. 2. 18. U Gawa 9:2. 6 tal. 12. 





ANG MGA 

doon, Gay lubos na tumulong siya sa 
iflga nagsisampalataya sa pamama¬ 
gitan ng biyaya; 

28 Sapagka’t may kapangyarihang 
dinaig niya ang mga Mudio, at ha- 
yag, na ipinalulaia sa pamamagitan 
ng mga kasulatan na si Jesus ay ang 
Cristo. 

KAPITULO 19. 

1 At nangyari, na, samantalang si 
^Apolos ay nasa # Cor into, pagkata- 
hak ni Pablo ng mga lupaing mata- 
taas ay napasa ^Efeso, at nakasum- 
pong ng ilang mga alagad: 

2 At sa kanila’y sinabi niya, Ti- 
nanggap baga ninyo ang Espiritu 
Santo nang kayo’y magsisampala- 
taya? At sinabi nila sa kaniya, Hin¬ 
di, hindi man lamang namin narinig 
na may ibinigay na Espiritu San¬ 
to. 

3 At sinabi niya, Rung gayo’y sa 
ano kayo binautismuhan? At sinabi 
nila. GSa bautismo ni Juan. 

4 At sinabi ni Pablo, Nagbabau- 
tismo si 'Juan ng bautismo ng pag- 
sisisi, na sinasabi sa bayan s n a 
sila’y magsisampalataya sa darating 
sa hulihan niya, sa makatuwid ba- 
ga’y kay Jesus. 

5 At nang kanilang marinig ito, 
ay nangapabautismo sila G sa p a - 
ngalan ng Panginoong Jesus. 

6 At nang maipatong na ni 7Pablo 
sa kanila ang kaniyang mga kamay, 
ay bumaba sa kanila ang Espiritu 
Santo; at Ssila’y nagsinagsalita ng 
mga wika, ^at nagsipanghula. 

7 At silang lahat ay may labingda- 
lawang lalake. 

8 At siya’y pumasok 'sa sinagoga, 
at nagsalitang may katapangan sa 
loob ng tatlong buwan, na nanga- 
ngatuwiran at nanghihikayat tungkol 
sa mga bagay na nauukol sa kaha- 
rian ng Dios. 

9 Datapuwa’t nang magsipagmati- 
gas ang ilan at ayaw magsipani- 
wala, na pinagsasalitaan ng masama 
-ang Daan sa harapan ng karami- 

1 Cor. 3:6. 7 tal. 6. Gawa 17:2, 3. 

lawa 18:24. 0 Gawa 18:1. I Gawa 18:19. 

'uan 7:39. S Gawa 18:25. 4 Mat. 3:11. 

uan 1:7. 6 Mat. 28:19. Gawa 8:16. 

Jawa 8:17. Hob. 6:2. 8 Gawa 10:16. 

Gawa 21:9. 1 Cor. 11:4, 6. 1 Gawa 17:17. 

tal. 23. 


GAWA 19 

ban, ay umalis siya sa kanila, at 
inihiwalay ang mga alagad, na na- 
ngangatuwiran araw-araw sa paaralan 
ni Tiranno. 

10 At Gito’y' tumagal sa loob ng 
rialawang taon; ano pa’t ang lahat 
ng mga nagsisitahan sa Asia ay 
nangakarinig ng salita ng Panginoon, 
ang mga Judio at gayon din ang 
mga Griego. 

11 At gumawa ang Dios ng mga 
tanging himala sa pamamagitan ng 
mga kamay ni Pablo: 

12 Ano pa’t ang mga panyo 6 mga 
tapi na mapadaiti ; sa kaniyang ka- 
tawan ay dinadala sa mga may- 
sakit, at nawawala sa kanila ang 
mga sakit, at nangagsisilabas ang 
masasamang espiritu. 

13 Datapuwa’t 5 ilan sa mga Ju- 
diong pagalagala na nagsisipagpa- 
layas ng masasamang espiritu, ay 
nagsipangahas na sambitlain ang 
pangalan ng Panginoong Jesus sa 
mga may masasamang espiritu, na 
nagsisipagsabi, lpinamamanhik ko sa 
inyo sa pamamagitan ni Jesus na 
siyang ipinangangaral ni Pablo. 

14 At may pitong anak na lalake 
ang isang Esceva na Judio, 6 i S ang 
pangulong saserdote, na nagsisigawa 
nito. 

15 At sumagot ang masamang es¬ 
piritu at sa kanila’y sinabi, Naki- 
kilala “ko si Jesus, at nakikilala ko 
si Pablo; datapuwa’t sino-sino kayo? 

16 At ang taong kinaroroonan ng 
masamang espiritu ay lumukso sa 
kanila, at sila’y kaniyang natalo, at 
nadaig sila, ano pa’t nagsitakas sila 
sa bahay na yaon na mga hubo’t 
hubad at mga sugatan. 

17 At nahayag ito sa lahat, sa mga 
Judio at gayon din sa mga Griego, 
na nangananahanan sa Efeso; at 
7sinidlan silang lahat ng takot, at 
pinadakila ang pangalan ng Pangi¬ 
noong Jesus. 

18 Marami rin naman sa mga nag¬ 
sisampalataya na ang nagsidating, na 
ipinahahayag at isinasaysay ang ka¬ 
nilang mga gawain. 

19 At hindi kakaunti sa mga nag- 


S tal. 8. Gawa 20:31. 

U Mat. 14:36. 5 Mat. 18:27. Lu. 11:19. 
G Gawa 5:24; 9:14, 21. 7 Gawa 2:43. 

221 





ANG MGA 

•sisigamit ng mga kabihasnang ma- 
gica ay nagsipagtipon ng kanilang 
ftiga aklat, at pinagsusunog sa pa- 
nitfgin ng lahat; at kanilang binilang 
ang halaga niyaon, at nasumpungang 
may limampung libong putol na 
pilak. 

20 Sa gayo’y lumagong totoo * 5 ang 
salita ng Panginoon at nanaig. 

21 Pagkatapos nga ng mga bagay 
na ito, ay ipinasiya ni 5 Pablo sa 
espiritu, Jnang matahak na niya ang 
^Macedonia at ang ^Acaya, na pu- 
maroon sa Jerusalem, na sinasabi, 
Pagkapanggaling ko roon, 4 ay kina- 
kailangang makita ko naman ang 
Koma. 

22 At nang rnaisugo na niya sa Ma¬ 
cedonia ang dalawa sa nagsisipag- 
lingkod sa kaniya, na si ^Timoteo at 
si ^Erasto, siya rin ay natirang 
ilang panahon sa Asia. 

23 At halos nang panahong yao’y 
may nangyaring hindi mumunting 
kaguluhan tungkol ?sa Daan. 

24 Sapagka’t may isang taong nag- 
ngangalang Demetrio. panday-pilak, 
na gumagawa ng maliliit na damba- 
nang pilak ni Diana, ay nagbibigay 
*ng hindi kakaunting hanap-buhay 
sa mga panday; 

25 Na sila’y kaniyang tinipon pati 
ng mga manggagawa ng mga ga- 
yong gawa, at sinabi, Mga Ginoo, 
talastas ninyo na nagsisiyaman tayo 
sa hanap-buhay na ito. 

26 At inyong nakikita at naririnig, 
na hindi lamang sa Efeso, kundi 
halos sa boong Asia, ay nakaakit 
ang Pablong ito at naghiwalay ng 
maraming mga tao, na sinasabing 
ohindi raw mga dios, ang mga gina- 
gawa ng mga kamay: 

27 At hindi lamang may panganib 

na mawalang kapurihan ang hanap- 
buhay nating ito; kundi naman ang 
templo ng dakilang diosa Diana ay 
m'awawalan ng halaga, at hanggang 
sa jnalugso ang kadakilaan niya na 
sinasamba ng boong Asia at ng sang- 
libutan._ 

3 Gawa 6:7; 12:21. 9 Gawa 29:22. 

1 1 Cor. 16:5. 2 Cor. 1:16. £ Gawa 26:22. 

3 Gawa 18:22. 4 Gawa 18:11, 23. 

Bom. 15:24, 28. 5 Gawa 16:1. 

€ Rom. 16:23: 2 Tim. 4:20. 7 t*3. 9. 

3 Gawa 16:16, 19. 9 Awit 115:4. 

222 


GAWA 19 

28 At nang marinig nila ito’y na- 
ngapuno sila ng gal it, at nangag- 
sigawan, na nagsipagsabi, Dakila 
ang Diana ng mga taga Efeso. 

29 At napuno ng kaguluhan ang ba- 
yan: at pinagkaisahan nilang lusu- 
bin ang dulaan, na sinungaban si 
-*Gayo at si ^Aristarco, mga lala- 
king taga Macedonia, na -kasama ni 
Pablo sa paglalakbay. 

30 At nang inakala ni Pablo na pa- 
sukin ang mga tao, ay hindi siya 
tinulutan ng mga alagad. 

31 At ang ilan din naman sa mga 
puno sa Asia, palibhasa’y kaniyang 
mga kaibigan, ay nangagpasugo sa ka¬ 
niya at siya’y pinakiusapang huwag 
siyang pumaroon sa dulaan. 

32 At ang iba nga’y sumisigaw ng 
Isang bagay, at ang iba’y iba na - 
man: sapagka’t ang pulong ay nasa 
kaguluhan; at hindi maalaman ng 
karamihan kung bakit sila’y nangag- 
katipon. 

33 At kanilang inilabas si Alejan¬ 
dro sa karamihan, na siya’y itinutu- 
lak ng mga Judio sa dakong harap. 
4 At inihudyat ang kamay ni Alejan¬ 
dro, at ibig sanang magsanggalang sa 
harapan ng bayan. 

34 Datapuwa’t nang matalastas ni- 
lang siya’y Judio, ay nangagkaisang 
lahat na mangagsigawan sa loob ha¬ 
los ng dalawang oras, Dakila ang 
Diana ng mga Efeso. 

35 At nang mapatahimik na ng ka- 
lihim-bayan ang karamihan, ay ka¬ 
niyang sinabi, Kayong mga lalaking 
taga Efeso, sino sa mga tao ang 
hindi nakakaalam na ang bayan ng 
mga Efeso ay tagapagingat ng tem¬ 
plo ng dakilang Diana, at ng lara- 
ivang nahulog mula kay Jupiter? 

36 Yamang hindi nga maikakaila 
ang mga bagay na ito, ay dapat ka¬ 
yong magsitahimik, at huwag mag- 
sigawa ng anomang bagay sa mada- 
lian. 

87 Sapagka’t dinala ninyo rito ang 
mga taong ito, na hindi mga man" 
loloob sa templo, ni mga mammr 
song man sa ating diosa. 


1 Rom. 16:23. 1 Cor. 1:14. 

S Gawa 20:4; 27:2. CoL 4:10. Flm. 24. 
3 2 Cor. 8:19. 4 2 Tim. 4:14. 






ANG MGA 

38 Rung si Demetrio nga, at ang 
mga panday na kasama niya, ay 
mayroong anomang sakdal laban sa 
kanino man, ay bukas ang mga hu- 
kuman, at may mga ^proconsul: ba- 
yaan ninyong mangagsakdal ang 
isa’t isa. 

39 Datapuwa’t kung may inuusig 
kayo sa ano pa mang ibang mga 
bagay, ay mahahatulan sa karaniwang 
kapulungan. 

40 Sapagka’t totoong nanganganib 
tayo na mangasakdal tungkol sa 
pagkakagulo sa araw na ito, palib- 
hasa’y walang anomang kadahila- 
nan: at tungkol dito ay hindi tayo 
makapagbibigay sulit tungkol sa 
pagkakatipong ito. 

41 At nang siya’y makapagsalitang 
gayon, ay pinaalis niya ang kapu¬ 
lungan. 

KAPITULO 20. 

1 At pagkatapos na mapatigil ang 
kaguluhan, nang maipatawag na ni 
Pablo ang mga alagad at sila’y ma- 
pangaralan, ay nagpaalam sa ka- 
nila, at 6 umalis upang pumaroon sa 
^Macedonia. 

2 At nang matahak na niya ang 
mga dakong yaon, at maaralan na 
sila ng marami, siya’y napasa Gre- 
cia. 

3 At nang siya’y makapaggugol na 
ng tatlong buwan doon y at mapaba- 
kayan siya ng mga Judio nang siya’y 
lalayag na sa asiria, ay pinasiyahan 
niyang bumalik na magdaan sa Ma¬ 
cedonia. 

4 At siya’y shiamahan hanggang sa 
Asia, ni Sopatro na °taga Berea, na 
anak ni Pirro; at ng mga taga *Te- 
salonicang si ^Aristarco at si Segun- 
do; at ni $Gayo na taga 4Derbe, at 
ni sTimoteo; at ng mg taga Asiang si 
^Tiquico at si 7Trofimo. 

# 5 Datapuwa’t nangauna ang mga 
ito, at hinintay kami sa «Troas. 

0 # At kami’y nagsilayag mula sa 
Pilipos pagkaraan ng mga kaarawan 
f mga tinapay na walang lebadu- 

lawa 13:7 .G 1 Cor. 16:5. 7 Gawa 16:12. 

lawa 18:18. 9 Gawa 17:10, 13. 
iawa 19:29. 2 Gawa 17:1. 3 Gawa 19:29 
Gawa 14:6. 5 Gawa 16:1. 

Ef. 6:21. Col. 4:7. 2 Tim. 4:12. Tito 3:12. 
Gawa 21:29. 2 Tim. 4:20. 8 Gawa 16:8. 
Gawa 12:3. 


GAWA 20 

ra, at nagsidating kami sa kanila sa 
Troassaloob ng limang araw; nadoo’y 
nagsitira kaming pi tong araw. 

7 At * nang unang araw ng sang- 
linggo, nang *kami’y nangagkakapi- 
san -upang pagputolputulin ang ti¬ 
napay, si Pablo ay nangaral sa ka¬ 
nila, na nagaakalang umalis sa ki- 
nabukasan; at tumagal ang kani- 
yang pananalita hanggang sa hating 
gabi. 

8 At may maraming mga ilaw sa 
silid sa itaas na pangkatipunan na- 
min. 

9 At may nakaupo sa durungawan 
na isang binatang nagngangalang 
Eutico, na mahimbing sa pagtulog; at 
samantalang si Pablo ay nangangaral 
ng mahaba, palibhasa’y natutulog ay 
nahulog buhat sa ikationg grado. at 
siya’y binuhat na patay. 

10 At nanaog si Pablo, at sdumapa 
sa ibabaw niya, at siya’y niyakap na 
sinabi, Huwag kayong magkagulo; 
sapagka’t nasa kaniya ang kaniyang 
buhay. 

11 At nang siya’y makapanhik na, 
at * 4 5 mapagputolputol na ang tinapay, 
at makakain na, at makapagsalita sa 
kanila ng mahaba, hanggang sa su- 
mikat ang araw,'kaya’t siya’y uma¬ 
lis. 

12 At kanilang dinalang buhay ang 
binata, at hindi kakaunti ang kani¬ 
lang pagkaaliw. 

13 Datapuwa’t kami, na nangauna 
sa daong, ay nagsilayag na patu- 
ngong Ason, na doon namin inaaka- 
lang ilulan si Pablo: sapagka’t ga¬ 
yon ang kaniyang ipinasiya, na ni- 
nanasa niyang maglakad. 

14 At nang salubungin niya kami 
sa Ason, siya’y inilulan namin, at 
nagsiparoon kami sa Mitilene. 

15 At pagtulak namin doon, ay su- 
mapit kami nang sumunod na araw 
sa tapat ng Ohio; at nang kinabu- 
kasan ay nagsidaong kami sa Samo; 
at nang kinabukasan ay nagsirating 
kami sa Mileto. 

16 Sapagka’t ipinasiya ni Pablo na 
lampasan ang Efeso, upang huag 
na siyang maggugol ng panahon sa 

1 1 Cor. 16:2. 

2 Gawa 2:42, 46. 1 Cor. 10:16 11:20-24. 

5 1 Har. 17:21. 2 Har. 4:84. U ta!. 7. 

223 





ANG MGA 

Asia; ^sapagka’t siya’y nagmamada- 
li upang kung maaari ay dumating 
sa Jerusalem sa araw ng Pentecos- 
tes. 

17 At mula sa Mileto ay nagpasugo 
siya sa Efeso, at ipinatawag 6 7 ang 
mga niatanda sa iglesia. 

18 At nang sila’y magsidating sa 
kaniya, ay sinabi niya sa kanila, 
Nalalaman ninyo, na mula nang unang 
araw na ako’y tumungtong sa Asia, 
kung • paano ang pakikisama ko sa 
inyo sa boong panahon, 

19 Na ako’y naglilingkod sa Pangi- 
noon ng boong pagpapakumbaba ng 
isip, at ng mga luha, at ng mga pag- 
subok na dumating sa akin 7dahil sa 
mga pagbakay ng mga Judio; 

20 Kung paanong hindi ko ikinait 
na ipahayag sa myo ang anomang 
bagay na pakikinabangan, at hayag 
na itinuro sa inyo, at sa mga bahay- 
bahay, 

21 Na sinasaksihan ko sa mga 
Judio at gayon din sa mga Griego 
ang pagsisisi sa Dios, at ang pana- 
nampalataya sa ating Panginoong 
Jesucristo. 

22 At ngayon, narito, ako na nata- 
tali sa espiritu ay pasasa Jerusa¬ 
lem, na hindi nalalaman ang mga bagay 
na mangyayari sa akin doon: 

23 Maliban na pinatotohanan sa akin 
fi ng Espiritu Santo sa bawa’t bayan, 
$na sinasabing ang mga tanikala at 
ang mga kapighatian ay nagsisipag- 
antay sa akin. 

24 Datapuwa’t *hindi ko minama- 
hal ang aking buhay na waring sa 
akin ay mahalaga, maganap ko 
lamang ang aking katungkulan, ^at 
ang ministeriong tinanggap ko sa 
Panginoong Jesus, na magpatotoo ng 
evangelio ng biyaya ng l)ios. 

25 At ngayon, narito, nalalaman 
ko na kayong lahat, na aking nilibot 
na pinangaralan ng kaharian, ay 
hindi na ninyo muling makikita pa 
ang aking mukha. 

26 Kaya nga pinatototohanan ko 
6a inyo sa araw na ito, na ako’y 

6 Gawa 18:21; 19:21. 6 tal. 28. Gawa 11:30 

7 tal. 3. 8 Gawa 21:4, 11. 9 Gawa 21:33. 

1 Gawa 21:13. Rom. 8:35, 37. 

t Gawa 26:16-18. Gal. 1:1. Tit. 1:8. 

224 


GAWA 20 

5 malinis sa dugo ng lahat ng mga 
tao. 

27 Sapagka’t hindi ko ikinait ang 
pagsasaysay sa inyo ng boong ka- 
pasiyahan ng Dios. 

28 ^Ingatan ninyo ang inyong sa- 
rili, at ang boong 5 6 7 * 9 kawan, na sa 
kanila'y ginawa kayo ng Espiritu 
Santo na mga ^obispo, upang paka- 
nin ninyo ang iglesia ng Panginoon 
7na binili niya ng kaniyang sariling 
dugo. 

29 Aking talastas na pagalis ko 
5 ay magsisipasok sa inyo ang mga 
ganid na lobo, na hindi mangagpa- 
patawad sa kawan; 

30 At magsisilitaw ^sa mga kasa- 
mahan din ninyo ang mga taong 
mangagsasalita ng mga bagay na 
rnasasama, upang mangagdala ng 
mga alagad sa kanilang hulihan. 

31 Kaya nga kayo'y mangagpuyat, 
*na alalahaning sa loob ng tatlong 
taon ay hindi ako naglikat sa gabi 
at araw ng paalaala sa bawa’t isa 
na may pagluha. 

32 At ngayo’y ipinagtatagubilin ko 
kayo sa Dios, at -sa salita ng kani¬ 
yang biyaya, na Smakapagpapatibay, 
at ^makapagbibigay sa myo ng mana 
sa kasamahan ng lahat na mga 
pinapaging banal. 

33 Hindi ko inimbot ang pilak ni- 
noman, ^6 ang ginto, 6 angpananamit. 

34 Nalalaman din ninyo na c ang 
mga kamay na ito ay nangagliling- 
kod sa mga kinakailangan ko, at 7sa 
aking mga kasamahan. 

35 Nagbigay halimbawa ako sa in¬ 
yo sa lahat ng mga bagay, s n a sa 
ganitong pagpapagal ay dapat ka¬ 
yong magsisaklolo sa mahihina, at 
alalahanin ang mga salita ng Pa- 
nginoong Jesus, na siya rin ang may 
sabi, Lalo pang mapalad ang mag- 
bigay kay sa tumanggap. 

36 At nang makapagsalita na siya 

S Gawa 18:6. h 1 Tim. 4:16. 

5 Juan 21:15-17. 1 Ped. 6:2, 3. 

6 Pil. 1:1. 1 Tim. 3:2. Tito 1:7. 

7 Efea.-1:7, 14. Gol. 1:14. 1 Tim. 3:13. 

Keb. 9:14. Apoc. 1:5. 8 Mat. 7:15. 

9 1 Tim. 1:19, 20. 1 Juan 2:18, 19. 

1 Gawa 19: ', 10; 25:17. 2 Gawa 14:3. 

S Col. 2:7. 4 Ef. 1:18. Heb. 9:15. 

5 1 Sam. 12:3. 1 Cor. 9:12. 

2 Cor. 7:2; 11:9; 12:13. 17. 6 Gawa 18:?* 

7 Gawa 19:22, 29. 8 1 Tea. 5:14. 





ANG MGA 

ng gayon, ay nanikluhod siya at na- 
nalanging kasama silang lahat. 

37 At silang lahat ay nagsipana- 
ngis nang di kawasa, at nangagsi- 
yakap sa leeg ni Pablo at siya'y hi- 
nagkan nila, 

38 Na ikinahahapis ng lalo sa lahat 
ang salitang ^sinabi niya, na hindi 
na nila makikitang muli pa ang ka- 
niyang mukha. At kanilang iniha- 
tid siya sa kaniyang paglalakbay 
hanggang sa daong. 

KAPITULO 21. 

1 At nang mangyaring kami'y ma- 
ngakahiwalay na sa kanila at ma- 
ngaglayag, ay tuloytuloy na pinunta 
namin ang Coos, at nang kinabuka- 
sa’y ang Rodas, at buhat doo’y ang 
Patara: 

2 At nang amine masumpungan ang 
isang daong na oumaraang patungo 
Ba Fenicia, ay nagsilulan kami, at 
nagsipaglayag. 

3 At nang matanaw namin ang 
Chipre, na maiiwan namin sa dalcong 
kaliwa ay nagsilayag kaming hang- 
gang sa *Siria, at nagsidaong sa Tiro; 
sapagka’t ilulunsad doon ng daong 
ang kaniyang lulan. 

4 At nang masumpungan ang mga 
alagad, ay nangatira kami doong pi- 
tong araw: at sinabi ng mga ito kay 
Pablo na 2 sa pamamagitan ng Espi- 
ritu, na huwag siyang tutungtong sa 
Jerusalem. 

5 At nang mangyari na maganap 
namin ang mga araw na yaon, ay 
nagsialis kami at nangagpatuloy sa 
aming paglalakbay: at silang lahat, 

ati ng mga asawa at mga anak, s a y 

umatid sa amin sa aming paglalakad 
hanggang sa labas ng bayan: at sa 
paninikluhod namin # sa baybayin, 
kami’y nagsipanalangin, at nangag- 
paalaman sa isa’t isa; 

6 At nagsilulan kami sa daong, da- 
tapuwa’t sila’y muling nagsiuwi sa 
bahay. 

7 At nang aming matapos ang pag- 
layag buhat sa Tiro, ay nagsida- 

g kami sa Tolemaida; at kami’y 
sibati sa mga kapatid, at kami’y 
,sitahan sa kanilang isang araw. 
At nang kinabukasan ay nagsialis 

tal. 26. 1 Gawa 18:18. 

taL XI. Gawa 20:23. 3 Gawa 15:3. 


GAWA 21 

kami, at nagsidating sa ^Cesarea: at 
sa pagpasok namin sa bahay ni e Fe- 
lipe na Evangelista, *na isa sa pito, 
ay nagsitahan kaming kasama 'niya. 

9 Ang tao ngang itcry may apat na 
anak na binibini, 6 na nagsisipang- 
hula. 

10 At sa pagtira namin doong ilang 
araw, ay dumating na galing sa Ju¬ 
dea ang isang propeta, na nagnga- 
ngalang ?Agabo. 

11 At paglapit sa amin, at pagka- 
kuha ng spamigkis ni Pablo, ay gi- 
napo3 niya ang kaniyang sariling 
mga paa't kamay, at sinabi, Ganito 
ang sabi ng Espiritu Santo, #Ga- 
nitong gagapusin ng mga Judio sa 
Jerusalem ang lalaking mav-ari ng 
pamigkis na ito, at siya'y kanilang 
ibibigay sa mga kamay ng mga Gen- 
til. 

12 At nang marinig namin ang mga 
bagay na ito, kami at gayon din ang 
nangaroroon doon ay nagsipamanhik 
sa kaniya na huwag ng umahon sa 
Jerusalem. 

13 Nang magkagayo’y sumagot si 
Pablo, *Anong ginagawa ninyo, na 
nagsisitangis * at dinudurog ang 
aking puso? sapagka’t ako’y naha- 
handa na hindi lamang gapusin, kundi 
mamatay rin naman sa Jerusalem 
dahil sa pangalan ng Panginoong 
Jesus. 

14 At nang hindi siya pahikayat, 
ay nagsitigil kami, na nagsisipagsa- 
bi, Mangyari ang kalooban ng Pa- 
nginoon. 

15 At pagkatapos hg mga araw na 
ito ay binuhat namin ang aming 
daladalahan at nagsiahon kami sa 
Jerusalem. 

16 At nagsisama naman sa aming 
mula sa Cesarea ang ilan sa mga 
alagad, at kanilang isinama ang 
isang Mnason, na taga Chipre, isa sa 
mga kaunaunahang alagad, na sa 
kaniya kami magsisipanuluyan. 

17 At nang magsidating kami sa 
Jerusalem, ay tinanggap kami ng raga 
kapatid na may kagalakan. 

18 At nang sumunod na araw ay 
pumaroon si Pablo na kasama kami 

4 Gawa 6:5; 8:40. 5 Ef. 4:11. 1 Tim. 4:5* 
G Gawa 19:6. 7 Gawa 11:28. 

8 Jcr. 13 :l-9. 9 tal. 33. l Gawa 20:24. 

225 





ANG MGA 

kay ^Santiago; at ang lahat $ng mga 
matanda ay nangaroroon. 

19 At nang sila’y mangabati na 
niya, 4ay isaisang isinaysay niya 
sa kanila ang mga bagay na gh 
nawa ng Dios sa mga Gentil sa 
pamamagitan ng kaniyang ministe- 
rio. 

20 At sila, nang kanilang marinig 
yaon, $ay niluwalhati ang Dios; at 
sa kaniya’y sinabi nila, Nakikita mo 
na, kapatid, kung ilang libo-libo ang 
mga Judio na nagsisisampalataya; at 
silang lahat ay pawang %iasisikap 
sa kautusan. 

21 At nabalitaan nila tungkol sa 
iyo, na itinuturo mo sa lahat ng mga 
Judio na nangasa mga Gentil na 
magsihiwalay kay Moises, na sina- 
sabi mo sa kanila na huwag tuliin 
ang kanilang mga anak ni mangag- 
silakad ng ayon sa mga 7kaugalian. 

22 Ano nga baga ito? tunay na ka¬ 
nilang mababalitaang dumating ka. 

23 Gawin mo nga itong sinasabi na- 
min sa iyo: Mayroon kaming apat 
katao na may panata sa kanilang 
sarili; 

24 Isama mo sila, maglinis kang 
kasama nila, at pagbayaran mo 
ang kanilang magugugol, upang Ssi- 
la’y mangagpaahit ng kanilang mga 
ulo: at maalaman ng lahat na wa- 
lang katotohanan ang mga bagay 
na kanilang nabalitaan tungkol sa 
iyo; kundi ikaw rin naman ay luma- 
lakad ng maayos na tumutupad ng 
kautusan. 

25 Nguni’t tungkol sa mga Gentil na 
nagsisisampalataya, ay sinulatan iia- 
min, *na pinagpayuhang sila’y mag- 
siilag sa mga inihain sa mga dios- 
diosan, at sa dugo, at sa binigti, at 
sa pakikiapid. 

.26 Nang magkagayo’y isinama ni 
Pablo ang mga tao, at nang sumu- 
nod na araw nang makapaglinis na 
siyang kasama nila -ay pumasok sa 
templo, na isinasaysay ang katupa- 
ran ng mga ara w ng paglilinis, 

2 Gawa 12:17. 5 Gawa 11:S0. 

4 Gawa 15:12. 5 Gawa 4:21; 11:18. 

6 Gawa 1:14. 7 Gawa 6:14. 

8 tal. 26. Gawa 24:18. 9 Big. 6 :2j 18. 

Gawa 18:18. I Gawa 16:20, 29. 
t Bl*. 6:18. 

226 


, GAWA 21 

hanggang sa ihain ang shaing pa* 
tungkol sa bawa’t isa sa kanila. 

27 At nang halos tapos na *ang pi- 
tong araw, ^ang mga Judiong taga 
Asia, nang siya’y makita nila sa 
templo, ay kanilang ginulo ang bo- 
ong karamihan at <>siya’y kanilang 
dinakip, 

28 Na nangagsisigawan, Mga lala- 
king taga Israel, magsituiong kayo : 
Ito ang tao na nagtuturo sa mga tao 
sa lahat ng dako laban sa bayan, at 
7 sa kautusan, at sa dakong ito; at 
bukod pa sa rito’y nagdala rin siya 
ng mga Griego sa templo, at «dinu- 
ngisan itong dakong banal. 

29 Sapagka’t nakita muna nila na 
kasama niya sa bayan si ^Trofimo 
taga Efeso, na sinapantaha nilang 
ipinasok ni Pablo sa templo. 

30 At ang boong bayan ay napa- 
kilos, at ang mga tao’y samasamang 
nagsipanakbuhan; at ^kanilang sinung- 
eaban si Pablo, at siya’y kinaladkad 
na inilabas sa templo: at pagdaka’y 
inilapat ang mga pinto. 

31 At samantalang pinagpipilitan 
nilang siya’y patayin, ay dumating 
ang balita sa pangulong kapitan ng 
pulutong, na ang boong Jerusalem 
ay nasa kaguluhan. 

32 At pagdaka’y ^kumuha siya ng 
mga kawal at mga senturion, at su- 
magasa sa kanila: at sila, nang ka¬ 
nilang makita ang pangulong kapi¬ 
tan at ang mga kawal ay nagsitigil 
ng paghampas kay Pablo. 

33 Nang magkagayo’y lumapit ang 
pangulong kapitan, at tinangnan siya, 
at tfsiya’y ipinagapos ng 4dalawang 
tanikala; at itinanong kung sino siya, 
at kung ano ang ginawa niya. 

34 At iba’y sumislgaw ng isang ba¬ 
gay, ang iba’y iba naman, sa gitna 
ng karamihan: at nang hindi niya 
maunawa ang katotohanan dahil sa 
kaguluhan, ay ipinadala siya sa 
*kuta. 

35 At nang siya’y dumating sa hag- 


S Biff. 6:10-12. 4 Blpr. 6:9. 

5 Gawa 24:18. 6 Gawa 26:21. 

7 Gawa 6:13; 26:8. 8 Gawa 24 16 . 

9 Gawa 20:4. 1 2 Har. 11:16. 

£ Gawa 23:27; 24:7. s tal. 11. Gawa 20 u 
4 Gawa 12:6. 5 taL 37. 

Gawa 22:24; 28:10, 16, 82. 





ANG MGA 

danan ay nangyari na siya’y binu- 
hat ng mga kawal dahil sa pag- 
agaw ng karamihan; 

36 Sapagka’t siya’y sinusundan ng 
karamihan ng mga tao, na nangag- 
sisigawan, <>Alisin siya. 

37 At nang ipapasok na si Pablo sa 
kuta, ay kaniyang sinabi sa pangu- 
long kapitan, Mangyayari bagang 
magsabi ako sa iyo ng anoman? At 
sinabi niya, Marunong ka baga ng 
Griego? 

38 Hindi nga baga ikaw 7yaong 
Egipcio, na nang mga nakaraang 
araw ay nanghihikayat sa kagulu- 
lian at nagdala sa Hang ng apat na 
libong katao na mga Mamamatay- 
tao? 

39 Datapuwa’t sinabi ni Pablo, 
Ako’y Judio, na staga Tarso sa Cili¬ 
cia, isang mamamayan ng bayang 
hindi kakaunti ang kahalagahan: at 
ipinamamanhik ko sa iyo, na ipahin- 
tulot mo sa aldng magsalita sa ba- 
yan. 

40 At nang siya’y mapahintulutan 
na niya, si Pablo, na. nakatayo sa 
hagdanan, inihudyat ang kamay sa ba- 
yan; at nang tumahimik nang totoo, 
siya’y nagsalita sa kanila $sa»wi- 
kang Hebreo, na sinasabi, 

KAPITULO 22. 

1 *Mga kapatid na lalake at mga 
magulang, pakinggan ninyo ang pag- 
sasangga!ang na gagawin ko ngayon 
sa harapan ninyo. 

2 At nang marinig nilang sila’y ki- 
nakausap- niya *sa wikang Hebreo, 
ay lalo pang tumahimik sila: at si¬ 
nabi niya, 

3 Ako’y sjudio, na ipinanganak sa 
Tarso ng Cilicia, datapuwa’t pina- 
pagaral sa bayang ito, sa paanan ni 
* Gamaliel, na tinuruan alinsunod sa 
mahigpit na kaparaanan ng kautu- 
san ng ating mga magulang, palib- 
hasa’y masikap tungkoi sa Dios, na 
gaya ninyong lahat ngayon: 

4 At taking pinagusig ang Daang 
flto hanggang sa mamatay, na ti- 
6 Lu. 23:18. 

T Gnwi*. 5:36, 37. 8 Gawa 9:11. 

9 Gawa 22:2; 26:14. l Gawa 7:2. 

5 Gawa 21:40. 3 Rom. 11:1. 2 Cor. 11:22. 
Fil. 3:6. 4 Gawa 6:34. 5 Gawa 8:3. 

6 Gawa 9:2. 


GAWA 22 

natalian at ipinapasok sa mga bi- 
langguan ang mga lalake at gayon 
din ang mga babae. 

5 Gaya rin naman ng pangulong 
saserdote na nagpapatotoo sa akin, 
at ang boong kapulungan ng mata- 
tanda: ?na sa kanila nama’y tumang- 
gap ako ng mga sulat sa mga kapa¬ 
tid, at naglakbay ako sa Damasco 
upang dalhin ko namang mga gapoa 
sa Jerusalem ang nangaroroon 
upang parusahan. 

6 At ^nangyari, na, samantalang 
ako’y naglalakbay, at nalalapit na sa 
Damasco, nang magtatanghaling ta- 
pat, biglang nagliwanag mula sa 
langit ang isang malaking ilaw sa 
palibot ko. 

7 At ako’y nasubasob sa lupa, at 
narinig ko ang isang tinig na nagsa- 
sabi sa akin, Saulo, Saulo, bakit mo 
ako pinaguusig? 

8 At ako’y sumagot, Sino ka baga, 
Panginoon? At sinabi niya sa akin, 
Ako’y si Jesus na taga Nazaret, na 
iyong pinaguusig. 

9 At sa katotohana’y nakita ng 
mga kasamahan ko ang ilaw, sdata- 
puwa’t hindi nila narinig ang tinig 
na nagsalita sa akin. 

10 At sinabi ko, Ano ang gagawin 
ko, Panginoon? At sinabi sa akin 
ng Panginoon, Magtindig ka, at pu- 
maroon ka sa Damasco; at doo’y sa- 
sabihin sa iyo ang lahat ng mga ba- 
gay na itinalagang gagawin mo. 

11 At nang hindi ako makakita da¬ 
hil sa kaningningan ng ilaw na yaon, 
palibhasa’y inakay ako sa kamay ng 
mga kasamahan ko, ay pumasok ako 
sa Damasko. 

12 At *isang Ananias, lalaking ma- 
sipag sa kabanalan ayon sa kautu- 
san, na may mabuting katunayan ng 
lahat ng mga Judiong nagsisitahan 
doon, 

13 2Ay lumapit sa akin, at natatayo 
sa tabi ko ay nagsabi sa akin, Kapa¬ 
tid na Saulo, tanggapin mo ang 
iyong paningin. At nang oras ding 
yao’y tumingin ako sa kaniya. 

14 At sinabi niya, Ang Dios ng 

? Gawa 9:2: 2G *.10-12. 

8 Gawa 9:3-8; 26:32-18. 9 Gawa 9:7. 

1 Caw$ 9:10. Z Gawa 9:17. 18. 

227 





ANG MGA 

ating mga magulang ay sitinalaga 
ka upang mapagkilala mo ang kani- 
yang kalooban, at makita mo 4 ang 
Banal, at marinig mo ang isang ti- 
nig mula sa kaniyang bibig. # 

15 Sapagka't magiging saksi ka m- 

ya sa lahat ng mga tao tungkol sa 
Cmga bagay na iyong nakita at na- 
linig. . . 

16 At ngayon bakit ka tumitigil? 
magtindig ka, at <?ikaw ay mag- 
bautismo, at hugasan mo ang iyong 
mga kasalanan, na tumatawag sa ka- 
niyang pangalan. 

17 At nangyari, na, nang ako'y 
Tmakabalik na sa Jerusalem, at nang 
ako'y liananalangin sa templo ay 
-Snawalan ako ng diwa, 

18 At siya'y nakita ko na nagsasabi 
sa akin, Magmadali ka, at umalis ka 
agad sa Jerusalem; sapagka't hindi 
nila tatanggapin sa iyo ang patotoo 
tungkol sa akin. 

19 At aking sinabi, Fanginoon, na- 
pagtatalastas nila na ako ang nag- 
bilanggo at humampas sa bawa't si- 
nagoga sa mga nagsisisampalataya 
sa iyo: 

20 At nang ibubo ang dugo ni Es- 
tebangiyong saksi, ay ako nama’y 
nakatayo sa malapit, at ^sinasang- 
nyunan ko, at *iningatan ko ang 
mga damit'ng sa kaniya'y nagsipa- 
tay. 

21 At sinabi niya sa akin, Yumaon 
ka: Ssapagka't susuguin kita sa ma- 
layo sa mga Gentil. 

22 At kanilang pinakinggan siya 
hanggang sa salitang ito; at sila'y 
nangagtaas ng kanilang tinig, at na- 
ngagsabi, sAlisin sa lupa ang isang 
gayong tao: sapagka't hindi mara- 
pat 4 na siya'y mabuhay. 

23 At samantalang sila’y nangagsi- 
sigawan, at ipinaghahagisan ang ka¬ 
nilang mga damit, at nangagsasabog 
ng alabok sa hangin, 

24 Ay ipinagutos ng pangulong ka- 
pitan na siya'y ipasok $sa kuta, na 
ipinaguutos na siya'y sulitin sa pa- 

5 Gawa 8:13; 6:30. U Gawa 3:14. 

6 Gawa 2G:1G. 6 Gawa 2:38; 9:18. 

Heb. 10:22. 7 Gawa 9:2G. 

8 Gawa 10:10; 11:5. 2 Cor. 12:1-4. 

9 Gawa 8:1. 1 Gawa 7:58. 

£ Gawa 9:15; 18:28. 8 Gawa 21:36. 

J, Gawa 25:34. 5 Gawa 21:34. 

228 


GAWA 23 

mamagitan ng hampas, upang ma- 
alaman niya kung sa anong kadahi- 
lanan sila'y nangagsigawan ng ga-. 
yon laban sa kaniya. 

25 At nang siya'y kanilang maga- 
pos na ng mga panaling katad, ay 
sinabi ni Pablo sa senturiong naka¬ 
tayo sa malapit, ^Matuwid baga sa iyo 
na hampasin ang isang taong taga 
Roma, na hindi pa nahahatulan? 

26 At nang ito'y marinig ng sen- 
turion, ay naparoon siya sa pangu¬ 
long kapitan at sa kaniya'y ipinag- 
bigay-alam, na sinasabi, Ano baga 
ang gagawin mo? sapagka't ang 
taong ito ay taga Roma. 

27 At lumapit ang pangulong kapi¬ 
tan at sinabi sa kaniya, Sabihin mo 
sa akin, ikaw baga'y taga Roma? At 
sinabi niya, Oo. 

28 At sumagot ang pangulong ka¬ 
pitan, Binili ko ng totoong mahal 
ang pagkamamamayang ito. At si¬ 
nabi ni Pablo, Nguni't ako'y katu- 
tubong taga Roma. 

29 Pagkaraka nga'y nagsilayo sa 
kaniya ang mga sa kaniya sana'y 
susulit: at ang pangulong kapitan 
din naman ay ?natakot nang maala- 
mang siya'y taga Roma, at dahil sa 
pagkagapos niya sa kaniya. 

30 Datapuwa't nang kinabukasan, 
sa pagkaibig na matanto ang katu- 
nayan kung bakit siya'y isinakdal ng 
mga Judio, ay kaniyang pinawalan 
siya, at Spinapagpulong ang mga pa¬ 
ngulong saserdote at ang boong Sa- 
nedrin, at ipinapanaog si Pablo at 
iniharap sa kanila. 

KAPITULO 23. 

1 At si Pablo, na tumititig na ma- 
buti sa $Sanedrin, ay nagsabi, Mga 
kapatid na lalake, ako'y nabuhay saha- 
rapan ng Dios sa boong kabutihan ng 
budhi ^hanggang sa mga araw na ito. 

2 At ipinagutos ng dakilang saser- 
doteng si 2 Ananias sa mga nalalapit 
sa kaniya na siya’y saktan sa bi¬ 
big. 

3 Nang magkagayo'y sinabi sa ka- 
niya ni Pablo, sasaktan ka ng Dios, 

6 Gawa 16 :37. 

7 Gawa 16:38. 8 Gawa 23:1, 6. 

9 Gawa 22:30. 1 Gawa 24:16. 

2 Cor. 1:12; 4:2. 2 Tim. 1:8. 8 Gaw* 24:1. 





ANG MGA 

sikaw na pinaputing pader: at na- 
kaupo ka baga upang ako’y hatu- 
lan mo ayon sa kautusan, at ako’y 
sinasaktan mo ng 41aban sa kautu¬ 
san?. 

4 At sinabi $ng nangakatayo sa 
malapit, Nilalait mo ang dakilang 
saserdote ng Dios? 

5 At sinabi ni Pablo, Hindi ko na- 
lalaman, mga kapatid na lalake, na 
siya'y dakilang saserdote: sapagka’t 
nasusulat, Huvvagkangmagsasalita ng 
masama ^sa isang pinuno ng iyong ba- 
yan. 

6 Datapuwa’t nang matalastas ni 
Pablo na ang isang bahagi ay mga 
7Saduceo at ang iba’y mga .Fariseo, 
ay sumigaw siya sa Sanedrin, Mga 
kapatid na lalake, ^ako’y Fariseo, 
anak ng mga Fariseo: ako’y sinisi- 
vasat ^tungkol sa pagasa at pag- 
kabuhay na maguli ng mga patay. 

7 At nang masabi na niya ang ga- 
yon, nangyari ang isang pagtatalo 
sa mga Fariseo at sa mga Saduceo; 
at nagkabahabahagi ang kapulu- 
ngan. 

8 Sapagka’t ^sinasabi ng mga Sa¬ 
duceo na walang pagkabuhay na 
maguli, ni anghel, ni espiritu; da- 
tapuwa’t kapuwa pinaniniwalaan ng 
mga Fariseo. 

9 At nagkaroon ng malaking siga- 
wan, at nagsitindig ang ilan sa mga 
eskriba na kakampi ng mga Fariseo, 
at nakikipagtalo, na nagsipagsabi, 
Wala kaming masumpungang ano- 
mang kasalanan sa taong ito:_at ano 
kung siya’y kinausap man ng isang 
espiritu, 6 ng isang anghel? 

10 At nang magkaroon ng mala¬ 
king pagtatalo, sa takot ng pangu¬ 
long kapitan na baka pagwaraywa- 
rayin nila si Pablo, ay pinapanaog 
ang mga kawal at ipinaagaw siya sa 
gitna nila, at siya’y ipinasok sa kuta. 

11 At nang sumunod na gabi ay lu- 
mapit sa kaniya ang Panginoon, at 
sinabi, Laksan mo ang iyong loob: 
sapagka’t kung paano ang pagkapa- 
totoo mo tungkol sa akin sa Jerusa- 


8 Mat. 23:27. U Deut. 25:1, 2. 

5 Juan 18:22. G Ex. 22:28. 7 Mat. 22:2S. 

8 Gawa 26:5. Fil. 3:5. 

9 Gawa 24:21: 26:6-8. 1 Lu. 20:27 


GAV/A 23 

lem, ay kailangang patotohanan mo 
rin gayon 2 sa Roma. 

12 At nang araw na, ay nangagka- 
tipon ang mga Judio, at sila’y na- 
ngagpanata sa ilalim ng surnpa, na 
nagsisipagsabi na hindi sila kakain 
ni iinom man hanggang sa kanilang 
mapatay si Pablo. 

13 At mahigit sa apat na pu ang 
mga nagsipanumpa ng ganito. 

14 At sila’y nagsiparoon sa mga 
pangulong saserdote at sa mga ma* 
tanda, at nangagsabi, Kami ay # na- 
ngagpanata sa ilalim ng mahigpit na 
sumpa, na hindi titikim ng anoman 
hanggang sa mapatay namin si 
Pablo. 

15 Ngayon nga kayo pati ng Sane¬ 
drin ay mangagpahiwatig sa pangu¬ 
long kapitan na siya’y ipapanaog 
niya sa inyo, na waring ibig ninyong 
mahatulan ng lalong ganap ang sak- 
dal tungkol sa kaniya: at kami, bago 
siya dumating ay nangahanda upang 
siya’y patayin. 

16 Datapuwa’t ang anak na lalake 
ng kapatid na babae ni Pablo ay 
narinig ang tungkol sa kanilang 
pagbabakay, at siya’y naparoon at 
pumasok sakuta atisinaysay kay Pablo, 

17 At tinawag ni Pablo ang isa sa 
mga senturion, at sinabi, Dalhin mo 
ang binatang ito sa pangulong ka¬ 
pitan; sapagka’t siya’y may isang 
bagay na sasabihin sa kaniya.. 

18 Kaya’t siya’y kinuha, at dinala 
siya sa pangulong kapitan, at sinabi, 
Tinawag ako ng bilanggong si Pablo, 
at ipinamanhik sa aking dalhin ko 
sa iyo ang binatang ito, na may 
isang bagay na sasabihin sa iyo. 

19 At tinangnan siya ng pangulong 
kapitan sa kamay, at pagtabi ay 
lihim na tinanong siya, Ano yaong 
sasabihin mo sa akin? 

20 At sinabi niya, Pinagkasunduan 
ng mga Judio na sa iyo’y ipamanhik 
na iyong ipapanaog bukas si Pablo 
sa ^Sanedrin, na waring ikaw ay 
may sisiyasating lalong ganap tung¬ 
kol sa kaniya. 

21 Hu wag ka ngang palamuyot.sa 
kanila: sapagka’t binabakayan siya 

2 Gawa 19:21. 3 Gawa 22:30. 

229 





ANG MGA 

Bg mahigit na apat na pung katao 
sa kanila, na nangagsipagpanata 4 sa 
ilalim ng sumpa, na hindi kakain 
ni iinom man hanggang sa siya’y 
kanilang mapatay: at ngayo’y na- 
ngahahanda sila, na nangaghihintay 
ng pangako mo, 

22 Kaya’t pinaalis ng pangulong 
kapitan ang binata, na ipinagbilin 
sa kaniya, Huwag mong sasabihin 
sa kanino man na ipinahiwatig mo 
sa akin ang mga bagay na ito. 

23 At kaniyang tinawag ang dala- 
wa sa mga senturion, at sinabi, Ihan- 
da ninyo ang dalawang daang kawal 
upang magsiparoon hanggang sa 
^Cesarea, at pitong pung kabayuhan, 
at dalawang daang sibatan, sa ikat- 
long oras ng gabi: 

24 At pinapaghanda niya sila ng 
mga hayop, upang mapagsakyan kay 
Pablo, at siya’y maihatid na walang 
panganib kay Felix na gobernador. 

25 At siya’y sumuiat ng isang 
sulat, na ganito: 

26 Si Claudio Lisias sa kagalang- 
galang na gobernador Felix, ebuma- 
bati. 

27 Ang taong ito’y hinuli ng mga 
Judio, at papatayin'na lamang sana 
nila, nang dumalo akong ?may ka- 
samang mga kawal at siya’y inilig- 
tas ko, 5 nang mapagtantong siya’y 
fsang taga Roma. 

28 At sa pagkaibig bong mapagu- 
nawa ang dahilan kung bakit siya’y 
kanilang isinakdal, ay ipinanaog ko 
siya sa kanilang Sanedrin: 

29 Na nasumpungan ko na siya’y 
kanilang isinasakdal $sa mga sulira- 
nin tungkol sa kanilang kautusan, 
datapuwa’t ^walang anomang sakdal 
laban sa kaniya na marapat sa ka- 
matayan 6 sa tanikala. 

30 At "nang ipakilaia sa akin na 
may banta laban sa taong iyan, ay 
ipinadala ko siya agad sa iyo, na 
aking ipinagbilin din sa mga sa 
kaniya’y nangagsasakdal na ma- 


4 tal 12. 

'£ Gawa 8:40. tal. 26. S3, 84. Mat. 27:2. 
€ Gawa 35:23. 7 tal. 10. 

B Gawa 22:25-20. 9 Gawa 18:15; 25:19. 
J Gawa 25:25; 26:31. 2 tal. 20. 

230 


GAWA 24 

ngagsalita sa harapan mo laban sa 
kaniya. 

31 Kaya]t ang mga kawal, alinsu- 
nod sa iniutos sa kanila, ay kinulia 
si Pablo at dinala siya sa gabi sa 
Antipatris. 

32 Datapuwa’t nang kinabukasan ay 
pinabayaan nilang samahan siya ng 
mga kabayuhan, at nangagbalik sa 
kuta: 

33 At sila, nang sila’y magsidating 
sa Cesarea at maibigay ang sulat 
sa gobernador, ay iniharap din si 
Pablo sa harapan niya. 

34 At nang mabasa niya ito, ay iti~ 
nanong niya kung taga saang ^lala- 
wigan siya; at nang maalamang si¬ 
ya’y taga 4 Cilicia, 

35 Pakikinggan kitang lubos, ang 
cabi niya, pagdating naman ng mga 
nagsisipagsakdal sa iyo: at ipinag- 
utos na siya’y ingatan sa palasio ni 
Ilerodes. 

KAPITULO 24. 

1 At pagkaraan ng limang araw ay 
lumusong ang pangulong saserdo- 
teng si s Ananias na kasama ang 
ilang matatanda, at ang isang Tcr- 
tulo na mananalumpati; at sila’y 
nangagbigay-alam sa gobernador la¬ 
ban kay Pablo. 

2 At nang siya’y tawagin, si Ter- 
tulo ay nagpasimulang isakdal siya, 
na sinasabi, 

Yamangdahil sa iyo’y nangagta- 
tamo kami ng malaking kapayapaan, 
at sa iyong kalinga ay napawi sa 
bansang ito ang mga kasamaan, 

3 Ay tinatanggap namin ito sa la- 
hat ng mga paraan at sa lahat ng 
mga dako, kagalanggalang na Felix, 
ng boong pagpapasalamat. x 

4 Datapuwa’t, nang huwag akong 
makabagabag pa sa iyo, ay ipinama- 
manhik ko sa iyo na pakinggan mo 
kami sa iyong kagandahang loob sa 
ilang mga salita. 

5 Sapagka’t nangasumpungan lia- 

min_ tfang taong ito'y isang taong raa- 
pangulo at mapagbangon ng mga pag- 
hihimagsik sa gitna ng lahat ng mga 
Judio sa boong sanglibutan, at na- 
miminuno sa sekta ] ng mga Naza- 
reno:__ 

3 Gawa 25:1. 4 Gawa 21:39. 5 Caw* 23:2. 
6 Gawa 17:6 





ANG MGA 

6 Na kaniya ?rin xiamang pinagsi- 
sikapang lapastanganin ang templo: 
na siya ring dahil ng aming ini- 
huli:* 

8 Na mapagtatalastas mo, sa iyong 
pagsisiyasat sa kaniya, ang lahat ng 
mga bagay na ito na laban sa kani- 
ya'y isinasakdal namin. 

9 At nakianib naman ang mga Ju- 
dio sa pagsasakdal, na pinatutuna- 
yan na ang mga bagay na ito’y ga- 
yon nga. 

10 At nang siya’y mahudyatan ng go- 
bernador upang magsalita, si Pablo 
ay sumagot, 

Yamang nalalaman ko na ikaw ay 
hukom sa loob ng maraming mga 
taon sa bansang ito, ay masiglang 
gagawin ko ang aking pagsasangga- 
lang: 

11 Sapagka’t napagtatalastas mo na 
iwala pang labingdalawang araw 
buhat nang ako’y umahon sa Jeru¬ 
salem upang sumamba: 

12 At ni hindi nila ako nasumpu- 
ngan sa -templo na nakikipagtalo sa 
kanino man 6 kaya’y nanggugulo sa 
karamihan, ni sa mga sinagoga, ni 
sa bayan. 

13 Ni hindi rin mapatutunayan nila 
sa iyo ang mga bagay na ngayo’y 
kanilang isinasakdal laban sa akin. 

14 Nguni’t ito ang ipinahahayag ko 
sa iyo, na ayon sa Daan na kani¬ 
lang tinatawag na sekta, ay gayon 
ang paglilingkod ko sa Dios ng 
aming mga magulang, na sinasam- 
palatayanan ang lahat ng mga ba¬ 
gay na alinsunod sa kautusan, at 
nangasusulat sa mga propeta; 

15 Na may pagasa sa Dios, na siya 
rin namang hinihintay nila, na mag- 
kakaroon ^ng pagkabuhay na maguli 
ng mga ganap at gayon din ng mga 
di ganap. 

16 Na dahil nga rito’y lagi rin 
^akong nagsasanay upang magka - 

*Sa ibang mga Kasulatan ay nakalagay 
ito: at ibig naming hatulan Sana siya alin- 
sunod sa aming kautusan. 

7 Datapuwa't aumating ang pangulong 
pinunong si Lysias at sapilitang inagaw 
siya sa aming mga kamay. 


7 Gawa 21:28. 8 Juan 18:31. 

9 Gawa 21:32, 33 ; 23 :27. 

I tal. 1. Gawa 21:18, 27. 2 Gawa 25:8. 
3 taJ. 21. Gawa 23 :G. £ Gawa 23:1. 


GAWA 24 

roon ng isang budhing walang ka- 
paslangan sa Dios at sa mga tao. 

17 At nang makaraan nga 5 * * 8 ang 
ilang mga taon ay Gnaparito a h° 
upang magdala ng mga limos sa 
aking bansa, at ng mga hain: 

18 Na ganito nila ako nasumpu- 
ngang ^pinalinis sa templo, na wa¬ 
lang kasamang karamihan, ni wala 
ring kaguluhan: datapuwa’t may - 
roon doong. ilang mga Judiong ga- 
ling sa Asia— 

19 Na dapat magsiparito sa hara- 
pan mo, at mangagsakdal, kung may 
anomang laban sa akin. 

20 O kaya'y ang mga tao ring ito 
ang mangagsabi kung anong masa- 
mang gawa ang nasumpungan nila 
*'nang ako'y nakatayo sa harapan ng 
Sanedrin, 

21 Maliban na sa isang tinig na ito 
na taking isinigaw nang nakatayo sa 
gitna nila, Tungkol sa pagkabuhay 
na maguli ng mga patay ako’y pi- 
naghahatulan sa harapan ninyo sa 
araw na ito. 

22 Datapuwa’t si Felix, na may la- 
long ganap nang pagkatalastas tung¬ 
kol *sa, Daan, ay ipinagpaliban sila, 
na sinasabi, Paglusong ni ^Lisias na 
pangulong kapitan, ay pasisiyahan 
ko ang inyong usap. 

23 At iniutos niya sa senturion na 
siya’y tanuran at siya’y pagbigyang- 
loob; at shuwag ipagbawal sa kani¬ 
no mang mga kaibigan niya na si¬ 
ya’y paglingkuran. 

24 Datapuwa’t nang makaraan ang 
ilang mga araw, si Felix ay duma- 
ting na kasama si Drusila, na ka- 
niyang asawa, na isang Judia, at 
ipinatawag si Pablo, at siya’y pina- 
kinggan tungkol sa pananampala- 
taya kay Cristo Jesus. 

25 At samantalang siya’y nagsasa- 
laysay tungkol sa katuwiran, at sa 
sariling pagpipigil, at sa paghuhu- 
kom na darating, ay nangilabot si 
Felix, at sumagot, Ngayo’y humayo 
ka; at ^pagkakaroon ko ng kauku- 
lang panahon ay ipatatawag kita. 

26 Kaniyang inaasahan din naman 

5 Gawa 18:22, 23; 19:8, 10; 20:31. 

C Rom. 15:25-28. 1 Cor. 16:1.3. 

2 Cor. 8:4 ; 9:1, 12. 7 Gawa 21:26, 27 ; 26:21- 

8 Gawa 22:30. 9 Gawa 23:6. 1 Gawa 9 & 

2 tal. 7. 3 Gawa 28:16. 4 Gawa 17:32. 

231 






ANG MGA 

na sfy^y bibigyan ni Pablo ng 5 sa- 
lapii^kaya naman lalong mad alas na 
ipinatatawag siya, at sa kaniya’y 
nakikipagusap. 

27 Datapuwa’t nang maganap ang 
dalawang taon, si Felix ay hinalin- 
han ni Porcio Festo; at sa pagkaibig 
ni Felix 6 na siya’y kalugdan ng mga 
Judio, ay pinabayaan sa mga tani- 
kala si Pablo. 

KAriTULO 25. 

1 Nang makapasok na nga si Festo 
sa 7lala\vigan, pagkaraan ng tatlong 
araw ay umahon sa Jerusalem inula 
sa Cesarea. 

2 At ang mga pangulong saserdote 
at ang mga maginoo sa mga Judio 
ay Snangagbigay-alam sa kaniya la- 
ban kay Pablo; at siya’y kanilang 
pinamanhikan, 

3 Na humihingi ng lingap laban sa 
kaniya, na siya’y ipahatid sa Jeru¬ 
salem; »na binabakayan upang si¬ 
ya’y mapatay sa daan. 

4 Gayon ma’y sumagot si Festo, na 
si Pablo ay tinatanuran sa Cesarea, 
at siya’y paroroon sa lalong mada- 
ling panabon. 

5 Kaya nga, sinabi niya, ang mga 
may kapangyariban sa inyo ay mag- 
sisamang lumusong sa akin, at kung 
may anomang pagkakasala ang taong 
ito, ay i sakdal siya nila. 

G At nang siya’y makatirana saknnila 
na bibigit sa walo 6 sangpung araw, 
ay lumusong siya sa Cesarea; at nang 
kinabukasa’y lumuklok siya sa buku- 
man, at ipinabarap sa Uaniyct si Pablo. 

7 At nang siya’y dumating, ay nili- 
gid siya ng mga Judio J na nagsilu- 
song na galing sa Jerusalem, «na 
may dalang marami at mabibigat na 
sakdal laban sa kaniya, na pawang 
liindi nila mapatunayanj 

8 Samantalang sinasabi ni Pablo sa 
kaniyang pagsasanggalang, ^Laban 
man sa kautusan ng mga Judio, ni 
laban sa templo, ni laban kay Cesar, 
ay hindi ako nagkakasala ng ano- 
man. 

0 llatapuwa't si Festo, *sa pagka- 

5 lal. 17. C Gawa 25:0. 7 Gawa 23:34. 

8 Gawa 24:1. 9 Gawa 23:12-15. 

1 Gawa 24:1. 2 Gawa 24 :5, 13. 

3 Gawa 21:28 ; 24 :12. 4 Gawa 24 :27. 

232 


GAWA 25 

ibig na siya’y kalugdan ng mga Ju¬ 
dio, ay sumagot kay Fablo, at nag- 
sabi, 5 Ibig mo bagang umahon sa 
Jerusalem, at doon ka liatulan sa 
mga bagay na ito sa harapan ko? 

10 Patapuwa’t sinabi ni Pablo, Na- 
katayo ako sa harapan ng hukuman 
ni Cesar, na doon ako dapat hatu- 
lan: wala akong ginawang anomang 
kasamaan sa mga Judio, gaya rin 
naman ng pagkatalastas mong ma- 
buti. 

11 Kung ako nga’y isang makasala- 
nan, at nakagawa ng anomang bagay 
na marapatsa kamatayan, ay hindi ako 
tumatangging mamatay; datapuwa’t 
kung walang katotohanan ang mga 
bagay na ipinagsasakdal ng mga ito 
laban sa akin, ay hindi ako maibibi- 
gay ninoman sa kaniia. Maghaha- 
bol ako 6 'kay Cesar. 

12 Nang magkagayon si Festo, 
nang makapagpanayam na sa San»?- 
drin, ay sumagot, Naghabol ka kay 
Cesar; kay Cesar ka paparoon. 

13 Nang makaraan nga ang Hang 
mga araw, si Agripa na liari at si 
Bernice ay nangagsidating sa Cesa¬ 
rea, at nagsibati kay Festo. 

14 At nang sila’y magsitira roong 
maraming araw, ay isinaysay ni 
Festo sa hari ang usapin ni Pablo, 
na sinasabi, 7May isang taong bi- 
langgo na iniwan ni Felix: 

15 STungkol sa kaniya nang ako’y 
nasa Jerusalem, ang mga pangulong 
saserdote at ang mga matanda sa 
mga Judio ay nangagbigay-alam sa 
akin, na hinihinging ako’y humatol 
laban sa kaniya. 

16 Sa kanila’y aking isinagot, na 
hindi kaugalian ng mga taga Roma na 
ibigay ang sinomang tao, hanggang 
hindi nahaharap »ang isinasakdal sa 
mga nagsisipagsakdal, at siya’y 
magkaroon ng pagkakataong maka- 
gawa ng kaniyt.ng pagsasanggalang 
tungkol sa sakdal laban sa kaniya. 

17 Nang sila nga’y mangagkatipon 
dito, ay hindi ako nagpaliban, kundi 
nang sumunod na araw ay lumuklok 
ako sa hukuman, at ipinabarap ko 
ang tao. 


5 tnl. 20. C Gawa 2G-.32; 28:19. 
7 Gawa 24:27. 8 tal. 2-G. 

9 Gawa 23:30; 24:19. 





ANG MGA 

18 Tungkol sa kaniya, # nang mag- 
sitindig ang mga nagsisipagsakdal, 
ay walang anomang sakdal na masa- 
mang bagay na maiharap sila na 
gaya ng aking sinapantaha; 

19 Kundi *may ilang mga suliranin 
laban sa kaniya tungkol sa kanilang 
sariling -relihion, at sa isang Jesus, 
na namatay, na pinatutunayan ni 
Pablo na ito’y buhay. 

20 At ako, palibhasaV nagugulu- 
han tungkol sa kung paano kayang 
mapagsisiyasat ang mga bagay na 
ito, ay itinanong ko kung ibig niyang 
pumaroon sa Jerusalem at doon siya 
hatulan tungkol sa mga bagay na 
ito. 

21 Datapuwa’t nang makapaghabol 
na si Pablo na siya’y ingatan upang 
hatulan ng emperador, ay ipinag- 
utos kong ingatan siya hanggang sa 
siya’y maipadala ko kay Cesar. 

22 At sinabi ni Agripa kay Festo, 
Ibig ko rin sanang mapakinggan ang 
tao. Bukas, sinasabi niya, siya’y 
mapapakinggan mo. 

23 Kayat nang kinabukasan, nang 
dumating si Agripa, at si Bernice, 
na may malaking karilagan, at nang 
mangakapasok na sila sa hukuman 
na kasama ang mga pangulong ka- 
pitan at ang mga maginoo sa bayan, 
sa utos ni Festo ay ipinasok si Pa¬ 
blo. 

24 At sinabi ni Festo, Haring Agri¬ 
pa, at lahat ng mga lalaking nanga- 
riritong kasama namin, nakikita nin- 
yo ang taong ito, na tungkol sa ka- 
niya’y nagsasakdal sa akin sa Jeru¬ 
salem at dito naman ang boong ka- 
ramihan ng mga Judio, na nangag- 
sisigawang ^hindi marapat na siya’y 
mabuhay pa. 

25 Datapuwa’t aking nasumpu-' 
ngang siya’y ^walang anomang gi- 
nawang marapat sa kamatayan: at 
sapagka’t * * 5 siya rin ay naghabol sa 
emperador ay ipinasiya kong siya’y 
ipadala. 

26 Tungkol sa kaniya’y wala akong 
alam na tiyak na bagay na maisusu- 
lat sa aking panginoon. Kaya di- 
nala ko siya sa harapan ninyo, at la- 


/ Gawa 13:15; 23:29. 
e Gawa 17:22. 5 Gawa 22:22. 

4 Gawa 23:29; 26:31. 5 tal. 11, 12» 


GAWA 26 

long-lalo na sa harapan mo, haring 
Agripa, upang, pagkatapos ng pagsi- 
siyasat, ay magkaroon ng sukat na 
maisulat. 

27 Sapagka’t inaakala kong ai ka- 
tuwiran, na sa pagpapadala ng isang 
bilanggo, ay hindi magpahiwatig na¬ 
man ng mga sakdal laban sa kaniya. 

KAPITULO 26. 

1 At sinabi ni Agripa kay Pablo, 
Ipinahihintulot sa iyong magsaysay 
ka sa ganang iyo. Nang magkaga- 
yo’y iniunat ni Pablo ang kaniyang 
kamay, at ginawa ang kaniyang pag- 
sasanggalang: 

2 Ikinaliligaya kong lubha, haring 
Agripa, na sa harapan mo’y gawin 
ko ang aking pagsasanggalang sa 
araw na ito tungkol sa lahat ng mga 
bagay na isinasakdal ng mga Judio 
laban sa akin: 

3 Lalong-lalo na sapagka’t bihasa 
ka sa lahat ng mga ^kaugalian at 
mga suliranin na mayroon ang mga 
Judio: kaya nga ipinamamanhik ko 
sa iyo na pagdalitaan mong dinggin 
ako. 

4 Ang akin ngang pamumuhay mula 
sa aking pagkabata, na nang una’y 
inugali ko sa gitna ng aking bansa 
at sa Jerusalem, ay nalalaman ng 
lahat ng mga Judio; 

6 Na napagtatalastas nila mula pa 
nang una, kung ibig nilang magsi- 
saksi, na alinsunod sa ?lalong mahig- 
pit na sekta ng aming relihion ay 
nabuhay akong isang Fariseo. 

6 At ngayo’y nakatayo ako upang 
hatulan *>’dahil sa pagasa sa^panga- 
kong ginawa ng Dios sa aming mga 
magulang; 

7 Dahil sa pangakony ito’y ang 
aming labingdalawang angkan ay 
boong pusong nagsisipaglingkod sa 
Dios gabi’t araw, na inaasahang ka- 
kamtin. At tungkol sa pagasang ito 
ako’y isinasakdal ng mga Judio, Oh 
hari! 

8 Bakit inaakala ninyong ito’y hin¬ 
di mapaniniwalaan, kung binubuhay 
ng Dios ang mga patay? 

9 JTunay na ako ma’y nagisip na 

6 Gawa 6:14. 7 Gawa 22:3; 23:6. 

Fit 3:5. 8 Gawa 23:6. 9 Gawa 13:32. 

5 1 Tim. 1:13. 

233 





ANG MGA 

dapat akong gumawa ng maraming 
mga bagay laban sa pangalan ni Je¬ 
sus na taga Nazaret. 

10 At ginawa ko ^rin ito sa Jeru¬ 
salem: at kinulong ko sa mga bilang- 
guan 5 a ng marami sa mga banal, 
*pagkatanggap ko ng kapamahalaan 
sa mga pangulong saserdote, at 
5 nang sila’y ipinapapatay, ay ibini- 
bigay ko ang aking pagsangayon la- 
ban sa kanila. 

11 At madalas sa pagpaparusa ko 
sa kanila sa lahat ng mga sinagoga, 
ay pinipilit ko silang magsipamu- 
song; at 6 sa totoong pagkagalit ko 
sa kanila, ay sila’y pinaguusig ko 
hanggang sa mga bayan ng ibang 
lupain. 

12 Hinggil dito 7sa paglalakbay 
kong patungo sa Damasco na tag- 
lay ang kapamahalaan at bilin ng 
mga pangulong saserdote, 

13 Nang katanghalian, Oh hari, ay 
nakita ko sa daan ang isang ilaw na 
mula sa langit, na lalong maning- 
ning kay sa araw, at lumiwanang sa 
palibot ko at sa mga nagsisipaglak- 
bay na kasama ko. 

14 At nang mangapasubasob sa 
lupa kaming lahat, ay narinig ko 
ang isang tinig na nagsasalita sa 
akin sa wikang Hebreo, Saulo, 
Saulo, bakit mo ako pinaguusig? 
mahirap sa iyo ang sumikad sa mga 
matulis. 

15 ^At sinabi ko, Sino ka baga, 
Panginoon? At sinabi ng Panginoon, 
Ako’y si Jesus na iyong pinaguusig. 

16 Datapuwa’t magbangon ka, at 
ikaw ay tumindig sa iyong mga paa: 
sapagka’t dahil dito’y napakita ako 
sa iyo, upang ihalal kitang ministro 
at saksi din naman ng mga bagay 
na nakita mo sa akin, at ng mga 
bagay na pagpapakitaan ko sa iyo; 

17 Na ililigtas kita sa bayan, at 
ss, mg a Gentil, s na sa kanila’y sinu- 
sugo kita, 

18 Upang sidilat mo ang kanilang 
mga mata, *upang sila’y mangag- 
balik sa ilaw mula sa kadiliman at 


2 Gawa 8:3. 3 Gawa 9:13. 

4 Gawa 0:14, 21; 22:4, 6. S Gawa 22:20. 
f Gawa 9:1, 2. 7 Gawa 9:3-8; 22:6-11. 

C Gawa 22:21. 9 Ef. 1:18. 

ft Juan 8:12. Ef. 4:18; 6:8. 

234 


GAWA 26 

mula sa kapangyarihan ni Satanas 
hanggang sa Dios, upang sila’y mag- 
sitanggap ng ^kapatawaran ng mga 
kasalanan at ng mga ^mana sa ka- 
samahan ng mga pi napaging banal 
sa pamamagitan ng pananampala- 
taya sa akin. 

19 Dahil nga dito, Oh haring Ag- 
ripa, Hindi ako nagsuwail sa pangi- 
tain ng kalangitan; 

20 Kundi ^nangaral akong unauna 
sa mga taga Damasco, at sa sjeru- 
salem din naman, at <?sa boong lu¬ 
pain ng Judea, at gayon din ?sa 
mga Gentil, na sila’y mangagsisi at 
mangagbalik-loob sa Dios, na ma- 
ngagsigawa ng mga gawang kara- 
patdapat sa pagsisisi. 

21 Dahil dito’y hinuli ako ng mga 
Judio sa templo, at pinagsisikapang 
ako’y patayin. 

22 Nang aking tamuhin nga ang 
tulong na mula sa Dios, ay nanana- 
tili ako hanggang sa araw na ito 
na nagpapatotoo sa maliliit at gayon 
din sa malalaki, na wala akong sina- 
sabing anoman kundi *ang sinabi 
ng mga propeta at ni Moises na 
mangyayari; 

23 Kung paano na ang Cristo ay 
^kailangang maghirap, at kung pa¬ 
ano na siya hnuna sa pamamagitan 
ng pagkabuliay na maguli ng mga 
patay ^ay magtatanyag ng flaw sa 
bayan, at gayon din sa mga Gentil. 

24 At nang magawa na hiyang ga¬ 
yon ang kaniyang pagsasanggalang, 
ay sinabi ni Festo ng malakas na ti¬ 
nig, Pablo, sikaw ay ulol; ang kalak- 
han ng dunong mo ay siyang sa iyo’y 
nagpapaulol. 

25 Datapuwa’t sinabi ni Pablo, 
Hindi ako ulol, kagalanggalang na 
Festo; kundi nagsasalita ako ng 
mga salitang katotohanan at kahi- 
nahunan. 

26 Sapagka’t nalalaman ng hari ang 
mga bagay na ito, na sa kanya’y 
nagsasalita naman ako ng boong la- 
ya: sapagka’t naniniwala ako na 

£ Gawa 5:31. 

3 Gawa 20:32. 4 Gawa 9:20, 22. 

5 Gawa 9:29. 6 Gawa 11:26. 7 Gawa 13:46 

8 Lu. 24:27, 44. Gawa 10:43; 

13:27: 24 :14; 28:23. 9 Mat. 26:24. 

1 1 Cor. 15:20, 23. Col. 1:18. Apoc. 1:5. 

5 Lu. 2:32. 3 1 Cor. 1:23; 2:14; 4:10 







ANG MGA 

sa kaniya’y walang nalilingid sa 
mga bagay na ito; sapagkat ito’y 
hindi ginawa sa isang su- 
lok. . . _ . 

27 Haring Agripa, nanimwala ka 
baga sa mga propeta? Nalalaman 
kong naniniwala ka. 

28 At sinabi ni Agripa kay Pablo, 
Sa kakaunting paghikayat ay ibig 
mo akong maging ^Cristiano. 

29 At sinabi ni Pablo, Loobin nawa 
ng Dios, na sa kakaunti 6 sa mara- 
mi man, ay hindi lamang ikaw, kun- 
di pati ng lahat ng mga nagsisipaki- 
nig sa akin ngayon, ay pawang ma¬ 
ging katulad ko naman, % tangi la- 
mang 5 sa mga tanikalang ito. 

30 At nagtindig ang hari, at ang 
gobernador, at si ^Bernice, at ang 
mga nagsiupong kasama nila: 

31 At nang sila’y makahiwalay, ay 
nangagsalitaan sila sa isa’t isa, na 
nagsisipagsabi, Ang taong ito ay 
fwalang anomang ginagawa na ma- 
rapat sa kamatayan 6 sa mga tani- 

32 At sinabi ni Agripa kay Festo, 
smapalalayasana ang taong. ito, ^kung 
hindi naghabol kay Cesar. 

KAPITULO 27. 

1 At nang ipasiya na kami ay lala- 
yag na patungo sa Italia, ay ibini- 
gay nila si Pablo at ang iba pang 
mga bilanggo sa isang senturion na 
nagngangalang Julio, sa pulutong ni 
Augusto. 

2 At sa paglulan namin sa isang 
daong Adrameto, na palayag sa 
mga dakong nasa baybaym ng Asia, 
ay nagsitulak kami, na kasama na¬ 
min si *Aristarco na isang taga 
Macedonia mula sa *Tesalonica. 

3 At nang sumunod na araw ay 

nagsidaong kami sa Sidon: at 3 pi- 
nagpakitaan ni Julio ng magandang- 
loob si .Pablo, at pinahintulutan si- 
yang pumaroon sa kaniyang mga 
kaibigan, at siya’y magpakaginha- 
wa. . _ _ _ _ 

4 At nang kami’y magsitulak buhat 
doon, ay nagsila yag kami. na nagsi- 

4 Gawa 11:26. 5 Gawa 21:33; 22:30* 

6 Gawa 25:23. 7 Gawa 23:29. 

8 Gawa 23:18. 9 Gawa 25:11. 

1 Gawa 19:29. 2 Gawa 20 ;4, 
j Gawa 24 ;23; 2b ;1G. 


GAWA 27 

sipanganlong sa Chipre, sapagka't 
pasalunga ang hangin. 

5 At nang matuwid na namin ang 
dagat na nasa tapat ng Cilicia at 
Pamfilia, ay nagsirating kami sa 
Mira, na isang bayan ng Licia. 

6 At nasumpungan doon ng sentu¬ 
rion ^ang isang daong Alejandria 
na lumalayag na patungo sa Italia; 
at inilulan niya kami roon. 

7 At nang makapaglayag na ka- 
ming marahan nang maraming mga 
araw, at may kaliirapan kaming na.- 
karating sa tapat ng Gnido, na hindi 
kamitinulutanng hanging makasulong 
pa, ay nagsilayag kami na nagsi- 
panganlong sa Creta, sa tapat ng 
Salmon; 

8 At sa pamamaybay namin dito na 
may kahirapan ay nagsidating kami 
sa isang dako na tinatawag na Ma- 
bubuting Daongan; na malapit doon 
ang bayan ng Lasea. 

9 nang magugol na ang maha- 
bang panahon, at mapanganib na 
ang paglalayag, sapagka’t nakalam- 
pas na ^ang Pagaayuno, ay pina- 
manhikan sila ni Pablo, 

10 At sa kanila’y sinabi, Mga ginoo, 
nakikita ko na ang paglalayag na 
ito ay makapipinsala at magiging 
malaking kapahamakan, hindi la¬ 
mang sa lulan at sa daong, kundi 
naman sa ating mga buhay. 

11 Datapuwa't may higit pang pa- 
niwala ang senturion sa piloto at sa 
may-ari ng daong, kay sa mga bagay 
na sinalita ni Pablo. 

12 At sapagka't hindi bagay hin- 
tuan sa tagginaw ang daongan, 
ay ipinayo ng karamihan na tu- 
mulak mula roon, at baka saka- 
ling sa anomang paraan ay makara- 
ting sila sa Fenix, at doon huminto 
sa tagginaw; na yao’y daungan ng 
Creta, na nasa dakong hilagaang- 
silanganan at timugang-silanganan. 

13 At nang marahang humihihip 
ang hanging timugan na inaakalang 
maisasagawa nila ang kanilang na¬ 
sa, itinaas nila ang sinepete at na- 
maybay sa baybayin ng Creta. 

14 Datapuwa’t hindi nalaon at hu- 
mampaS na galing doon ang maunos 

4 GaNva 28:1k 6 Lev. 23:27, 29. 








ANG MGA 

na hangin, na tinatawag na Eura- 
clidon: 

15 At nang ipadpad ang daong, at 
Hindi makasalunga Sa hangin, ay na- 
ngagpabaya na kami, at kami’y ipi- 
nadpad. 

1G At sa pagtakbo ng daong na na- 
nganganlong sa isang maliit na pulo 
na tinatawag na Clauda, ay may 
kahirapan naming maitaas ang bang- 
ka: 

17 At nang maitaas na ito, ay nag- 
sigamit sila ng mga lubid, na tina- 
lian ang ibaba ng daong; at, sa 
takot na baka mapapadpad sa Sirte, 
ay ibinaba nila ang mga layag, at 
sa gayo’y napaanod sila. 

18 At sapagka’t lubhang nal.ikipag- 
laban kami sa bagyo, nang sumu- 
nod na araw ay "nangagsimula si- 
lang magtapon ng lulan sa dagat; 

19 At nang ikatlong araw ay kani¬ 
lang ipinagtatapon ng kanilang sa- 
riling mga kamay ang mga kasang- 
kapan ng daong. 

20 At nang hindi sumisikat sa amin 
ang araw ni ang mga bituin man nang 
maraming mga araw, at sumasa iba- 
baw namin ang isang hindi munting 
bagyo, ay nawala ang boong pagasa 
na kami’y makaliligtas. 

21 At nang maluwat nang hindi 
sila nagsisikain, ay tumayo nga si 
Tablo sa gitna nila, at sinabi, Mga 
ginoo, nangakinig sana kayo sa akin, 
at hindi umalis sa Greta, at naila- 
gan ang kapinsalaang ito at kapa- 
hamakan. 

22 At ngayon ay ipinamamanhik ko 
sa inyo na inyong laksan ang inyong 
loob; sapagka’t walang buhay na 
mapapahamak sa inyo, kundi ang 
daong lamang. 

23 Sapagka’t Jnang gabing ito ay 
tumayo sa tabi ko ang anghel ng 
Dios na may-ari sa akin, «at siya 
ko namang pinaglilingkuran, 

24 Na nagsabi, Huwag kang ma- 
takot, Pablo; kailangang ikaw ay 
humarap kay Cesar: at narito, ipi- 
nagkaloob sa iyo ng Dios ang lahat 
ng kasama mo sa paglalayag. 

25 Kaya nga, mga ginoo, laksan 

C Jon. 1 :5. 

7 Gawa 1« :9; 23:11. 8 Rom 1:9. 2 Tim 1 :3 

23G 


GAWA 27 

ninyo ang inyong loob: ^sapagka’t 
ako’y sumasampalataya sa Dios, na 
mangyayari ayon sa sinalita sa akin. 

26 Datapuwa’t tayo’y ^kailangang 
mapapadpad sa isang pulo. 

27 Datapuwa’t nang dumating ang 
ikalabingapat na gabi, samantalang 
kami’y ipinapadpad ng hangin sa 
magkabikabila ng Dagat ng Adria- 
tico, nang maghahating gabi na ay 
sinasapantaha ng mga mangdaragat 
na sila’y nangalalapit na sa isang 
lupain. 

28 _At kanilang tinarok, at nasum-' 
pungang may dalawangpung dipa; 
at pagkasulongsulong ng kaunti, ay 
tinarok nilang muli, at nasumpu- 
ngang may labinglimang dipa. 

29 At sa takot naming mapapad¬ 
pad sa batuhan, ay nangaghulog sila 
ng* apat na sinepete sa hulihan, at 
iniibig magumaga na. 

30 At sa pagpipilit ng mga mang¬ 
daragat na mangagtanan sa daong, 
at nang maibaba na -ang bangka sa 
dagat, na ang dinadahilan ay ma- 
ngaghuhulog sila ng mga sinepete sa 
unahan, 

31 Ay ^sinabi ni Pablo sa senturion 
at sa mga kawal, Maliban na magsi- 
panatili ang mga ito sa daong. ka- 
yo’y hindi mangakaliligtas. 

32 Nang magkagayo’y pinutol ng 
mga kawal ang mga lubid ng bang¬ 
ka, at pinabayaang mahulog. 

33 At samantalang naguumaga, ay 
ipinamanhik ni Pablo sa lahat na 
magsikain, na sinasabi, Ang araw na 
ito ang ikalabingapat na araw na 
kayo’y nangaghihintay atnangagpapa- 
tuloy sa hindi pagkain, na walang 
kinakaing anoman. 

.34 Kaya nga ipinamamanhik ko sa 
inyo na-kayo’y magsikain: sapagka’t 
ilo’y. sa ikaliligtas ninyo: sapagka’t 
hindi mawavvala ^kahit isang buhok 
sa ulo ng sinoman sa inyo. 

35 At nang masabi na niya ito, at 
makadampot ng tinapay, ay ^nagpa- 
salamat siya sa Dios sa harapan ng 
lahat; at kaniyang pinagputolputol, 
at pinasimulang kumain. 


y Lu. 1:45. Rom. 4:20, 21. 2 Tim. 1:12. 

/ Gawa 2S:1. 2 tal. 16. 

1 Har. 1:52. Mat. 16:30. I.u. 12:7; 21:18 
Mat in 







ANG MGA GAWA 28 


36 Nang magkagayo’y nagsilakas 
ang loob ng lahat, at sila nama’y 
pawang nagsikain din. 

37 At kaming lahat na nangasa da¬ 
ong ay dalawang daan at pitdngpu’t 
anim na kaluluwa. 

38 At nang mangabusog na sila, 
ay pinagaan nila ang daong, na ipi- 
nagtatapon sa dagat ang trigo. 

39 At nang magumaga na, ay hindi 
nila makilala ang lupain; datapuwa’t 
nababanaagan nila ang isang look 
ng dagat na may baybayin, at sila’y 
nangagsangusapan kung kanilang 
maisasadsad ang daong doon. 

40 At inihulog ang mga sinepete, 
at kanilang pinabayaan sa dagat, sa- 
mantalang kinakalag ang mga tali 
ng mga ugit; at nang maitaas na 
nila sa hangin ang layag sa unahan, 
ay nagsipatungo sila sa baybayin. 

41 Datapuwa’t pagdating sa isang 
dako na pinagsasalubungan ng dala¬ 
wang dagat, e ay kanilang isinadsad 
ang daong; at ang unahan ng daong 
ay napabunggo at tumigil na hindi 
kumikilos, datapuwa’t nagpasimur 
lang magkawasakwasak ang hulihan 
sa kalakasan ng mga alon. 

42 At ang payo ng mga kawal ay 
pagpapatayin ang mga bilanggo, 
upang ang sinoma’y huwag makala- 
ngoy at makatanan. 

43 Datapuwa’t ang senturion, sa 
pagkaibig na iligtas si Pablo, ay pi- 
nigil sila sa kanilang balak; at ipi- 
nagutos na ang mga makalangoy ay 
magsitalon, at mangaunang magsi- 
dating sa lupa; 

44 At sa mga naiwan, ang iba’y sa 
mga kahoy, at ang iba nama’y sa 
mga bagay na galing sa daong. At 
sa ganito nangyari, ^na ang lahat 
ay nangakatakas na ligtas hanggang 
sa lupa. 

KAPITULO 28. 

1 At nang kami’y mangakatakas 

na, 7nang magkagayo’y napagtalas- 
tas namin na ang pulo’y tinatawag 
na Melita. . 

2 At pinagpakitaan kami ng hindi 
karaniwang kagandahang-loob ng 
mga barbaro: sapagka’t sil a’y nag- 

S 2 Cor. 11:26. G tnl. 22. 

7 Gawa 27:39. 8 tul. 4. Horn, 1:14. 

1 Cor. 14:11. 


siga, at tinanggap kaming lahat, 
dahil sa ulan niyaon, at dahil sa 
ginaw. 

3 Datapuwa't pagkapagtipon ni Pa¬ 
blo ng isang bigkis na kahoy at mai- 
lagay sa apoy, ay lumabas ang isang 
ulupong dahil sa init, at kumapit sa 
kaniyang kamay. 

4 At nang makita ng mga barba¬ 
ro ang makamandag na hayop na 
nakabitin sa kaniyang kamay, ay 
nagsabi ang isa sa iba, ^Walang 
saiang mamamatay-tao ang taong 
ito, na, bagama’t siya’y nakatakas 
sa dagat, gayon ma’y hindi siya 
pinabayaang mabuhay ng Kataru- 
ngan. 

5 Gayon ma'y ipinagpag mya ang 
hayop sa apoy, at siya’y J hindi na- 
saktan. 

6 Nguni’t kanilang hinihintay na 
siya’y mamaga, 6 biglang mabuwal 
na patay: datapuwa’t nang maluwat 
na silang makapaghintay, at maki- 
tang walang nangyari sa kaniyang 
anoman, ay nangagbago sila ng aka- 
la, at -nangagsabing siya’y isang 
dios. 

7 At sa mga kalapit ng dakong 
yao’y may mga lupain ang pangulo 
sa pulong yaon, na nagngangalang 
Publio; na tumanggap sa amin, al 
nagkupkop sa aming tatlong araW 
na may katrandahang-loob. 

8 At nangyari, nararatay ang ama 
ni Publio na may-saldt na lagnat at 
iti: at pinasok siya ni Pablo, at 5 na- 
nalangin, at nang maipatong ^sa ka- 
niya ang kaniyang mga kamay ay 
siya’y pinagaling. 

9 At nang magawa na ito, ay nag- 
siparoon naman ang mga ibang may- 
saklt sa pulo, at pawang pinaga¬ 
ling: 

10 Kami nama’y kanilang pinara- 
ngalan ng maraming pagpapara- 
ngal; at nang magsilayag kami, ay 
kanilang inilulan sa daong ang mga 
bagay na kinakailangan namin. 

11 At nang makaraan ang tatlong 
buwan ay nagsilayag kami sa 5 isang 
daong Alexandria na tumigil ng ta- 

9 Lu. 13:2. 1 Mar. 1G:18. Lu. 10:19. 

2 Gawa 8:10: 14:11. S Gawa 21:33. 

4 Gawa 19:11 12. 1 Cor. 12:9, 28. 

J Gawa 27 :G. 


237 





ANG MGA GAWA 28 


ginaw sa pulo, na ang sagisag ay 
Ang Magkapatid na Kambal. 

12 At nang dumaong kami sa Sira¬ 
cusa, ay nagsitigil kami roong tat- 
long a raw. 

13 At mula doo’y nagsiligid kami, 
at nagsirating sa Regio: at pagka- 
laan ng isang araw ay humihip ang 
timugan, at nang ikalawang araw 
ay nagsirating kami sa Puteoli; 

14 Na doo’y nakasumpong kami tfng 
xnga kapatid, at kami’y pinakiusa- 
pang matira sa kanilang pitong 
araw: at sa gayo’y nagsirating ka¬ 
mi sa Roma. 

15 At buhat doo’y pagkabalita ng 
mga kapatid, ay sinalubong kami 
sa Pamilihan ng Appio at sa Tat- 
long Bahay-Tuluyan; na nang sila’y 
makita ni Pablo, ay nagpasalamat 
sa Dios, at lumakas ang loob. 

16 At nang mangakapasok kami sa 
Roma, ?si Pablo ay pinahintulutang 
mamahay na magisa na kasama ng 
kawal na sa kaniya’y nagbabantay. 

17 At nangyari, na nang makaraan 
ang tatlong araw ay tinipon niya 
yaong mga pangulo sa mga Judio: 
at nang sila’y mangagkatipon na, ay 
sinabi niya sa kanila, Ako, mga ka¬ 
patid, bagaman $wala akong gina- 
wang anoman laban sa bayan, 6 sa 
mga kaugalian ng ating mga magu- 
lang, »ay ibinigay akong bilanggo 
buhat sa Jerusalem sa mga kamay 
ng mga taga Roma: 

18 Na, nang ako’y kanilang masulit 
na, ^ay ibig sana nila akong pala- 
yain, sapagka’t wala sa aking ano- 
mang kadahilanang marapat sa ka- 
matayan. 

19 Datapuwa’t nang magsalita la- 
ban dito ang mga Judio, ^ay napili- 
tang akong maghabol hanggang kay 
Cesar; hindi dahil sa mayroon akong 
anomang sukat na maisakdal laban 
sa aking bansa. 

20 Sanhi sa dahilang ito tinawag 
ko kayo upang makipagkita at ma- 
kipagusap sa akin: sapagka’t sdahil 
sa pagasa ng Israel ay nagagapos 
ako ng tanikalang ^ito. 

€ Jnnn 21:23. 

7 Gawa 24 :23 ; 27 :3. 8 Cawn 24 :12, 13 ; 25 :8 

9 Sant. 6:14, 15. 1 Gawa 26:32. 

£ Gawa 25:11. .? Gawa 23 :G. 

Jt Gawa 2G:29. Ef. 6:20. 

238 


21 At sinabi nila sa kaniya, Kami’y 
hindi nagsitanggap ng mga sulat na 
galing sa Judea tungkol sa iyo, ni 
naparito man ang sinomang kapatid 
na magbalita 6 magsalita ng ano¬ 
mang masama tungkol sa iyo. 

22 Datapuwa’t ibig naming mari- 
nig sa iyo kung ano ang iyong ini- 
lsip: sapagka’t tungkol sa s se ktang 
ito’y talastas naming sa lahat ng 
mga dako ay laban dito ang mga sa- 
litaan. 

23 At nang mataningan na nila 
siya ng isang araw, ay nagsiparoon 
ang lubhang marami sa Jcaniyang ti- 
nutuluyan; at sa kanilh’y kaniyang 
lpinaliwanag ang bagay , na sinasak- 
sihan c ang kaharian ng Dios, 7 a t 
sila’y hinihikayat tungkol kay Je¬ 
sus, Ssa pamamagitan ng kautusan 
ni Moises at gayon din sa pamama¬ 
gitan ng mga propeta, buhat sa uma- 
ga hanggang sa gabi. 

24 At ^ang mga iba’y nagsipani- 
wala sa_ mga bagay na sinabi, at 
ang mga iba’y hindi nagsipani- 
wala. 

^25 At nang sila’y hindi mangag- 
^aisa, ay nangagsialis pagkasabi ni 
Pablo ng isang salita, Mabuti ang 
pagkasalita ng Espiritu Santo sa 
pamamagitan ng propeta Isaias sa 
inyong mga magulang, 

26 Na sinasabi, 

Pumaroon -*ka sa bayang ito, at 
sabihin mo, 

Sa pakikinig ay inyong mapapa- 
kinggan, at sa anomang pa- 
raa’y hindi ninyo mapaguuna- 
wa; 

At sa pagtingin ay inyong ma- 
Jukita, at sa anomang paraa’y 
hindi ninyo mamamalas: 

27 Sapagka’t kumapai ang puso ng 

bayang ito, 

At mahirap na makarinig ang 
kanilang mga tainga, 

At kanilang ipinikit ang kanilang 
mga mat a; 

Baka sila’y mangakakita ng ka¬ 
nilang mga mata, 

At mangakarinig ng kanilang mga 
_ tainga, 

5 Gawa 24 :14. 1 Pcd. 2 :T° ; 3:16; 4 :14.~ 

6 Gawa 1:3. 7 Gawa 10:8. 

8 Gawa 17:2. 3: 26:2^. 9 Gawa 14:4; 17 1 -* 1 

i Is. 6:9. 10. Mat. 13:14. Lu. 8:10. 








ANG MGA 

At mangakaunawa ng kanilang 
puso, 

At muling mangagbalik-Ioob, 

At sila’y aking pagalingin. 

28 Maging hayag nawa sa inyo, na 
ang ^kaligtasang ito ng Dios ay ipi- 
nadala -sa mga Gentil: sila’y maki- 
kinig naman.* 

*Sa ibang mga Kasulatan ay nakalagay 

ang talatang ito: 

29 At nang rrasabi na niya ang mga sa - 

litang ito f y nagsialis ang mga Jud:o, 
at sila-sila > y nangagtatatong maincun, 

2 Lu. 3 0 3 Mat. 21;4X, 43, Lu. 2;32. " 

Gawa i3:46, 47. 


. GAWA 28 

30 At tumahan si Pablo, na dala- 
wang taong ganap sa kaniyang ta- 
nanang inuupahan, at tinatanggap 
ang lahat ng sa kanlya’y nagsisipag- 
sadya, 

31 Na ipinangangaral ang kabarian 
ng Dios, at itinuturo ang mga bagay 
na nauukol sa Panginoong Jesucristo 
4ng boong katapangan, wala sinomang 
nagbabawal sa kaniya. 

4 Gawa 4.‘29, 


239 






ANG SULAT NI PABLQ 

SA MGA 


TAGA ROMA 


KAPITULO 1. 

1 Si Pablo na alipin ni Jesucristo, 
*na tinawag na maging apostol, -ibjnu- 
kod sa evangelio ng Dios, 

2 Na kaniyang ipinangako nang 
una 5 sa pamamagitan ng kaniyang 
mga propeta sa mga banal na kasu- 
latan, 

3 Tungkol sa kaniyang Anak, *na 
ipinanganak sa binhi ni David ayon 
sa laman, 

4 Na ^ipinahayag na Anak ng Dios 
na may kapangyarihan 6 ayon sa es- 
piritu ng kabanalan, sa pamamagi¬ 
tan ng pagkabuhay na maguli ng 
mga patay, sa makatuwid baga'y si 
Jesucristo na Panginoon natin, 

5 Na sa pamamagitan niya’y 7ti- 
nanggap namin ang biyaya at pag- 
kaapostol, sa pagtalima sa pana- 
nampalataya sa lahat ng mga bansa, 
dahil sa kaniyang pangalan; 

6 Sa mga ito kayo naman, ay $tina- 
wag kay Jesucristo: 

7 Sa lahat ninyong nangasa Roma, 
mga iniibig ng Dios, tinawag na ma- 
ngagbanal: ^Sumainyo nawa ang bi¬ 
yaya at kapayapaang mula sa Dios 
na ating Ama at Panginoong Jesu¬ 
cristo. 

8 Kaunaunahan, ay ^nagpapasala- 

l 1 Cor. 1:1. GaL 1:1, 15. 

£ Gawa 13:2. Gal. 1:15. 3 Rom. 3:21; 16:26 

4 Mat. 1:1. 5 Gawa 13:33. 6 Gawa 10:38. 

Heb. 9:14. 7 Rom. 16:15. 1 Cor. 15:10. 

Gal. 1:16. 8 1 Cor. 1:2, 24. 

9 1 Cor. 1:8. 2 Cor. 1:2. 1 1 Cor. 1:4. 

Ef- 1:16, 16. FU. 1:8. Col. 1:3, 4. 


mat ako sa aking Dios sa pamamag¬ 
itan ni Jesucristo tungkol sa inyong 
lahat, na ang ^inyong pananampa- 
lataya ay bantog sa boong sanglibu- 
tan. 

9 Sapagka’t ang Dios ang aking 
saksi, na siyang pinaglilingkuran ko 
sa aking espiritu sa evangelio ng 
kaniyang Anak, na Malang patid na 
aking kayong binabanggit, sa aking 
mga panalangin, 

10 At laging isina3amo ko, ^kung 
ngayon sa wakas sa anomang pa-, 
raan ay magkapalad ako sa kalooban 
ng Dios na makarating sa inyo. 

11 Sapagka’t ninanasa kong maki- 
ta kayo, upang ako’y makapamahagi 
sa inyo ng kaloob na ukol sa espiritu, 
upang kayo’y mangagsitibay; 

12 Sa makatuwid baga, upang ako’t 
kayo ay maaliw sa inyo, ang bawa’t 
isa sa atin sa pananampalataya ng 
iba, ang sa inyo at sa akin. 

13 At hindi ko ibig, mga kapatid, 
na hindi ninyo matalastas na %a- 
dalas kong inaakalang makarating 
sa inyo (datapuwa't hanggan nga- 
yon ako’y nahahadlangan), upang mag- 
karoon naman ako sa inyo ng ano¬ 
mang bunga, na gaya sa mga ibang 
Gentil. 

14 Ako’y may utang sa mga Griego 
at gayon din naman ^sa mga bar- 


2 Rom. 16:19. 8 1 Tes. 1:2. Flm. 4 . 

4 Rom. 15:23, 82. S Rom. 16:22, 23. 
0 Gaws 28:2. 


241 






MGA TAGA ROMA 1 


baro, sa marurunong at gayon din 
sa mga mangmang. 

15 Kaya nga, sa ganang akin, ay 
handa akong ipangaral din ang evan¬ 
gelic) sa inyong nangasa Roma. 

IQ Sapagka’t -hindi ko ikinahihiya 
ang evangeiio: ?sapagka’t siyang 
kapangyarihan ng Dios sa ikalilig- 
tas ng bawa’t sumasampalataya; 
una’y #sa Judio, at gayon din sa 
Griego. 

17 Sapagka’t #dito ang lcatuwiran 
ng Dios ay nahahayag mula sa 
pananampalataya hanggang sa pa- 
nanampalataya: gaya ng nasusulat, 
Nguni’c ^ang ganap ay mabubuhay sa 
pamaraagitan ng pananampalataya^ 

" 18 Sapagka’t ang poot ng Dios *ay 
nahahayag mula sa langit laban sa 
lahat na kasamaan at kalikuan ng 
mga tao, na mga sinasawata ang 
katotohanan ng kalikuan; 

19 Sapagka’t 5 ang nakikilala tung- 
kol sa Dios ay hayag sa kanila; sa¬ 
pagka’t .ito’y ipinahayag ng Dios sa 
kanila. 

20 Sapagka’t ang mga bagay ni- 
yang hindi na'kikita buhat pa nang- 
lalangin ang sanglibutan ay nakiki- 
tang maliwanag, sa pagkatanto sa 
pamamagitan ng mga bagay na gi- 
nawa niya, maging ang walang hang- 

an niyang kapangyarihan at pag- 
a Dios; upang sila’y ^walang mada- 
hilan: 

21 Sapagka’t kahit kilala nila ang 
Dios, siya’y hindi niluwalhati nilang 
tulad sa Dios, ni pinasalamatan; 
kundi bagkus 5 niwalang kabuluhan 
sa kanilang mga pagmamatuwid at 
ang mangmang nilang puso ay pi- 
napagdilim. 

22 Ang mga nangagmamarunong ay 
naging mga mangmang, 

23 At pinalitan nila ang kaluwalha- 

tian ng Dios na hindi nasisira, ng 
isang katulad ^ng larawan ng tao na 
nasisira, at ng mga ibon, at ng mga 
hayop na may apat na paa, at ng 
mga nagsisigapang._ 

7 1 Cor. 1:18, 24. 

8 Gawa 18:4; 19:10; 20:21. 9 Rom. 8:21. 

1 Hab. 2:4. GaL 3:11. Heb. 10:38. 

2 Ef. 6:6. 3 Gawa 14:17; 17:24-27. 

Rom. 2:14, 15. U Rom. 8:19. 

5 Ef. 4:17, 18. 6 Deut. 4:16-19. 

242 


24 Dahil dito’y sa karumihan ng 
mga pita ng kanilang mga puso ay 
ibinigay sila ng ?Dios sa kahalayan, 
«upang alisan nila ng puri ang kani¬ 
lang mga katawan sa kanikanilang 
sarili: 

25 Sapagka’t pinalitan nila ang ka¬ 
totohanan ng Dios s ng kasinungali- 
ngan, at sila’y nagsisamba.at nangag- 
lingkod sa nilalang kay sa Luma- 
lang, na siyang pinupuri magpakai- 
lan man. Siya nawa. 

26 Dahil dito’y ibinigay sila ng Dios 
sa mga mahahalay na pita: sapag¬ 
ka’t pinalitan ng kanilang mga ba- 
bae ang katutubong kagamitan ni- 
yaong nalalaban sa katutubo: 

27 At gayon din naman ang mga 
lalake, na nang iwan na ang katu¬ 
tubong kagamitan sa mga babae, ay 
nangagningas sa kanilang karumi¬ 
han ng pita ang isa’t isa, na guma- 
gawa ng kahalayan ang mga lalake 
sa mga kapuwa lalake, at tumatang- 
gap sa kanilang sarili ng kagantihaxl 
ng kanilang pagkakamali. 

28 At palibhasa’y hindi nila mina- 
galing na kilalanin ang Dios, ibinjh 
gay sila ng *Dios sa isang - mahalay 
na pagiisip, "upang gawin yaong 
mga bagay na hindi nangararapat; 

29 Nangapuspus sila ng boong ka* 
likuan, ng kasamaan, ng kasaki? 
man, ng kahalayan; puspos ng ka- 
panaghilian, ng pagpatay sa kapuwa 
tao, ng pagtatalo, ng pagdaraya, ng 
mga kasamaan; mga mapagupasala, 

30 Mga mapanirang puri, mga na- 
popoot sa Dios, mga manglalait, mga 
palalo, mga mapagmapuri, mga manga- 
ngatha ng mga kasamaan, mga ma- 
suwayin sa mga magulang, 

31 Mga haling, mga hindi tapat sa 
tipanan, mga walang katutubong 
paggiliw, mga walang habag: 

32 Na, ^bagama’t nalalaman nila ang 
kautusan ng Dios, na ang mga nagsi- 
sigawa ng gayong mga bagay #ay 
mga karapatdapat sa kamatayan, ay 
hindi lamang . gayon ang ginagawa, 

7 Awit 81:12. 8 1 Cor. 6:18. 

9 Is. 28:16; 44:20. Jer. 10:14. Amos 2:4. 

2 Tes. 2:11. 1 tab. 24, 26. Awit 81:12. 

Ef. 5:4. 2 Rom. 2:2. 3 Rom. 6:21. 






MG A TAGA ROMA 2 


kundi naman ^pinapayagan ang mga 
nagsisigawa ng mga yaon. 

KAPITULO 2. 

1 Dahii dito’y wala kang niadada- 
hilan. Oh tao, sino ka man na hu- 
mahatol: ^sapagka’t sa iyong pag- 
hatol sa iba, ay ang iyong sarili ang 
hinahatulan mo; sapagka’t ikaw na 
humahatol ay gumagawa ka ng ga- 
yon ding mga bagay. 

2 At nalalaman natin na ang hatol 
ng Dios ay ayon sa katotohanan la- 
ban sa kanila na mga nagsisigawa 
ng gayong mga bagay. 

3 At iniisip mo baga ito, Oh tao, 
na humahatol sa mga nagsisigawa 
ng gayong mga bagay, at ginagawa 
mo ang gayon din, na ikaw ay ma- 
katatanan sa hatol ng Dios? 

4 0 hinahamak mo ang ^mga ka- 
yamanan ng kaniyang kabutihan at 
^pagtitiis fi at pagpapahinuhod, 5 na 
hindi mo nalalaman na ang kabuti¬ 
han ng Dios ay siyang umaakay sa 
lyo sa pagsisisi? 

5 Datapuwa’t ayon sa iyong katiga- 
san at iyong pusong hindi nagsisisi 
ay *nagtitipon ka sa iyong sarili ng 
poot sa kaarawan ng kapootan at 
pagpapahayag ng tapat na paghu- 
hukcm ng Dios; 

6 ^Na siya ang magbibigay sa ba- 
wa’t tao ayon sa kaniyang mga ga- 
wa: 

7 Sa mga nagsisipagtiyaga sa ma- 
bubuting gawa sa paghanap ng ka- 
luwalhatian at pun at ng di pagka- 
sira, ay $ang buhay na walang hang- 
gan: 

8 Datapuwa’t ang sa mga pala- 
away, at mga ^hindi nagsisitalima 
sa katotohanan, kundi bagkus nag- 
sisisunod sa kalikuan, ay ang kaga- 
litan at kapootan, 

9 Kapighatian at kahapisan, ang 
sa bawa’t kaluluwa ng tao na guma¬ 
gawa ng masama, ^ng Judio G una- 
una, at gayon din ng Griego; 

b Awit 58:18. Os. 7:3. 5 Mat. 7:1, 2. 
Juan 8:7. 6 Rom. 9:23. 

Ef. 1:7, 18: 2:4. 7; 3:16. '7 Rom. 3:25. 

8 Rom. 9:22. 1 Tim. 1:16. 9 Is. 30:18. 

2 Ped. 8:9. 1 Sant. 6:3. 2 Apoc. 20:12. 13 

3 Rom. 5:21; 6:23. b Horn. 1:18. 

5 Rom. 1:16. 6 Lu. 12:47, 43. 


10 Datapuwa’t kaluwalhatian at fca- 
rangaian at kapayapaan ang sa ba¬ 
wa’t taong gumagawa ng mabuti, sa 
Judio ang una-una, at gayon din sa 
Griego: 

11 Sapagka’t ang Dios ay hindi 
nagtatangi ng mga tao. 

12 Sapagka’t ang siahat ng nangag- 
kasala ng walang kautusan ay ma- 
ngapapahamak din naman ng wa¬ 
lang kautusan: at ang lahat na na- 
ngagkasala sa ilalim ng kautusan ay 
sa kautusan din sila hahatulan; 

13 Sapagka’t hindi $ang mga taga- 
pakinig ng kautusan ang siyang 
mga ganap sa harapan ng Dios, kun¬ 
di ang nangagsisitalima sa kautu¬ 
san -fay ’aariing mga ganap; 

14 (Sapagka’t kung ang mga Gen- 
til na walang kautusan sa katutubo, 
ay nagsisigawa ng mga bagay ng 
kautusan, ang mga ito, na walang 
kautusan, ay siyang kautusan sa 
kanilang sarili; 

15 Na nangagtatanyag ng gawa ng 
kautusang nasusulat sa kanilang pu- 
so, na pinatotohanan ito pati ng ka¬ 
nilang budhi, at ang ^kanilang mga 
pagiisip ay nangagsusumbungan 6 na- 
ngagdadahilanan sa isa’t isa); 

16 Sa araw na ^hahatulan ng Dios 
ang mga lihim ng mga tao, *ayon sa 
aking evangelio, 5 sa pamamagitan ni 
Jesucristo. 

17 Nguni’t kung tfjkaw na may tag-' 
lay na pangalang Judio, at ?nasa- 
salig sa kautusan, at s nagmamapuri 
sa Dios, 

18 At Snakaaalam ng kaniyang ka- 
looban, at sumasangayon sa mga ba¬ 
gay na magagaling, palibhasa’y ti- 
nuruan ka ng kautusan, 

19 At nagkakatiwala ka na ikaw ay 
tagaakay ng mga bulag, ilaw ng 
mga nasa kadiliman, 

20 Tagasaway sa mga di nakaa- 
alam, guro ng mga bata, *na sa kau¬ 
tusan ay mayroon kang anyo ng pag- 
kakilala at ng katotohanan; 

7 Deut. 10:17. 8 Lu. .12:47, 48. 

9 Sant. 1:22, 23, 25. 1 Lu. 18 :l4. 

2 Rom. 1:19. 8 1 Cor. 4:5. Apoc. 20:12. 
b Rom. 16:25. 2 Tim. 2:8. 5 Juan 5:22, 27 
Gawa 10:42; 17:31. 2 Tim. 4:1. 8. 1 Ped. 4:6 
6 Mat. 3:9. Juan 8:33, 39. 7 Rom. 9:4. 

8 tal. 23. 9 Rom. 3:2. 1 2 Tim. 3:5. 

243 





MGA TAGA ROMA 3 


21 Xkaw nga £na nagtuturo sa iba, 
hindi mo tinuturuan ang iyong sa- 
rili? ikaw na nangangaral sa tao 
na huwag magnanakaw, ay nagna- 
nakaw ka? 

22 Ikaw na nagsasabing ang tao 
ay huwag mangalunya, ay nanga- 
ngalunya ka? ikaw na nasusuklam 
sa mga diosdiosan, ay Snanakawan 
mo ang mga templo? 

23 Ikaw na nagmamapuri sa kautu- 
san, sa iyong pagsuway sa kautusan 
ay iniwawalan mo ng puri ang Dios? 

24 Sapagka’t ang pangalan ng Dios 
ay nalalait ng mga Gentil dahil sa 
iyo, *gaya ng nasusulat. 

25 Sapagka’t ang pagtutuli'y tunay 
na Spinakikinabangan, kung tinutu- 
pad mo ang kautusan; datapuwa’t 
kung ikaw ay masuwayin sa kautu¬ 
san, ang iyong pagtutuli ay nagiging 
di pagtutuli. 

26 6 Kung ang di pagtutuli nga ay 
tumutupad ng katuwiran ng kautu¬ 
san, hindi baga aariing pagtutuli 
ang kaniyang di pagtutuli? 

27 At ang di pagtutuli sa katutubo, 
kung tumupad ng kautusan, ay hin¬ 
di baga ?hahatoi sa iy° na 5 nnay 
titik at may pagtutuli na masuwayin 
sa kautusan? 

28 Sapagka’t siya’y $hindi Judio 
kung sa labas lamang; ni magi- 
ging pagtutuli yaong hayag sa la- 
man; 

29 Datapuwa’t siya’y Judio sa loob; 
at *ang pagtutuli ay yaong sa puso, 
2sa Espiritu hindi sa titik; ang ka¬ 
niyang kapurihan ay hindi sa mga 
tao, kundi sa Dios. 

KAPITULO 3. 

1 Ano nga ang kahigitan ng Judio? 

6 ano ang mapapakinabang sa pag- 
’tutuli? 

2 Marami sa anomang paraan: ang 
una sa lahat, ay sipinagkatiwala sa 
kanila *ang mga aral ng Dios. 

3 Ano nga ^kung ang ilan ay hindi 
nangagsisampalataya? ang di pana- 

2 Mat. 23:3-82. 3 Mai. 1:8. 12. 14; 8:8. 

4 Is. 62:6. 5 Gal. 6:3. 6 Gawa 10:36. 

7 Mat. 12:41. 8 Rom. 7:6. 2 Cor. 3 :G. 

9 tal. 17. 1 Deut. 10:16. Fil. 3:3. Cdl. 2:11 
2 Rom. 7 :G. 3 Rom. 2:18 ; 9:4. 

4 Heb. 6:12. 5 Rom. 10 rl6. 

244 


nampalataya nila ay nagpapawalang 
halaga baga sa ^pagtatapat ng Dios? 

4 Huwag nawang mangyari: oo, 
bagkus pa nga ang ?Dios ay tapat, 
datapuwa’t ang ^bawa’t tao’y sinu- 
ngaling; gaya ng nasusulat, 

sUpang ikaw ay ariing ganap 
sa iyong mga salita, 

At makapagtagumpay ka kung 
ikaw ay mahatulan. 

5 Datapuwa’t kung ang ating kali- 
kuan * ay nagbibigay dilag sa ka¬ 
tuwiran ng Dios, ano ang ating sa- 
sabihin? Liko baga ang Dios na du- 
madalaw na may poot? ( ^nagsasalita 
akong ayon sa pagkatao.) 

6 Huwag nawang mangyari: sapag- 
ka ? t kung gayo’y paanong paghatol 
ng Dios sa sanglibutan? 

7 Datapuwa’t kung 2 * 4 5 * * * ang katotoha- 
nan ng Dios sa pamamagitan ng 
aking kasinungalingan ay sumagana 
sa ikaluluwalhati niya, bakit pa na- 
man ako’y hinahatulang tulad sa 
isang makasalanan? 

8 At bakit hindi (gaya ng pagka- 
libak sa atin, at gaya ng pinatoto- 
hanan ng ilan na ating sinasabi), 
^Magsigawa tayo ng masama upang 
dumating ang mabuti? ang kap&ru- 
sahan sa mga gayon ay matuwid. 

9 Ano nga? tayo baga’y lalong ma¬ 
buti kay aa kanila? Kindi, sa ano¬ 
mang paraan: sapagka’t ating ka- 
puwa isinasakdal na muna ang mga 
Judio at ang mga Griego, $na silang 
lahat ay nangasa ilalim ng kasala- 
nan; 

10 Gaya ng nasusulat, 

0 Walang matuwid, wala, wala 
kahit isa; 

11 Walang nakatatalastas, 

Walang humahanap sa Dios; 

12 Silang lahat ay nagsilihis, mag- 

kakasamang nawalan ng ka- 
saysayan; 

Walang gumagawa ng mabuti, 
wala, wala kahit isa: 

13 Ang kanilang lalamunan ?ay 
Isang libingang bukas; 


6 2 Tim. 2:13. 7 Juan 3:83; 8:26. 

8 Awit 116:11. 9 Awit 61:4. 1 Rom. 6:8. 

2 Gai. 3:16. 3 tal. 4. 4 Rom. 6:1, 16. 

6 tal. 19. 23. 6 Awit 14:1-3; 63:1-3. 
t Awit C:9. 





MGA TAGA ROMA 4 


Nagsigamit ng daya sa pama- 
magitan ng kanilang mga di- 
la: 

a Ang kamandag ng mg a ulu- 
pong ang siyang nasa ilalim 
ng kanilang mga labi: 

14 Ang kanilang bibig ^ay puno ng 
panunumpa at ng kapaitan: 

16 Ang kanilang mga paa lay ma- 
tulin sa pagbububo ng dugo; 

16 Kagibaan at kahirapan ang na¬ 

sa kanilang mga daan; 

17 At ang daan ng kapayapaan ay 

hindi nila nakilala; 

18 Walang pagkatakot sa Dios *sa 

harap ng kanilang mga mata. 

19 Ngayon ay nalalaman natin na 
ang anomang sinasabi ng kautusan, 
yaon ay sinasabi sa nangasa ilalim 
ng kautusan; 3 U p ang matikom ang 
bawa’t bibig, at *ang boong sangli- 
butan ay mapasa ilalim ng hatol ng 
Dios: 

20 Sapagka’t sa pamamagitan ng 
mga gawa 5 ng kautusan ay walang 
lamdn na aariing-ganap sa paningin 
niya; sapagka’t #sa pamamagitan ng 
kautusan ay ang pagkakilala ng ka- 
salanan. 

21 Datapuwa’t ngayon 7bukod sa 
kautusan ay ipinahahayag ang isang 
katuwiran ng Dios, na sinasaksihan 
ng kautusan at ng mga propeta; 

22 Sa makatuwid baga’y ang ka¬ 
tuwiran ng Dios s sa pamamagitan 
ng pananampalataya kay Jesucristo 
sa lahat ng mga nagsisisampalata- 
ya; sapagka’t s walang pagkakaiba; 

23 Sapagka’t ang lahat ay nangag- 
kasala nga, at hindi nangakaabot sa 
kaluwalhatian ng Dios; 

24 Palibhasa’y inaring-ganap na 
walang bayad ing kaniyang biyaya 
2 sa pamamagitan ng pagtubos na 
nasa kay Cristo Jesus: 

26 Na siyang inilagay ng Dios 3na 
waging pangpalubagloob, sa pama- 

8 Awit 140:3. 9 Awit 10:7. 

1 Is. 59:7, 8. £ Awit 36:1. 

3 Rom. 1:20; 2:1. 4 tal. 9. 

5 Awit 143:2. Gal. 2:10; 3:11. 6 Rom. 7:7 
7 Rom. 1:17. 8 Rom. 4:3, 6. 

9 Rom. 10:12. Cot 3:11. 

/ Rom. 4:10. Ef. 2:5, 8. Tito 3:5, 7. 

£ Ef. 1:7. Col. 1:14. Heb. 9:12. 

3 Lev. 16:15. 1 Juan 2:2; 4:10. 


magitan ng pananampalataya, sa 
^kaniyang dugo, upang maipakilala 
ang kaniyang katuwiran dahil sa 
hindi pagpansin sa mga "kasalanan 
na nagawa nang nagdaang, panahon sa 
pagpapahinuhod ng Dios;* 

26 Sa pagpapakilala’y airing sina- 
sabi, ng kaniyang katuv/iran sa pa- 
nahong kasalukuyan, upang siya’y 
magi ng ganap at tagaaring-ganap 
sa may pananampalataya kay Cris¬ 
to. 

27 Kaya nga saan naroon ang pag- 
mamapuri? ito’y inihiwalay na. Sa 
pamamagitan ng anong kautusan? ng 
mga gawa? Hindi: kundi sa pamamagi¬ 
tan ng kautusan ng pananampalataya. 

28 Kaya nga maipasisiya natin na 
ang tao ay inaaring-ganap sa pana¬ 
nampalataya ?na hiwalay sa mga ga¬ 
wa ng kautusan. 

29 Q ang Dios baga ay Dios ng mga 
Judio lamang? hindi baga siya ang 
Dios din ng mga Gentil? Oo, ng mga 
Gentil din naman: 

30 Kung gayon ^nga na iisa ang 
Dios, at kaniyang aariing-ganap ang 
pagtutuli sa pamamagitan ng pana¬ 
nampalataya, at ang di pagtutuli sa 
pamamagitan ng pananampalataya. 

31 Niwawalan kaya nating kabulu- 
han ang kautusan sa pamamagitan 
ng pananampalataya? Huwag na- 
wang mangyari: kundi ^pinagtitibay 
pa nga natin ang kautusan. 

KAPITULO 4. 

1 Ano nga ang ating sasabihin, na 
nasumpungan ni * Abraham na ating 
magulang ay on sa laman? 

2 Sapagka’t kung si Abraham ay 
-inaring-ganap sa pamamagitan ng 
mga gawa, ay mayroon sana siyang 
ipagmamapuri; datapuwa’t hindi sa 
Dios. 

3 Sapagka’t ano ang sinasabi ng 
kasulatan? 3At sumampalataya si 
Abraham sa Dios, at sa kaniya’y ibi- 
nilang na katuwiran. 

4 Ngayon sa kaniya na gumaga- 

4 Ef. 2:13. Col. 1:20. 5 Heb. 9:15. 

6 Rom. 2:17. 7 tal. 21. Rom. 4:6; 7:8, 9. 

8 Rom. 10:12. Gal. 3:8. 9 Mat. 5:17. 

1 Mat. 3:9. S Rom. 3:27, 28. 

3 Gen. 16:6. Gal. 3 :6. Sant. 2:23. 

245 





MGA TAGA ROMA 4 


wa’y, Hindi ibinibilang na biyaya ang 
ganti, kundi utang. 

5 Datapuwa’t sa kaniya na hindi 
gumagawa, nguni’t sumasampala- 
taya sa kaniya na umaaring ganap 
sa masama, 4 ang kaniyang pananam- 
palfctaya ay ibibilang na katuwiran. 

6 Gaya naman ng sinasambit ni Da¬ 
vid na kapalaran ng tao, na sa ka- 
niya’y ibinibilang ng Dios ang ka- 
tuwiran nang s wa lang mga gawa, 

7 Na sinasabi , 

sMapapalad yaong ang kanilang 
mga pagsalangsang ay ipina- 
tawad, 

(At ang kanilang mga kasalanan 
ay nangatakpan. 

8 Mapalad ang tao na sa kaniya’y 

hindi ibibilang ng Panginoon 
ang kasalanan. 

9 Sinambit nga baga ang kapala; 
rang ito tungkol sa pagtutuli, o 
tungkol din naman sa di-pagtutuli? 
sapagka’t sinasabi natin, Kay Abra¬ 
ham ay ibinilang na katuwiran ang 
kaniyang pananampalataya. 

10 Paano ngang ito’y ibinilang? 
nang siya baga’y nasa pagtutuli, 6 
sa di-pagtutuli? Hindi sa pagtutuli, 
kundi sa di-pagtutuli: 

11 At tinanggap niya ?ang tanda 
ng pagtutuli, na isang tatak ng ka¬ 
tuwiran ng pananampalataya na na¬ 
sa kaniya samantalang siya’y nasa 
di-pagtutuli: upang siya’y imaging 
ama ng lahat ng mga nagsisisampa- 
lataya, bagaman sila’y nasa di-pag- 
tutuli, upang ang katuwiran ay ma- 
ibilang sa kanila; 

12 At ang ama ng pagtutuli nila na 
hindi lamang sa pagtutuli, kundi pati 
naman sa mga nagsisilakad sa mga 
bakas niyaong pananampalataya ng 
ating amang si Abraham na nasa 
kaniya nang siya’y nasa di-pagtu¬ 
tuli. 

13 Sapagka’t hindi sa pamamagi- 
tan ng kautusan ginawa $ang pa¬ 
ngako kay Abraham 6 sa kaniyang 
binhi na siyang magmamana ng 
sanglibuian, kundi sa pamamagitan 
ng katuwiran ng pananampalataya. 

Rom. 3:22. 5 Rom. 8:28. 

€ Awit 82:1, 2. 7 Gen. 17:11. 8 Lll. 19:9. 

9 Gen. 17:4-6. 

246 


14 Sapagka’t *kung silang nangasa 
kautusan ay siyang mga tagapag- 
mana, ay walang kabuluhan ang pa¬ 
nanampalataya, at nawawalang ka- 
buluhan ang pangako: 

15 Sapagka’t *ang kautusan ay gu¬ 
magawa ng galit; datapuwa’t kung 
^saan walang kautusan ay wala ring 
pagsalangsang. 

16 Dahil dito’y sa pananampala¬ 
taya, upang maging ayon 4 so, biya¬ 
ya; upang ang pangako ay lumagi 
sa lahat ng binhi; hindi lamang sa 
nasa kautusan, kundi pati naman sa 
nasa pananampalataya ni Abraham, 
^na ama nating lahat 

17 (Gaya ng nasusulat, ^Ginawa 
kitang ama ng maraming bansa) sa 
harapan niyaong kaniyang pinanam- 
palatayanan, sa malcatuwid baga f y 
ang Dios, 7 na nagbibigay ng buhay 
sa mga patay, at tumatawag sa ^mga 
bagay na hindi pa hayag na tila 
hayag na. 

18 Siya na sumampalataya na nasa 
pagasa laban sa pagasa, upang ma¬ 
ging ama ng maraming bansa ayon 
sa sabi, #Magiging gayon ang iyong 
binhi. 

19 At hindi humina sa pananampa¬ 
lataya *na ipinalagay man ang ka¬ 
niyang katawang tulad sa patay na 
(gayon siya’y may mga isang daang 
taon na), at ang pagkabaog ng ba- 
hay-bata ni Sara; 

20 Kundi, sa pagtingin niya sa pa¬ 
ngako ng Dios, ay hindi nagalinla- 
ngan sa pamamagitan ng di pana¬ 
nampalataya, kundi lumakas ng lu- 
makas sa pamamagitan ng pana¬ 
nampalataya, na niluluwalhati ang 
Dios, 

21 At lubos nanalig na ang Dios 
na nangako *ay may kapangyarihang 
makagawa noon. 

22 Dahil dito’y ibinilang naman na 
katuwiran sa kaniya. 

23 Ngayo’y shindi lamang dahil sa 

1 Gal. 3:18. 

2 Rom. 7:5, 10. 2 Cor. 8:7, 9. Gal. 3:10. 

8 Rom. 5:13, 20; 7:7, 8, 11, 13. 

4 Rom. 3:24. 5 tal. 1. Rom. 9:8. 

6 Gen. 17:5. 7 Juan 6:21. 8 1 Cor. 1:28. 

9 Gen. 15:5. 1 Gen. 17:17. 2 Gen. 18:14. 

3 Rom. 15:4. 





MGA TAGA ROMA 5 


kaniya isinulat, na sa kaniya’y ibi- 
nilang; 

24 Kundi dahil din naman sa atin, 
na ibibilang sa ating mga nagsisi- 
sampalataya 4 sa kaniya na bumu- 
hay na maguli sa mga patay, kay 
Jesus na ating Panginoon, 

25 Na ibinigay 5 6 dahil sa ating mga 
kasuwayan, at binuhay na maguli sa 
sikaaaring-ganap natin. 

KAPITULO 5. 

1 Yaman nga na "mga inaaring- 
ganap sa pananampalataya, may- 
roon tayong ^kapayapaan sa Dios sa 
pamamagitan ng ating Panginoong 
Jesucristo; 

2 Sa pamamagitan din naman ni- 
ya’y nangagkaroon tayo ^ng ating 
pagpasok sa pamamagitan ng pana¬ 
nampalataya sa biyayang ito na di- 
yan ay nagsisilagi tayo; at *nanga- 
gagalak tayo sa pagasa ng kaluwalha- 
tian ng Dios. 

3 At hindi lamang gayon, kundi Ha¬ 
inan ^nangagagalak tayo sa ating 
mga kapighatian ^na nalalamang ang 
kapighatian ay gumagawa ng kati- 
yagaan; 

4 At ang katiyagaan, *ng pagpapa- 
tunay; at ang pagpapatunay, ng 
pagasa: 

5 At ang pagasa ay ^hindi humi- 
hiya; sapagka’t ang pagibig ng Dios 
ay nabubuhos sa ating mga puso sa 
pamamagitan ng Espiritu Santo na 
ibinigay sa atin. 

6 Sapagka’t c nang tayo ay mahi- 
hina pa ay ?namatay si Cristo sa ka- 
panahunan dahil sa mga masama. 

7 Sapagka’t ang isang tao’y bahag- 
ya nang mamatay dahil sa isang 
taong matuwid: bagama’t dahil sa 
isang taong mabuti marahil ay may 
manjangahas mamatay. 

r 8 Datapuwa’t ipinagtatagubilin ng 
Dios ang kaniyang pagibig sa atin, 
na nang tayo’y mga makasalanan 

4 Gnwa 2:24; 13:30. 

6 Is. 63:5, G, 10. Rom. 5:6, 8; 8:32, 34. 

2 Cor. 6 :21. Gal. 1:4. Ef. 6:2. 

1 Ped. 2:24; 8:18. 6 Rom. 6:18. 

7 Rom. 3:28, 30. 8 Lu. 2:14. 9 Ef. 2:18. 

1 Heb. 8:6. £ Mat. 6:12. 1 Ped. 8:14. 

5 Sant. 1:3. 42 Cor. 8:2. Sant. 1:3. 12. 

6 Pil. 1:20. 6 Rom. 3:25. 7 Rom. 4:25. 


pa, si Cristo ay namatay dahil sa 
atin. 

9 Lubha pa nga ngayong inaaring- 
ganap *sa pamamagitan ng kaniyang 
dugo, ay mangaliligtas tayo ^sa galit 
ng Dios sa pamamagitan niya. 

10 Sapagka’t -*kung, noong tayo’y 
mga kaaway -ay pinakipagkasundo 
tayo sa Dios sa pamamagitan ng ka- 
matayan ng kaniyang Anak, lubha 
pa, ngayong nangagkakasundo na, 
ay mangaliligtas tayo ^sa kaniyang 
buhay; 

11 At hindi lamang gayon, kundi 
tayo’y nangagagalak naman sa Dios 
sa pamamagitan ng ating Pangi¬ 
noong Jesucristo, na sa pSmamagi- 
tan niya’y tinamo natin ngayon ang 
pagkakasundo. 

12 Kaya, 4 kung paano na sa pama¬ 
magitan ng isang tao ay pumasok 
ang kasalanan sa sanglibutan, at 
ang kamataya’y ^sa pamamagitan 
ng kasalanan; at sa ganito’y ang ka- 
matayan ay naranasan ng lahat ng 
mga tao, sapagka’t ang lahat ay na- 
ngagkasala:— 

13 Sapagka’t ang kasalanan ay na- 
sa sanglibutan hanggang sa duma- 
ting ang kautusan: nguni’t c hindi 
ibinibilang ang kasalanan kung wa- 
lang kautusan. 

14 Bagaman ang kamatayan ay 
naghari mula kay Adam hanggang 
kay Moises, kahit doon sa hindi na- 
ngagkasala man ng tulad sa pagsa- 
langsang ni Adam, ?na siyang anyo ni- 
yaong darating. 

15 Datapuwa’t gayon din ang ka- 
loob na walang bayad ay hindi gaya 
ng pagsuway. Sapagka’t kung sa 
pagsuway ng isa ay nangamatay 
ang marami, lubha pang sumagana 
sa marami ang biyaya ng Dios, at 
ang kaloob dahil sa biyaya ng isang 
lalaking si Jesucristo. 

16 At ang kaloob ay hindi gaya ng 
nangyari sa pamamagitang ng isang 
nagkasala: sapagka’t ang kahatulan 
ay dumating sa isa sa ipagdurusa, 

8 Rom. 8:25. 9 Rom. 1:18. 1 Tea. 1:10. 

1 Rom. 8:32. 2 2 Cor. 6:18, 19. 

Ef. 2:16. Col. 1:20. 21. 8 2 Cor. 4:10, 11 
4 Gen. 8 :G. 6 Gen. 2:17 ; 8:19. 

1 Cor. 16:21, 22. 6 Rom. 4:15. 

7 1 Cor. 16:45. 


247 





MGA TAGA ROMA 6 


datapuwa’t ang kaloob na walang 
bayad ay dumating sa maraming 
pagsuway sa ikaaaring ganap. 

17 Sapagka’t kung, sa pagsuway ng 
isa, ay naghari ang kamatayan sa, 
pamamagitan ng isa; lubha pang 
magsisipaghari sa buhay ang nagsi- 
sitanggap ng kasaganaan ng biyaya 
at kaloob ng katuwiran sa pamamag¬ 
itan ng isa, sa makaiuwid baga/y si 
Jesucristo. 

18 Kaya kung paanong sa pama- 
magjtan ng isang pagsuway ay d?c- 
mating* ang hatol sa lahat ng mga 
tao sa ipagdurusa; gayon din naman 
sa pamamagitan ng isang gawa ng 
katuwiran, ang kaloob na walang 
bayad ay dumating «sa lahat ng mga 
tao sa ^ikaaaring-ganap ng buhay. 

19 Sapagka’t kung paanong sa pa¬ 
mamagitan ng pagsuway ng isang 
tao ang marami ay naging mga ma- 
kasalanan, gayon din sa pamamagi¬ 
tan ng pagtalima ng isa ang marami 
ay magiging mga matuwid. 

20 At bukod sa rito ay pumasok 
•*ang kautusan, upang ang pagsuway 
ay makapanagana; datapuwa't kung 
saan nanagana ang kasalanan, ay ^na- 
naganang lubha ang biyaya: 

21 Upang, kung paanong ang kasa¬ 
lanan ay naghari sa ikamamatay, ay 
gayon din naman * * * 5 * * 8 ang biyaya ay 
makapaghahari sa pamamagitan ng 
katuwiran sa ^ikabubuhay na wa¬ 
lang hanggan sa pamamagitan ni 
Jesucristo na Panginoon natin. 

KAPITULO 6. 

1 Ano nga ang ating sasabihin? 
^Magpapatuloy baga tayo sa pagka- 
kasala upang $ang biyaya ay maka¬ 
panagana? 

2 Huwag nawang mangyari. Ta- 
yong mga patay na sa pagkakasala, 
7paano nga tayong mabubuhay pa 
riyan? 

3 0 hindi baga ninyo nalalaman na 
5 tayong lahat na mga nabautismu- 
han ^kay Cristo Jesus ay nangabau- 
t ismuhan sa kaniyang kamatayan? 

8 Heb. 2:9. 9 Horn. 4 :25. 

1 Hem. 4:15. 2 1 Tim. 1:14. 8 Juan 1:17 

4 Rom. 2:7. 5 Rom. 8:8. 6 Rom. 5:21. 

7 Col. 2:20; 8:3. 1 Ped. 2:24. 8 GaJ. 8:27. 

9 Mat. 28:19. 


4 Tayo nga’y Inangalibing na kala- 
kip niya sa pamamagitan ng bautis- 
mo sa kamatayan: na kung paanong 
si ^Cristo ay nabuhay na maguli sa 
mga patay sa pamamagitan Jng ka- 
luwalhatian ng Am a, ay ^gayon, din 
naman tayo’y makalalakad sa pani- 
bagong buhay. 

5 Sapagka’t $kung tayo nga ay na¬ 
ging kalakip niya dahil sa kawangi- 
san ng kaniyang kamatayan, ay 
magkakagayon din naman tayo dahil 
sa kawangisan ng kaniyang pagka- 
buhay na maguli; 

G ^ Na nalalaman natin, na ang 
bating datihang pagkatao ay kalakip 
niyang napako sa krus, upang ?ang 
katawang salarin ay magiba, at 
nang sa gayo’y huwag na tayong ma- 
alipin pa ng kasalanan; 

7 Sapagka’t 5 ang namatay ay ligtas 
na sa kasalanan. 

8 Datapuwa’t kung tayo’y nanga- 
matay na kalakip ni Cristo, ay ^na- 
niniwala tayo na mangabubuhay na¬ 
man tayong kalakip niya; 

9 Na nalalaman nating si Cristo na 
nabuhay na maguli sa mga patay ay 
hindi na mamamatay; ang kamata- 
ya’y hindi naghahari sa kaniya. 

10 Sapagka’t ang kamatayan, na 
ikinamatay niya, ay kaniyang' iki- 
namatay *na minsan ^sa kasala¬ 
nan: datapuwa’t ang buhay na ka¬ 
niyang ikinabubuhay, ay kaniyang 
ikinabubuhay sa Dios. 

11 Gayon din naman kayo, ibilang 
ninyong kayo’y tunay na mga patay 
na sa kasalanan, nguni’t 5 mga bu¬ 
hay sa Dios kay Cristo Jesus. 

12 Huwag ngang maghari ang ka¬ 
salanan sa inyong katawang may ka¬ 
matayan, upang kayo’y magsisunod 
sa kaniyang mga pita: 

13 At huwag din naman ninyong 
ihandog ang inyong mga sangkap sa 
kasalanan na pinaka kasangkapan 
ng kalikuan; kundi ihandog ninyo 
ang inyong sarili sa Dios, na tulad 

1 Col. 2:12. 2 Rom. 8:11. 

Ef. 2:5. 8 Juan 11:40. 4 2 Cor. 6:17. 

Gal. 6:15. Ef. 4:23, 24. Col. 3:10. 

5 Fil. 3:10, 11. 6 Gal. 2:20; 6:24; 6:14. 

Ef. 4:22. 7 Col. 2:11. 8 I Pod; 4:1. 

9 2 Tim. 2:11. I Heb. 8:28. 2 Heb. 10:10. 

8 Gen. 2:19. 


248 





MGA TAGA ROMA 7 


sa nangabuhay sa mga patay, at ang 
inyong mga sangkap na pinaka 4 ka- 
sangkapan ng katuwiran sa Dios. 

14 Sapagka’t ang kasalanan ay hin- 
di makapaghahari sa inyo: sapag¬ 
ka’t ^wala kayo sa Halim ng kautu- 
san, kundi sa ilalim ng'biyaya. 

15 Ano nga? ^mangagkakasala ba¬ 
ga tayo, dahil sa tayo’y wala sa ila¬ 
lim ng kautusan, kundi sa ilalim ng 
biyaya? Iluwag nawang mangyari. 

16 Hindi baga ninyo nalalaman, 
7na kung kanino ninyo inihahandog 
ang inyong mga sarili na pinaka ali- 
pin upang tumalima ay kayo’y mga 
alipin niyaong inyong tinatalima; 
maging ng kasalanan sa ikamama- 
tay, maging ng pagtalima sa ikapa- 
giging matuwid? 

17 Datapuwa’t salamat sa Dios, na, 
bagama't kayo’y naging mga alipin 
ng kasalanan, kayo’y naging mga 
matalimahin sa puso doon *sa uri ng 
aral na pinagbigyan sa inyo; 

18 At Syamang pinalaya kayo sa ka¬ 
salanan *ay naging mga alipin kayo 
ng katuwiran. 

19 Nagsasalita ako -ayon sa kau- 
galian ng mga tao 5 dahil sa karupu- 
kan ng inyong laman: sapagka’t 
kung paanong inyong inihandog ang 
inyong mga sangkap ng katawan na 
pinaka alipin ng karumihan at nf; 
lalo’t lalong kasamaan, gayon din 
ihandog ninyo ngayon ang # inyong 
mga sangkap na pinaka alipin ng 
katuwiran sa ikababanal. 

20 Sapagka’t nang kayo ay mga ali¬ 
pin ng kasalanan, kayo’y laya tung- 
kol sa katuwiran. 

21 Ano nga ang ^ibinunga ninyo sa 
panahong yaon sa mga bagay na 
ngayo’y ikinahihiya ninyo? sapag¬ 
ka’t 5 ang wakas ng mga bagay na 
yaon ay kamatayan. 

22 Datapuwa’t ngayong mga laya 

na kayo sa kasalanan at naging mga 
alipin ng Dios, kayo ay mayroong in¬ 
yong bunga sa ikababanal, at ang 
wakas ay ang buhay na walang 
hanggan. _ 

4 2 Cor. G:7. 5 Juan 1:17. 

6 tal. 1. 7 Juan 8:34. 8 2 Tim. 1:13. 

0 Juan 8:32. 1 1 Cor. 7:22. 1 Ped. 2:1G. 

jS Rom. 3:5. 8 Gal. 4:13. 4 Rom. 7:5. 

6 Rom. 8:6. 13. 


23 Sapagka’t 6 ang kabayaran ng 
kasalanan ay kamatayan; data¬ 
puwa’t 7ang kaloob na walang bayad 
ng Dios ay buhay na walang Jiang- 
gan kay Cristo Jesus na Panginoon 
natin. 

KAPITULO 7. 

1 0 hindi baga ninyo nalalaman 
mga kapatid (sapagka’t nagsasalita 
ako sa mga taong nakakaalam ng 
kautusan), na ang kautusan ay nag- 
hahari sa tao samantalang siya’y 
nabubuhay? 

2 Sapagka’t ang babae $na ma y 
asawa ay itinali ng kautusan sa 
asawa samantalang ito ay nabubu¬ 
hay; datapuwa’t kung ang asawa’y 
mamatay, ay kalag na sa kautusan 
ng asawa. 

3 Kaya nga ®kung, samantalang na¬ 
bubuhay ang asawa, siya’y makikisa- 
ma sa ibang lalake, siya’y tatawa- 
ging mangangalunya: datapuwa’t 
kung mamatay ang asawa, ay laya 
na siya sa kautusan, ano pa’t siya’y 
hindi na mangangalunya, bagaman 
siya’y makiSama sa ibang lalake. 

4 Gayon din naman, mga kapatid 
ko, Hcayo’y nangamatay rin sa kau¬ 
tusan -sa pamamagitan ng katawan 
ni Cristo; upang kayo’y makisama 
sa iba, sa nnakatuwid baga’y doon sa 
nabuhay na maguli, upang tayo’y 
magsipagbunga sa Dios. 

5 Sapagka’t nang tayo’y nangasa 

laman, $ang Pitang salarin na 

pawang sa pamamagitan ng kautu¬ 
san, ay nagsigawa *sa ating mga 
sangkap $upang magsipagbunga sa 
kamatayan. 

6 Datapuwa’t ngayon tayo’y nanga- 
ligtas sa kautusan, yamang tayo'y 
nangamatay doon sa nakatatali sa 
atin; ano pa’t nagsisipaglingkod na 
tayo £sa panibagong espiritu, at hin¬ 
di sa karatihan ng sulat. 

7 Ano nga ang ating sasabihin? 
Ang kautusan baga’y kasalanan? 
Huwag nawang mangyark Data- 
puwa’t, 7hindi ko sana nakilala ang 

6 Rom. 5:12. 

7 Rom. 2 :7. 1 Ped. 1 :3. 4. 8 1 Cor. 7 :39. 

0 Mat. 5:32. 1 Rom. 8:2. Gal 5:18. Ef. 2:15- 

Co!. 2:14. £ Ef. 2:1G. Col. 1:22. 

3 Gal. 5:24. 4 Rom. G:13. 5 Rom. 6 ;2L 

6 2 Cor. S:G. 7 Rom. 3:20; 4:15. 

249 





MG A TAGA ROMA 8 


kasalanan, kundi sa pamamagitan 
ng kautusan: sapagka’t hindi ko Sa¬ 
na nakilala ang kasakiman, kung 
hindi sinasabi ng kautusan, «Huwag 
kang mananakim: 

8 Datapuwa’t 5 ang kasalanan, nang 
makasumpong ng pagkakataon, ay 
gumawa sa akin sa pamamagitan ng 
utos ng sarisaring kasakiman: sa¬ 
pagka’t kung walang kautusan ang 
kasalanan ay patay. 

0 At nang isang panahon ako’y na- 
bubuhay na walang kautusan: data¬ 
puwa’t nang dumating ang utos, ay 
muling nabuhay ang kasalanan at 
ako’y namatay; 

10 At ang utos *na sa ikabubuhay, 
ay nasumpungan kong ito’y sa ika- 
m am at ay; 

11 Sapagka’t ang kasalanan, nang 
makasumpong ng pagkakataon, -ay 
dinaya ako sa pamamagitan ng utos, 
at sa pamamagitan nito ay pinatay 
ako. 

12 Kaya nga 5 ang kautusan ay ba¬ 
nal, at ang utos ay banal, at ^rnatu- 
wid, at mabuti. 

13 Ang mabuti nga baga ay naging 
kamatayan sa akin? Huwag nawang 
mangyari. Kundi ang kasalanan, 
upang maipakilalang kasalanan, sa 
pamamagitan ng mabuti ay gumawa 
sa akin ng kamatayan;—na sa pa¬ 
mamagitan ng utos ang kasalanan ay 
maging lalong sala. 

14 Sapagka’t nalalaman natin na 
ang kautusa’y ^sa espiritu: nguni’t 
ako’y sa laman, na ^ipinagbili sa 
ilalim ng kasalanan. 

15 Sapagka’t ang ginfagawa ko’y 
hindi ko nalalaman: ?sapagka’t ang 
hindi ko ibig, ang ginagawa ko; da¬ 
tapuwa’t ang kinapopootan ko, yaon 
ang ginagawa ko. 

16 Nguni’t kung ang hindi ko ibig, 
ang siyang ginagawa ko, ay suma- 
sangayon ako na mabuti ang kautusan. 

17 Kaya ngayo’y hindi ako ang gu- 
magawa nito, kundi ang kasalanang 
turnitira sa akin. 

18 Sapagka’t nalalaman ko na Ssa 


8 Ex. 20:17. 0 Gal. 5:13. 1 Tim. 6:14. 

1 Rom. 10:6. 2 Gen. 3:13. S A.wit 19:8. 
4 Awit 119:137. 5 1 Cor. 8:1. 

6 1 Har. 21:20. 7 GaL 6:17. 

8 Gen. 6:6; 8:21. 


akin, sa makatuwid ay sa aking la- 
man, ay hindi turnitira ang anomang 
bagay na mabuti: sapagka’t ang 
pagnanasa ay nasa akin, datapuwa’t 
ang paggawa ng mabuti ay wala. I 

19 Sapagka’t ang mabuti na aking 
ibig, ay hindi ko ginagawa: nguni’t 
ang masama na hindi ko ibig, ay siya 
kong ginagawa. 

20 Datapuwa’t kung ang hindi ko 
ibig, ang siya kong ginagawa, ay 
hindi na ako ang gumagawa nito, 
kundi ang kasalanang turnitira sa 
akii i. 

21 Kaya nga nasumpungan ko ang 
isang kautusan na, kung ibig kong 
gumawa ng mabuti, ang masama ay 
nasa akin. 

22 Sapagka’t $ako’y mgagalak sa 
kautusan ng Dios *ayon sa pagka- 
taong loob: 

23 Datapuwa’t -nakikita ko ang 
ibang kautusan sa taking mga sang- 
kap na nakikipagbaka laban sa kau¬ 
tusan ng aking pagiisip, at dinadala 
akong bihag sa ilalim ng kautusan 
ng kasalanan na nasa aking mga 
sangkap. 

24 Abang tao ako! sino ang mag- 
liligtas sa akin sa ^katawan nitong 
kamatayan? 

25 Nagpapasalamat ako sa Dios #sa 
pamamagitan ni Jesucristo na Pa- 
nginoon natin. Kaya nga tunay 
kong ipinaglilingkod ang aking pag¬ 
iisip, sa kautusan ng Dios; data¬ 
puwa’t ang laman ay sa kautusan ng 
kasalanan. ^ 

KAPITULO 8. 

1 Ngayon nga’y wala nang ano¬ 
mang hatol sa mga na kay Cristo 
Jesus. 

2 Sapagka’t ang kautusan c ng Es¬ 
piritu ng buhay na na kay Cristo 
Jesus ay pinalaya ?ako sa ^kautusan 
ng kasalanan at ng kamatayan. 

3 Sapagka’t $ang hindi magawa ng 
kautusan, na mahina sa pamamagi¬ 
tan ng laman, sa pagsusugo ng J Dios 


9 2 Cor. 4:6. Ef. 3:16. 

1 Awit 119:35. 2 Gal. 6:17. S Rom. 6:13 
4 Rom. 6:6; 8:23. 5 1 Cor. 16:57. 

G Juan 8:32. Gal. 6:1. 7 1 Cor. 16:45. 

8 Rom. 7:24, 26. 9 Gawa 13:39. 

Heb. 7:19; 10:1, 2. 10. 14. 1 2 Cor. 6:21. 


250 






MGA TAGA ROMA 8 


sa kaniyang sariling Anak na nag- 
anyong lamang salarin -at dahil sa 
kasalanan, ay hinatulan ng Dios sa 
laman ang kasalanan: 

4 Upang ang kahilingan ng kautu- 
san ay matupad sa atin, na hindi 
nangagsisilakad ayon sa laman, kun- 
di ayon sa Espiritu. 

5 Sapagka’t ang mga ayon sa la- 
man ay nangagsisitalima ^sa mga 
bagay ng* laman; datapuwa’t ang 
mga ayon sa Espiritu ay sa *mga 
bagay ng Espiritu. 

6 Sapagka’t s a ng kaisipan ng la¬ 
man ay kamatayan; datapuwa’t ang 
kaisipan ng Espiritu ay buhay at 
lcapayapaan * 

7 Sapagka’t ^ang kaisipan ng la¬ 
man ay pakikipagalit laban sa Dios; 
sapagka’t hindi napasasaklaw sa ka- 
utusan ng Dios, ni hindi nga ma- 
aari: 

8 At ang nangasa laman ay hindi 
makalulugod sa Dios. 

9 Datapuwa’t kayo’y wala sa laman 
kundi nasa sa Espiritu, kung gayo’y 
tumitira sa inyo ang Espiritu ng 
Dios. Datapuwa’t kung ang sino- 
ma’y walang 7Espiritu ni Cristo, si- 
ya’y hindi sa kaniya.. 

10 At kung si Cristo ay nasa sa 
inyo, ang katawan ay patay dahil 
sa kasalanan; datapuwa’t s ang espi¬ 
ritu ay buhay dahil sa katuwiran. 

11 Nguni't kung ang Espiritu ^ni- 
yaong bumuhay na maguli kay Jesus 
ay tumira sa inyo, ang bumuhay na 
maguli kay Cristo Jesus sa mga pa¬ 
tay ay magbibigay buhay naman sa 
inyong mga katawang may kamata¬ 
yan, sa pamamagitan ng kaniyang 
Espiritu na tumitira sa inyo. 

12 Kaya nga, mga kapatid, mga 
may utang tayo, hindi sa laman, 
upang mabuhay ayon sa laman: 

13 Sapagka't icung mangabuhay ka¬ 
yo ng ayon sa laman, ay manga- 
mamatay kayo; datapuwa’t kung sa 
pamamagitan ng Espiritu ay *pina- 
patay ninyo ang mga gawa ng la- 
man, ay mangabubuhay kayo. 

2 lieb. 10 :6, 8. S Gal. 5 :19-21. 

4 Gal. 6:22, 23, 25. 5 Rom. G :21. 

6 Sant. 4:4. 7 Juan 14:2G. 1 Cor. 2:11, 12 

t 1 Cor. 15:45. 0 Juan 5:21. i Col. 3:5. 


14 Sapagka’t ang lahat 2ng mga 
pinapatnubayan ng Espiritu ng Dios, 
ay sila ang mga anak ng Dios. 

15 Sapagka’t ^hindi ninyo muling 

tinanggap *ang espiritu ng pagka- 
alipin sa ikatatakot; datapuwa't ti¬ 
nanggap ninyo ang ^espiritu ng pag- 
kukupkop, na dahil dito’y sumisigaw 
tayo, c Abba, Ama. • 

16 Ang Espiritu rin ang nagpapa- 
totoo kasama ng ating espiritu, na ta- 
yo’y mga anak ng Dios: 

17 At kung mga anak, ay mga ta* 
gapagmana nga; ?mga tagapagmana 
sa Dios, at mga kasamang tagapag¬ 
mana ni Cristo; s kung gayon nga 
makipagtiis tayo sa kaniya , upang 
tayo’y lumuwalhati namang kasama 
niya . 

18 Sapagka’t napatutunayan ko na 
Sang pagtitiis sa panahong ito’y hin¬ 
di karapatdapat maitumbas sa ka- 
luwalhatiang mahahayag sa atin. 

19 Sapagka’t *ang maningas na 
pagmimithi ng boong nilalang ay 
naghihintay ng pagkahayag ng mga 
anak ng Dios. 

20 Sapagka’t ang boong nilalang 
ay nasakop ng -kawalang kabulu- 
han, hindi sa kaniyang kalooban, 
kundi sdahil doon sa sumakop sa ka¬ 
niya, sa pagasa 

21 Na ang boong nilalang naman 
ay magiging laya mula sa pagkaali- 
pin ng ^kabulukan sa kalayaang ma- 
luwalhati ng mga anak ng Dios. 

22 Sapagka’t nalalaman natin na 
ang boong nilalang ay humihibik at 
nagdaramdam na may kahirapan na 
kasama natin hanggang ngayon. 

23 At hindi lamang gayon, kundi 
pati naman tayo na mayroong ^mga 
pangunahing bunga ng Espiritu, sa 
makatuwid baga’y ^tayo nama’y na- 
ngagsisihibik din sa ating sarili, sa 
paghihintay 7ng pagkukupkop, na 
dili iba’b, $ang pagtubos sa ating 
katawan. 

24 Sapagka’t tayo’y iniligtas sa 

2 Ca\ 5:18. 5 Hob. 2:15. 
i 2 T.*m. 1:7. 1 Juan 4 :!3. 

K Cal. 4 :5. Ef. 1:5. 6 Gal. 4:6. 

7 Gal. 4:7. 8 Gawa 14:22. 2 Cor. 1:7. 

Pil. 1:20. 9 2 Cor. 4:17. 1 Ted. 1:6, 7: 4:13 
1 2 Pod. 3:13. 2 Ec. 1:2. 8 Gen. 3:17. 

4 1 Cor. 15:42, 50. 5 Sant. 1:18. 

6 2 Cor. 6:2, 4. 7 tal. 15. 8 Rom. 7:24. 

25X 





MGA TAGA ROMA 9 


pagasa: datapuwa't ang pagasa na 
nakikita ay hindi pagasa: kaya’t si- 
no nga ang umaasa sa nakikita? 

25 Datapuwa’t kung nagsisiasa ta- 
yo sa hindi natin nakikita, kung 
niagkagayo’y hinihintay nating may 
pagtitiis. 

26 At gayon din naman ang Espi- 
ritu ay tumutulong sa ating kahi- 
naan: ^sapagka’t hindi tayo maru- 
nong manalangin ng nararapat; 
nguni’t. ^ang Espiritu rin ang nama- 
magitan dahil sa atin ng mga hibik 
na hindi maisasaysay sa panana- 
lita; 

27 At ang nakasisiyasat ng mga pu- 
so’y nakakaalam kung ano ang kai- 
sipan ng Espiritu, sapagka’t siya 
ang *namamagitan dahil sa mga ba¬ 
nal Salinsunod sa kalooban ng Dios. 

28 At nalalaman natin na ang la- 
hat ng mga bagay ay nagkakalakip 
ra gumagawa sa ikabubuti ng mga 
nagsisiibig sa Dios, sa makatuwid 
laga y y niyaong mga tinawag 4 alin* 
sunod sa kaniyang nasa. 

29 Sapagka’t ^yaong mga nang una 
pa’y kaniyang nakilala, 6 ay itina- 
laga naman niya ?na maging katu- 
lad 5 ng larawan ng kaniyang Anak, 
£>upang siya ang maging panganay 
sa maraming magkakapatid: 

30 At yaong mga itinalaga niya, ay 
kaniyang ^tinawag naman: at ang 
mga tinawag ay ^inaring-ganap na¬ 
man niya: at ang mga inaring-ga- 
nap ay Jniluwalhati din naman niya. 

31 Ano ang ating sasabihin sa mga 
bagay na ito? Kung ang Dios ay 
kakampi natin, sino ang laban sa 
atin? 

32 Siya, na hindi ipinagkait ang 
kaniyang sariling anak kundi ibini- 
gay ' dahil sa ating lahat, bakit 
hindi naman ibibigav sa_ atin ng 
walang bay ad ang lahat ng mga ba¬ 

gay? 

0 Mat 20:22. Kant 4:3. 

1 Zac. 12:10. Juan 14:16. Ef. 6:18. 

£ tal. 34. S 1 Juan 6:14. 

A\ Rom. 1:6: 9:11. Ef. 1:11. 

5 Rom. 11:2. 1 Pcd. 1:2. 6 Ef. 1:6, 11. 

7 2 Cor. 3:18. 1 Juan 3:2. 8 Gen. 1:26, 

9 Col. 1:15, 18. Heb. 1:6. Apoc. 1:6. 

1 1 Cor. 1:9. Gal. 1:1. 15. Ef. 4:4. 

1 Ped. 2:9, 21. 2 1 Cor. 6:11. 

3 Juan 17:22. 4 Juan 3:16. 

252 


33 Sino ang rnagsasakdal ng ano- 
man laban sa $mga hirang ng Dios? 
'• 7 Ang Dios ay ang umaaring-ganap; 

34 Sino ?ang hahatol? Si Cristo Je¬ 
sus na namatay, oo, yaong nabuhay 
r.a maguli sa mga patay na «siyang 
nasa kanan ng Dios, ^na siya na- 
mang namamagitan dahil sa atin. 

35 Sino ang maghihiwalay sa atin 
sa pagibig ni Cristo? ang kapigha- 
tian, 6 ang kahapisan, 6 ang pag- 
uusig, 6 ang kagutum, 6 ang kahuba- 
ran, 6 ang panganib, 6 ang tabak? 

36 Gaya ng nasusulat, 

JDahil sa iyo kami’y pinapatay 
sa boong araw; 

Kami ay nabilang na parang 
' mga tupa sa patayan. 

37 Hindi, kundi sa lahat ng mga ba¬ 
gay na ito *tayo’y higit pa samga ma- 
pagtagumpay sa pamamagitan ni¬ 
yaong sa atin ay umibig. 

38 Sapagka’t ako’y naniniwalang 
lubos, na kahit ang kamatayan man, 
kahit ang buhay, kahit ang mga ang- 
hel, kahit ang mga Jpamunuan, ka¬ 
hit *ang mga bagay na kasalukuyan, 
kahit ang mga bagay na darating, 
kahit ang mga kapangyarihan, 

39 Kahit ang kataasan, kahit. ang 
kababaan, kahit ang alin mang ibang 
nilalang, ay hindi makapaghihiwalay 
sa atin sa ^pagibig ng Dios, na nasa 
kay Cristo Jesus na Panginoon na¬ 
tin. 

KAPITULO 9. 

1 Sinasabi ko ang katotohanang na 
kay Cristo, na hindi ako nagsisinu- 
ngaling, 6 na ako’y sinasaksihan ng 
aking budhi sa Espiritu Santo, 

2 Na mayroon akong malaking ka- 
lungkutan 7at walang tigil na ka- 
ramdaman sa aking puso. 

3 Sapagka’t ako’y makapagnanasa 
na ako man *ay itakuwil mula kay 
Cristo dahil sa aking mga kapatid, na 
aking mga kamaganak 0ayon salaman. 

4 Na pawang mga Israelita; *na sa 
l;anila ang pagkukupkop, at * 1 2 3 * 1 2 3 ang 

5 Rom. 16:13. 6 Is. 50:8. 9. 7 Awit 37 :33. 

8 Awit 110:1. 9 tal. 27. Heb. 7:25; 9:24. 

1 Juan 2:1. 1 Awit 44:22. 

2 1 Cor. 15:67. 2 Cor. 2:14. 

3 Ef. 6:12. Coi. 2:10, 16. 1 Ped. 3:22. 

4 1 Cor. 3:22. 5 Rom. 6:8. 0 Rom. 2:16. 

7 Rom. 10:1. 8 Ex. 32:32. 

9 1 Cor. 10:18. 1 Ex. 4:22. 2 1 Sam. 4:21. 





MGA TAGA ROMA 9 


kaluwalhatian, at a ang mga tipan, 
at ang pagbibigay ng kautusan, at 
*ang paglilingkod sa Dios , at 5 ang 
mga kapangakuan; 

5 Na sa kanila ^ang mga magulang, 
at 7sa kanila mula ang Cristo ayon 
&a laman, fi na siyang lalo sa lahat, 
Dios na ^maluwalhati magpakailan 
man.' Siya nawa. 

6 Datapuwa’t hindi sa ang salita ng 
Dios ay nauwi sa wala. Sapagka't 
t hindi ang lahat ng buhat sa Israel 
ay mga taga Israel: 

7 2 Ni sapagka’t sila’y binhi m 
Abraham, ay mga anak na silajig 
lahat: kundi, ^Kay Isaac tatawagin 
ang iyong binhi. 

8 Sa makatuwid, ay hindi mga anak 
sa laman ang mga anak ng Dios: 
kundi ang mga *anak sa pangako’y 
siyang ibibilang na isang binhi. 

9 Sapagka’t ito ang salita ng pa- 
ngako, 5 Ayon sa panahong ito’y pa- 
ririto ako, at magkakaroon si Sara ng 
isang anak na lalake. 

10 At hindi lamang gayon; kundi 
nang maipaglihi na ni 6 * 8 Rebeca sa 
pamamagitan ng isa, ito nga’y ng 
ating ama na si Isaac- 

11 Sapagka’t ang mga anak nang 
hindi pa ipinanganganak, at hindi 
pa nagsisigawa ng anomang mabuti 
6 masama, upang ang layon ng Dios 
ay mamalagi alinsunod sa pagkahi- 
rang, na hindi sa mga gawa, kundi 
~doon'sa tumatawag, 

12 Ay sinabi sa kaniya, #Ang pa- 

nganay ay maglilingkod sa bun- 
so. 

13 Gaya n'g.nasusulat, 9 Si Jacob ay 
inibig ko, datapuwa’t si Esafi ay 
aking kinapootan. 

14 Ano nga ang ating sasabihin? 
Mayroon baga kayang kalikuan sa 
Dios? Huwag nawang mangyari. # 

15 Sapagka’t sinasabi niya kay Moi- 
ses, *Ako’y maaawa sa aking kinaa- 
awaan, at ako’y mahahabag sa aking 
kinahahabagan. 


S Gen. 17:2. Lu. 1:72. Gawa 3:26. 

4 Heb. 9:1. 6. 5 Gawa 13:32. 

€ Rom. 11:28. 7 Rom. 1:3. 8 1 Juan 5:20 

9 Rom. 1:25. 1 Gal. 6:16. 2 Juan 8:37. 39. 

8 Gen. 21:12. Gal. 3:29. 4 Rom. 4:16. 

Gal. 4‘:28. 5 -Gen. 18:10. 6 Gen. 25:21. 

7 Rom. 8:28. 8 Gen. 26:28. 9 Mai. 1:2, 3. 

2 Ex. 33:19. 


1G Kaya nga hindi sa may ibig, ni 
hindi sa tumatakbo, kundi sa Dios 
na naaawa. 

17 Sapagka’t sinasabi ng kasulatan 
tungkol kay Faraon, *Dahil sa la- 
yong ito, ay itinaas kita, upang 
aking maihayag sa pamamagitan mo 
ang aking kapangyarihan, at upang 
ang aking pangala’y maitanyag sa 
boong lupa. 

18 Kaya nga sa kaniyang ibig 
siya’y naaawa, at sa kaniyang ibig 
siya’y nagpapatigas. 

19 Sasabihin mo nga sa akin, Bakit 
humahanap pa siya ng kamalian? 
Sapagka’t sino ang sumasalangsang 
sa kaniyang kalooban? 

20 SNguni’t, Oh tao, sino kang tu- 
mututol sa Dios? ^Sasabihin baga ng 
bagay na ginawa doon sa gumawa sa 
kaniya, Bakit mo ako ginawang ga- 
nito? 

21 0 wala bagang ^kapangyarihan 
sa putik ang magpapalyok, upang 
gawin sa isa lamang limpak ang 
^isang sisidlan sa ikapupun, at ang 
isa’y sa ikahihiya. 

22 Ano kung ang Dios ay inibig na 

ihayag ang kaniyang kagalitan, at 
ipakilala ang kaniyang kaipangyari- 
han, ay nagtiis ng malaking 7pag- 
papahinuhod sa mga sisidlan ng 
galit na nangahahanda na sa pag- 
kasira: . , . , 

23 At upang maipakilala ang ka- 
yamanan ng kaniyang kaluwalha- 
tian sa mga sisidlan ng awa, na 
^kaniyang jnihanda nang una pa sa 
kaluwalhatian, 

24 Maging sa atin na kaniya na- 

mang tinawag, ^hindi lamang mula 
sa mga Judio, kundi naman mula sa 
mga Gentil? . 

25 Gaya naman ng sinasabi niya sa 
aklat ni Oseas, 

JTatawagin kong aking bayan 
na hindi ko dating bayan; . 

At iniibig, na hindi dating ini- 
ibig. 

26 At mangyayari, *na sa dakong 


2 Ex. 9:16. 9 Rorn. 2:1. 

4 Is. 29:16; 45:9. 5 Jer. 18:6. 

6 2 Tim. 2:20. 7 Rom. 2:4. 

8 Rom. 8:28-30. 9 Rem. 3:29. 

1 Os. 2:23. 1 Ped. 2:10. 2 Os. 

253 


1 : 10 . 






MGA TAGA ROMA 10 


pinagsabihan sa kanila, Kayo’y 
hindi ko bayan, 

Ay diyan sila tatawaging mga 
anak ng Dios na buhay. 

27 At si Isaias ay sumisigaw tung- 
kol sa Israel, 

^Kung ang bilang man ng mga anak 
ng Israel ay magmg tulad sa buha- 
ngin sa dagat, *ay ang nalalabi la- 
mang ang maliligtas: 

28 Sapagka’t isasagawa ng Pangi- 
noon ang kaniyang salita sa lupa, na 
tatapusin $at paiikliin. 

29 At gaya ng sinabi nang una ni 
Isaias, 

«Kung hindi nagiwan sa atin ng 
isang binhi ang Panginoon* ng 
mga hukbo, 

TTayo’y naging katulad sana ng 
Sodoma, at naging gaya ng 
Gomorra. 

30 Ano nga ang ating sasabihin? 
Na ang mga Gentil, na hindi na- 
ngagsisisunod sa katuwiran, ay nag- 
kamit ng katuwiran, sa makatuwid 
baga’y * * * 5 6 ng katuwiran sa pananam- 
palataya: 

31 Datapuwa’t ang Israel 0sa pag- 
sunod sa kautusan ng katuwiran, ay 
hindi umabot sa kautusang iyan. 

32 Bakit? Sapagka’t hindi rdla hi - 
nanap sa pamamagitan ng pananam- 
palataya, kundi ng ayon sa mga ga- 
wa. *Sila’y nangatisod sa batong 
katitisuran; 

33 Gaya ng nasusulat, 

*Narito, inilalagay ko sa Sion 
ang isang batong katitisuran, 
at batong pangbuwal: 
s At ang sumasampalataya sa 
kaniya’y hindi mapapahiya. 

KAPITULO 10. 

1 Mga kapatid, *ang nais ng aking 
puso at ang aking panalangin sa 
Dios ay patungkol sa kanila, upang 
sila’y mangaligtas. 

2 Sapagka’t sila’y pinatotohanan 
ko g na may mga pagmamalacakit sa 


8 Is. 10:22, 23. 4 Rom. 11:5. 5 Is. 28:22. 

0 Is. 1:9. 7 13. 13:19. 8 Rom. 1:17; 10:3. 

9 Rom. 10:2, 3; 11:7. 1 Lu. 2:34. 

1 Cor. 1:23. 2 Is. 8:14; 28:16. 1 Ted. 2:6-8. 
8 Rom. 10:11. J, Rom. 9:2. 3. 

$ Gawa 21:20. 


Dios, datapuwa’t hindi ayon sa pag- 
kakilala. 

3 Sapagka’t sa hindi nila pagka- 
alam ng katuwiran ng Dios, at sa 
pagsusumakit na maitayo ang sari- 
iing kanila, ^ay hindi sila napasakop 
sa katuwiran ng Dios. 

4 Sapagka’t si 7Cristo ang kina- 
uuwian ng kautusan sa ikatutuwid 
ng bawa’t sumasampalataya. 

5 Sapagka’t isinulat ni Moises na 
s ang tao na gumagawa ng katuwi- 
rang ayon sa kautusan ay mabubu- 
hay dahil dito. 

6 Datapuwa’t sinasabi ng katuwi¬ 
ran ayon sa pananampalataya ang 
ganito, °Huwag mong sabihin sa 
iyong puso, Sino ang aakyat sa la- 
ngit? (sa makatuwid baga’y *upang 
ibaba si Cristo:) 

7 O, Sino ang mananaog sa kalalim- 
laliman? (sa makatuwid baga’y upang 
iakyat si Cristo inula sa mga pa- 
tay.) 

8 Datapuwa’t ano ang sinasabi ni- 
to?. Ang salita ay ^malapit sa iyo, 
sa iyong bibig, at sa iyong puco: sa 
makatuwid baga’y ang salita ng pa¬ 
nanampalataya na arning ipinanga- 
ngaral: 

9 Sapagka’t skung ipahahayag mo 
ng iyong bibig si Jesus na Pangi- 
noon, at sasampalataya ka sa iyong 
puso na binuhay siyang maguli ng 
Dios sa mga patay ay maliligtas ka: 

10 Sapagka’t ang tao’y nanampa!a- 
taya ng puso sa ikatutuwid; at gi- 
nagawa sa pamamagitan ng bibig 
ang pagpapahayag sa ikaliligtas. 

11 Sapagka’t sinasabi ng kasulatan, 
4 Ang lahat na sa kaniya’y nagsisi- 
sampalataya ay hindi tnapapahiya. 

Y> Sapagka’t ^walang pagkakaiba 
ang Judio at ang Griego: sapagka’t 
ang Panginoon din ay ^siyang Pa- 
nginoon ng lahat, at mayaman siya 
sa lahat ng sa kariiya’y nagsisita- 
wag: 

13 Sapagka’t, Ang ?lahat na hagsi- 


6 Fil. 3:9. 7 Mat. 5:17. 

8 Lev. 38:5. Gal. 3:12. 9 Deut. 80:12, 13. 

1 Juan 3:13. 2 Deut. 30:14. 

5 Mat. 10:32. Lu. 12:8. 4 Is. 28 >16. 

Rom. 9:33. 5 Mat. 8:11. Rom. 1:16. 

6 Gawa 10:36. Rom. 8:29. 7 Joel 2:32. 

Gawa 2:21. 


254 






MG A TAG A ROMA 11 


sitawag sa pangalan ng Panginoon 
ay mangaliligtas. 

14 Paano nga silang magsisitawag 
doon sa hindi nila sinampalataya- 
nan? at paano silang magsisisampa- 
lataya sa kaniya na hindi nila na- 
pakinggan? at paano silang manga- 
kikinig nawalang tagapangaral? 

15 At paano silang magsisipanga- 
ral, kung hindi sila mga «sinugo? ga- 
ya nga ng nasusulat, °Anong pagka- 
ganda ng mga paa niyaong mga nag- 
dadala ng masasayang balita ng mga 
bag ay na mabuti! 

16 Datapuwa’t hindi silang lahat ay 
nakinig ng masasayang balita. Sa- 
pagka’t sinasabi ni Isaias, Pangi¬ 
noon, sino ang naniwala sa aming 
balita? 

17 Kaya nga ang paniniwala'y 
nanggagaling sa pakikinig, at ang 
pakikinig ay sa pamamagitan ng Ba¬ 
lita ni Cristo. 

18 Datapuwa’t sinasabi ko, Hindi 
baga sila’y nangakinig? ^Oo, tunay 
nga, 

Ang tinig nila ay kumalat sa 
boong lupa. 

At ang kanilang mga salita’y 
hanggang sa mga dulo ng 
sanglibutan. 

19 Datapuwa’t sinasabi ko, Hindi 
baga nalalaman ng Israel? Unauna’y 
sinasabi ni Moises, 

^Ipamumungkahi ko kayo sa pa- 
ninibugho sa pamamagitan ni- 
yaong hindi bansa, 

Sa pamamagitan ng ^isang ban- 
sang mangmang ay gagalitin 
ko kayo. 

20 At si Isaias ay boong tapang na 
nagsasabi, 

^Ako’y nasumpungan nilang mga 
hindi nagsisihanap sa akin; 

Nahayag ako sa kanilang mga 
hindi nagsisipagtanong tung- 
kol sa akin. 

21 Datapuwa’t tungkol sa Israel ay 
sinasabi niya, 

°Sa boong araw ay iniunat ko 
ang aking mga kamay sa isang 
bayang suwail at matutol. 

8 Gawa 13:2. 9 Is. 52:7. 

/ Is. 63:1. Juan 12:38. £ Awit 19:4. 

3 Deut. 32:21. Rom. 11:11. b Tito 3:3. 

S Is. 66:1. Rom. 0:30. 6 Is. 65:2. 


KAPITULO 11. 

1 Sinasabi ko nga, Itinakuwil baga 
ng Dios ang kaniyang bayan? 
Huwag nawang mangyari. Sapag- 
ka’t ?ako man ay Israelita, sa bin- 
hi ni Abraham, sa angkan ni Benja¬ 
min. 

2 sHindi itinakuwil ng Dios ang 
kaniyang bayan na $nang una pa’y 
kinilala niya. 0 hindi baga ninyo 
nalalaman ang sinasabi ng kasula- 
tan tungkol kay Elias? kung paa- 
nong namamagitan siya sa Dios la- 
ban sa Israel na sinabi: 

3 Panginoon, pinatay nila *ang 
iyong mga propeta, giniba nila ang 
iyong mga dambana; at ako’y nai- 
wang nagiisa, at hinahanap nila ang 
aking bahay. 

4 Datapuwa’t ano ang sinasabi ng 
kasagutan ng Dios sa kaniya? ^Nag- 
tira ako sa akin ng pi tong libong 
lalako na hindi nangagsiluhod kay 
Baal. 

5 Gayon din nga Ssa panahong 
itong kasalukuyan ay may isang na- 
lalabi ayon sa pagkahirang ng bi- 
yaya. 

6 Nguni’fc *kung ito’y sa pamama¬ 
gitan ng biyaya, ay hindi na sa mga 
gawa: sa ibang paraan ang biyaya 
ay hindi biyaya. 

7 Ano nga? Ang hinahanap ng * * * * 6 Is- 
rael ay hindi niya kinamtan; data¬ 
puwa’t ito’y kinamtan ng pagkahi¬ 
rang, at ang mga iba’y pinapagma- 
tigas: 

8 Ayon sa nasusulat, GBinigyan sila 
ng Dios ng Espiritu ng pagkakatu- 
log, ?ng mga matang hindi nanga- 
kakakita, at ng mga pakinfg na hindi 
nangakakarinig, hanggang sa araw na 
ito. 

9 At sinasabi ni David, 

Ang kanilang dulang nawa’y 
imaging isang silo, at isang 
panghuli. 

At isang katitisuran, at isang 
kabayaran sa kanila: 

10 Manganglabo nawa ang kani- 

7 2 Cor. 11:22. FiL 3:5. 8 Awit 94:14. 

9 Rom. 8:29. t 1 Har. 19:10, 14. 

2 1 liar. 19:18. S Rom. 9:27. 

b Rom. 4:4, 6. Gal. 6:4. 5 Rom. 0:31; 10:3. 

6 Is. 29:10. 7 Is. 6:9. Mat. 13:14. 

8 Awit 69:22, 23. 


255 





MGA TAGA ROMA 11 


iang mga mata, upang sila’y 
huwag mangakakita, 

At laging baluktutin mo nawa 
ang kanilang gulugod. 

11 Sinasabi ko nga, Nangatisod ka- 
ya sila upang mangahulog? Huwag 
nawang mangyari: datapuwa’t sa 
pagkahulog nila’y sdumating ang 
pagkaligtas sa mga Gentil, } upang 
ipamungkahi sila sa paninibugho. 

12 Ngayon kung ang pagkahulog 
nga nila ay siyang kayamanan ng 
sanglibutan, at ang pagkalugi nila 
ay siyang kayamanan ng mga Gen¬ 
til; gaano pa ang kapunuan nila? 

13 Datapuwa’t nagsasalita ako sa 
inyong mga Gentil. Palibasa’y *ako 
nga’y apostol ng mga Gentil, ay ni- 
luluwalhati ko ang aking ministe- 
rio; 

14 Baka sa anomang paraan ay ma- 
ipamungkahi ko sa paninibugho 
yaong aking mga kalaman, at $ma- 
ligtas ang ilan sa kanila. 

15 Sapagka’t kung ang pagkata- 
kuwil sa kanila ay siyang pakikipag- 
kasundo ng sanglibutan, ano kaya 
ang pagtanggap sa kanila , kundi bti- 
hay mula sa mga patay? 

16 At kung ang ^pangunahing bu- 
nga ay banal, ay gayon din ang la- 
hat: at kung ang ugat ay banal, ay 
gayon din ang mga sanga. 

17 Datapuwa’t kung 5 a ng ilang 
mga sanga’y nangabali, «at ikaw, na 
isang olibong ligaw ay isinanib ka 
sa kanila, at ikaw ay naging kaba- 
hagi nila sa ugat ng katabaan ng 
punong ollbo; 

18 Huwag kang magpalalo sa mga 
sanga: datapuwa’t kung magpalalo 
ka, ay hindi ikaw ang nagkakandili 
sa ugat, kundi ang ugat ang nagka¬ 
kandili sa iyo. 

19 Sasabihin mo nga, Ang mga sa¬ 
nga ay nangabali upang ako ay ma- 
kasanib. 

20 Mabuti; sa kawalan nila ng pa- 
nanampalataya ay nangabali sila, at 
7sa iyong pananampalataya’y naka- 

9 Gawa 28:28. 

l Rom. 10:19. 2 Gawa 9:1$. Rom. 15:16. 

S 1 Cor. 9:22. 4 Lev. 23:10. Big. 15:19, 20. 
H Jer. 11:16. Juan 15:2. 6 Ef. 2:12. 

7 1 Cor. 10:12. 2 Cor. 1:24. 

256 


tayo ka. Huwag kang magpalalo, 
kundi matakot ka: 

21 Sapagka’t kung hindi nga pina- 
tawad ng Dios ang mga talagang sa¬ 
nga/ ikaw man ay hindi patatawa- 
rin. 

22 Masdan mo nga ang kabutihan 
at ang kabagsikan ng Dios: ang ka- 
bagsikan ay sa nangahulog, data¬ 
puwa’t ang kabutihan ng Dios ay sa 
iyo, kung mamamalagi ka sa kani- 
yang kabutihan: sa ibang paraan ay 
5 ikaw man ay puputulin. 

23 At sila naman, kung hindi ma- 
ngagsisilagi sa di pananampalataya 
ay mangakakasanib: sapagka’t ma- 
kapangyarihan ang Dios upang si¬ 
la’y isanib na muli. 

24 Sapagka’t kung ikaw ay pinu- 
tol doon sa talagang olibong ligaw, 
at laban sa kaugalian ay isinanib ka 
sa mabuting punong olibo; gaano pa 
nga^ang mga ito, na mga talagang 
sanga, na mangakakasanib sa kani¬ 
lang sariling punong olibo? 

25 Sapagka’t hindi ko ibig, mga ka- 
patid, na di ninyo maalaman ang 
hiwagang ito, baka kayo’y mangag- 
marunong sa inyong sariling mga 
haka, na ang ^katigasan n’g isang 
bahagi ay nangyari sa Israel, *hang- 
gang sa pumasok ang kapunuan ng 
mga Gentil; 

26 At sa ganito’y ang boong Israel 
ay maliligtas: gaya ng nasusulat, 

sMagbubuhat sa Sion ang Taga- 
pagligtas; 

Siya ang maghiliiwalay sa Ja¬ 
cob ng kalikuan: 

27 At ito ang aking tipan sa ka¬ 

nila, 

Pagka ^aalisin ko ang kanilang 
mga kasalanan. 

28 Tungkol sa evangelio, ay mga 
kaaway sila dahil sa inyo: data¬ 
puwa’t tungkol sa pagkahirang, ay 
mga 5pi na k a iibig sila dahil sa mga 
magulang. 

29 Sapagka’t ^ang mga kaloob at ang 
pagtawag ng Dios ay hindi nagbabago. 

30 Sanagka’t kung paanong kayo 

8 Juan 15:2. 

9 Rom. 12:16. 1 2 Cor. 3:14. £ Lu. 21:24. 

3 Is. 59:20, 21. 4 Is. 27:9. 

5 Deut. 7:8; 10:15. 6 Big. 23:19. 







MGA TAGA ROMA 12 


?nang hakaraang panahon ay mga 
masuwayin sa Dios, datapuwa’t nga- 
yon kayo’y nangagkamit ng habag 
sa pamamagitan ng kanilang pag- 
suway, 

31 Gayon din naman ang mga ito ay 
naging mga masuwayin ngayon, 
upang sa pamamagitan ng habag na 
ipinagkaloob sa inyo, sila nama'y 
magLamit ngayon ng habag. 

32 Sapagka’t ang lahafc ay kinulong 
ng ^Dios sa kasuwayan, upang siya'y 
mahabag sa lahat. 

33 Oh kalaliman ng mga kayaman 
ng karunungan aft ng kaalaman ng 
Dios! oh di matihgkalang mga hatoi 
0niya, at fhindi malirip na kaniyang 
mga daan! 

34 Sapagka't ~sino ang nakaalam 
ng pagiisip ng Panginoon? 6 sino 
ang kaniyang naging kasang- 
gunH 

35 0 $sino an £ nagbigay na una 
sa kaniya, at siya'y babayarang 
muli? 

36 Sapagka’t ^kaniya, at sa pama¬ 
magitan niya, at sa kaniya, ang la- 
hat ng mga bagay. ^Sumakaniya 
nawa ang kaluwalhatian magpaka- 
ilan man. Siya nawa. 

'KAPITULO 12. 

1 Kaya nga, mga kapatid, ipin&ma- 
manhik ko <?sa inyo, alangalang sa 
mga kahabagan ng Dios, na ?inyong 
iharap ang inyong mga katawan na 
isang haing buhay, banal, na kaaya- 
aya sa Dios, na siya ninyong katam- 
patang pagsamba. 

2 At $huwag kayong magsiayon *>sa 
eanglibutang ito: kundi magiba kayo 
/sa pamamagitan ng pagbabago ng 
inyong pagiisip, upang mapatuna- 
yan ninyo 2 kung alin ang mabuti 
at kaayaaya at lubos na kalooban 
ng Dios. 

3 Sapagka’t sinasabi ko, sa pama¬ 
magitan ng biyaya na sa akin ay 
ibinigay, sa bawa't tao sa inyo, na 

7 Ef. 2:2. 8 Rom. 3:9. Gal. 3:22. 

9 Job 11:7. Awit 36:6. 1 Deut. 29:29. 

2 Job. 16:8. Ia. 40:13. Jer. 23:18. 1 Cor. 2:1G. 

5 Job 35:7. 4 1 Cor. 8:6. Col. 1:16. 

6 GnL 1:5. 1 Tim. 1:17. 2 Tim. 4:18. 

6 1 Cor. 1:10. 2 Cor. 10:1. 7 Rom. 6:13. 

8 1 Ped. 1:14. 9 1 Juan 2:15. 

1 Tito 8:6. 2 Ef. 6:10, 17. 1 Tea. 4:3. 


5 huwag magisip sa kaniyang sa- 
rili ng totoong matayog kay sa nara- 
rapat niyang isipin; kundi magisip 
na may kahinahunan, *ayon sa ka- 
sukatan ng pananampalataya na 
ibinahagi ng Dios sa bawa’t isa. 

4 Sapagka’t $kung paanong sa 
isang katawan ay mayroong tayong 
maraming mga sangkap, at ang la- 
hat ng mga sangkap ay hindi pareho 
ang gawain: 

6 Ay gayon din tayo, ha ^marami, 
ay iisang katawan kay Cristo, at 
7mga sangkap na samasama sa isa’t 
isa. 

6 s At yamang may mga kaloob na 
nagkakaibaiba ayon sa biyaya na 
ibinigay sa atin, kung ^hula, ay 
manganghula tayo ayon sa kasukatari 
ng ating pananampalataya; 

7 6 kung ministerio, ay gamitin na- 
tin ang ating sarili sa ating minis¬ 
terio; 6 ang nagtuturo, ay sa kani¬ 
yang pagtuturo; 

8 0 ang umaaral, ay sa kaniyang 
pagaral: ang namimigay, ay magbi- 
gay na may magandang-loob; ang 
nagpupuno, ay magsikap; ang naha- 
habag ay magsaya. 

9 Ang pagibig ay maging walang 
pagpapaimbabaw. Kapootan ninyo 
ang masama; makisanib kayo sa ma¬ 
buti. 

10 Sa pagibig sa mga kapatid ay 
mangagmahalan kayo; sa kapurihan 
ay ipagpauna ng isa’t isa ang iba; 

11 Huwag mga tamad sa pagsusu- 
mikap; maningas sa espiritu; ma- 
paglingkod sa Panginoon; 

12 Mangagalak sa pagasa; magma- 
tiisin sa kapighatian; *magmatiya- 
gain sa pananalangin; 

13 *Mapagdamay sa mga kailangan 
ng mga banal; maging mapagpatu- 
loy. 

14 Pagpalain ninyo $ang ** 

inyo'y nagsisiusig; pagpalain ninyo, 
at huwag ninyong sumpain. 

15 Makigalak kayo^ sa ^nangagaga- 

8 1 Cor. 4:6. i 1 Cor. 7*17. Ef. 4:7. 

5 1 Cor. 12:12. Ef. 4:4, 16. 6 Juan 17 tZU 

1 Cor. 6:16: 12:20, 27. Ef. 1:23. 

7 Ef. 4:25. 8 1 Cor. 12:4. 9 Gawa 2:11 
1 Lu. 13:1. 2 1 Cor. 16:1. 2 Cor. 9:1. '2. 
GaL 2:10. 3 Mat. tx:44. U Job 30:25. 

257 




MGA TAGA ROMA 13 


lak* makiiyak kayo sa nagsisi- 
iyak. 

16 ^Mangagkaisa kayo ng pagiisip. 
tfHuwag ninyong ilagak ang inyong 
pagiisip sa mga bagay na kapala- 
luan, kundi makiayon kayo sa mga 
bagay na may kapakumbabaan. 
7Huwag kayong mga pantas sa in¬ 
yong sariling mga haka. 

17 * 2 3 * 5 Huwag kayong mangagbayad 
sa kanino man ng masama sa masa- 
ma. Isipin ninyo ang mga bagay na 
kapuripuri sa harapan ng lahat ng 
mga tao. 

18 Kung maaari, ayon sa inyong 
makakaya, ay *magkaroon kayo ng 
kapayapaan sa lahat ng mga 
tao. 

19 Huwag kayong. Smangaghigan- 
tihan. mga iniibig, kundi bigyan nin¬ 
yong daan ang galit ng Dios : sapag¬ 
ka’t nasusulat, ^Akin ang paghihi- 
ganti; ako ang gaganti, sabi ng 
Panginoon. 

20 Kaya’t 4 kung ang iyong kaaway 
ay magutom, pakanin mo; kung si- 
ya’y mauhaw, painumin mo: sapag¬ 
ka’t sa paggawa mo ng gayon ay 
mga baga ng apoy ang ibubunton 
mo sa kaniyang ulo. 

21 Huwag kang padaig sa masama, 
kundi bagkus daigin mo ng mabuti 
ang masama. 

KAPITULO 13. 

1 Ang bawa’t 5 kaluluwa ay pasa- 
kop sa matataas 6 na kapangyarihan: 
sapagka’t walang kapangyarihan na 
hindi mula sa Dios; at ang mga ka- 
pangyarikang yao’y hinirang ng 
Dios. 

2 Kaya nga’t ang sumasalangsang 
sa kapangyarihan, ay sa utos ng 
Dios sumasalangsang: at ang mga 
nagsisalangsang ay magsisitanggap 
ng kahatulan sa kanilang sarili. 

3 Sapagka’t ang mga pinuno ay 
hindi kilabot sa gawang mabuti, 
kundi sa masama. At ibig mo ba- 
gang mawalaan ng takot sa may ka- 
pangyarihan? 7gawin mo ang mabu- 

6 Job 15:5. C A wit 131:1. 

7 Kaw. 3:7. Rom. 11:25. 8 Mat. 5:39. 

ff 2 Cor. 8:21. 1 Mar. 9:50. 2 Lev. 19:18. 

5 Deut. 32:35. Heb. 10:30. 1> Kaw. 25:21, 22. 

£ Tito 3:1. 1 Ped. 2:18. 6 Juan 19:11. 

7 1 Ped. 2:14. 


ti, at magkakamit ka ng kapurihan 
sa kaniya: 

4 Sapagka't siya’y ministro ng Dios 
sa ikagagaling mo. Datapuwa’t kung 
ginagawa mo ang masama, ay ma- 
takot ka; sapagka’t hindi walang 
kabuluhan ang pagdadala niya ng 
tabak: sapagka’t siya’y ministro ng 
Dios, tagapaghiganti sa ika- 
gagalit sa gumagawa ng masa¬ 
ma. 

5 Kaya nga’t dapat na Jcayo’y pa- 
sakop, hindi lamang dahil sa kaga- 
litan, kundi naman dahil sa budhi. 

6 Sapagka’t dahil dito ay nagsisi- 
pagbayad naman kayo s ng buwis; 
sapagka’t sila’y mga tagapangasiwa 
ng paglilingkod sa Dios, na nagsisi- 
pamahalang walang patid sa bagay 
na ito. 

7 Ibigay ninyo sa lahat ang sa ka- 
nila’y nararapat: *>buwis sa dapat 
buwisan; Jambag sa dapat ambagan; 
takot sa dapat katakutan; puri sa 
dapat papurihan. 

8 Huwag kayong magkautang ng 
ano pa man sa kanino man, maliban 
na sa mangagibigan kayo: *sapag- 
ka’t ang umiibig sa kaniyang ka- 
puv/a’y nakaganap na ng kautusan. 

9 Sapagka’t ito, JHuwag kang ma- 
ngangalunya, Huwag kang papatay, 
Huwag kang magnanakaw, Huwag 
kang mananakim, at kung mayroon 
pang ibang utos, ay nauuwi sa sali- 
tang ito, sa makatuwid baga’y, ^Ibi- 
gin mo ang iyong kapuwa na gaya 
ng sa iyong sarili. 

10 Ang pagibig ay hindi gumaga¬ 
wa ng masama sa kaniyang kapuwa: 
sang pagibig nga ay siyang katupa- 
ran ng kautusan. 

11 At ito, yamang nakikilala ang 
panabon, na ngayo'y kapanahunan 
nang 6 magsigising kayo sa pagka- 
katulog: sapagka’t ngayon ay lalong 
malapit na sa atin ang kaligtasan 
kay sa nang tayo’y magsisampala- 
taya nang nna. 

12 7Ang gabi ay totoong malalim, 

8 Lu 20:22. 

9 Mat. 22:21. Lu. 20:25. 1 Mat. 17:25. 

2 tal. 10. Juan 13:84. Col. 8:14. 1 Tim. 1:5. 

3 Ex. 20:13-17. 4 Lev. 19:18. 

Mat. 19:19; 22:39. Gal. 5:14. Sant. 2:8. 

5 Mat. 22:40. 6 1 Cor. 15:34. Ef. 6:14. 

1 Tea. 5:6. 7 Juan 9:4. 


258 





MGA TAGA ROMA 14 

at ang araw ay malapit na: siwaksi 
nga natin ang mga gawa ng kadili- 
man, at bating lsakbat ang mga san- 
data ng kaliwanagan. 

13 Magsilakad tayong mahinhin, 
gaya ng sa araw; huwag sa kata- 
kawan at paglalasing, huwag sa ika- 
libugan at sa kahalayan, huwag sa 
mga pagkakaalit at pagkakainggi 
tan. 

14 Kundi bagkus isakbat ninyo 5 ang 
Panginoong Jesucristo, at huwag 
ninyong paglaanan ang laman, 
upang viasunod ang mga kahalayan 
noon. 

KAPITULO 14. 

1 Datapuwa’t ang s mahina sa pa- 
nanampalataya ay tanggapin ninyo, 
hindi upang pagtalunan ang kaniyang 
pagaalinlang&n. 

2 May tao na may pananampala- 
taya na makakain ang lahat ng mga 
bagay: nguni’t ang inahina’y kuma¬ 
kain ng mga gulay. 

3 Ang kumakain ay huwag magwa- 
lang halaga sa hindi kumakain; at 
4ang hindi kumakain ay huwag hu- 
matol sa kumakain: sapagka't siya’y 
tinanggap ng Dios. 

4 Sino kang humahatol sa alila ng 
iba? Sa kaniyang sariling pangi- 
noon ay natatayo siya 6 nabubuwal. 

Oo- patatayuin siya: sapagka't maka- 
pangyarihan ang Panginoon na si¬ 
ya'y maitayo. 

B May nagmamahal sa isang araw 
ng higrt 5 kay sa iba: may ibang 
nagmamahal sa bawa’t araw. Ba- 
wa’t isa'y magtibay sa kaniyang sa¬ 
riling pagiisip. 

6 Ang nagmamahal sa araw, ay 
minamahal ito sa Panginoon; at 
ang kumakain, ay kumakain sa Pa- 
nginoon, sapagka't 6 7 siya’y nagpapa- 
salamat sa Dios; at ang hindi kuma¬ 
kain, ay hindi kumakain sa Pangi¬ 
noon, at nagpapasalamat sa Dios. 

7 Sapagka’t ?ang sinoman sa atin 
ay hindi nabubuhay sa kaniyang sa- 
rili, at sinoman ay hindi namamatay 
sa kaniyang sarili. 


5 Ef. 5:11. 

0 2 Cor. 6:7. Ef. 5:11, 13. 1 Tes. 5:5, 8. 

1 1 Cor. 6:9. 2 Gal. 3:27. 

3 Rom. 15:1. 1 Cor. 8:9, 11. 4 Col. 2:1G. 

6 Gal. 4:10. 6 1 Cor. 10:81. 1 Tim. 4:3, 4. 

7 X Cor. 6:15. GrL 2:20. 1 Tes. 6:10. 


8 Sapagka’t # kung nangabubuhay 
tayo, sa Panginoon iayo’y nangabu¬ 
buhay; 6 kung nangamamatay tayo, 
sa Panginoon tayo’y nangamamatay: 
kaya’t sa mabuhay tayo, 6 sa mama- 
tay man, tayo’y sa Panginoon. 

9 Sapagka’t dahil dito ay Snamatay 
si Cristo at nabuhay na 9 maguli, 
upang siya’y maging Panginoon ng 
mga patay at gayon din ng mga bu- 
hdy. 

10 Datapuwa’t ikaw, bakit humaha¬ 
tol ka sa iyong kapatid? at ikaw 
naman, bakit pinawalaang halaga mo 
ang iyong kapatid? ^sapagka’t ta¬ 
yong’ lahat ay tatayo sa harapan ng 
hukuman ng Dios. 

11 Sapagka’t nasusulat, 

^Buhay ako, sabi ng Pangi¬ 
noon, sa akin ang bawa’t tu- 
hod ay luluhod, 

At ang bawa’t dila ay magpa- 
pahayag sa Dios. 

12 Kaya nga ang ^bawa’t isa sa 
atin ay magbibigay sulit sa Dios ng 
kaniyang sarili. 

13 Huwag na nga tayong mangag- 
hatulan pa sa isa’t isa: kundi bag¬ 
kus ihatol ninyo ito, na ang sinoman 
ay ^huwag maglagay ng katitisuran 
sa daan ng kaniyang kapatid 6 ka- 
dahilanan ng ikararapa. 

14 Nalalaman ko, at naniniwala 
akong lubos kay Jesus na Panginoon, 
5 na walang anomang bagay na ma- 
rumi sa kaniyang sarili: maliban na 
c doon sa nagaakala na ang anomang 
bagay ay marumi, sa kaniya’y ma- 
rumi ito. 

15 Sapagka’t kung dahil sa pagkain 
ang iyong kapatid ay naghinanakit, 
ay hindi ka na lumalakad sa pag- 
ibig. 7Huwag mong ipamahamak sa 
iyong pagkain yaong pinagkamata- 
yan ni Cristo. 

16 Huwag nga ninyong pabayaan 
na pagsalitaan ng masama ang in- 
yong kabutihan: 

17 Sapagka’t ang kaharian ^ng Dios 
ay hindi ang pagkain at paginom, 
kundi ang katuwiran a t ang kapa- 

8 Rom. 8:34^ 9 Gawa 10:36, 42. ’* 

1 Mat. 26:31. 32. Rom. 2:1G. 2 I 3 . 45:23. 

4 1 Cor. 8:13; 10:32.- 5 Gawa 10:15. 

5 Mat. 12:36. 1 Red. 4:5. 

1 Cor. 8:7. 10. 7 1 Cor. 8:11. 


8 1 Cor. 8:8. 


259 







MG A TAG A ROMA 15 


yapaan at an# kagalakan sa Espi- 
ritu Santo. 

18 Sapagka’t an# sa ganito ay nag- 
lilingkod kay Cristo ay kalugodlugod 
sa Dios, at pinatutunayan ng mga 
tao 

19 Kaya nga ^sundin ang mga ba- 
gay na makapapayapa, at ang mga 
*bagay na makapagpapatibay sa isa’t 
isa. 

20 Huwag mong sirain ang gawa 
ng Dios dahil sa pagkain. Tunay na 
ang ^lahat ng mga bagay ay malili- 
nis; Sgayon man ay masama sa tao 
ang kumakain ng laban sa kaniyang 
budhi. 

21 Mabuti ang huwag kumain ng 
lamangkatb *ni uminom ng alak, ni 
gumaiva ng anoman na katitisuran 
ng iyong kapatid. 

22 Ang pananampalataya mo na 
nasa iyo ay ingatan mo sa iyong sa¬ 
rili sa harap ng Dios. Mapalad ang 
hindi humahatol sa kaniyang sarili 
sa bagay na uiyang sinasangayu- 
nan. 

23 Nguni’t ang nagaalinlangan 
ay hinahatulan kung kumakain, sa¬ 
pagka’t hindi siya kumakain sa pa¬ 
nanampalataya; at ang anomang 
hindi sa pananampalataya ay kasa- 
lanan. 

KAPITULO 15. 

1 * * 5 6 7 ’Tayo ngang malalakas ay nara- 
rapat mangagbata ng ^kahinaan ng 
mahihina, at huwag tayong mangag- 
bigay lugod sa ating "sarili. 

2 Bawa’t isa sa atin ay ?magbigay 
lugod sa kaniyang kapuwa, sa kani¬ 
yang ikabubuti «sa ikatitibay. 

3 ^Sapagka’t si Cristo man. ay hindi 
nagbigay lugod sa kaniyang sarili; 
kundi gaya ng nasusulat, JAng 
mga pagalipusta ng mga nagsisi- 
alipusta sa iyo, ay nangahulog sa 
akin. 

4 Sapagka’t ^ang anomang mga ba¬ 
gay na isinulat nang una ay nanga- 
sulat dahil sa ikatututo natin* upang 
sa pamamagitan ng pagtitiis 3 at 

9 2 Tim. 2:22. Hob. 12:14. 

1 2 Cor. 12:19. 1 Teg. 5:11. 2 Tito 1:15. 

5 1 Cor. 8:9-12. 4 1 Cor. 8:13. 

6 Gal. 6:1. 1 Tes. 6:14. 6 Rom. 14:1. 

7 1 Cor. 10:33. 8 Rom. 14:19. 9 Fil. 2:6. 

i Awit 69:9. 2 Rom. 4 :23, 24. 

1 Cor. 9:9, 10; 10:6. 2 Tim. 3:16, 17, 

260 


pagaliw ng mga kasulatan ay ma- 
ngagkaroon tayo ng pagasa. 

5 Loobin nawa ng Dios ng pagti¬ 
tiis at paggiliw, na kayo ay mag- 
kaisa ng pagiisip sa isa’t isa ayon 
kay Cristo Jesus: 

6 Upang kayo na may isang pag¬ 
iisip sa pamamagitan ng isang bibig 
ay luwalhatiin ninyo 5ang Dios at 
Ama ng ating Panginoong Jesu- 
cristo. 

7 Sa ganito’y ^mangagtanggapan 
kayo, gaya naman ni Cristo na ti- 
nanggap kayo sa kaluwalhatian ng 
Dios. 

8 Sapagka’t sinasabi ko na 7si Cris¬ 
to ay ginawang ministro ng pagrtu- 
tuli dahil sa katotohanan ng Dios, 
5 upang kaniyang mapagtibay ang 
mga pangakong ibinigay sa mga ma- 
gulang, 

9 At upang ang mga Gentil ay ma- 
kaluwalhati sa Dios dahil sa kani¬ 
yang kahabagan; gaya ng nasusu¬ 
lat, 

^Kaya nga’t ikaw ay aking pu- 
purihin sa gitna ng mga Gen¬ 
til. 

At aawit ako sa iyong panga- 
lan. 

10 At muling sinasabi niya, 

iMakigalak kayo, kayong mga 

Gentil, sa kaniyang bayan. 

11 At muli, 

2Purihin ninyo ang Panginoon, 
kayong lahat ng mga Gentil; 

At purihin siya ng lahat ng mga 
bayan. 

12 At muli, sinasabi ni Isaias, 

sMagkakaroon ng ugat kay Jes¬ 
se, 

At siya’y lilitaw upang maghari 
sa mga Gentil; 

Ay sa kaniya magsisiasa ang 
mga Gentil. 

13 Puspusin nga kayo ng Dios ng 
pagasa ng boong kagalakan at kapa- 
yapaan sa pananampalataya, upang 
kayo’y managana sa pagasa sa pa¬ 
mamagitan ng kapangyarihan ng 
Espiritu Santo. 


S Awit 119:50. 4 Rom. 12:16. 

5 2 Cor. 1:3; 11:31. Ef. 1:3. 

6 Rom. 14:1, 3. 7 Mat. 15:24. 

8 2 Cor. 1:20. 9 2 Sam. 22:50. Awit 18:49. 

I Deut. 32:43. £ Awit 117 :L 8 Io. 11:10. 

H 





MGA TAGA ROMA 15 


14 4 At ako naman sa aking sarili 
ay naniniwalang lubos tungkol sa 
iny^ mga kapatid ko, na kayo naman 
ay mangapuspos ng kabutihan, pi- 
nuspos ng lahat ng kaalaman, na ano 
pa’t makapagpapaalaala naman kayo 
sa isa’t isa. 

15 Nguni’t sinulatan ko kayo na 
may dakilang kalayaan na bilang 
pagpapaalaala sa inyo, dahil sa 5 bi- 
yaya na sa akin ay ibinigay ng 
Dios, 

16 GUpang ako’y maging ministro 
ni Cristo Jesus sa mga Gentil, na 
nangangasiwa sa evangelio ng Dips, 
upang ang mga Gentil ay maging 
7kalugodlugod na bandog, palibhasa’y 
pinapaging banal ng Espiritu San¬ 
to. 

17 Mayroon nga akong ipinagma- 
mapuri kay Cristo Jesus sa mga ba- 
gay na nauukol sa Dios. 

18 Sapagka’t hindi ako nanganga- 
has magsalita ng anomang mga bagay, 
smaliban na sa mga ginawa ni Cris¬ 
to sa pamamagitan ko, ^sa pagtali- 
ma ng mga Gentil, sa salita at sa 
gawa, 

19 Sa bisa ng mga tanda *at ng 
mga kababalaghan, sa kapangyari- 
han ng Espiritu ng Dios; ano pa|t 
buhat sa Jerusalem, at sa palibotli- 
bot hanggang sa llirico, ay aking 
ipinangaral na lubos ang evange¬ 
lio ni Cristo; 

20 Aking nilayon na maipangaral 
ang evangelio, hindi doon sa napag- 
balitaan na kay Cristo, *upang 
huwag akong magtayo sa ibabaw ng 
pinagsaligan ng iba; 

21 Kundi, gaya ng nasusulat, 
^Makakakita silang mga hindi 

dinatnan ng mga balita tung¬ 
kol sa kaniya, 

At silang hindi nangakapaki- 
nig, ay mangakakatalastas. 

22 Kaya’t madalas namang 4 napi- 
gil ako ng pagpariyan sa inyo: 

23 Datapuwa’t ngayon, na wala 
nang dako sa mga ^lupaing ito, g at 

\ 2 Pod. 1:12. 1 Juan 2:21. 5 Rom. 1:5. 

6 Gawa 9:15. Rom. 11:13. 7 tal. 31. 

2 Cor. 8:12. 8 Gawa 15:12; 21:19. Gal. 2:8. 
9 Rom. 1:5; 16:26. 1 Gawa 19:11. 

r 1 Cor. 3:10. 2 Cor. 10:13, 15, 16. 

8 Is. 52:15. 4 1 Tcs. 2:18. 5 2 Cor. 11:10. 

6 tak 32. Gawa 19:21. Rom. 1:11. 


malaon nang panahong ako’y may 
nasang pumariyan sa inyo, 

24 Pagparoon ko sa Espana ay pa- 
ririyan ako (sapagka’t inaasahan 
kong makikita ko kayo sa aking pag- 
lalakbay, ?at ako’y sasamahan ninyo 
patungo doon, pagkatapos na mag- 
kamit ng aaunting kasiyahan sa pa- 
kikisama sa inyo) — 

25 Nguni’t ngayon, sinasabi fco,*ako y 
pasasa-Jerusalem, upang mamahagi 
sa mga banal. 

26 Sapagka’t ^minagaling ng *Ma¬ 
cedonia at ng Acaya na gumawa ng 
isang ambagang laan sa mga dukha 
■sa mga banal na nasa Jerusalem, 

27 Oo, ito’y ttalugodlugod sa kanila; 
at sila’y may utang na loob sa kanila. 
2 Sapagka’t kung ang mga Gentil ay na- 
ging mga kabahagi sa kanilang mga 
bagay na ayon sa Espiritu, narara- 
pat naman nilang paglingkuran ang 
mga yaon sa mga bagay na ayon sa 
laman. 

28 Kung maganap ko nga ito, at 
aking matatakan na sa kanila 5 ang 
bungang ito, ay magdaraan ako sa 
inyong patungo sa Espana. 

29 At nalalaman ko 4 na, pagpa¬ 
riyan ko sa inyo, ay darating akong 
puspos ng pagpapala ng evangelio 
ni Cristo. 

30 Ngayo’y ipiriamamanhik ko sa 
inyo, mga kapatid, alangalang sa 
Panginoon nating Jesucristo, at sa 
pagibig ng Espiritu, 6 7 8 na kayo’y ma- 
kipagsikap na kasama ko sa inyong 
mga pananalangin sa Dios patungk<H 
sa akin; 

31 Upang ako’y maligtas 5 sa mga 
hindi nagsisisampalataya na nanga- 
sa Judea, at nang ang aking pa- 
mamahagi sa Jerusalem ay maging 
7kalugodlugod sa mga banal; 

32 Upang s S a pamamagitan ng ka- 

looban ng Dios, ako’y makarating sa 
inyo na may kagalakan, at ako’y ma- 

kipamahinga sa inyo. _ 

7 Gawa 15 :3. 8 Gawa 19:21; 20 :3. 22 ; 24 ;17. 

9 Gawa 24 :17. 2 Cor. 9 :2, 1 Gawa 19 :2U 

, 1 Tea. 1:7, 8. t Rom. ll:17. 1 Cor. 9:ll. 

9 Rom. 1:13. \ Rom. 1:11. 

5 2 Cor. 1:11. Col. 4:12. 6 Gawa 20:22, 28. 
, 2 Cor. 1:10. 2 Tea. 3:2. 7 tal. 16. 

8 Rom. 1:10. 

261 






MGA TAGA ROMA 16 


33 Ngayon 0ang Dios ng kapayapaan 
aysumainyo nawang lahat. Siyanawa. 

KAPITULO 16. 

1 Ipinagtatagubilin ko sa inyo si 
Febe na ating kapatid na babae, na 
lingkod sa iglesia na nasa ^Cencrea: 

2 Upang tanggapin ninyo siya sa 
Panginoon, *ayon sa nararapat sa 
5 mga banal, at tulungan ninyo siya 
sa anomang bagay na niagiging kai- 
langan niya sa inyo: sapagka’t siya 
nama’y naging katulong ng marami, 
at <*ng aking sarili naman. 

3 Batiin ninyo ^si Prisca at si 
Aquila na aking mga kamanggagawa 
kay Cristo Jesus, 

4 Na ipinain ang kanilang mga ieeg 
dahil sa aking buhay; na sa kanila'y 
hindi lamang ako ang nagpapasala- 
mat, kundi naman ang lahat ng mga 
iglesia ng mga Gentil: 

6 At batiin ninyo $ang iglesia na 
nasa kanilang bahay, Batiin ninyo 
si Epeneto na minamahal ko, na 7si- 
yang pangunahing bunga ng Asia 
kay Cristo. 

6 Batiin ninyo si Maria, na lub- 
hang nagpagal sa inyo. 

7 Batiin ninyo si Andronico at si 
Juntos, *na aking mga kamaganak, 
at mga kasama ko sa pagkabilanggo, 
na siyang mga bantog sa mga apos- 
tol, ®na sila nama'y nangauna sa 
akin kay Cristo. 

8 Batiin ninyo si Ampliato na aking 
minamahal sa Panginoon. 

9 Batiin ninyo si Urbano na aming 
kamanggagawa kay Cristo, at si Es- 
taquis na minamahal ko. 

10 Batiin ninyo si Apeles na subok 
kay Cristo. Batiin ninyo ang mga 
ka8angbahay ni Aristobulo. 

11 Batiin ninyo si Herodion na 
aking kamaganak. Batiin ninyo ang 
mga kasangbahay ni Narciso, yaong 
nangasa Panginoon. 

12 Batiin ninyo si Trifena at si 
Trifosa, na nangagpapagal sa Pangi- 
noon. Batiin ninyo si Persida na 

0 Rom. 16:20. Fil. 4:9. 

1 Tea. 5:23. 1 Gawa 18:18. 2 Fil. 2:29. 

3 tal. 15. 4 Fil. 4:3. 5 Gawa 18:2. 

6 1 Cor. 16:19. Col. 4:15. Flm. 2. 

7 1 Cor. 16:16. 8 tal. 11, 21. 

9 2 Cor. 6:17. 


minamahal, na lubhang nagpagal sa 
Panginoon. 

13 Batiin ninyo *si Rufo na hini- 
rang sa Panginoon, at ang kaniyang 
ina at akin. 

14 Batiin ninyo si Asmcrito, si 
Flegonte, si Hermes, si Patrobas, si 
Hermas, at ang mga kapatid na ka¬ 
sama nila. 

15 Batiin ninyo si Filologo at si 
Julia, si Nereo at ang kaniyang ka¬ 
patid na babae, at si Olimpas, at 
ang lahat «ng mga banal na kasa¬ 
ma nila. 

16 SMangagbatian kayo ng banal 
na halik. Binabati kayo ng lahat ng 
mga iglesia ni Cristo. 

17 Ngayo'y ipinamamanhik ko sa 
inyo, mga kapatid, na tandaan ninyo 
yaong mga pinanggagalingan ng 
*pagkakabahabahagi at ng mga *ka- 
titisuran, laban sa mga aral na in- 
yong nangapagaralan: at ‘kayo’y 
magsilayo sa kanila. 

18 Sapagka't ang mga gayon ay 
hindi nagsisipaglingkod sa Cristong 
Panginoon, kundi 7sa kanilang sa- 
rilir.g tiyan; at sa pamamagitan ng 
kanilang mabuting pananalita at oia- 
iinam na mga talumpati ay dina- 
daya ang mga puso ng mga vvalang 
malay. 

19 Sapagka’t ang Sinyong pagtali- 
ma ay naging bantog sa lahat ng 
mga tao. Kaya’t nagagalak ako 
tungkoi sa inyo: datapuwa't ibig ko 
5 na kayo’y maging marunong sa ka- 
butihan, at musmos sa kasamaan. 

20 At si Satanas ay dudurugin *ng 
Dios ng kapayapaan sa madaling pa- 
nahon sa ilalim ng inyong mga 
paa. 

2 Ang biyaya nawa ng ating Pangi- 
noong Jesucristo ay sumainyo. 

21 Binabati kayo ni Timoteo na 
taking kamanggagawa; at ni *Lucio 
at ni ^Jason at ni ‘Sosipatro, na 
aking mga kamaganak. 


1 Mar. 15:21. 2 tal. 2. 

S 1 Cor. 16:20. 2 Cor. 13:12. 1 Tea. 6:26. 

4 1 Cor. 3:3. 5 Rom. 14:13. 

G 2 Tea. 3:6, 14. Tito 3:10. 7 Fil. 8:19. 

8 Rom. 1:8. 0 Mat. 10:16. 1 Cor. 14:20. 

I Rom. 15:33. 2 1 Cor. 16:23. 1 Tea. 5:28. 

3 Gawa 16:1. 4 Gav/n 13:1. 

5 Gawa 17:5, 6, 7, 9, 3 Gawa 20:4. 


262 







I MGA TAGA CORINTO 1 


22 Akong si Tercio, 7na sumusulat 
ng sulat na ito, ay bumabati sa inyo 
sa Panginoon. 

23 Binabati kayo ni 5 Gayo na pina- 
nunuluyanan ko, at ng boong igle- 
sia. Binabati kayo ni ^Erasto na 
ingat-yaman ng bay an, at ng kapa- 
tid na si Cuarto. 

24 Ang biyaya ng ating Panginoong 
Jesucristo ay sumainyong lahat. Siya 
nawa. 

25 At ngayon sa kaniya na *maka- 
pangyarihan na sa inyo'y makapag- 
papatibay *ayon sa aking evangelio at 

7 1 Cor. 16:21. 8 1 Cor. 1:14. 

9 2 Tim. 4:20. 1 2 Tea. 2:17; 3:* 

2 Rom. 2:16. 


sa pangangaral ni Jesucristo, Sayon 
sa pahayag ng hiwaga na ^natago 
sa katahimikan nang panahong wa- 
lang hanggan. 

26 Datapuwa’t nahayag na ngayon, 
£at sa pamamagitan ng mga kasula- 
tan ng mga propeta, ayon sa ipinag- 
utos ng Dios na vvalang hanggan, ay 
ipinakilala sa lahat ng mga bansa upang 
magsitalima sa pananampalataya: 

27 Sa iisang ^Dios na marunong, 
sa pamamagitan ni Jesucristo, na su- 
masa kaniya ang kaluwalhatian mag- 
pakailan man. Siya nawa. 

S Ef. 1:9; 3:3, 4, 6, 9. 

Col. 1:26, 27. 4 1 Cor. 2:7. 

8 Rom. 1:2. 6 1 Tim. 1:17. 


ANG UNANG SULAT NI PABLO 

SA MGA 

TAGA CORINTO 


KAPITULO 1. 

1 Si Pablo, na ninawag na maging 
apostol ni Jesucristo ~sa pamama¬ 
gitan ng kalooban ng Dios, at 5 si 
Sdstenes na ating kapatid, 

2 Sa iglesia ng Dios na nasa *Co- 
rinto, sa makatuwid baga f y sa mga 
pinapagingbanal kay Cristo Jesus, 
na 5 tina\vag na ^mangagbanal, na 
kasama ng lahat ng mga nagsisita- 
■vvag sa bawa’t dako, sa pangalan ng 
ating Panginoong Jesucristo, na ka- 
nila at ating Panginoon ; 

3 Sumainyo nawa ang biyaya at 
kapayapaang mula sa Dios na bating 
Ama at sa Panginoong Jesucristo. 

1 Rom. 1:1. 2 2 Cor. 1:1. 5 Gawa 18:17. 

4 Gawa 18 :1. 8 Rom. 1:7. 6 Gawa 9:13. 

7 Bora. 1:7. 


4 Wagpapasalamat akong lagi sa 
aking Dios tungkol sa inyo, dahil sa 
biyaya ng Dios na ipinagkaloob sa 
inyo sa pamamagitan ni Cristo Je¬ 
sus; 

6 Na kayo ay pinayaman sa kanya, 
sa lahat ng mga bagay 0sa lahat ng 
pananalita at *sa lahat ng kaalaman; 

6 Gaya ng pinagtibay sa inyo *ang 
patotoo ni Cristo: 

7 Ano pa’t kayo'y hindi nagkulang 
sa. anomang kaloob; 5 na nagsisipag- 
hintay ng paghahayag ng ating Pa¬ 
nginoong Jesucristo; 

8 Na siya namang magpapatibay 
*sa inyo hanggang sa katapusan, 

8 Rom. 1 :8. 9 2 Cor. 8 :7. 

/ Rom. 15:14. 2 1 Cor. 2:1. 2 Tim. 1:8. 

3 2 Red. 3:12. 4 1 Tes. 3:13. 

263 










I MGA TAGA CORINTO 1 


upang huwag kayong mapagwikaan 
*sa kaarawan ng ating Panginoong 
Jesucristo. 

9 Ang Dios ay <»tapat, na sa pama- 
magitan niya ay tinawag kayo sa 
Tpakikisama ng kaniyang anak na si 
Jesucristo na Panginoon natin. 

10 Ngayo’y ipinamamanhik ko sa 
inyo, mga kapatid, sa pamamagitan 
ng pangalan ng ating Panginoong 
Jesucristo, na kayong lahat ay ma- 
ngagsalita s ng isa lamang bagay, at 
huwag mangagkaroon sa inyo ng 
mga pagkakabahabahagi; kundi ka- 
yo’y mangalubos sa isa lamang pag- 
lisip at isa lamang paghatol. 

11 Sapagka’t ipinatalastas sa akin 
tungkol sa inyo, mga kapatid ko, ng 
mga Jcasangbahay ni Cloe, na sa in- 
yo’y may mga pagtatalotalo. 

12 Ibig ko ngang sabihin ito, na 
p ang bawa’t isa sa inyo ay nagsasa- 
bi, Ako’y kay Pablo; at ako’y kay 
^Apolos; at ako’y kay 2 Cefas; at 
ako’y kay Cristo. 

13 Nabahagi baga si Cristo? 3 4 ipi- 
nako baga sa krus si Pablo dahil sa 
inyo? 6 ^binautismuhan baga kayo 
sa pangalan ni Pablo? 

14 Nagpapasalamat ako sa Dios na 
hindi ko binautismuhan &an g sino- 
man sa inyo, maliban 6 si Crispo at si 
?Gayo; 

15 Baka masabi ninoman na kayo’y 
binautismuhan sa pangalang ko. 

16 At binautismuhan ko rin naman 
ang sangbahayan ni SEstefanas: 
maliban sa mga ito, di ko maalaman 
kung may nabautismuhan akong iba 
pa. 

17 Sapagka’t hindi ako sinugo ni 
Cristo upang bumautismo, kundi 
upang mangaral ng evangelio: 0hin- 
di sa karunungan ng mga salita 
baka mawalan ng kabulunan ang 
krus ni Cristo. 

18 Sapagka’t ang salita ng krus ay 
kamangmangan sa kanila na -*nanga. 

6 2 Cor. 1:14. C 1 Cor. 10:13. 

T 1 Juan 1:3. 8 Rom. 12:16. 

9 1 Cor. 3:4. 1 Gawa 18:24. 

t 1 Cor. 3:22; 16:5. Gal. 2:9. 3 Ef. 4:6. 

4 Mat. 28:19. 5 Gawa 10:48. 6 Gawa 18:8. 

7 Rom. 16:23. 8 1 Cor. 16:15, 17. 

9 1 Cor. 2:1. 4. 13. 2 Cor. 10:10. 

1 2 Cor. 2:16. 2 Tes. 2:10. 

264 


papahamak; nguni’t 2 ito’y kapang- 
yarihan ng Dios sa atin na s n anga* 
liligtas. 

19 Sapagka’t nasusulat, 

^Iwawalat ko ang karunungan 

ng marurunong, 

At isasawala ko ang kabaitan 
ng mababait. 

20 Saan naroon ang marunong? 
saan naroon ang eskriba? saan na¬ 
roon ang mapagmatuwid 5 sa sangli- 
butang ito? hindi baga ^ginawa ng 
Dios na kamangmangan ang karunu¬ 
ngan ng sanglibutan? 

21 Sapagka’t yamang sa karunu¬ 
ngan ng Dios ay hindi nakilala ng 
sanglibutan ang Dios sa pamamagi¬ 
tan ng kaniyang karunungan, ay 
kinalugdan ng Dios na iligtas ang mga 
nagsisipanampalataya sa pamamagi¬ 
tan ng kamangmangan ng panga- 
ngaral. 

22 7Ang mga Judio nga ay nagsi- 
sihingi ng mga tanda, at ang mga 
Griego ay nagsisihanap ng karunu¬ 
ngan: 

23 Datapuwa’t ang Naming ipina- 
ngangaral ay ang Cristo na napako 
sa krus, na sa mga Judio ay s katiti- 
suran, at sa mga Gentil ay kamang¬ 
mangan; 

24 Nguni’t sa kanila na mga tina¬ 
wag, maging mga Judio at mga Grie¬ 
go, si Cristo ang ^kapangyarihan 
ng Dios, at 2 ang karunungang ng 
Dios. 

25 Sapagka’t ang kamangmangan 
ng Dios ay lalong marunong kay sa 
mga tao; at ang kahinaan ng Dios 
ay lalong malakas kay sa mga tao. 

26 Sapagka’t masdan ninyo ang sa 
inyo’y ^pagkatawag, mga kapatid, na 
4 hindi ang maraming marurunong 
ayon sa laman, hindi ang maraming 
may kapangyarihan, hindi ang mara¬ 
ming mahal na tao ang mga tina- 
wag: 

27 Kundi pinili ng Dios ^ang mga 


2 tal. 24. Rom. 1:16. 3 1 Cor. 16:2. 

4 Is. 29:14. Mat. 11:26. 5 1 Cor. 2:6. 

6 Rom. 1:22. 7 Mat. 12 :38. 

8 2 Cor. 4:5. Gal. 5:11. 9 Rom. 14:13. 

1 tal. 18. Lu. 11:49. 2 Lu. 11:49. 

3 Ef. 4:1. 2 Tim. 1:9. 4 Juan 7:48. 

5 Sant. 2:5. 






I MGA TAGA CORINTO 2 


bagay na kamangmangan ng sangli¬ 
butan, upang hiyain niya ang mga 
marurunong; at pinili ng Dios ang 
mga bagay na mahihina ng sangli- 
butan, upang hiyain niya ang mga 
bagay na nialalakas; 

28 At ang mga bagay na mababa ng 
sanglibutan, at ang mga bagay na 
hinamak, ang pinili ng Dios, oo at 
ang mga bagay na walang halaga 
rupang mawalang halaga ang mga 
bagay na mahahalaga: 

29 Upang walang slaman na mag- 
mapuri sa harapan ng Dios. 

30 Datapuwa’t sa kaniya kayo’y 
nangasa kay Cristo Jesus, na sa atin 
ay ginavvang ^karunungang mula sa 
Dios, at Jkatuwiran at 2 kabanalan, 
•^at katubusan: 

31 Na, ayon sa nasusulat, A Ang nag- 
mamapuri, ay magmapuri sa Pangi- 
noon. 

KAPITULO 2. 

1 At ako, mga kapatid, nang pu- 
mariyan sa inyo, ay 5 hindi ako napa- 
riyan na may kagalingan sa panana- 
lita 6 sa karunungan, na nagbabalita 
sa inyo 6 ng patotoo ng Dios. 

2 Sapagka’t aking pinasiyahang 
walang maalaman anoman sa gitna 
ninyo, ^maliban na si Jesucristo, at 
siya na napako sa krus. 

3 At ako’y nakisama sa inyo $na 
may kahinaan, at may katakutan, at 
may lubhang panginginig. 

4 At ang aking pananalita at ang 
aking pangangaral ay hindi sa mga 
salitang panghikayat ng karunu¬ 
ngan, kundi #sa patotoo ng Espiritu 
at ng kapangyarihan: 

5 Upang ang inyong pananampala- 
taya ay huwag masalig sa karunu¬ 
ngan ng mga tao, kundi *sa kapang¬ 
yarihan ng Dios. 

6 Gayon man, ay nangagsasalita 
kami ng karunungan -sa mga may gu- 
lang: bagaman hindi ng karunungan 

6 Rom. 4 :17. 7 1 Cor. 2:6. 

8 Rom. 3:27. 9 tnl. 24. 1 2 Cor. 5:21. 

Fit 3:9. 2 Juan J7:19. 1 Cor. 6:11. 

3 Ef. 1:7. Col. 1:14. h Jer. 9:23, 24. 

2 Cor. 10:17. 5 tat 4, 6, 13. 2 Cor. 1:12. 

6 1 Cor. 1:6. 7 Gal. 6:14. 

8 2 Cor. 12 :5. 9. 10. Gal. 4 :13. 9 1 Tes. 1:5. 

J 2 Cor. 4:7; 6:7. 2 1 Cor. 14:20. 
f 1 Cor. 1:20. 


$ng sanglibutang Tto, 6 ng mga may 
kapangyarihan sa sanglibutang ito, na 
ang mga ito’y nangauuwi sa wala: 

7 Kundi sinasalita namin ang karu¬ 
nungan ng Dios sa hiwaga, yaong karw* 
nungan na itinalaga ng Dios, bago ni- 
lalang ang mga sanglibutan sa ika- 
luluwalhati natin: 

8 ^Na hindi napagkilala ng sinomang 
pinuno sa sanglibutang ito: sapagka’t 
6 kimg nakilala sana nila, ay dising 
di ipinako sa krus ang ?Panginoon ng 
kaluwalhatian: 

9 Datapuwa't gaya ng nasusulat, 

SAng mga bagay na hindi nakita 
ng mata, at ni narinigng tainga, 
Ni hindi pumasok sa puso ng tao, 
Anomang mga bagay na ^inihan- 
da ng Dios sa kanila na na- 
ngagsisiibig sa kaniya. 

10 Nguni’t avg mga ito ay ipinaha- 
yag sa atin *ng Dios sa pamamagi- 
tan ng Espiritu; sapagka’t nasisiya- 
sat ng Espiritu ang lahat ng mga 
bagay, oo, ang malalalim r.a mga 
bagay ng Dios. 

11 Sapagka’t sino sa mga tao ang 
nakakakilala ng mga bagay ng tao, 
kundi ang espiritu ngtao, na nasa 
kaniya? gayon din naman ang mga 
bagay ng Dios ay hindi nakikilala 
ng sinoman, maliban na -ng Espiritu 
ng Dios. 

12 Nguni’t Sating tinanggap, hindi 
ang espiritu ng sanglibutan, kundi 
ang espiritung mula sa Dios; upang 
ating mapagkilala ang mga bagay 
na sa atin ay ibinigay na walang 
bayad ng Dios. 

13 Na ang mga bagay na ito ay 
atin namang sinasalita, 4 hindi sa 
mga salitang itinuturo ng karunu¬ 
ngan ng tao, kundi sa itinuturo ng 
Espiritu; na Smiwawangis natin ang 
mga bagay na ayon sa espiritu sa 
mga pananalitang ayon sa espiritu. 

14 Nguni’t ang e taong ayon sa la- 
man ay hindi tumatanggap ng mga 
bagay ng Espiritu ng Dios: 7sapag- 
ka’t ang mga ito ay kamangmangan 


4 Rora. 16:25. 5 Mat. 11:25. 

6 Gawa 3:17. 7 Awit 24:7-10. 8 la, 64:4. 

9 Mat. 26:34. 1 Juan 14:26. 2 Rom. 8:9. 

* Rom. 8:16. U 1 Cor. 1:17. 5 2 Cor. 10:12 

6 1 Cor. 15:44, 46. 7 1 Cor. 1:18, 21. 23. 

265 





I MGA TAGA CORINTO 3 


sa kaniya; at * 2 3 4 5 hindi niya nauunawa, 
sapagka’t ang mga yaon ay sinisi- 
yasat ayon sa espiritu. 

15 Nguni’t ang sa espiritu ay nag- 
sisiyasat sa lahat ng mga bagay, 
at siya’y hindi sinisiyasat ng sino- 
man. 

16 Sapagka’t ^sino ang nakakilala 
ng pagiisip ng Panginoon, upang 
siya’y turuan niya? Datapuwa’t 
/nasa atin ang pagiisip ni Cristo. 

KAPITULO 3. 

1 At ako, mga kapatid, ay hindi 
nakapagsalita sa inyo na tulad sa 
mga nasa ^espiritu, kundi tulad sa 
mga nasa siaman, tulad sa 4mga sang- 
gol kay Cristo. 

2 Kinandili ko kayo ng Ogatas, at 
hindi ng lamang-kati; ^sapagka’t 
kayo’y wala pang kaya noon : wala, 
na ngayon pa man ay wala kayong 
kaya; 

3 Sapagka’t kayo’y mga sa laman 
pa: sapagka’t samantalang sa inyo’y 
may mga paninibugho at ?mga pag- 
tatalo, hindi baga kayo’y mga sa 
laman, at kayo’y nagsisilakad ayon 
sa kaugalian ng mga tao? 

4 Sapagka’t kung sinasabi ng isa, 
«Ako’y kay Pablo; at ng iba, ^Ako’y 
kay Apolos; hindi baga kayo’y mga 
tao? 

5 Ano nga si Apolos? at Ano si 
Pablo? JMga ministro na sa pama- 
magitan nila ay nagsisampalataya 
kayo; at sa bawa’t isa #ayon sa ipi- 
nagkaloob ng Panginoon ^sa kaniya. 

6 Ako ang 4 nagtanim, 5s * .Apolos 
ang nagdilig; 6 nguni't ang Dios ang 
siyang nagpalago. 

7 Ano pa’t walang anoman ang 
nagtatanim, ni ang nagdidilig; kundi 
ang Dios na nagpapalago. 

8 Ngayon ang nagtatanim at ang 
nagdidilig ay iisa: nguni’t ang 
"b awa’t isa ay tatanggap ng kani- 

8 Rom. 8:5. 7. 9 Is. 40:13. 1 Juan 15:15. 

2 1 Cor. 2:15. S l Cor. 2:14. 4 E£. 4:14. 

Heb. 6:13. 6 Heb. 5:12, 13. 6 Juan 16:12. 

7 l Cor. 1:11. 8 l Cor. 1:12. 9 Gawa 18:24. 

1 1 Cor. 4:1. 2 Cor. 3:3. 2 1 Cor. 12:18. 

3 Rom. 12:3. 6. 1 Ped. 4:11. 

4 Gawa 18:4-11. 1 Cor. 4:15: 9:1. 

5 Gawa 18:27. 6 1 Cor. 16:10. 

7 1 Cor. 4:5: 9:16, 17. 

266 


yang sariling kagantihan ayon sa 
kaniyang sariling pagpapagal. 

9 Sapagka’t 5 tayo ay mga ka- 
manggagawa ng Dios: kayo ang bu- 
kid ng Dios, ®ang gusali ng 
Dios. 

10 Ayon sa biyaya ng Dios na ibi- 
nigay sa akin, na tulad sa matali- 
nong tagapagtayo ay inilagay ko ang 
pinagsasaligan; at iba ang nagta- 
tayo sa ibabaw nito. Nguni't inga- 
tan ng bawa’t tao kung paano ang 
pagtatayo niya sa ibabaw nito. 

11 Sapagka’t sinoman ay hindi ma- 
kapaglalagay ng ibang pinagsasali¬ 
gan, kundi ang nalalagay na, *na 
ito’y si Cristo Jesus. 

12 Datapuwa’t kung ang sinoma’y 
magtatayo sa ibabaw ng pinagsasa- 
ligang ito ng ginto, pilak, mga ma- 
hahalagang bato, kahoy, tuyong da- 
yami; 

13 Ang gawa -ng bawa't isa ay 
mahahayag: sapagka’t 5 ang araw 
*ang magsasaysay, sapagka’t sa pa- 
mamagitan ng apoy inihahayag; at 
ang apoy rin ang susubok sa gawa 
ng bawa’t isa kung ano yaon. 

14 Kung ang gawa ng 3 inoman ay' 
manatili, na kaniyang itinayo sa 
ibabaw niyaon, siya’y tatanggap ng 
kagantihan. 

15 Kung ang gawa ng sinoman ay ma- 
sunog, ^ay malulugi siya: nguni’t siya 
sa kaniyang sarili ay maliligtas; gayon 
ma’y ^tulad sa pamamagitan ngapoy. 

16 Hindi baga ninyo nalalaman 7na 
kayo’y templo ng Dios, at ^ang Espi¬ 
ritu ng Dios ay nananahan sa inyo? 

17 Kung gibain ng sinoman ang 
templo ng Dios, siya’y igigiba ng 
Dios; sapagka’t ang templo ng Dios 
ay banal, na ang templong ito ay 
kayo. 

18 Sinoma’y huwag ^magdaya sa 
kaniyang sarili. -*Kung ang sinoman 
sa inyo ay nagiisip na siya’y maru- 
nong sa kapanahunang 2 ito, ay mag- 

8 2 Cor. 6:1. 

9 Ef. 2:20. Col. 2:7. / Ef. 2:20. 

2 l Cor. 4:6. 3 Mai. 3:17. 1 Cor. 1:8. 

4 2 Tea. 1:8. 5 Lu. 9:25. 6 Jud. 23. 

7 1 Cor. 6:19. 2 Cor. 6:16. Ef. 2:21. 

8 Rom. 8:9. 2 Tim. 1:14. 9 Gal. 6:3. 

/ 1 Cor. 8:2. 2 1 Cor. 2:6. 






I MGA TAGA CORINTO 4 


pakamangmang siya, upang siya ang 
maging marunong. 

19 Sapagka’t ang Jkarunungan ng 
sanglibutang ito ay kamangmangan 
sa Dios. Sapagka’t nasusulat, ^Hi- 
nuhuli niya ang marurunong sa ka- 
nilang katusuhan: 

20 At muli, ^Nalalaman ng Pangi- 
noon ang pangangatuwiran ng ma¬ 
rurunong, na pawang walang kabu- 
luhan. 

21 Kaya’t ^huwag ipagmamapuri 
ninoman sa mga tao, Sapagka’t ang 
lahat ng mga bagay ay sa inyo. 

22 Kahit si Pablo, kahit si Apolos, 
kahit si 7Cefas, kahit ang sanglibu- 
tan, kahit ang buhay, kahit ang ka- 
matayan, kahit «ang mga bagay na 
kasalukuyan, kahit ang mga bagay 
na daratipg; ^lahat ay sa inyo: 

23 At Jkayo’y kay Cristo; at si 
Cristo ay sa Dios. 

KAPITULO 4. 

1 Ipalagay nga kami ng sinoman 
na 2 m ga ministro ni Cristo, 3 a t mga 
katiwala ng *mga hiwaga ng Dios. 

2 Bukod dito’y kinakailangan sa 
mga katiwala, na ang bawa’t isa ay 
maging ^tapat. 

3 Datapuwa’t sa ganang akin ay 
isang bagay na totoong maliit ang 
ako’y * 6 7 siyasatin ninyo, 6 ng 7p a gsi- 
siyasat ng tao: oo, ako’y hindi nag- 
sisiyasat sa aking sarili. 

4 Sapagka’t 5 wala akong nalala- 
mang anomang laban sa aking sari¬ 
li; bagaman ^hindi dahil dito’y ina- 
aring-ganap ako: sapagka’t ang 
nagsisiyasat sa akin ay ang Pangi- 
noon. 

6 Kaya nga *huwag muna kayong 
rnagsihatol ng anoman, hanggang sa 
dumating ang Panginoon, na siya 
ang maghahayag ng mga bagay na 
nalilihim sa kadiliman, at ipahaha- 
yag naman ang m ga haka ng mga 

3 1 Cor. 1:20; 2:6. 4 Job 6:13. 

6 Awit 94:11. 6 1 Cor. 4:6; 6:6. 

7 1 Cor. 1:12. 8 Rom. 8:38. 9 Rom. 8:28. 

1 2 Cor. 10:7. Gal. 3:29. a? 1 Cor. 3:5. 

2 Cor. 6:4. 3 Tito 1:7. 4 Col. 1:26, 27. 

5 1 Cor. 7:26. 6 1 Cor. 2:16. 7 1 Cor. 8 :l3. 

S Gawa 28:1. 9 1 Juan 3:20, 21. 

I Mat. 7:1. 


puso; at kung magkagayon ang ba¬ 
wa’t isa ay magkakaroon ng kapu- 
rihan sa Dios. 

6 Ang mga bagay ngang ito, mga 
kapatid, ay -inianyo ko sa halimba- 
wa sa aking sarili at kay Apolos da¬ 
hil sa inyo; upang sa amin ay ma- 
ngatuto kayo na huwag magsihigit 
sa mga bagay na nangasusulat; 
5 upang ang sinoman sa inyo ay 
huwag magpalalo ang isa laban sa 
iba. 

7 Sapagka’t sino ang gumawa na 
ikaw ay matangi? *at ancng nasa 
iyo na hindi mo tinanggap? nguni’t 
kung tinanggap mo, ay bakit mo ipi- 
nagmamapuri na tulad sa hindi mo 
tinanggap? 

8 Kayo’y mga busog na, kayo’y ma- 
yayaman na, kayo’y nangaghari 
nang wala kami: at ibig ko sanang 
mangaghari kayo, upang kami na- 
ma’y mangagharing kasama ninyo. 

9 Sapagka’t iniisip ko, na pinali- 
taw ng Dios kaming mga apostol na 
mga kahulihulihan sa lahat, na tu¬ 
lad sa mga itinalaga sa kamatayan: 
sapagka’t kami’y ginawang panoorin 
ng sanglibutan, at ng mga anghel, at 
ng mga tao. 

10 Kami’y mga mangmang dahil 
5 kay Cristo, nguni’t kayo’y maruru¬ 
nong kay Cristo; skami’y mahihina, 
nguni’t kayo’y malalakas; kayo’y 
may karangalan, datapuwa’t kami 
ay walang kapurihan. 

11 Hanggang sa oras na ito’y 7na- 
ngagugutom kami, at nangauuhaw, 
at mga hubad, at mga tinampal, at 
wala kaming tiyak na tahanan; 

12 At ^kami’y nangagpapagal, na 
nangagsisigawa ng aming sariling 
mga kamay: $bagama’t inuupasala, 
ay kami’y nangagpapala; ^bagama't 
mga pinaguusig, ay nangagtitii 3 ka¬ 
mi; 

13 Bagama’t mga sinisiraang-puri, 
ay aming pinamamanhikan: kami’y 
naging tulad ng yagit sa sanglibutan, 
sukal ng lahat ng mga bagay hanggan 
ngayon. 

2 1 Cor. 3:21. 3 tal. 18. 19. 

U Juan 3:27. Sant. 1:17. 5 1 Cor. 1:18; 3:18- 

6 1 Cor. 2 :3. 7 2 Cor. 11:27. 

8 Gawa 18:3. 1 Tim. 4:10. Q Mat. 6:44. 

1 Juan 15:20. 


267 






I MGA TAGA CORINTO 5 


yl4 Hindi ko isinusulat ang mga ba- 
gay na ito upang kayo’y hiyain, 
kundi upang pa'alalahanan kayong ^tu- 
lad sa aking mga minamahal na 
anak. 

I 15 Sapagka’t bagaman mangagka- 
roon kayo ng sampung libong mga 
guro kay Cristo, ay wala nga kayong 
maraming mga ama; sapagka’t * 1 * * * 5 kay 
Cristo Jesus ipinanganak ko kayo sa 
pamamagitan ng evangelio. 

I 16 Ipinamamanhik ko nga sa inyo, 
*na kayo’y maging mga tagatulad sa 
akin. 

! 17 Dahil dito’y aking sinugo sa inyo 
si ^Timoteo, 6 na aking minamahal at 
tapat na anak sa Panginoon, na siya 
ang sa inyo’y magpapaalaala . ng 
aking mga daang nanga kay Cristo, 
7gaya ng itinuturo ko saan mang da- 
ko sa bawa’t iglesia. 

I i8 Ang mga iba nga’y nangagpa- 
palalo, na waring hindi na akomapa- 
pariyan sa inyo. 

, 19 Nguni’t ako’y paririyan’ $agad 
sa inyo, kung loloobin ng Panginoon; 
at aking aalamin, hindi ang salita 
ng nangagpapalalo, kundi ang ka- 
pangyarihan. 

i 20 Sapagka’t ang kaharian ng Dios 
ay hindi sa salita, kundi sa kapang- 
yarihan. 

f 21 Anong ibig ninyo? ^paririyan 
baga ako sa inyo na may pangham- 
pas, 6 sa pagibig, at sa espiritu ng 
kahinahunan? 

KAPITULO 5. 

'1 Sa kasalukuya’y nababalita na sa 
inyo’y may Jpakikiapid, at ang gan- 
yang pakikiapid ay wala kahit sa 
mga Gentil, -na isa sa inyo’y nag- 
aari ng s a sawa ng kaniyang ama. 

2 At kayo’y mga mapagpalalo, .at 
hindi kayo bagkus nangalumbay, 
upang maalis sa gitna ninyo ang 
gumagawa ng gawang ito. 

3 Sapagka’t ako *sa katotolianan, 


t 2 Cor. 6:13; 12:14. 

1 Tea. 2:11. S 1 Cor. 3:6. Gal. 4:19. 

1 Tim. 1:2. Flm. 10. 4 1 Cor. 11:1 Fil. 3:17. 
5 Gawa 19:22. 6 2 Tim. 1:2. 

7 1 Cor. 7:17; 11:16. 8 Gawa 19:21; 20:2, 

1 Cor. 16:5, 6. 9 2 Cor. 1:23; 2:1, 3. 

1 1 Cor. 6:18. 2 Cor. 12:21. 

S Lev. 18:8. Deut. 22:30; 27:20, 

2 2 Cor. 7:12. 4 Col. 2:6, 

268 


bagama’fc wala sa harapan ninyo sa 
katawan nguni’t ako’y nasa harapan 
ninyo sa espiritu, akin ngang hina- 
tulan na ang gumawa ng bagay na 
ito, na tulad sa ako’y* nahaharap, 

4 Sa pangalan ng ating Panginoong 
Jesus, nang nangagkakatipon kayo, 
at ang aking espiritu, $ na taglay 
ang kapangyarihan ng ating Pangi¬ 
noong Jesus, 

5 Upang ang ganyan ay ibigay ^kay 
Satanas sa ikawawasak ng kaniyang 
laman, upang ang espiritu ay malig-: 
tas sa 7araw ng Panginoong Jesus.' 

6 sHindi mabuti ang inyong pag-| 
niamapuri. 5 Hindi baga ninyo nala- 1 
laman na ang kaunting lebadura ay,' 
nagpapakumbo sa boong limpak? 

7 Alisin ninyo ang lumang leba- 
dura, upang kayo’y maging bagong 
limpak, na tulad sa kayo’y wa-, 
lang lebadura. Sapagka’t ang kor- 
clero ng ating paskua ay naihain na,J 
sa makatuwid baga’y si 1 Cristo: 

8 Kaya nga ^ipangilin natin ang 
pista, hindi sa lumang lebadura, ni 
sa lebadura man ng masamang aka- 
la at ng kasamaan, kundi sa tina- 
pay na walang lebadura ng pagtata- 
pat at ng katotohanan. 

9 Isinulat ko sa inyo sa aking sulat 
na huwag kayong makisama sa mga 
mapakiapid; 

10 Tunay nga hindi ang ibig sabihin 
ay sa mga mapakiapid sa sanglibu- 
tang ito, 6 sa mga masasakim at 
mga manglulupig, 6 sa mga mana- 
namba sa diosdiosan; sapagka’t kung 
gayo’y kinakailangang ^magsialis ka¬ 
yo sa sanglibutan: 

11 Datapuwa’t sinusulatan ko nga 
kayo, na huwag kayong makisama 
*sa kanino mang tinatawag na kapa- 
tid, kung siya’y mapakiapid, 6 masa^ 
kim, 6 mananamba sa diosdiosan, 6 
mapagtungayaw, 6 manglalasing, 6 
manglulupig; sa gayo’y huwag man 
lamang kayong makisalo. 

12 Sapagka’t ano sa akin ang. hu- 
matol ^sa nangasa labas? Hindi ba- 

5 Mat. 16:19. 2 Cor. 2:10; 13:3, 10. 

6 1 Tim. 1:20. 7 1 Cor. 3:13. 2 Cor. 1:14. 

8 tal. 2. 9 Mat. 16:6. 1 Cor. 15:33. Gal. 6:9. 

1 Juan 1:29; 19:36. 2 Ex. 12:15. 

S Juan 17:16. 1 Juan 6:19. 4 Mat. 18:15-17. 

5 Mar. 4:11. ^ 






I MGA TAG* 

ga kayo nagsisihatol e sa nangasa 
loob? 

13 Datapuwa’t sa nangasa labas ay 
Dios ang humahatol. ^Alisin nga 
ninyo sa inyo ang masamang tao. 

KAPITULO 6. 

1 Nangangahas baga ang sinonian 
sa inyo, kung mayroong anomang ba- 
gay laban sa iba, na siya’y magsak- 
dal sa harapan^ng mga liko, at s hin- 
di sa liarapan rig mga banal? 

2 O hindi baga ninyo lialalaman na 
Pang mga banal \ ay magsisihatol sa 
sanglibutan? at kung ang sanglibu- 
tan ay hahatulan ninyo, hindi kaya 
baga dapat magsihatol kayo sa mga 
bagay na pinakamaliit? 

3 Hindi baga ninyo nalalaman na 
ating ^hahatulan ang mga anghel? 
gaano pa kaya ang mga bagay na 
nauukol *sa buhay na ito? 

4 Kung kayo nga’y mayroong usa- 
pin na mga bagay na nauukol sa 
bfihay na ito, ilalagay baga ninyo 
upang magsihatol ang mga taong 
walang halaga sa iglesia? 

6 Sinasabi ko ito 3 upang manga- 
hiya kayo. Ano, diyata’t wala baga 
sa inyo na isa mang marunong na 
makapagpapayo sa kaniyang mga 
kapatid, 

6 Kundi ang kapatid ay nakikipag- 
usapin laban sa kapatid, at ito’y sa 
harapan ng mga hindi nagsisipanam- 
palataya? 

7 Ngayon nga, tunay na isang pag- 
kukulang sa inyo ang kayo-kayo’y 
magkaroon ng mga usapin. Bakit 
hindi bagkus ninyong tiisin ang mga 
kalikuan? 4bakit hindi bagkus ka- 
yo’y padaya? 

8 Nguni’t kayo rin ang mga nagsi- 
sigawa ng kalikuan, at nangagdara- 
ya, at ito’y sa mga kapatid ninyo . 

9 O hindi baga ninyo nalalaman 
na ang mga liko ay ^liindi magsisi- 
pagmana ng kaharian ng Dios? 
6 Huwag kayong padaya: 7kahit ang 
mga mapakiapid, ni ang mga ma- 

e 1 Cor. 8:1-4. 7 Deut. 13:5 

8 Mat. 18:17. 1 Cor. 6:12. 9 Mat. 19:28. 

1 2 Ped. 2:4. Jud. 6. 2 Lu. 21:34. 

8 1 Cor. 4:14; 15:34. 4 Mat. 6:39. 

6 1 Cor. 15:50. Gal. 6:19-21. Ef. 6:5. 

0 1 Cor. 15:33. Gal. 6:7. 

7 Apoc. 21:8; 22:15.. 


, CORINTO 6 

nanamba sa diosdiosan, ni ang mga 
mangangalunya, ni ang mga nang- 
bababae, ni s ang mga mapakiapid 
sa kapuwa lalake, 

10 Ni ang mga magnanakaw, ni ang 
mga masasakim, ni ang mga mang- 
lalasing, ni ang mga mapagtunga- 
yaw, ni ang mga manglulupig, ay 
hindi mangagmamana ng kaharian 
ng Dios. 

11 At ganyan ^ang mga ilan sa 
inyo: * nguni’t nangahugasan na ka¬ 
yo, nguni’t binanal 2 na kayo, nguni’t 
inaring-ganap 5 na kayo 4sa pangalan 
ng Panginoong Jesucristo, at sa Es- 
plritu ng ating Dios. 

12 Ang lahat ng mga bagay 5 sa 
akin ay matuwid; nguni’t hindi ang 
lahat ay nararapat. Ang lahat ng 
mga bagay sa akin ay matuwid; ngu¬ 
ni’t hindi ako pasasakop sa kapang- 
yarihan ng anoman. 

13 Ang mga pagkain ay sa tiyan, 
at ang tiyan ay sa mga pagkain: 
nguni’t kapuwa iwawasak ng Dios 
yaon at ang mga ito. Datapuwa’t 
ang katawan ay hindi sa pakikiapid, 
kundi 6 sa Panginoon; ?at ang Pangi- 
noon ay sa katawan: 

14 At muling binuhay ng *Dios ang 
Panginoon, at muling bubuhayin na- 
man tayo sa pamamagitan ng kani¬ 
yang kapangyarihan. 

15 Hindi baga ninyo nalalaman na 
ang Ninyong mga katawan ay mga 
sangkap ni Cristo? kukunin ko nga 
baga ang mga sangkap ni Cristo, at 
gagawin kong mga sangkap ng isang 
patutot? Huwag nawang mang- 
yari. 

16 O hindi baga ninyo nalalaman 
na ang nakikisama sa patutot ay 
kaisang katawan niya? sapagka’t si¬ 
nasabi niya, y Ang dalawa ay raa- 
giging isang laman. 

17 Nguni’t £ang nakikisama sa Pa- 
ginoon, ay kaisang espiritu niya. 

18 Magsitakas kayo sa Spakikiapid. 
Lahat ng kasalanang gawin ng mga 

8 Lev. 18:22. 

9 1 Cor. 12:2. 1 Gawa 22:16. Heb. 10:22. 

2 1 Cor. 1:30. 8 Rom. 8:30. 4 Juan 20:31. 

6 1 Cor. 10:23. 6 tal. 15, 19, 20. 7 Ef. 6:23t. 

8 Gawa 2:24. 9 Ef. 5:30. 1 Gen. 2:24. 

2 Juan 47:21, 23. Ef. 4:4. 

S Mat. 15:19. Gawa 15:20, 29. Rom. 1:29. 

269 







I MGA TAGA CORINTO 7 


tao ay nangasa labas ng katawan; 
nguni’t ang gumagawa ng pakiki- 
apid ay nagkakasala <*laban sa kani¬ 
yang sariling katawan. 

19 0 hindi baga ninyo nalalaman 
na Sang inyong katawan ay templo 
ng Espiritu Santo na nasa inyo, na 
tinanggap ninyo sa Dios? at ^hindi 
kayo sa inyong sarili; 

20 Sapagka’t 7kayo’y binili sa ha- 
laga: luwalhatiin nga ninyo ng in¬ 
yong katawan ang Dios. 

KAPITULO 7. 

1 At tungkol sa mga bagay na isi- 
nulat ninyo sa akin : 5 Mabuti sa la- 
lake ay huwag numipo sa babae. 

2 Datapuwa’t, dahil sa ^mga pa- 
kikiapid, ang bawa’t lalake ay mag- 
karoon ng kaniyang sariling asawa, 
at bawa’t babae ay magkaroon ng 
kaniyang sariling asawa. 

3 *Ibigay ng lalake sa asawa ang 
sa kaniya’y nararapat: at gayon din 
naman ang babae sa asawa. 

4 Ang babae ay walang kapangya- 
rihan sa kaniyang sariling katawan, 
kundi ang asawa: at gayon din na¬ 
man ang lalake ay walang kapang- 
yarihan sa kaniyang sariling kata¬ 
wan, kundi ang asawa. 

6 Huwag magpigil ang isa’t isa, ma¬ 
ll ban kung pagkasunduan sa ilang 
panahon, upang kayo’y mamalagi sa 
pananalangin, at muling kayo’y mag- 
sama, baka kayo’y tuksuhin ni Sa- 
tanas dahil sa inyong kawalan ng 
pagpipigil. 

6 Nguni’t ito’y sinasabi ko na pa¬ 
rang pavo, *hindi sa utos. 

7 Kaya*t ibig ko sana, na ang 
Iahat ng tao ay maging Sgaya ko. 
Nguni’t ang ^bawa't tao’y may- 
roong kanikaniyang kaloob na mula 
sa Dios, to ng isa’v ayon sa para- 
ang ito, at ang iba’v ayon sa va- 
raan yaon. 

8 Datapuwa’t sinasabi ko sa mga 
walang asawa, at sa mga babaing 
bao, 6 Mabuti sa kanila kung sila’y 

4 Rom. 1:24. 5 Juan 2:21. 1 Cor. 3:16. 

2 Cor. 6:16. C Rom. 14:7. 8. 

7 1 Cor. 7:23. 1 Fed. 1:18, 19. 2 Pcd. 2:1. 

8 taL 8. 26. 0 1 Cor. 6 :18. l 1 Ped. 3 :7. 

2 tal. 10. 12. 40. 2 Cor. 8:8. 51 Cor. 9:6. 

4 1 Cor. 12:4. 8 Mat. 19:11. 6 taL 1, 26. 

270 


magsipanatiling gayon sa makatuwid 
baga’y 7gaya ko. 

9 Nguni’t kung sila’y hindi *maka- 
pagpigil, ay magsipagasawa: sapag- 
ka’t magaling ang magasawa kay sa 
mangagningas ang pita. 

10 Datapuwa’t sa mga may asawa 
ay aking lpinaguutos, Nguni’t $hindi 
ako, kundi ang Panginoon, Jna ang 
babae ay huwag humiwalay sa kani¬ 
yang asawa 

11 (Datapuwa’t kung siya’y humi¬ 
walay, ay manatiling walang asawa, 
6 kaya’y makipagkasundo sa kani- 

asawa); at huwag hiwalayan 
ng lalake ang kaniyang asawa. 

12 Datapuwa’t sa iba, ay ako ang 
nagsasabi, hindi ang Panginoon: 
Kung ang sinomang kapatid na la¬ 
lake ay may asawang hindi suma- 
sampalataya, at kung kalooban ni- 
yang makipamahay sa kaniya, ay 
huwag niyang hiwalayan. 

13 At ang babaing may asawang 
hindi sumasampalataya, at kalooban 
niyang makipamahay sa kaniya, ay 
huwag niyang hiwalayan ang kani¬ 
yang asawa. 

14 Sapagka’t ang lalaking hindi su¬ 
masampalataya ay nagiging banal sa 
pamamagitan ng kaniyang asawa, at 
ang babaing hindi sumasampalataya ay 
nagiging banal sa pamamagitan ng ko- 
niyang asawa: sa ibang paraa'y ang 
inyong mga anak ay nangagkaroon ng 
kapintasan; nguni ’t ngayo i 2 * y mga banal. 

16 Gayon ma’y kung humiwalay ang 
hindi sumasampalataya, ay bavaan 
sivang humiwalay: ang kapatid na 
lalake 6 kapatid na babae ay hin¬ 
di natatali sa mga ganitong bagay: 
kundi £sa kapayapaan kayo tinawag 
ng Dios. 

16 Sapagka’t 5 paanong malalaman 
mo, Oh babae, kung 4 maililigtas mo 
ang iyong asawa? 6 paanong mala¬ 
laman mo, Oh lalake, kung maililig- 
tas mo ang iyong asawa? 

17/Ayon nga lamang sa ipinama- 
hagi ng Panginoon sa bawa’t isa, at 
ayon sa pagkatawag ng Dios sa ba¬ 
wa’t isa, ay gayon siya lumakad. At 

7 taL 7. 1 Cor. 9:6. 8 1 Tim. 5:14. 

9 taL 6. 25. 1 Mat. 6:32. 

S Rom. 8:30; 14:19. 3 1 Pcd. 3:1. 

4 Rom. 11:14. 5 Rom. 12:3. 





1 MG A TAGA CORINTO 


Ggayon ang iniuuto3 ko ?sa laliat ng 
mga iglesia. 

18 Tinawag baga ang sinomang 
taong tuli na? huwag siyang maging 
di tuli. Tinawag baga ang sinomang 
di tuli? shuwag siyang maging tuli. 

19 Ang pagtutuli ay walang ano- 
man, *>at ang di pagtutuli ay walang 
anoman; kundi^ *ang pagtupad sa 
mga utos ng Dios. 

20 Bayaang ang ^bawa’t isa’y ma " 
natili doon sa pagkatawag na itir.a- 
wag sa kaniya. 

21 Ikaw baga’y alipin ng ikaw ay 
tinawag? huwag kang magalaala*. Kung 
maaaring ikaw ay maging malaya, ay 
pagsikapan mo ng maging laya. 

22 Sapagka’t ang tinawag sa Pa- 
nginoon nang siya’y alipin, ay mala¬ 
ya 5 sa Panginoon: gayon din naman 
ang tinawag nang siya’y malaya, *ay 
alipin ni Cristo. 

23 Sa halaga ^kayo’y binili; huwag 
kayong maging mga alipin ng mga 
tao. 

24 Mga kapatid, bayaang ang ba- 
wa’t isa’y manatili sa Dios sa kala- 
gayang itinawag sa kaniya. 

. 25 Ngayon, tungkol sa mga dalaga 
ay °wala akong utos ng Panginoon: 
nguni’t ibinibigay ko 7ang aking pa- 
siya, na tulad sa nagkamit ng habag 
ng Panginoon Supang mapagkatiwa- 
laan. 

26 Inaakala ko ngang mabuti ito 
dahil sa kasalukuyang ^kahapisan, 
sa makatuivid baga’yj mabuti ngang 
ang tao’y manatili ng ayon sa kani- 
yang kalagayan. 

27 Natatali ka ba sa asawa? huwag 
mong pagsikapang ikaw ay maka- 
kalag. Ikaw baga’y kalag sa asawa? 
huwag kang humanap ng asawa. 

28 *Nguni’t kung ikaw ay magasa- 
wa, ay hindi ka nagkakasala; at 
kung ang isang dalaga ay magasa- 
wa, ay hindi siya nagkakasala. Da- 
tapuwa’t ang mga gayon ay magka- 


karoon ng kahirapan sa laman: at 
sibig ko sanang kayo’y iligtas. 

29 Nguni’t *sinasabi ko ito, mga ka¬ 
patid, ang panahon ay pinaikli, 
upang mula ngayon ang mga_ lala- 
king may asawa ay maging mga tu¬ 
lad sa wala; 

30 At ang mga nagsisiiyak, ay ma¬ 
ging tulad sa mga hindi nagsisiiyak; 
at ang nangagagalak, ay maging tu¬ 
lad sa hindi nangagagalak; at ang 
mga nagsisibili, ay maging tulad sa 
mga ^walang inaari; 

31 At ang mga nagsisigamit ng 
sanglibutan, ay maging tulad sa hin¬ 
di nangagpapakalabis ng paggamit: 
sapagka’t 6 ang kaasalan ng sanglibu- 
tang ito ay lumilipas. 

32 Datapuwa’t ang 7ibig ko ay nta- 
walan kayo ng kabalisahan. f Ang 
walang asawa ay nagsusumakit sa 
mga bagay ng Panginoon, ^kung pa- 


6 1 Cor. 11:34. 

7 1 Cor. 4:17; 11:16; 14:33. 2 Cor. 11:28. 

8 Gawa 15:1. 5. 19. Gal. 6:2. 9 Gal. 5:6. 

1 1 Juan 2:3; 3:24. 2 tal. 24. 

S Juan 8 :3G. Flm. 16. 4 Ef. 6 :6. 1 Ped. 2:16 

5 1 Cor. 6:20. 6 tal. 40. 2 Cor. 8:8, 10; 11:17. 

7 1 Cor. 4:1. 8 1 Cor. 4:2. 

9 2 Cor. 6:4; 12:10. 1 tal. 1, 8. 2 tal. 11 


v **6«-*j -» O A 

anong makalulugod sa Panginoon 

33 Nguni’t ang may asawa ay nag¬ 
susumakit sa mga bagay ng sangli- 
butan, kung paanong makalulugod sa 
kaniyang asawa, 

34 At nagkakabahagi ang % isipan. 
Gayon din naman ang babaing wa¬ 
lang asawa at ang dalaga, ay nag¬ 
susumakit sa mga bagay ng Pangi¬ 
noon, upang siya’y maging banal sa 
kata wan at sa espiritu man; nguni’t 
ang babaing may asawa ay nagsu¬ 
sumakit sa mga bagay ng sanglibu¬ 
tan, kung paanong makalulugod sa 
kaniyang asawa. 

85 At ito’y sinasabi ko sa m- 
yong sariling kapakinabangan; hindi 
upang alisin ko ang inyong kalayaan, 
kundi dahil sa bagay na nararapat, at 
upang kayo’y makapaglingkod sa Pa- 
gmoon nang walang abala. 

36 Nguni’t kung iniisip ng sino¬ 
mang lalake na hindi siya gumaga- 
wa ng marapat sa kaniyang anak na 
dalaga, kung ito’y sumapit na sa ka¬ 
niyang katamtamang gulang, at kung 
kailangan ay sundin niya ang kaniyang 
maibigan, hindi siya nagkakasala; 
bayaang mangagasawa sila. 

37 Subali’t ang ^nananatiling ma- 


8 2 Cor. 1:23. 4 Rom. 13:11. 5 2 Cor. 6:10- 

C Sant. 1:10; 4:14. 1 Ped. 1:24. 1 Juan 2:17. 
7 Lu. 10:41, 42. 3 1 Tim. 5:5. 9 tal. 84. 

1 1 Cor. 15:58. 

271 








tibay sa kaniyang puso, na walang 
kailangan, kundi may kapangyarihan 
tungkol sa kaniyang sariling kalo- 
oban, at pinasiyahan sa kaniyang sa¬ 
riling puso na ingatan ang kaniyang 
sariling anak na.dalaga, ay mabuti 
ang gagawin. 

x 38 Kaya nga ang nagpapahintulot 
sa kaniyang anak na dalaga na mag- 
asawa ay gumagawa ng mabuti; at 
ang Hindi nagpapahintulot na siya’y 
magasawa ay gumagawa ng lalong 
mabuti. 

39 Ang babaing ^may asawa ay na- 
tatalian samantalang nabubuhay ang 
kaniyang asawa; nguni’t kung patay 
na ang kaniyang asawa, ay may ka- 
layaan siyang makapagasawa sa ka- 
,nino mang ibig niya; sa kalooban la 
imang 4 5 ng Panginoon. 

40 Nguni’t lalong . maligaya siya 
kung manatili ng ayon sa kaniyang 
kalagayan, 4 ay on sa aking akala: at 
iniisip ko na ako’y .may Espiritu 
rin n aman ng Dios. 


I MGA TAGA CORINTO 8 


KAPITUL078.. 

1 Ngayon tungkol '^sa mga'bagay 
na inihain sa mga diosdiosan: Na- 
lalaman natin na tayong lahat ay 
may ^kaalaman. 7Ang kaalaman ay 
nagpapalalo, nguni’t ang pagibig ay 
nagpapatibay._ 

2 *Kung ang "sinoman ay nagaakala 
na siya’y may nalalamang anoman, 
ay wala pang nalalaman gaya. ng 
pararapat niyang maalaman; 

3 Datapuwa’t kung ang sinoman 

| p ay umiibigsa Dios, ay kilala niya 
ang gayon. " . 

>4 Tungkol nga sa pagkain’ng mga 
t bagay na inihain sa mga diosdiosan, 
nalalaman natin na *ang diosdiosan 
ay walang kabuluhan sa sanglibu- 
vtan, *at walang Dios liban sa iisa. 

6_ Sapagka’t bagama’t mayroong 
jmga 2 tinatawag na mga dios, ma- 
ging sa langit 6 maging sa lupa; 


2 Rom. 7:2. 

3 1 Cor. 11:11; 15:58. 2 Cor. 6:14> 

4 tal. 25. 5 tal. 4. 7. 10. Gawa 15:29. 

0 Rom. 14:14, 22. 1 Cor. 10:16. ^ 

7 Rom. 14 :3, 10. 8 Rom. 13 :8. 9/ 12. 

Gal. 6:3. l.TIm. 6:4. 9 Gal. 4:9. 

l Is. 41:24. 2 Gawa 14:15. 1 Cor. 10:19} 
Juan 10:34. 

272 


gaya nang may maraming mga dios, 
at majraming mga panginoon; 

6 Nguni’t. sa ganang atin ay may 
isang Dios * lamang , *ang Ama, na 
buhat sa kaniya ang lahat ng mga 
bagay, at tayo’y $sa kaniya; at isa 
lamang Panginoon, si Jesucristo, e na 
sa pamamagitan niya ang lahat ng 
mga bagay, at tayo’y^sa pamamag¬ 
itan niya. 

7^ Gayon ma’y-Avala sa lahat ng 
mga tao ang kaalamang iyan: kundi 
ang ilan na hanggang ngayon ay 
7nangamimihasa sa diosdiosan, ay ku- 
makain na parang isang bagay na 
inihain sa diosdiosan; at ang kanilang 
budhi palibhasa’y mahina ay^nanga- 
hahawa. 

8 Datapuwa’t ang pagkain ay Hindi 
magtataguyod sa atin sa Dios:ni hindi 
tayo masama, kung tayo’y di magsi- 
kain; ni hindi tayo lalong mabuti, kung 
tayo’y magsikain. 

9 Datapuwa’t magsipagingat kayo 
baka sa anomang paraan ang inyong 
kalayaang ito ay maging ^katitisu- 
ran- sa mahihina.f 

10 Sapagka’t kung makitaTnglsino- 
mangikaw na may Jkaalaman $ na 
nakikisalo sa pagkain sa templo ng 
diosdiosan, hindi baga titibay ang 
kaniyang budhi, kung siya’y mahina, 
upang kumain ng mga bagay_ na ini¬ 
hain sa mga diosdiosan? 

11 Sapagka’t sa pamamagitan ~ng 
iyong kaalaman ay napapahamak ang 
mahina, ang kapatid na dahil sa 
kaniya’y namatay si Cristo. 

12 At sa ganitong pagkakasala Iaban 
sa mga kapatid, at sa pagkakasugat ng 
kaniyang budhi kung ito’y mahina, ay 
nangagkakasala kayo laban kay Cristo. 

13 Kaya, ^kung ang pagkain ay 
nakapagpapatisod sa aking kapatid, 
kailan manway hindi ako kakain ng 
lamang-kati, upang ako’y huwag ma- 
kapagpatisod sa aking kapatid. 

KAPITULO 9. 

1 Hindi baga ako’y malaya? Jhindi 
baga ako’y apostol? *hindi ko baga 


4 Ef. 4:5. 6. 

5 Rom. 11:36. 1 Cor. 11:12. 8 Juan 1:8. 

7 1 Cor. 10:25, 27-29. 8 Rom. 14:14, 28. 

9 Rom. 14 :1, 18. 1 tal. 1. 2 Rom. 14 :13, 21 

3 2 Cor. 12:12. Gal. 1:19. 1 Tim. 2:7*/ 

2 Tim. 1:11. 4 Gawa 9:3, 17. — 








I MGA TAGA CORINTO 9 


nakita si Jestis na Panginoon natin? 
shindi baga kayo’y gawa ko sa Pa¬ 
nginoon? 

2 Rung sa iba’y hindi ako apostol, 
6a inyo man lamang ako’y gayon; 
sapagka’t 6 ang tatak rig aking pag- 
kaapostol ay kayo sa Panginoon. 

3 Ito ang aking pagsasanggalang sa 
mga nagsisiyasat sa akin. 

4 7 Wala baga kaming matuwid na 
magsikain at magsiinom? 

5 Wala baga kaming matuwid na 
magsipagsama ng s isang asawa na 
sumasampalataya, gaya ng iba’t 
ibang mga apostol, at °ng mga kapa- 
tid ng Panginoon, at ni ^Cefas? 

6 0 ako baga lamang at si Bernabc 
ang walang matuwid na magsitigil ng 
paggawa? 

7 Sinong kawal ang 2 ma gpakailan 
pa man ay naglilingkod sa kaniyang 
sariling gugol? sino ang Snagtata- 
nim ng isang ubasan, at hindi kuma- 
kain ng bunga niyaon? 6 sino ang 
nagpapakain sa kawan, at hindi ku- 
makain ng gatas ng kawan? 

8 Ang mga ito baga’y sinasalita ko 
4 ayon sa kaugalian lamang ng mga 
tao? 6 di baga sinasabi rin naman 
ang gayon ng kautusan? 

9 Sapagka’t nasusulat sa kautusan 
ni Moises, 5 6 * * 9 1 Huwag mong lalagyan 
ng busal ang baka pagka gumigiik. 
Ang mga baka baga ay iniingatan 
ng Dios, 

10 0 sinasabi kayang tunay ito da- 
hil sa atin? Oo, G dahil sa atin ito si- 
nulat: sapagka’t ang nagsasaka ay 
dapat magsaka ?sa pagasa, at ang 
gumigiik, ay sa pagasa na makaka- 
bahagi. 

11 Rung ipinaghasik namin kayo 
«rg mga bagay na ayon sa espiritu, 
malaking bagay baga na aming ani- 
hin ang inyong mga bagay na ayon 
sa laman? 

12 Rung ang iba ay mayroon sa in¬ 
yong matuwid, hindi baga lalo pa 
kami? ^Gayon ma’y hindi namin 
ginamit ang matuwid na ito; kundi 


5 1 Cor. 3:6. 

6 2 Cor. 3 :2 ; 13 :3. 7 tal. 14. 1 Tcb. 2 ;6. 9. 

2 Tcs. 3:8, 9. 8 1 Cor. 7:15. 9 Mat. 12:46- 

i 1 Cor. 1:12. 2 2 Cor. 10:4. 8 Dcut. 20:6- 

4 Rom. 3:5. S Dcut. 25:4. 1 Tim. 6:18. 

0 Rom. 14:4. 7 2 Tim. 2:6. 8 Rom. 16:27- 

9 Gawa 20:38. 


aming tinitiis ang lahat ng mga ba¬ 
gay, Jupang huwag kaming maka- 
hadlang sa evangelio ni Cristo. 

13 Hindi baga ninyo nalalaman na 
ang mga 2 * 4 nagsisipangasiwa sa mga 
bagay na banal, ay nagsisikain ng 
mga bagay na ukol sa templo, at ang 
mga nagsisipaglingkod sa dambana 
ay mga kabahagi ng dambana? 

14 Gayon din naman sipinagutos ng 
Panginoon na ang mga nagsisipa- 
ngaral ng evangelio ay dapat manga- 
buhay sa pamamagitan ng evangelio. 

15 Nguni’t ako’y hindi gumamit ng 
anoman sa mga bagay na ito: at hin¬ 
di ko sinusulat ang mga bagay na 
ito upang gawin ang gayon sa akin; 
*sapagka't mabuti pa sa akin ang 
mamatay, kay sa pawalang kabulu- 
han ninoman ang aking karangalan. 

16 Sapagka’t kung ipinangangaral 
ko ang evangelio, ay wala akong su- 
kat ipagmapuri; sapagka’t ang pa- 
ngangailangan ay iniatang sa akin; 
sapagka’t sa aba ko kung hindi ko 
ipangaral ang evangelio. 

17 Sapagka*t kung ito’y gawin ko 
sa aking sarihng kalooban, ^ay may 
ganting-pala ako: nguni’t kung hin¬ 
di sa aking sariling kalooban, <*ay 
mayroon akong isang pamaraahala 
na ipinagkatiwala sa akin. 

18 Ano nga kay a ang aking gan¬ 
ting-pala? Na 7pagka ipinanganga¬ 
ral ko ang evangelio, ay ang evan¬ 
gelio ay maging walang bayad, 
upang huwag kong gamiting lubos 
ang aking karapatan 6a evange¬ 
lio. 

19 Sapagka’t fi bagaman ako ay ma- 
laya sa lahat na mga tao, °ay napa- 
alipin ako sa lanat, upang ako’y ma- 
kahikayat ng lalong marami. 

20 At *sa mga Judio, ako’y naga- 
ring tulad sa Judio, upang mahika- 
yat ko ang mga Judio; sa mga nasa 
ilalim ng kautusan ay gaya ng nasa 
ilalim ng kautusan, bagaman wala 
ako sa ilalim ng kautusan upang 


1 2 Cor. 6:3; 11:12; 12:18. 

2 Lev. 5:16, 26: 7:6, 31. 32. 

Blp. 6:9, 10; 18:8-20. Dcut. 10:9; 18:1. 

8 Mat. 10:10. Lu. 10:7. Gal. 6:6. 1 Tim. 6:17 

4 2 Cor. 11:10. 5 Juan 4:36. 1 Cor. 3:8, 14 - 
6 1 Cor. 4:1. Ef. 3:2. 7 2 Cor. 11 *7. 

8 toL 1. 9 Gal. 6:13. 

1 Gawa 16:3; 18:18; 21:23-26. 

273 





I MGA TAGA CORINTO 10 


mahikayat ang mga nasa ilalim ng 
kautusan; 

21 Sa mga walang kautusan, *ay 
tulad sa walang kautusan, sbagama’t 
hindi ako walang kautusan sa Dios, 
kundi nasa ilalirn ng kautusan ni 
Cristo, upang mahikayat ko ang mga 
walang kautusan. 

22 Sa mga mahihina ako'y naga- 
ring ^mahina, upang mahikayat ko 
ang mahihina: sa lahat ng mga ba¬ 
gay ay nakibagay ako sa lahat ng 
mga tao, upang sa lahat ng mga pa- 
raan ay mailigtas ko ang ilan. 

23 5 At ginawa ko ang lahat ng mga 
bagay dahil sa ©vangelio, upang 
ako’y makasamang makabahagi nito. 

24 Hindi baga ninyo nalalaman na 
ang mga nagsi3itakbo sa takbuhan 
ay tumatakbong lahat, nguni’t iisa 
lamang ang tumatanggap ng gan- 
ting-pala? ^Magsitakbo kayo ng ga- 
yon; upang 7magsipagtamo kayo. 

25 At ang bawa’t tao na nakikipag- 
laban sa mga palaruan ay mapagpi- 
gil sa lahat ng mga bagay. Gina - 
gawa nga nila ito upang magsipag- 
tamo ng isang Sputong na may pag- 
kasira; nguni't tayo’y niyaong * wa¬ 
lang pagkasira. 

26 Ako nga'y tumatakbo sa gani- 
tpng paraan, na hindi gaya ng nag- 
sasapalaran; sa ganito rin ako'y su- 
musuntok, na hindi gaya ng *sumu- 
suntok sa hangin: 

27 Nguni’t hinahampas ko ang 
aking katawan, at aking ^sinusupil: 
baka sakaling sa anomang paraan, 
pagkapangaral ko sa iba, ay ako rin 
ay ^itakuwil. 

KAPITULO 10. 

1 Sapagka’t hindi ko ibig mga ka- 
patid, na di ninyo maalaman, *na 
ang ating mga magulang ay nanga- 
paaa ilalim ng alapaap, $at ang la¬ 
hat ay nagsitawid sa dagat; 

2 At lahat ay nangabautismuhan 
kay Moises sa alapaap at sa dagat; 

t Gal. 2:3; 3:2. 3 1 Cor. 7:22. 

4 2 Cor. 11:29. 5 1 Cor. 10:24. 

6 GaL 2:2. Hcb. 12:1. 7 FiL 8:13. 

5 2 Tim. 2 :5; 4:8. 9 1 Ped. 1:4. 

1 1 Cor. 14:9. £ Rom. 6:19. 

J 2 Cor. 13:5, 7. 4 Ex. 13:21. 5 Ex. 14 :22 

274 


3 At *lahat ay nagsikain ng isang 
pagkain ding ayon sa espiritu; 

4 At 7lahat ay nagsiinom ng isang 
inumin ding ayon sa espiritu; sa¬ 
pagka’t nagsiinom sa batong ayon sa 
espiritu na sumunod sa kanila: at 
ang batong yaon ay si Cristo. 

6 Bagaman ang karamihan sa kanila 
ay hindi nakalugod sa Dios; *sapag- 
ka’t sila’y ibinuwal sa ilang. 

6 Ang mga bagay na ito nga’y pa- 
wang naging mga halimbawa sa atin, 
upang huwag tayong magsipagnasa 
ng mga bagay na masama na $gaya 
naman nila na nagsipagnasa. ♦ 

7 Ni huwag din naman kayong ma- 
pagsamba sa mga diosdiosan, gaya ni* 
yaong ilan sa kanila; ayon sa nasa- 
sulat, *Naupo ang bayan upang mag- 
sikain at magsiinom, at nagsitindig 
upang magsipagsayaw. 

8 Ni huwag din naman tayong %a- 
kiapid, na gaya ng ilan sa kanila na 
nangakiapid, at ang 5 nangabuwal sa 
isang araw ay dalawangpu at tat- 
long libo. 

9 Ni huwag din naman nating tuk- 
suhin ang Panginoon, na gaya ng pag- 
katukso ng ilan sa kanila, at *na- 
ngapahamak sa pamamagitan. ng 
mga ahas. 

10 Ni huwag din kayong mangagbu- 
longbulungan, na gaya ng ilan sa 
kanila na nangagbulungan, at *na- 
ngapahamak sa pamamagitan ng 
mga mangwawasak. 

11 Ang mga bagay na ito nga’y 
oangyari sa kanila na pinakahalim- 
bawa; at ^pawang nangasulat sa pag- 
papaalaala sa atin, na mga dinatnan 
ng katapusan ng mga panahon. 

12 Kaya’t ?ang may akalang siya r y 
nakatayo, magingat na baka^ma- 
buwah 

13 Hindi dumating sa’ inyo^ang 
anomang tukso kundi yaong matitiis 
ng tao : datapuwa’t fl tapat ang Dios, 
9 na hindi niya itutulot na kayo’y 
tuksuhin ng higit sa inyong maka- 
kaya; kundi kalakip din ng tukso ay 

6 Ex. 16:16, 86. Juan 6:31. 7 Ex. 17:6. 

3 Biff. 14:29, 82, 85; 26:64, 65. 

9 Blar. 11:4. 1 Ex. 32:6. £ 1 Cor. 6:13. 

3 Bis. 26 :l-9. 4 Biff. 21:5. 6. 

5 Biff. 14:2, 37. 6 Rom. 16:4. 7 Rom. 11:20 

8 1 Cor. 1:9. 9 2 Ped. 2:9. 





*CPS -sax o S 

*3 'i:v *wi l 7,1:/. 'J<>3 i i zz 'Ll *pn o 
or-fr -.too x $ -frrn -iuo h * * 2:91 *uioxi s 

*G : SI i 11 *J°0 I *8Z:0Z s 

*£I : frT ' iUO H / *IT : *P°d I ‘iPS 'l°0 6 
• 0 :XI -uioh 8 'GI ‘T : 6 M 03 1 L 
ST 'OX- 8 ' J ^3 l 9 \Z X!^V 2 * l- 8 *-*03 l *1 

SuoAut bu oq Siqi g 

•oAur bs oq ABSiuiqi 
Su bAbS bu ‘oanq bSui$ Sub ABqpBui 
SuoAuiU UB^BSuilUt Wl ‘oqB OAUIU 
B[BB{BBBU Ab ifbSuq BSUI Su }BqB[ bs 
bu ‘bSu undnuid SufqB ~A l oAvy[ 9 z 
•o^sriQ ABq’ ubuibu oq bAbS bu 
*U iqB BS*oABq pupil bSbi SuiSbj\[$ x 

•n OlIUIdVH 

•sBiSqBSuBUty A t v\\s SuBdn ‘iuibjbui 
bs Sub ipunq ‘uBSiiBqBuiqBdBq Suq 
-ubs SuiqB Sub dBUBqBuiq oq ipuiq 
bu ‘obibSui Su ibijbj bs oqB * poS 
-n[ ABSiqiqSBU Ab ABSuq bSui Su iBqBj 
BS BU ‘UBUIBU Uip$ oq BAbS'bN gg 
tSOTQ §U UBtU BISD[Sl- 
BS O ‘UBUI OSd’uO ~ BSUI BS * ‘UBIU 
Oiptif bSui BSr ‘posipiBqt SUBpqBp 
Su ABSfqSBUl SuoAsq Sbavuh Z2 
•sotq Su pBqiBAuqrqBqi bs iBqBj Sub 
oAuiu uia\b3g ‘bavbSbuiS SuoAui Sub 
ubuioub’ 9 < ubiu uiouiisisSbu 9 *‘UBUl 
utBqisisSBU A<oABq Suriq bAb}£ X 8 
£lBUlB T L BSBd 

-BdSBUtdt SuiqB bs pqBp Su uiB^snd 
-i|BB A<oqB liqBq^ ’‘iBunqBSBdBdSBd 
Abui bu oqB* opJsiqiqBU 3un}j 08 
£Bqi Su* iqpnq Su ubbA 
-BTBq Sub UBinxBqBq^’xnBq\BqSBd 
-bs iBqi bs Sub ipunq ‘j[ubs SuoAui 
Sub ipuiq ‘oq iqBSBuis* ‘iqpng 68 

i iqpnq 

BS TIBJiqBp IB SnABqBdSBU BSUOOp 
UBpqBpp ‘uiuBq SuoAum SBAinq Ab 
‘ uidq bu SopuBqtut A/ou ‘iqBsSBiu 
AbIU A^Aui BS Su’nq XBAVndBlBQ; 88 
•iqpnq bs UBjiqBp ubuioub Su 
SuouBqSBdtsSBUi SuoABq SBMnq ib 
‘ oAutU UIUBq ^B O^UI BS UTBqt SUBUI 

-oub* Sub iuoojBiund SuoXuiu Siqi 
qB ‘BiCBXBiBduiBSBums xpuiq* Subsi 
S u UBqB^B^UBB ^Oi^Bq' Sui\^[ IZ 
•oxuijbu Su UBnnqBq Sub xb ‘uoouiSu 
-b j Bs ff Ab Bdrq Sub ^BqSBdBg 93 
i iqpnq BS UBnqBp* 
UBUIOUB SU SuOUB^SBdlsSBUI SuoX 
“B3[ SBAinq ^B f 0^UIU UTUBq i?B UBq 
-qiiUBd BS ipqtqSBuidt Su qBqBq[ 

11 OJLNIHOD 


• Z *i: SI ^OU S ‘ZV 0 *JOD I S 
*11: ss * 3 ia ‘s : oz *xa 1 * 9 i 'sr 9 ‘*<>o z 0 
'LV-ZZ *^oq 8 *fr:8 I l 

SI : I • £ : 8 *Aaa 9 -9 ^G’woay •9I‘fr.fr*ja 
*iz:zi ‘JOO X f *9T:frI • 9Z: XX 'JOO X 
'8Z 'LZ I8S:9S S 'VS * J0 0 X 3 

•L m l 


•BAindBq Su ipiqnq 
-vqi Sub xpun^ ‘puBs SuBiCiuBq bs 
Sub UBiuoiitu utdBUBq ff Sbavui-j 

•iCBqpBdudSBd 
-b^bui £b iCBSBq bSui Su ^BqB[ Sub ip 
-uiq qjunSu ipiAvn^BUi Av ^BSBq bSui 
Su qBqBq" ‘XBdBJBJBU Av XuSBq bSui 
Su Sub ipuiq qjunSu^ fpiAvn^ 

-BUl Ab ABSuq* bSui Su quqBq * gg 

^bXiu 

-B3| BS ABq SBqB[BUI SU0{B{ A^BSBq 
oAb$ x uoou !§ ulJ d[ oqSnqiuiuBd 

bs upBU BSuq iqBqSunuinuiiU/- q ZZ 
•oiuouiop bSui Su ’SuB[np bs 
qB 'UOOUlSuBd Su SUBinp~ BS OJBSiqBUI 
Sulibbbui ipuiq'A^oXuq : oiuouiop bSui 
Su* ojbs Sub* xb ‘uoouiSubj Su oj 
'bs SuB(j UBiunuiiBui oAuiu ipuiH TZ 
•oiuotiiop bSui’bs BsiuqSBd 
-iqiqBd Su uooiBqSBSuBiu A 4 oAb>[ bu 
S iqi oq ip ;b :soiq bs ipuiq ^ f oiu 
-ouiop bSiu bs uiBqBqiui*SuB[iuB3[ Ab 
^ i^uof) bSiu Su s * uiBqtjqiui bu ABSuq 
bSui Sub'bu r o:/ iqvsvuis lu^qng 08 
^UBqrqnqBq 

Abui Ab uBSOipsoip Sub 9/ ^uBqnjnqBq 
Abui Ab UBSoipsoip bSui bs BSBq uiBq 
Sub bu ^iqBSBuis SuiqB Sub ouy 61 

^BUBquiBp BS BsiBqSBdiqiqBd SubA 
-Bq B|BAi Ab UiBq bSui Su BSBq uiBq 
-isisSbu bSiu Sub .9 ubiubi bs uoAb 
BU* | 0 BJSJ 'SuBj? oAuiu UBUSUIX 81 
•ABdBUp SUBUIBJ BSt BS iSBq 
-BqiqiqBU Ab qdqB| Suo/Cbi ^BqSBdBS 
: UBAVB^Bq SUBSllf. ‘ABdBUlX SUBtUB[ 

Bsit Ab ‘iuibjbxu’A^oAbx UBuiBSBg i\ 

^0XSU3 IU UBAVB^Bq 
Su BsiBqSBdiqtqBd Su*BAis*B3Bq ipuiq 
r loxndioxndndSBUid Sui;b bu AbcIbui* 
Suy ioxsuQ xu oSrtp Su BSiBqSBdiqi*q 
-Bd SubAis B*SBq ipuiq ‘BjBdBdSuuid 
SupB BUf?*B[BdBdSBd Su o.ibs Suy 9X 

•oq iqBSBU 

-is Sub oAuiu UBpi^Bq ‘SuouniiruBut 
bs^ pB[nx SubxubsbsSbu A i oqy qx 

•UBSOip 

-soip bs BquiBsSBd bs oABq SBqBx’is 
-Sbiut ‘oq jBqBuiBUiui bSiu ‘bAb^ ^x 
•siixbui SuoAui A^Jt SuBdn ‘Sb^x 
-SB d Su UBBJBd Sub ubiubu uimbSbS 

vovi vow i 





! MGA TAGA CORINTO 11 


maalaman, ^na ang pangulo ng 
.bawa’t lalake ay si Cristo, at *ang 
pangulo ng babae ay ang lalake, at 
~ang pangulo ni Cristo ay ang Dios. 
A Ang bawa’t lalaking nanalangiti, 
6 ^nanghuhula na may takip ang 
ulo, ay niwawalan ng puri ang kani- 
yang ulo. 

) 5 Datapuwa’t ang ^bawa’t babaing 
nananalangin 6 nanghuhula na wa- 
lang lambong ang kaniyang ulo, ni- 
,wawalan ng puri ang kaniyang ulo; 
'sapagka’t gaya rin ng kung kani¬ 
yang inahitan. 

) 6 Sapagka’t kung ang babae ay 
walang lambong, ay pagupit naman; 
ngum t kung ^kahiyahiya sa babae 
ang pagupit 6 paahit,. ay maglam- 
bong siya. 

f 7 Sapagkat katotohanang ang la¬ 
lake ay hindi dapat maglambong sa 
kaniyang ulo, palibhasa’y elarawan 
siya at kaluwalhatian ng Dios: ngu- 
.ni't ang babae ay _siy ang .kaluwal¬ 
hatian ng lalake. 

^8 Sapagka’t 7ang lalake'ay r hintfi 
sa babae; kundi ang_babae ay sa 
lalake: _ ‘ ' 

( 9 Sapagka’t 5 hindi nilalang ang 
lalake dahil sa babae; _kundi _ ang 
babae dahil sa lalake; 

\ 10 Dahil dito’y‘riararapat na ang 
ibabae ay magkaroon sa kaniyang ulo 
ng tanda ng kapamahalaan,»dahil sa 
I mga anghei^ . 

.11 Gayon plan,^ang '"babae“ay di 
Imaaanng walang lalake at ang la¬ 
lake ay di maaaring_ walang babae, 
£sa Panginnoon. 

, 12 Sapagka’t kung paanong ang ba¬ 
bae ay sa lalake, gayon din naman 
ang lalake ay sa pamamagitan ng 
babae; datapuwa’t.ang lahat ng mga 
[bagay ay sa Dios. 

) 13 Hatulan ninyo sa inyo-inyong sa- 
rili: nararapat baga na manalangin. 
ang babae sa Dios nang walang lam^ 
bong? 

} 14 Hindi baga ang katalagalian din 
/ang nagtuturo sa inyo, na kung may 


mahabang buhok ang lalake, ay ma- 
halay sa kaniya? 

15 Datapuwa’t kung ang babae ang 
may mahabang buhok, ay isang ka- 
purihan niya; sapagka’t ang buhok, 
sa kaniya’y ibinigay na pangtakip. 

16 Datapuwa’t kung tila mapag-] 
tunggali ang sinoman, walang ga- 
yong ugali kami, ^ni ang iglesia manj 
ng Dios. 

17 Datapuwa’t sa pagtatagubilin sa 
inyo nito, ay hindi ko kayo pinupuri,! 
sapagka’t kayo’y nangagkakatipon 
hindi sa lalong mabuti kundi sa la^ 
long masama. 

18 Sapagka’t unauna’v 4nababalitaan 
ko na kung nangagkakatipon kayo 
sa iglesia, ay mayroon sa inyong. mga 
pagkakabahabahagi; at may kaunting 
paniniwala.^ko. 

19 Sapagka’t 5 * 7 tunay na'sa inyo’y/ 
mayroong mga hidwang pananam-j 
palataya, upang yaong mga napatu-J 
'nayan na ay mangahayag sa inyo.Y 

20 Kung kayo nga ay nangagkaka-| 
tipon, ay hindi kayo maaaring mag-; 
sikain ng hapunan ng Panginoon; 

21 Sapagka’t sa inyong pagkain^ 
ang bawa’t isa’y kumukuha ng kanir 
kaniyang sariling hapunan na nag-| 
papauna sa iba; at ang isa ay gu-J 
tom, at G ang iba’y lasing. 

22 Ano, wala baga kayong mga ba- 
hay na inyong makakanan at mai- 
inuman? 6 niwhwalang halaga ninyo 
^ang iglesia ng Dios, at hinihiya ninyo 
ang mga wala ng anoman? Ano ang 
aking sasabihin sa inyo? Kayo baga’yj 
aking pupurihin? Sa bagay. na _ ito. 
av hindi ko kayo pinupuri. 

23 Sapagka’t ^tinanggap ko sa Pangi¬ 
noon ang ibinibigay ko naman sa inyo;| 
na ang Panginoong Jesus nang gabing, 
siya’y ipagkanulo ay^dumampot^ng ti-J 
napay; 

T * 

24 At nang siya’y makapagpasala- 
mat, ay kaniyang pinagputolputol, at 
sinabi, -Xto’y aking katawan na pi- 


9 Ef. 6:35. 1 Gen. 3:16. 

* Juan 14:28. 1 Cor. 8:23; 15:27, 28/ 
Fil. 2:7-9. 5 1 Cor. 12:10, 18; 14:3-6. 

4 Gawa 21:9. 5 Big. 6:18. 0 Gen. -1:26. 

7 Gen. 2:21-23. 8 Gen. 2:18. 9 Ec. 6:6. 

J Gal. 3:28. J J Cor. 7:39. 


S 1 Cor. 4:17; 7:17; 14:38; 16:1. 

4 1 Cor. 1:10;-3:3. 6 Mat. 18:7. 

1 Tim. 4:1, 2. 2 Ped. 2:1, 2. 6 2 Ped. 2:131 

7 1 Cor. 10:32. 8 1 Cor. 16:3. 

9 Mat. -26 :26-28. Mar. 14 :22-24. Lu. *22 :19, 20 
1 Cor. 10:16. 





I MGA TAGA 

nagputolputol dahil sa inyo: gawin 
ninyo ito sa pagaalaala sa akin. 

25 At gayon din naman hinawakan 
ang saro pagkatapos na makahapon, 
na sinasabi, Ang sarong ito’y §iyang- 
bagong tipan sa aking dugo: gawin 
ninyo ito sa tuwing kayo’y magsisi- 
inom, sa pagaalaala sa akin. 

26 Sapagka’t sa tuwing kanin ninyo 
ang tinapay na ito, at inuman ninyo 
ang saro, ay inihahayag ninyo ang 
pagkamatay ng Panginoon * 1 * * hang- 
gang sa dumating siya. 

27 -Kaya’t ang sinomang kumain ng 
tinapay, 6 uminom sa saro ng Pangi¬ 
noon, na di nararapat, ay magka- 
kasala sa katawan at dugo ng Pangi¬ 
noon. 

1* 28 Datapuwa’t Jsiyasatin ng tao 
ang kaniyang sarili, at saka kumain 
ng tinapay, at uminom sa saro. 

29 Sapagka’t ang kumakain at umi- 
inom. ay kumakain at umiinom ng 
hatol sa kaniyang sarili, kung hindi 
niya kinikilala ang katawan ng Pa - 
nginoon. 

I 30 Dahil dito’y marami sa inyo ang 
4mahihina at mga masasaktin, at hin¬ 
di kakaunti ang s n angatutulog. 

31 Datapuwa’t kung ating kilala- 
nin ang ating sarili, ay hindi tayo 
hahatulan. 

32 Datapuwa’t kung tayo’y hinaha_ 
tulan, ay Gpinarurusahan tayo ng 
Panginoon, upang huwag tayong 
mahatulang kasama ng sanglibutan. 

33 Dahil dito, mga kapatid ko, kung 
kayo’y mangagsasalosalo sa pagkain, 
ay mangaghintayan kayo. 

34 7Kung ang sinoman ay magutom, 
kumain siya sa bahay; upang ang 
inyong pagsasalosalo ay huwag ma- 
ging sa paghatol. At ang iba ay 
aking Saayusin ^pagpariyan ko. 

KAPITULO 12. 

1 Ngayon tungkol *sa mga kaloob 
na ayon sa espiritu, mga kapatid, ay 
hindi ko ibig na hindi kayo maka- 
alam. 

2 Nalalaman ninyo gna nang kayo y 


CORINTO 12 

mga Gentil pa, ay iniligaw kayo 5 sa 
mga piping diosdiosan, sa alin mang 
paraang pagkahatid sa inyo. 

3 Kaya’t ipinatatalastas ko sa inyo, 
na wala 4sinomang nagsasalita sa pa- 
mamagitan ng Espiritu ng Dios ay 
nagsasabi, Si Jesus ay 5 itinakwil; 
at wala ^sinoman ay makapagsasa- 
bi, Si Jesus ay Panginoon kundi sa 
pamamagitan ng Espiritu Santo. 

4 Ngayo’y 7may iba’t ibang mga 
kaloob, datapuwa’t s iisang Espiritu. 

5 At may ^iba’t ibang mga panga- 
ngasiwa, datapuwa’t iisang Pangi- 
noon. 

6 At may iba’t ibang paggawa, da¬ 
tapuwa’t iisang *Dios na gumaga- 
wa ng lahat ng mga bagay sa la- 
hat. 

7 Datapuwa’t sa bawa’t isa -ay ibi- 
nibigay ang paghahayag ng Espiri¬ 
tu, upang pakinabangan naman. 

8 Sapagka’t sa isa, sa pamamagitan 
ng Espiritu ay ibinibigav ang salita 
ng ^karunungan; at sa iba’y ang ea- 
lita ng *kaalaman ayon din sa Espi¬ 
ritu: 

9 Sa iba’y ang ^pananampalataya, 
sa gayon ding Espiritu; at sa iba’y 
ang 0mga kaloob na pagpapagaling, 
sa iisang Espiritu. 

10 At sa iba’y ang mga paggawa 
ng mga himala; at sa iba’y hula; 
at sa iba’y ang Tpagkilala sa mga 
espiritu; at sa iba’y ang Siba’t ibang 
wika; at sa ' iba'y ang Spagpapali- 
wanag ng mga wika. 

11 Datapuwa’t ang lahat ng ito ay 
ginagawa ng isa at ng gayon ding 
Espiritu, na binabahagi sa bawa t 
isa ayon sa kaniyang ibig. 

12 Sapagka’t *kung paanong ang 
katawan ay iisa, at mayroong ma- 
raming mga sangkap, at ang lahat 
ng mga sangkap ng katawan, baga- 
ma’t marami, ay iisang katawan; 
gayon din naman si Cristo. 

13 Sapagka’t sa isang Espiritu ay 


1 1 Cor. 4:5. 

£ Juan 6:51, 53-56. 3 2 Cor. 33:5. 

1 Juan 3:20, 21. 4 Juan 6:14. S Mat. 27:52 

6 Heb. 12:7-10. 7 tal. 21. 29. 8 1 Cor. 7:17. 

$ 1 Cor. 4:19. 1 1 Cor. 14:1. 2 1 Cor. 6:11 


3 Awit 115:5. 4 1 Juan 4:2, 8. 

5 1 Cor. 16:22. 6 Mat. 16:17. 

7 Rom. 12:4-6. 1 Cor. 7:7. 8 Ef. 4:4-6. 

9 Ef. 4:11. 1 Ef. 1:23. 

£ Rom. 12:6. 8. 1 Fed. 4:10. 11. 

3 Ef. 1:17. Col. 1:9. 4 1 Cor. 13 :2. 8 j: 11.6- 

2 Fed. 1:5. 5 1 Cor. 13:2. 6 tal. 28,,80. 

7 1 Juan 4:1. 8 Gawa 2:4 . 9 1 Cor. 14^6- 

l tal. 20. Rom. 12:4. 5. 1 Cor. 10:17. 

277 







I MGA TAGA CORINTO 13 

bmabautismuhan tayong lahat sa 
isang katawan, imaging' tayo’y Ju- 
dio 6 Griego, maging mga alipin 6 
niga laya; at tayong lahat ay ^pina- 
2 nom sa ^isang Espiritu. 

^14 Sapagka't ang katawan ay hindi 
usang sangkap, kundi marami. 

35 Kung sasabihin ng paa, Sapag- 
Kat hindi ako kamay, ay hindi ako 
sa katawan; hindi nga dahil dito’y 
hindi sa katawan. 

16 At kung sasabihin ng tainga, 

Sapagka’t hindi ako mata, ay hindi 
ako sa katawan; hindi nga dahil di- 
to y hmdi sa katawan. 

17 Kung ang boong katawan ay pa- 
wang mata, saan naroroon ang pa- 
kinig? Kung ang lahat ay pawang 
pakinig, saan naroroon ang panga- 
moy. 

18 Datapuwa’t ngayo’y iniiagay ng 
Djos ang bawa’t isa sa mga sangkap 
ng katawan, ayon sa kaniyang mina- 
galmg. 

. 19 At kung ang lahat nga’y pawang 

katawa S n" gkaP ’ naroroon an S 

20 Datapuwa’t maraming mga sang 
o? n l uni,t iisa ang katawan 

21 At hindi makapagsasabi ang ma¬ 
ta sa kamay, Hindi kita kinakaila- 
ngan: at hindi rin ang ulo sa mga 
paa, Hindi ko kayo kailangan. 

22 Hindi, kundi lalo pang kailangan 
yaong mga sangkap ng katawan na 
wariy lalong mahihina: 

23 At yaong mga sangkap ng kata¬ 
wan, na inaakala nating kakaunti 
ang kapurihan, sa mga ito ipinagka- 
kaloob natm ang lalong saganang pa- 
puri; at ang mga sangkap nating mga 
pangit ay siyang may lalong saga¬ 
nang kaganaahan; 

► 24 Yaroang ang mga sangkap nating 
magaganda ay walang kailangan: 
datapuwa’t hinusay ng Dios ang ka¬ 
tawan na. binigyan ng lalong saga¬ 
nang puri yaong sangkap na may 
kakulangan; 

25 Upang huwag magkaroon ng 
pagkakabahabahagi sa katawan; 


kundi angjnga sangkap ay mangag- 
karoon ng magkasing-isang pag- 
nngat sa isa’t isa. 


2 Gal. 8 :28. Ef. 6 :8. 
4 tal. 4, 11. 


S Juan 6:63; 7:33. 


278 


26 At kung ang isang sangkap ay 
nagdaramdam, ang lahat ng mga 
sangkap ay nangagdaramdam na ka- 
sama niya; 6 kung ang isang sang- 
kap ay nagkakapuri, ang lahat ng 
mga sangkap $ay nangagagalak na 
kasama niya. 

27 6 Kayo nga ang katawan ni Cris- 
to, at bawat isa ’y samasamang mga 
^sangkap niya. 

28 At ang Dios ay naglagay ng ilan^ 
sa lglesia, una-una’y *mga apostol, 
lkalawa y $mga propeta, ikatlo’y mga 
guro, saka ^mga himala, saka mga 
kaloob na pagpapagaling, mga pag- 
tulong, ^mga pamamahala, at iba't 
ibang mga wika. 

29 Lahat baga’y mga apostol? lahat 1 
bagay mga propeta? lahat baga'y 
mga guro? lahat baga'y mga mang- 
gagawa ng mga himala? 

30 May mga kaloob na pagpapaga- 
mg baga ang lahat? 5 nangag 3 asa- 

K? an S Iaha t Tig mga wi- 

nag? ahat baga ay nan gagpapaliwa- 

31 Datapuwa’t maningas ninyong 
*n&sain, ang . lalong dakilang mga 
kaloob. At itinuturo ko sa inyo ang 
isang daang kagalinggalingan, 

KAPITULO 13. 

1 Kung ako’y magsalita ng mga 
wika ng mga tao at ng mga anghel, 
datapuwa t wala akong pagibig, ay 
, c oy^nagmg tanso na tumutunog, 6 
batmgaw na umaalingawngaw. 

2 At kung magkaroon ako ng ka¬ 
loob na panghuhula, at maalaman ko 
ang lahat ng mga hiwaga at ang la¬ 
hat ng mga Maalaman; at kung 
magkaroon ako ng boong ^pananam- 
palataya, ?na ano pa’t mapalipat ko 
ang mga bundok, datapuwa’t wala 
akong pagibig, ay wala akong kabu- 
luhan. 

3 At kung ipagkaloob ko ang lahat 
ng aking mga tinatangkilik upang 
ipakain sa mga dukha, at kung ibi- 
gay ko ang aking katawan upang 


12:16. 6 Horn. 12:6. 

7 Ff r * i°on 7 * 3:6 ; 4:12. Col. 1:24 

A :30 ‘ £ Ef * 9 Gawa 11:27. 

i pi, *2* * Rom - 12:8 ‘ 1 Tim. 5:17. 

s 6: Vo 3 *o ^ taI * 10 * 4 1 Cor - 14 8® 

r M.U7*' * 1 Cor - 12:6 - »• 










3 MGA TAGA 

sunugin, datapuwa’t wala akong 
pagibig, ay walang pakikinabangin 
sa akin. 

4 Ang pagibig ay ^mapagpahinu- 
hod, at magandang-loob; ang pag¬ 
ibig ay hindi nananaghili; ang pag¬ 
ibig ay hindi nagmamapuri, hindi 
smapagpalalo. 

5 Hindi naguugaling mahalay, *hin- 
di hinahanap ang kaniyang sarili, 
hindi nayayamot, hindi inaalumana 
ang massma; 

6 Hindi nagagalak sa kalikuan, 
zkundi ^nakikigalak sa katotohanan; 

7 * * 4 Lahat ay binabata, lahat ay pi- 
naniniwalaan, lahat ay inaasahan, 
lahat ay tinitiis. 

8 Ang pagibig ay hindi nagkuku- 
lang kailan man: kahit maging 5 mga 
hula, ay manga tat apos; maging mga 
wika, ay titigil: maging kaalaman, 
ay mawawala. 

9 Sapagka’t nangakakakilala tayo 
ng bahagya, at nanganghuhula tayo 
ng bahagya; 

10 Datapuwa’t kung dumating ang 
sakdal, ang bahagya ay matatapos. 

11 Nang ako’y bata_pa, ay nagsa- 
salita akong gaya ng bata, nagda- 
ramdam akong gaya ng bata, nag- 
iisip akong gaya ng bata: ngayong 
maganap ang aking pagkatao, ay 
iniwan ko na ang mga bagay ng pag- 
kabata. 

12 Sapagka’t ^ngayo’y malabo ta- 
yong nakakikita sa isang salamin; 
nguni’t pagkatapos ay makikita ma¬ 
tin 7 S a mukhaan: ngayo’y nakiki- 
lala ko ng bahagya, nguni’t opagka- 
tapos ay makikilala ko ng gaya na- 
man ng pagkakilala sa akin. 

13 Datapuwa’t ngayo’y nanatiii ang 
tatlong ito: ang pananampalataya, 
ang pagasa, at ang pagibig; nguni’t 
ang pinakadakila sa mga ito ay ang 
pagibig. 

KAPITULO 14. 

1 Sundin ninyo ang pagibig; gayoii 
ma'y maningas ninyong Spakanasain 
ang mga kaloob na ay on sa espiritu, ngu- 

$ 2 Cor. 6:6. 0 1 Cor. 4:6. 

1 1 Cor. 10:24. t Rem. 1:32. S 2 Juan 4 

4 1 Cor. 9:12. 5 1 Cor. 14:39. 

<J 2 Cor. 3:18; 4 .18; 6:7. 7 1 Jusi) $;2. 
Apoe. 22:4. 8 1 Cor. 12;3J. 


CORINTO 14 

ni’t lalo na ang kayo’y mangaka- 
panghula. 

2 Sapagka’t ang nagsasalita ng 
wika ay hindi sa mga tao nagsasa¬ 
lita, kundi sa Dios; sapagka’t wa¬ 
lang nakauunawa sa ksniya; kundi 
sa espiritu ay nagsasalita ng mga 
hiwaga. 

3 Datapuwa’t ang nanghuhula ay 
nagsasalita sa mga tao sa ^ikatiti- 
bay, at- sa ikapangangaral, at sa ika- 
aaliw. 

4 Ang nagsasalita ng wika, ay nag- 
papatibay sa sarili; nguni't ang nang¬ 
huhula ay ^nagpapatibay sa igle- 
sia. 

5 Ibig ko sanang kayong lahat ay 
mangagsalita ng mga wika, data- 
puwa't laio na ang kayo’y magsi- 
panghula: at lalong dakila ang nang¬ 
huhula kay sa nagsasalita ng mga 
wika, ~maliban na kung siya’y mag- 
papaliwanag upang ang iglesia ay ma- 
pagtibay. ‘ 

6 Ngayon nga, mga kapatid, kung 
ako’y pumariyan sa inyo na nagsa¬ 
salita ng mga wika, anong inyong 
pakikinabangin sa .akin, maliban na 
kung kayo’y pagsalitaan ko sa pa- 
mamagitan ng Spahayag, 6 ng 4ka- 
aiaman, 6 ng panghuhula, 6 ng 
aral? 

7 Kahit ang mga bagay na walang 
buhay, na nagsisitunog, maging 
plauta, 6 alpa, kundi bigyan ng pag- 
kakaiba ang mga tunog, # paanong 
malalaman kung ano ang tinutugtog 
sa plauta 6 sa alpa? 

8 Sapagka’t kung ang pakakak ay 
tumunog na walang katiyakan, sino 
ang hahanda sa pakikibaka? 

9 Gayon din naman kayo, kung hin¬ 
di ipinangungusap ninyo ng dila ang 
mga salitang madaling maunawaan, 
paanong matatalos ang inyong sina- 
salita? sapagka’t sa hangin kayo 
magsisipagsalita. 

10 Halimbawa, mayroon ngang iba’t 
ibang mga tinig sa sanglibutan, at 
walang di may kahulugan. 

11 Kung hindi ko nga nalalaman 
ang kahulugan ng tinig, magiging 


9 Rom. 14:19 

1 tal. 17. 2 tal. 13. S tal. 26. 
4 1 Cor. 12:8. 

279 







I MGA TAQA 

^bdrbaro. ako sa nagsasalita, at ang 
nagsasalita ay magiging barbaro sa 
akin. 

12 Gayon din naman kayo, na ya- 
mang kayo'y mapagsikap sa vnya 
kaloob na ayon sa espiritu ay pag- 
sikapan ninyong kayo'y magsisagana 
sa ikatitibay ng iglesia. 

13 Kaya’t ang nagsasalita ng wika 
ay manalangin na siya'y makapag- 
paliwanag. 

14 Sapagka't kung ako'y nananala- 
ngin sa wika, ay nananalangin ang 
aking espiritu, datapuwa't ang 
aking pagiisip ay hindi namumu- 
nga. 

I 15 Ano nga ito? Mananalangin ako 
sa espiritu, at mananalangin din na¬ 
man ako sa pagiisip: <*aawit a ko sa 
espiritu, at ?aawit din naman ako sa 
pagiisip. _ ' . . 

j 16 Sa ibang paraan, kung ikaw ay 
nagpupuri sa espiritu, ang nasa ka- 
lagayan ng *di marunong, paanong 
siya'y makapagsasabi ng ^Siya na- 
wa, *sa iyong pagpapasalamat, pa- 
libhasa'y hindi nalalaman ang in- 
yong sinasabi? 

| 17 Sapagka't ikaw sa katotohanan 
ay. nagpapasalamat kang mabuti, 
datapuwa't ang iba'y hindi napapag- 
tibay. 

f 18 Nagpapasalamat ako sa Dios, 
na ako'y nagsasalita ng mga wika 
na higit kay sa inyong lahat: 

) 19 Nguni't_sa iglesia ibig ko pang 
magsalita ng limang salita ng aking 
pagiisip, upang makapagturo ako 
naman sa iba, kay sa magsalita ng 
sangpung liVong salita sa wika. j 
I 20 Mga kapatid, *huwag kayong 
mangagpakabata sa pagiisip; ga¬ 
yon ma’y sa kahalayan ay mangag- 
pagkasanggol kayo, datapuwa't 
sa pagiisip kayo'y Smangagpaka- 
tao. 

21 *Sa kautusan ay nasusulat, $Sa 
pamamagitan ng mga taong may 
iba't ibang wika, at sa pamamag¬ 
itan ng mga labi ng mga taga ibang 
lupa ay magsasalita ako, sa bayang 


CORINTO 14 

ito; at gayon ma’y hindi ako paki- 
kinggan nila, ang sabi ng Pangi- 
noon. 

n?nni-^ a t a ang mga wika ay 
pinaka tanda, hindi sa mga nagsisi- 
sampalataya, kundi sa mga Kindi 
nagsisisampalataya; nguni't ^angpang- 

huhula ay hindi sa mga hindi nag- 
sisisampa ataya, kundi sa mga nag- 
sisisampalataya. 

23 Kung ang boong iglesia nga'y 
magkatipon sa isang dako at lahat 
ay mangagsalita ng mga wika, at 
mangagsipasok ang mga hindi maru- 
runong 6 hindi mga nagsisisampala- 
taya, 7 hindi baga nila sasabihing 
kayo'y mga ulol? 

24 Datapuwa't kung ang lahat ay 
nagsisipanghula, at may pumasok na 
isang hinai sumasampalataya, 6 hin- 
di marunong, mahihikayat siya ng 
lahat, masisiyasat siya «ng lahat; 

25 Ang mga lihim ng kaniyang 
puso ay nahahayag; at sa gayo'y 
magpapatirapa siya at sasamba sa 
Dios, na sasabihing: ^tunay ngang 
ang Dios ay nasa gitna ninyo. 

26 Ano nga ito, . mga kapatid? 
Pagka kayo'y nangagkakatipon ang 
bawa't isa sa inyo’y may isang 
2 awit, may isang *aral, may isang 
Spahayag, may wika, may isang pag- 
papahwanag. ^Gawim ninyo ang la- 
nat ng mga bagay sa ikatiti¬ 
bay. 

27 4 Kung nagsasalita ang sinoihan 
. Wika, imaging dalawa, 6 huwaer 

higit sa tatlo, at sunodsunod; at 
isa'y magpaliwanag: * 

28 Datapuwa't kung walang taga- 
Dagpaliwanag ay' tumahimik siya sa 
glesia; at siya‘y magsalita sa kani¬ 
yang sarili, at sa Dios.* 

29 At ang dalawa 6 tatlo sa 5 6 mga 
propeta ay magsipagsalita, at <?ang 
mga iba'y mangagsiyasat. 

30 Datapuwa't kung may ?ipinaha- 
yag na anoman sa isang nauupo, ay 
tumahimik ang nauuna. 

31 Sapagka't kayong lahat ay nta- 


5 Gawa 28:2. 

6 Ef. 6:19. Col. 8:16. 7 Awit 47:7. 

a tat 23, 24. 9 Neh. 6:13. Apoc. 6:14. 

1 1 Cor. 11:24. 3 Ef. 4:14. Heb. 6:12, 1?. 

a Mat. 11:25. Rom. 16:19. \ Rom. 3:19. 
/Is. 28:11, 12. > 

280 


0 1 Cor. 11:4. 7 Gawa 2 :13. 

8 1 Cor. 2:15. 9 Is. 45:14. Zak. 8:23. 

1 Ef. 6:19. S tal. 6. S 1 Cor. 12:10. 

4 2 Cor. 12:19; 13:10. S tal. 82, 37. 
Gav/a 11:27. 6 1 Cor. 12:10. 

7 1 Cor. 16:13. 






I MGA TAGA 

kapanghuhulang isa-isa, upang ang 
lahat ay mangatuto, at ang lahat ay 
maaralan; 

32 At ang mga espiritu ng mga 
propeta ay nasasakupan ng mga pro- 
peta; 

33 Sapagka’t ang Dios ay hindi 
Dios ng kaguluhan, kundi ng kapa- 
yapaan. ^Gaya sa lahat ng mga 
iglesia ng mga banal,' 

34 9 Ang mga babae ay magsita- 
himik sa mga iglesia: sapagka‘t si- 
la‘y walang kapahintulutang ma- 
ngagsalita; kundi sila‘y pasakop, ga- 
ya naman ng Jsinasabi ng kautu- 
san. 

35 At kung ibig nilang maalaman 
ang anomang bagay, magtanong sila 
sa kanilang asawa sa bahay; sa¬ 
pagka’t mahalay na ang isang babae 
ay magSalita sa iglesia. 

36 Ano? lumabas baga mula sa inyo 
ang salita ng Dios? 6 sa inyo la- 
mang dumating? 

37 Kung -iniisip ninoman na siya’y 
propeta, 6 ayon sa espiritu, ay kila- 
lanin niya ang mga bagay na sa 
inyo’y isinusulat ko, na pawang utos 
ng Panginoon. 

38 Datapuwa’t kung ang sinoman 
ay mangmang, ay m ana till siyang 
mangmang. 

39 Kaya nga, mga kapatid ko, ma- 
ningas na pakanasain ninyong maka- 
panghula, at huwag ninyong ipag- 
bawal ang magsalita ng mga wi- 
ka. 

40 Datapuwa’t gawin ninyong may 
karapatan at may kaayusan ang la¬ 
hat ng mga bagay. 

KAPITULO 15. 

1 Ngayo’y ipinatatalastas ko sa 
inyo, mga kapatid, s a ng evangelio 
*na sa inyo’y aking ipinapgaral, na 
inyo namang tinanggap, * * * 5 na siya na¬ 
man ninyong pinananatilihan, 

2 Sa pamamagitan naman nito’y 
ligtas kayo 6 kung matiyaga ninyong 
iingatan ang salitang ipinangaral 
ko sa inyo, ^maliban na kung kayo’y 


8 1 Cor. 7:17. 

y 1 Tim. 2:11, 12. 1 Gen. 3:16. 

2 2 Cor. 10:7. 1 Juan 4:6. 8 Rom. 2:16. 

4 1 Cor. 3:6. 5 1 Tes. 5:19, 20. 

6 Rom. 1:16. 1 Cor. 1:18. 7 Gal. 3:4. 


CORINTO 15 

nagsipanampalataya nang walang 
kabulukan. 

3 Sapagka’t ibinigay ko s sa inyo 
una sa lahat, ang akin namang ti¬ 
nanggap: na si Cristo ay namatay 
odahil sa ating mga kasalanan, 
Jayon sa mga kasulatan, 

4 At siya’y inilibing; at siya’y mu¬ 
ling binuhay nang ikatlong araw -ayon 
sa mga kasulatan; 

5 At siya’y s napakita kay ^Cefas, 
5at saka sa labingdalawa; 

6 Pagkatapos ay napakita sa mahi- 
git na limang daang kapatid napa- 
minsan, na ang karamihan sa mga 
ito’y nangabubuhay h^ngga ngayon, 
datapuwa’t ang mga iba’y ^nanga- 
tulog na; 

7 Saka napakita kay Santiago; at 
saka 7 S a lahat ng mga apostol; 

8 At sa kahulihulihan, tulad sa 
isang ipinanganak sa di kapanahu- 
nan, ay napakita naman siya 5 sa 
akin. 

9 *Ako nga ang pinakamaliit sa 
mga apostol, at hindi ako karapat- 
dapat na tawaging apostol,’ sapagka’t 
/pinagusig ko ang iglesia ng Dios. 

10 Datapuwa’t sa pamamagitan ng 
biyaya ng -Dios, ako nga’y ako; at 
ang kaniyang biyaya na ibinigay sa 
akin ay hindi nawawalan ng kabulu- 
han; bagkus ^ako’y malabis na nag- 
pagal kay sa kanilang lahat: *baga- 
man hindi ako, kundi ang biyaya 
ng Dios na sumasa akin. 

11 Maging ako nga 6 sila, ay gayon 
ang aming ipinangangaral, at gayon 
ang inyong sinampalatayanan. 

12 Kung si Cristo nga’y ipinanga¬ 
ngaral na siya’y muling binuhay sa 
mga patay, 6 bakit ang ilan sa inyo 
ay nagsisipagsabi na walang pagka- 
buhay na maguli ng mga patay? 

13 Datapuwa’t kung walang pagka- 

buhay na maguli ng mga patay, ay 
hindi rin nga muling binuhay si 
Cristo: _ 

8 1 Cor. 11:23. 9 Juan 1:29. Heb. 5:1, 3. 

1 Mnr. 9:12. Gawa 3:18. 

2 Gawa 2:25, 81; 13:33, 35. 3 Lu. 24:36. 

4 1 Cor. 1:12. 6 Lu. 24:33. 

6 tal. 18, 20, 61. 7 Lu. 24 :50. Gawa 1:3, 4. 

8 Gawa 9:3, 17. 1 Cor. 9:1. 9 Ef. 3:8. 

1 Gawa 8 :3. 2 Rom. 1:5. 

5 2 Cor. 11:23; 12:11. b 1 Cor. 3:6. 

2 Cor. 3:5. Ef. 3:7. 5 2 Tim. 2:18. 

281 





I MGA TAGA 

14 At kung si Cristo’y hindi muling 
binuhay, ay walang kabuluhan nga 
ang aming pangangaral, wala rin na- 
mang kabuluhan ang inyong pana- 
nampalataya. 

15 Oo, at kami av nasusumnn 

sa^IMo^* sa ^ si 4 n ^ bulaan tunglkol 
sa Dios, sapagka t Naming sinasak- 
sihan tungkol sa Dios, na kani- 
yang muling binuhay si Cristo; na 
hindi si yang muling nabuhay, kung 
tunay nga ang mga patay ay hin 
01 muling binubuhay. 

16 Sapagka’t kung hindi muling bi¬ 
nubuhay ang mga patay, ay hindi rin 
nga muling binuhay si Cristo: 

17 At kung si Cristo ay hindi mu¬ 
ling binuhay, ang inyong pananam- 
palataya ay walang kabuluhan kayo'y 
7nasa inyong mga kasalanan pa. 

18 Kung gayon nga, ang mga $na- 
ngatutulog din naman kay Cristo ay 
pawang nangapahamak. 

19 Kung. sa buhay lamang na ito 
tayo nagsisiasa kay Cristo, ay tayo 
sa lahat ng mga tao ang lalong ka- 
habaghabag. 

20 Datapuwa’t si ^Cristo nga’y mu¬ 
ling binuhay sa mga patay na siya 
ay naging *pangunahing bunga ng 
nangatutulog. 

21 Sapagka’t Syamang sa pamama- 
gitan ng tao’y dumating ang kama- 
tayan, sa pamamagitan din naman 
ng tao’y dumating ang pagkabuhay 
na maguli sa mga patay. 

22 Sapagka’t kung paanong kay 
Adam ang lahat ay nangamamatay, 
gayon din naman kay Cristo ang la¬ 
hat ay bubuhayin. 

23. Datapuwa’t ang bawa’t isa’y sa 
kaniyang sariling katayuan; si Cris¬ 
to ang pangunahing bunga; Sp a g. 
katapos ay ang mga kay Cristo, sa 
kaniyang pagparito. 

24 Kung magkagayo’y darating ang 
wakas, pagka ibibigay na niya 4 ang 
kaharian sa Dios, sa makatuwid ba- 
ga’y sa Ama; pagka lilipulin na niya 
ang lahat ng paghahari, at lahat ng 
kapamahalaan at kapangyarihan. 

25 Sapagka’t kinakailangang siya’y 


CORINTO IS 

maghari^hanggang mailagay niya sa 
llalim ng kaniyang mga talampakan 
ang lahat niyang rnga kaaway. 

26 Ang kahulihulihang kaaway na 
lilipulin ay $ang kamatayan. 

27 Sapagka’t kaniyang pinasuko 
ang lahat ng mga bagay sa ilalim 
ng kaniyang paa. Datapuwa’t kung 
sinasabi, ^ang lahat ng mga bagay 
ay pinasuko, ay maliwanag na iti- 
nangi yaong nagpasuko ng lahat ng 
mga bagay sa kaniya. 

28 At kung ang lahat ng mga^ba- 
gay ay ^mapasuko na sa kaniya, 
kung magkagayo’y ang Anak *>rin ay 
pasusukuin naman sa nagpasuko ng 
lahat ng mga bagay sa kaniya, 
upang ang Dios ay maging lahat sa 
lahat. 

29 Sa ibang paraan, anong gagawin 
ng mga binabautismuhan dahil sa 
mga patay? Kung ang mga patay 
ay tunay na hindi muling binubuhay, 
bakit nga sila’y binabautismuhan da¬ 
hil sa kanila? 

30 Bakit baga naman tayo’y nar 
nganganib bawa’t oras? 

.31 Ipinahahayag ko alangalang sa 
ikaluluwalhati ninyo, mga kapatfd, 
na taglay ko kay Cristo Jesus na 
Panginoon natin_ na *araw-araw ay 
nasa panganib ng kamatayan ako. 

32 Kung ako’y Snakipagbaka sa 
*Efeso laban sa mga ganid, 5 ayon 
sa kaugalian ngtao, ano ang pakiki- 
nabangin ko? Kung ang mga patay 
ay. hindi muling binubuhay, <>magsi- 
kain at magsiinom tayo yamang bti- 
kas tayo’y mangamamatay. 

33 Hu wag kayong padaya: ?Ang ma- 
sasamang kasama ay sumisira ng 
magagandang ugali. 

34 Gumising kayo ng ayon sa ka- 
tiiwiran, «at huwag mangagkasala; 

9 sapagka’t may mga ibang walimg 
pagkakilala sa Dios: sinasabi ko ito 
upang kayo’y kilusin *sa kahihiyan. 

35 Datapuwa’t sasabihin ng ibaj 
Paanong muling bubuhayin ang rnga 


€ Gawa 2:24. 7 Rom. 4:25. 8 tal. 0. 

9 1 Ped. 1:3. 1 Gawa 26:23.. 

2 Rom. 6:12-18. 8 1 Tes. 4:15. 

4 Dan. 7:14, 27. 

282 


6 Awit 110:1. 

6 2 Tim. 1:10. Apoc. 20:14 ; 21:4. 

' 8 Ef. 1:22. 8 Fit 3:21. 

9 1 Cor. 31:3. 1 Lu. 0:23. 2 2 Cor. 4:10. 

3 2 Cor. 1:8. Gawa, 13:19. 5 1 Cor. 9:8 
0 Is. 22:13. 7 Gat 6:9. 2 Tim. 2:17. 

S Rom. 18:11. 9 1 Tes. 4:5. 11 Cor'. 6:5. 








I MGA TAGA 

patay? at anong anyo ng katawan 
ang iparirito nila? 

36 Ikaw na mangmang, *ang inyong 
inihahasik ay hindi binubuhay mali- 
ban na kung niamatay: 

37 At ang iyong inihahasik ay hin¬ 
di mo inihahasik ang katawang li- 
litaw, kundi ang butil lamang, na 
marahil ay trigo, 6 ibang bagay; 

38 Datapuwa’t ang Dios ay nag- 
bibigay ng katawan dito ayon sa 
kamyang minagaling, at sa bawa’t 
binhi ay ang sariling kata¬ 
wan. 

39 Hindi ang lahat ng laman ay 
magkasing-isang laman: kundi may 
laman sa mga tao, at ibang laman 
sa mga hayop, at ibang laman sa 
mga ibon, at ibang laman sa mga 
Isda. 

40 Mayroon namang mga katawang 
ukol sa langit, at mga katawang ukol 
ca lupa: datapuwa't iba _ ang ka¬ 
luwalhatian ng ukol sa langit, at iba 
ang ukol sa lupa. 

41 Iba ang kaluwalhatian ng araw, 
at iba ang kaluwalhatian ng buwan, 
at iba ang kaluwalhatian ng mga bi- 
tuin; sapagka’t ang isang bituin ay 
naiiba sa ibang bituin sa kaluwal¬ 
hatian. 

42 Gayon din naraan ang pagkabu- 
hay na maguli ng mga patay. Iti- 
natanim na s may kasiraan; binubu¬ 
hay na maguli na 4 walang kasiraan; 

43 Itinatanim na Gmay pagkasipha- 
yo; binubuhay na maguli na may ka¬ 
luwalhatian: itinatanim na may ka- 
hinaan; binubuhay na maguli na 
may kapangyarihans 

44 Itinatanim na may katawang 
ukol sa lupa; binubuhay na maguli 
na katawang ukol sa espiritu. Kung 
may ^katawang ukol sa lupa ay may 
katawang ukol sa espiritu naman. 

45 Gayon din naman nasusulat, 
Ang unang taong si 7 Adam ay na¬ 
ming kaluluwang buhay. 5 Ang* hu- 
ling Adam ay naging ^espiritung 
nagbibigay buhay. 

46 Bagaman ang ukol sa espiritu ay 
hindi siyang una, kundi ang ukol sa 

8 Jurm 12:24. 3 tal. BO. Horn. 8:21. Gal. S:8* 
5> pcd. 2:12, 19. A Rom. 2:7. 6 Fil. 8:21. 

C l Cor. 2:14. 7 Gen. 2:7. S Rom. 5:14. 

# Juan 5:21; 6:33, 89, 40, 64, 57. Rora. 8:2, 10 


CORINTO 15 

lupa; pagkatapos ang ukol sa espi¬ 
ritu. 

47 Ang unang tao *ay taga lupa 
na ukol sa lupa: ang ikalawang tao 
ay taga langit. 

48 Kung ano ang ukol sa lupa, ay 
gayon din naman silang mga taga 
lupa: *at kung ano ang ukol sa la¬ 
ngit ay gayon din naman silang taga 
langit. 

49 At kung paanong tinaglay Da- 
tin ang larawang ukol sa lupa, ay 
^tataglayin din naman natin ang la¬ 
rawang ukol sa langit. 

50 Sinasabi ko nga ito, mga kapatid* 
na *ang laman at ang dugo ay $hindi 
makapagmamana ng kaharian ng 
Dios; ni c ang kasiraan ay magma- 
mana ng walang kasiraan. 

51 Narito, sinasaysay ko sa inyo 
ang isang hiwaga: hindi rtayong 
hat ay mangatutulog, Snguni’t ta- 
yong lahat ay babaguhin, 

52 Sa isang sangdali, sa isang ki- 
sap-mata, 0sa huling pagtunog ng pa- 
kakak: sapagka't tutunog ang paka- 
kak, at ang mga patay ay manga- 
bubuhay na maguli na walang ka¬ 
siraan, at tayo‘y babaguhin. 

53 Sapagka’t kinakailangan na 
itong may kasiraan ay magbihis ng 
walang kasiraan, at 1 itong may ka- 
matayan ay magbihis ng walang ka- 
matayan. 

54 Datapuwa’t pagka itong may ka¬ 
siraan ay mabihisan ng walang ka¬ 
siraan, at itong may kamatayan ay 
mabihisan ng walang kamatayan. 
kung magkakagayon ay m angy ay arj. 
ang wikang nasusulat, sNilamon ng 
pagtatagumpay ang kamatayan. 

55 Saan naroon, *Oh kamatayan, 
ang iyong pagtatagumpay? Saan na¬ 
roon, Oh kamatayan, ang iyong tibo? 

56 Ang tibo ng kamatayan ay ang 
kasalanan; at *ang kapangyarihan 
ng kasalanan ay ang kautusan: 

67 Datapuwa’t salamat sa Dios, 5 na 
nagbibigay sa atin ng pagtatagum- 


1 Juan 3:31. 2 Fil. 3:20. 21. 3 Rom. 8:29* 
/, Mat. 1G :17. Juan 3:3. 5. 5 1 Cor. 6:9. 

6 tal. 42. 7 1 Tes. 4:15, 17. 3 FiL 8:21. 

0 1 Ten. 4:16. 1 2 Cor. 6:4. 

t Is. 25:8. Apoc. 20:14; 21:4. 3 Oa. 13:14. 

A Rom. 4:15. 5 1 Juan 5:4, 6. 

283 







I MGA TAGA CORINTO 16 


pay sa pamamagitan ng ating Pa- 
nginoong Jesucristo. 

58 Kaya nga, mga kapatid kong mi- 
namahal, kayo’y magsitatag, huwag 
makilos, na iaging sumasagana sa 
tfgawa ng Panginoon, yamang nala- 
laman ninyo ?na Hindi walang kabu- 
luhan ang inyong gawa sa Pangi¬ 
noon. . 

KAPITULO 16. 

1 Ngayon tungkol «sa ambagan sa 
^rnga banal, ay gawin din naman 
ninyong gay a ng ^iniutos ko sa ^mga 
iglesia ng sGalacia. 

2 Tuwing unang * 2 * 4 ara\v ng sangling- 
go ang bawa’t isa sa inyo ay magbu- 
kod na magsimpan, ^ayon sa kani- 
yang iginiginhawa, upang ehuwag 
nang gumawa ng mga ambagan sa 
pagpariyan ko. 

3 At pagdating ko, ang sinomang 
inyong mamagalingin, ay sila ang 
aking susuguin na may mga sulat 
upang makapagdala ng inyong 7abu- 
loy sa Jerusalem: 

I 4 At kung nararapat na ako naman 
ay pumaroon, sila'y isasama ko. 

1 5 Nguni’t ako’y paririyan sa inyo, 
Spagkaraan ko sa Macedonia; sapag- 
ka’t magdaraan ako sa Macedonia; 

| 6 Datapuwa’t marahil ako’y mati- 
tira sa inyo 6 makikisama sa inyo sa 
taginaw, upang ako’y tulungan ninyo 
sa aking paglalakbay $saan man ako 
pumaroon. 

7 Sapagka’t hindi ko ibig na kayo’y 
makita ngayon *sa paglalakbay; sa- 
pagka’t inaasahan kong ako’y maki¬ 
kisama sa inyong kaunting panahon, 
kung itutulot ng Panginoon. 

8 Datapuwa’t ako’y titigil sa 2 Efeso 
hanggang sa spentecostes; 

1 9 Sapagka’t 4 sa akin ay nabuksan 
ang isang pintuang malaki at ma- 
papakinabangan, at 5 6 marami ang 
mga kaaway. 

. 10 Ngayon bluing dumating si Ti- 
moteo, ingatan ninyo na siya’y ma- 
pasainyo na walang pangamba; sa- 

6 1 Cor. 16:10. 7 1 Cor. 3 :8. 5 Gawa 24 :17. 

9 Rom. 12:13. 1 1 Cor. 11:34. 

2 1 Cor. 11:16. S Gawa 16:6. 

4 Gawa 20:7. Apoc. 1:10. 5 2 Cor. 8:3, 11. 

6 2 Cor. 9:3. 7 2 Cor. 8:4, 6, 19. 

8 Gawa 19:21. 9 Gawa 15:3. 

I 2 Cor. 1:15, 16. 2 Gawa 18:19. 

5 Gawa 20:16. 4 Gawa 14:27. 5 Gawa 19:9* 

6 1 Oor. 4:17. 2 Cor. 1:1. 

" 284 


pagka t gmagawa niya ?ang gawain 
ng Panginoon, na gaya ko rin na¬ 
man: 

11 s Sinoman nga ay huwag huma- 
mak sa kaniya. Kundi tulungan 
ninyo siyang payapa sa kaniyang 
paglalakbay, upang siya’y makapa- 
rito sa akin: sapagka’t inaasahan ko 
siya’y kasama ng mga kapatid. 

12 Nguni’t tungkol sa ^kapatid na 
si Apolos, ay ipinamanhik ko • sa ka¬ 
niyang malabis na siya'y pumariyan 
sa inyong kasama ng mga kapatid: 
at sa anomang paraan ay hindi niya 
kalooban na pumariyan ngayon; 
nguni’t paririyan pagkakaroon niya 
ng panahon. 

13 -*Magsipagingat kayo, *mangag- 
pakatibay kayo sa pananampalataya, 
3 kayo’y mangagpakalalake, ^kayo’y 
mangagpakalakas. 

14 ^Gawin ninyo sa pagibig ang la- 
hat ninyong ginagawa. 

15 Ipinamamanhik ko nga sa inyo, 
mga kapatid (nalalaman ninyo na 
6 ang sangbahayan ni Estefanas ay 
siyang ?pangunahing bunga ng 
«Acaya, at nangagsitalaga $sa pag- 
lilingkod sa mga banal), 

16 Na *kayo’y pasakop naman sa 
m g a gayon, at sa bawa’t tumutulong 
sa gawa at nagpapagal. 

17 At ikinagagalak ko ang pagda¬ 
ting ni Estefanas at ni Fortunato 
at ni Acaico: ^sapagka’t ang kaku- 
langan ninyo ay pinunan nila. 

18^ Sapagka’t inaliw nila ang aking 
espfritu at ang inyo: magsikilala 
nga kayo sa mga gayon. 

19 Binabati kayo ng mga iglesia sa 
Asia. Kayo’y binabating malabis sa 
Panginoon ni ^Aquila at ni Prisca* 
4 pati ng iglesiang nasa kanilang ba- 
hay. 

20 Binabati kayo ng lahat ng mga 
kapatid. ^Kayo’y mangagbatian ng 
halik na banal. 

*Pricila. 


7 Rom. 16:21. 

1 Tes. 3:2. 8 1 Tim. 4:12. 

9 Gawa 18:24. 1 Cor. 1:12; 3:5. 

1 Mat. 24:42. 2 Fil. 1:27; 4:1. 

8 1 Sam. 4:9. 4 Ef. 9:16. 5 1 Cor. 14:1. 

6 1 Cor. 1:16. 7 Rom. 16:5. 8 Gawa 18:12. 

9 2 Cor. 8:4. 11 Tea. 5:12. 

2 2 Cor. 11:9. Fil. 2:30. 8 Gawa 18:2. 

4 Rom. 16:5. 5 Rom. 16:16. 






21 Ang bati ko, ni ^Pablo na sinulat 
ng aking sariling kamay. 

22 Kung ang sinoman ay hindi umi- 
ibig sa Panginoon, ?ay maging ta- 
kuwil siya. *Maranatha t 


II MGA TAGA CORINTO 1 


23 Ang biyaya ng Panginoong Jesu- 
cristo ay sumainyo nawa. 

24 Ang aking pagibig kay Cnsto 
Jestis ay sumainyo nawang lahat. 
Siya nawa. 


+Maran-atha — ang ating Panginoon ay 
paririto. ______ 

6 Rom. 16:22. Col. 4:18. 2 Tes. 3:17. 

7 1 Cor. 12:3. 8 Fil. 4:5. 


9 Rom. 16.*20 


ANG IK AL AW ANG SULAT NI PABLO 

SA MGA 


TAGA CORINTO 


KAPITULO 1. 

1 Si Pablo, na lApostol ni Cristo 
Jesus sa pamamagitan ng kalooban 
ng Dios, at *si Timoteo, na ating 
kapatid sa Iglesia ng Dios na nasa 
sCorinto, 4kalakip ng lahat ng mga 
banal na nasa boong Acaya. 

2 Sumainyo nawa ang biyaya at 
kapayapaang 5 * 7 8 mula sa Dios na ating 
Ama at sa Panginoong Jesucristo. 

3 Purihin nawa ang Dios fat Ama 
ng ating Panginoong Jesucristo, ang 
Ama ng mga kaawaan at Dios ng 
boong kaaliwan; 

4 Na siyang umaaliw sa atin sa la¬ 
hat ng kapighatian, upang ating ma- 
aliw ang nangasa anomang kapig¬ 
hatian, sa pamamagitan ng pagaliw 
na inialiw din sa atin ng Dios. 

5 Sapagka’t kung paanong sumasa- 
gana sa atin ?ang mga sakit ni Cris¬ 
to, ay gayon din naman ang aming 
kaaliwan ay sumasagana sa pama¬ 
magitan ni Cristo. 

6 Datapuwa’t maging kami man ay 
mapighati, 5 ay para sa inyong kaa¬ 
liwan at kaligtasan; 6 maging kami 
man ay maaliw ay para sa inyong ka- 


/ 1 Cor. 1:1. 2 1 Cor. 16:10. 8 Gawa 18:1. 

U Fil. 1:1. 5 Rom. 1:7. 6 Ef. 1:3. 

7 2 Cor. 4:10. GaL 6:17. Fil. 3:10. Col. 1:24. 

8 2 Tim. 2:10. 


aliwan, na siyang gumagawa sa pag- 
dadalitang may pagtitiis ng mga ga¬ 
yon ding pagbabata na amin namang 
binabata: 

7 At ang aming pagasa tungkol sa 
inyo ay matibay; yamang nalalaman 
na ^kung paanong kayo’y mga kara- 
may sa mga sakit, ay gayon din na- 
man kayo sa kaaliwan. 

8 Hindi namin ibig na kayo'y di ma- 
kaalam, mga kapatid, ng tungkol sa 
mga kapighatian * namin na nangya- 
ri sa Asia, na kami ay totoong nabi- 
gatan, ng higit sa aming kaya, ano 
pa’t *kami ay nawalan na ng pag¬ 
asa sa buhay: 

9 Oo, kami'y nagkaroon sa aming 
sarili ng hatol sa kamatayan, upang 
huwag kaming magkatiwala sa amin 
ding sarili, kundi sa Dios 5 na bumu- 
buhay- na maguli ng mga patay: 

10 Na siyang sa amin ay nagligtas 
sa gayong lubhang malaking^ Kama¬ 
tayan, at nagliligtas: na siya na¬ 
ming inaasahan na siya namang 
magliligtas pa sa amin; 

11 Kayo 4naman na nagsisitulong ng 
inyong panalangin na patungkol sa 

9 Rom. 8:17. 

1 Gawa 19:23. 1 Cor. 15:32; 16:9. 

2 2 Cor. 4:8. 8 2 Cor. 4:14. 

4 Rom. 16:30. Fil. 1:19. Flm. 22. 

285 













II MGA TAGA CORINTO 2 


amin, upang dahil sa kaloob na ipi- 
nagkaloob sa amin *sa pamamagi- 
tan ng marami, ay makapagpasala- 
ang maraming tao dahil sa 

amin. 

12 Sapagka’t ang aming pagmama- 
puri ay ito, ang pagpapatotoo ng 
aming bndhi, ayon sa ^kabanalan at 
^pagtatapat sa Dios, fi hindi ayon sa 
karunungan ng larnan, kundi "sa bi- 
yaya ng Dios, na kami’y nagugali ng 
gayon sa sanglibutan at lalong sa- 
gana pa nga sa inyo. 

13 Sapagka’t hindi narnin kayo si- 
nusulatan ng ibang mga bagay, ma- 
liban na sa inyong binabasa, 6 kini- 
kilala, at umaasa ako na inyong ki- 
kilalanin hanggang sa katapusan: 

14 Gaya narnan #ng inyong bahag- 
yang pagkilala sa amin, 11 a kami’y 
inyong kapurihan, gayon din riaman 
kayo’y sa amin, *sa araw ng Pangi- 
noong si Jesus. 

15 At sa pagkakatiwalang ito ay 
*ninasa kong pumariyan muna sa 
inyo, upang kayo’y mangagkaroon 
*ng pangalawang pakinabang; 

16 At magdaan sa inyo na patungo 
sa Macedonia, *at muling buhat sa 
Macedonia ay magbalik sa inyo, at 
Snang tulungan ninyo ako sa pagla- 
lakbay ko sa Judea. 

17 Nang nasain ko nga ang ganito, 
ako baga kaya ay nagatubili? 6 ang 
mga bagay na ninasa ko, ay mga 
ninasa ko baga ayon sa laman, 
upang magkaroon sa akin ng 00 , 00 , 
at ng hindi, hindi? 

18 Nguni’t palibliasa'y ang Dios 
ay tapat, ang aming salita sa inyo 
ay di 00 at hindi. 

19 Sapagka’t ang Anak ng Dios, 
si Jesucristo, na ipinangaral namin 
sa inyo, ako at si °Silvano at si 
TTimoteo, hindi naging 00 at hindi, 
kundi sa kaniya ay naging 00 . 

20 Sapagka’t imaging gaano man 
ang mga pangako ng Dios, ay nasa 
kaniya ang 00 : kaya nga naman na 

6 2 Cor. 9 til. 12. 6 2 Cor. 11:3. 

7 1 Cor. 5:8. 8 1 Cor. 2:4. 13. 

9 2 Cor. 5:12. 1 1 Cor. 1:8; 5:3. 

Fil. 1:6. 10; 2:16. 2 Te«. 2:2. 

2 1 Cor. 4:19; 16:7. 3 2 Cor. 12:14; 13:1, 2. 

1 Cor. 15:5, 7. 4 Gawa 19:12. 1 Cor. 16:6, 7. 

3 Gawa 16:3. Q Gawa 15:84. 7 tal. 1. 

3 Rom. 15:6. 


sa kaniya ang Siya Nawa sa ikalu- 
luwalhati ng Dios sa pamamagitan 
namin. 

21 Ngayon, siya na ang nagpapatibay 
sa amin na kasama ninyo kayCristo, 
at nagpahid Ssa atin, ay ang Dios, 

22 Na siyang nagtatak naman *sa 
atin, at -nagbigay ng patotoo ng 
Esplritu sa ating mga puso. 

23 Datapuwa’t ang Dios ang tfnata- 
wag kong maging eaksi sa aking 
kaluluwa, na ^upang huwag kayong 
papagdamdamin ay hindi muna ako 
napariyan sa Corinto. 

24 Hindi sa kami ay may pagka- 
panginoon sa inyong pananampala- 
taya, kundi kami ay mga tagatulong 
sa inyong katuwaan: sapagka’t *sa 
pananampalataya kayo’y nangagsi- 
sitatag. 

KAPITULO 2. 

1 Datapuwa’t ito’y ipinasiya ko 3a 
aking sarili, na 5 hindi na ako muling 

aririysn sa myo na may kalum- 
ayan. 

2 ^Sapagka’t kung kayo’y palulum- 
bayin ko, sino nga ang sa akin ay 
magpapagalak, kundi yaong pinalu- 
lumbay ko? 

3 At aking isinulat ang bagay ring 
ito, upang pagdating ko ay 7huwag 
akong magkaroon ng kalumbayan 
doon sa mga nararapat kong ika- 
galak; sa pagkakatiwala sa inyong 
lahat, na ang aking kagalakan ay 
kagalakan ninyong lahat. 

4 Sapagka’t sa malaking kapigha- 
tian at hapis ng puso ay sinulatan 
ko kayo na may maraming luha; 
s hindi upang kayo’y palumbayin, 
kundi upang inyong makilala ang 
pagibig kong napakasagana sa inyo. 

5 Datapuwa’t sfcung ang sinoman 
ay nakapagpalumbay, hindi ako ang 
pinalumbay niya, kundi sa isang pa- 
raan ay kayong lahat (upang huwag 
kong higpitang totoo). 

6 &ukat na sa gayon ang kaparu- 
sahang ito na ipinamsa *ng mara- 
mi; 

0 1 Juan 2:20, 27. 

1 Juan 6:27. 2 2 Cor. 5:6. Ef. 1:14. 

5 1 Cor. 4:21. 2 Cor. 2:1. 4 Rom. 11:20. 

5 2 Cor. 1 :23. 6 2 Cor. 7 :8. 7 2 Cor. 12 &U 

3 2 Cor. 7:8, 9. 12. 9 l Cor. 5:1, 2. 

1 1 Cor. 5:4, 5. 


236 






II MGA TAGA CORINTO 3 


7 *Upang bagkus ninyong patawarin 
siya at aliwin siya, baka sa ano- 
mang paraan ay madaig ang gayon 
ng kaniyang malabis na kalumba- 
yan. 

8 Dahil dito’y ipinamamanhik ko 
sa inyo na papagtibayin ninyo ang 
pagibig sa kaniya. 

9 Sapagka’t dahil din sa bagay na 
ito ay sumulat ako, upang aking 
makilala ang katunayan tungkol sa 
inyo, kung kayo’y mga Jmatalima- 
liin sa lahat ng mga bagay. 

10 Datapuwa*t ang ^inyong pina- 
tatawad ng anoman ay pinatataivad 
ko rin naman: sapagka’t ang aking 
ipinatawad naman, kung ako’y nag- 
papatawad ng anoman, ay dahil sa 
myo, sa harapan ni Cristo; 

11 Upang huwag kaming malama- 
ngan ni 5 * Satanas: sapagka’t kami 
ay ^hindi hangal sa kaniyang mga 
lalang. 

12 Nang ako’y ?dumating riga sa 
Troas dahil sa evangelio ni Cristo, 
at nang mabuksan sa akin ang isang 
Spinto sa Panginoon, 

13 Ay hindi ako nagkaroon ng 
•^katiwasayan sa aking espiritu, sa¬ 
pagka’t hindi ko nasumpungan si 
Tito na kapatid ko: datapuwa’t pag- 
kapagpaaiam ko sa kanila, *ako’y 
napasa Macedonia. 

14 Datapuwa’t salamat sa Dios, na 
laging -pinapagtatagumpay tayo kay 
Cristo, at sa pamamagitan natin ay 
ipinahahayag s an g samyo ng pag- 
kakilala sa kaniya sa bawa’t dako. 

15 Sapagka’t 4 sa mga inililigtas, 
at 5 sa mga napapahamak ay masa- 
rap tayong samyo ni Cristo sa Dios; 

16 Sa isa ay samyo ^mula sa ka- 
matayan sa ikamamatay; at sa iba 
ay samyong mula sa kabuhayan sa 
ikaoubuhay. At sino ang sapat ?sa 
mga bagay na ito? 

17 Sapagka’t hindi kami gaya ng 
karamihan na kinakalakal ang sali 
ta ng Dios: kundi sa Spagtatapat, 


at gaya ng mula sa Dios, sa hara¬ 
pan ng Dios ay nagsasalita kami 
para kay Cristo. 

KAPITULO 3. 

1 Pinasisimulon baga naming ^muli 
na ipagkapuri ang aming sarili? 6 
kami baga ay nangangailangan gaya 
/ng iba, ng mga ^sulat na papuri 
sa inyo, 6 mula sa inyo? 

2 Kayo ay ang aming sulat, $na na- 
susulat sa aming mga puso, nakiki- 
lala at nababasa ng lahat ng mga 
tao; 

3 Yamang nahahayag na kayo’y su¬ 
lat ni Cristo, na pinangasiwaan na- 
min, hindi isinulat ng tinta, kundi 
ng Espiritu, ng Dios na buhay, hin¬ 
di *sa mga tapyas ng bato, kundi 
5 sa mga tapyas ng pusong laman. 

4 At ang gayong ^pagkakatiwala sa 
Dios ay taglay namin sa pamamagi¬ 
tan ni Cristo: 

5 Hindi sa kami ay 7sapat na sa 
aming sarili, upang isiping ang ano¬ 
man ay mula sa ganang aming sa¬ 
rili; kundi ang Naming kasapatan ay 
mula sa Dios; 

6 Na sa amin naman ay nagpapa- 
ging* sapat na mga ^ministro J ng ba- 
gong s£ipan; h* n di 5n S titik, kundi 
ng espiritu: sapagka’t 4 ang titik ay 
pumapatay, 5 datapuwa’t ang espiri¬ 
tu ay nagbibigay ng buhay. 

7 Nguni’t kung ^ang pangangasiwa 
ng kamatayan, 7 na nasusulat, at nau- 
ukit sa mga bato, ay naflgyaring 
may kaluwalhatian, s a no pa’t ang 
mga anak ni Israel ay hindi ^maka- 
titig sa mukha ni Moises, dahil sa 
kaluwalhatian ng kaniyang mukha; 
na ang kaluwalhatiang to’y lumilipas: 

8 Paanong hindi lalong magkaka- 
roon ng kaluwalhatian ang panga¬ 
ngasiwa ng espiritu? 

9 Sapagka’t kung *ang panganga¬ 
siwa ng kahatulan ay may kaluwal¬ 
hatian, ay bagkus pa ngang higit na 


5 Gal. 6:1. 

S 2 Cor. 7:15; 10:6. 4 1 Cor. 5:4. 

5 1 Cor. 5:5. $ 1 Ped. 6:8. 7 Gawa 16:8. 

8 Gawa 14:27. 0 2 Cor. 7:6, 13. 14; 12:18. 

Tito 1:4. 1 Gawa 16:12. 2 Cor. 7:5. 

S Rom. 8:37. 3 Ef. 6 :2. 4 1 Cor. 1:18. 

5 2 Tee. 2:10. 6 1 Fed. 2:7, 8. 

7 2 Cor. 8:6, 6. 8 1 Cor. 5:8. 


9 2 Cor. 6:12. 1 2 Cor. 11:4. , „ 

2 Gawa 18:27. 3 1 Cor. 9:2. 4 tab 7. 

5 Jer. 31:83. 6 Ef. 3:12. 7 2 Cor. 2:16. 

8 1 Cor. 16:10. 9 1 Cor. 11:23. 

/ tal. 14. Jer. 31:81. * Gal. 3:16. 

3 Rom. 2:27. 4 Rom. 4:15. 

5 Juan 6:63. Rom. 8:2. 1 Ped. 3:18. 

6 Rom. 4 :15. 7 Ex. 24 :12. 8 Ex. 34 :29-86. 

0 tal. 13. 1 Rom. 4:16. Heb. 12:18-21. 

287 






sagana sa kaluwalhatian *ang pa- 
ngasiwang ukol sa katuwiran. 

) 10 Sapagka’t katotohanang ang pi- 
naluwalhati ay shindi pinaluwalhati 
sa bagay na ito, ng dahil sa kaluwal- 
hatiang sumasagana. 

]ll Sapagka’t kung ang lumilipas ay 
may kaluwalhatian, ay lalo pang na- 
nanatili ay nasa kaluwalhatian. 

/ 12 Yaman ngang mayroong gayohg 
pagasa ay ginagamit namin ang.bo- 
ong katapangan ng pananalita/ ^ 

) 13 At hindi gaya • ni *Moises, V^na. 
jnagtalukbong ng kaniyang $ mukha 
[upang ang mga anak ni Israel ay 
huwag magsititig sa ^katapusan ni- 
yaong lumilipas: < 

\ 14 Datapuwa’t c ang kanilang mga 
pagiisip ay f nagsitigas: sapagka’t 
hanggang sa araw na ito, ?pagka bi- 
nabasa ang «matandang tipan, ang 
talukbong ding iyon ay nananatili na 
;hindi itinataas, na ito’y^naalis sa 
pamamagitan ni Cristo. 

|» 15 Datapuwa’t hanggang sa araw 
■na ito, kailan ma’t binabasa ang mga 
\aklat ni Moises, ay may isang taluk- 
.bong na nakatakip sa kanilang puso. 
f 16 Nguni’t kailan ma’t magbalik sa 
Panginoon, ay. maaalis^ang taluk¬ 
bong. ^ 

)17 Ngayon ang Panginoon^ay si- 
yang ^Espiritu: at kung saan na- 
roroon ang Espiritu ng Panginoon, 
doon lay may kalayaan. 

U8 Datapuwa’t tayong lahat, na wa- 
lang talukbong ang mukha na tumi- 
tinging ^gaya ng sa isang salamin 
sa kaluwalhatian ng Panginoon, s a y 
nababago tayo sa gayon ding lara- 
|Wan mula sa kaluwalhatian hang¬ 
gang sa kaluwalhatian, na gaya ng 
inula sa Panginoon na Espiritu. 

KAPITULO 4. 

1 Kaya nga sa pagkakaroon namin 
ng ministeriong 4ito, ayon sa aming 
tinanggap na kaawaan, ay hindi ka- 
mi nanghihina. 

\ 2_ Bagkus tinanggihan namin ang 
mga kahiyahiyang bagay na nanga- 


II MGA TAGA CORINTO 4 


£ 


t Rom. 1:17; 3:21. 2 Ex. 84:29, 86. 

A Ex. 84:38. 5 Rom. 10:4. GaL 3:23-26.' 

6 Rom. 11:26. 7 Gawa 16:21. 8 tai. 6.^ 

P Juan 4:24. 1 Gal. 6:1, 18. 2 1 Cor. 13:12. 

# Eom. 8:29. 4 2 Cor. 8 :6 .a^ ' **'’*‘ L ~* 

' 288 /" 


tatago, na ^hindi kami nagsisilakad 
sa katusuhan, ni nagsisigamit man 
na may daya ng mga salita ng Dios;I 
kundi sa pagpapahayag ng <?katoto- 
hanan ay ^ipinagtatagubilin ang 
aming sarili $sa bawa’t budhi ng 
mga tao sa harapan ng Dios. 

3 At kung ang aming evangelio ay’ 
snatatalukbungan pa, ay may_taluk;) 
bong sa mga napapahamak: 

4 Na binulag *ng dios ng sanglibu- 
tang. ito' ang mga pagiisip ng mga 
hindi nagsisisampalataya, upang sa 
kanila*y huwag sumilang ang kali- 
wanagan ng evangelio ng kaluwalha¬ 
tian ni Cristo, *na siyang larawan, 
ng Dios/ 

5 Sapagka’t * 5 hindi namin ipinanga-j 
ngaral ang aming sarili, kundi si 
Cristo Jesus na Panginoon. *at kami 
ay gaya ng inyong mga alipin dahil 
kay Cristo. I 

6 ,Yamang ang Dios, ang nagsabi, 
jMagniningning ang ilaw sa kadili- 
man,x na > siyang nagningning sa 
aming mga puso, upang magbigay ng 
liwanag ng pagkakilala sa kaluwal- 1 * * 
hatian ng Dios sa mukha ni Jesu-J 
cristo/ 

7 Nguni’t taglay namin ang kaya- 
manang ito sa mga sisidlang-lupa, 
6 upang ang dakilang kalakhan ng 
kapangyarihan ay maging mula sa 
Dios, at huwag mula sa aming sa-, 
rili ; ( 

8 Sa magkabikabila ay 7nangagigf- 

pit .kami t gayon ma’y hindi nangag- 
hihinagpis; nangatitilihan, gayon 
ma’y hindi_nangawawalan ng pag-J 
asa; v 

9 sPinaguusig, gayon ma’y hindi pi- 
nababayaan; inilulugmok, gayon! 
ma'y hindi nangasisira; 

10 Laging saan ma’y otinataglay sa 
katawan ang kamatayan ni Jesus, 

1 upang ang btihay ni Jesus ay ma-, 
hayag naman sa. aming katawan. 

11 Sapagka’t kaming nangabubuhay 


5 2 Cor. 2:17. 0 2 Cor. 6:7; 7:14. 

7 2 Cor. 6:4. 8 2 Cor. 6:11; 11:6. 

9 2 Cor. 3:7, 14, 18. 1 Juan 12:31. 

2 Col. 1:16. Heb. 1:8. 8 1 Cor. 1:23. 

i l S or * 2 : i 9 - 5 G<?n * 1:8. « 1 Cor. 2^ 
7 2 Cor. 7:6. 8 1 Cor. 4:12. 

9 1 Cor. 4:9; 16:31. 2 Cor. 6:9. 

1 Rom. 6:8; 8:17. 2 Tim. 2:1L 








II MGA TAGA CORINTO S 


ay Paging ibinibigay sa kamatayan 
dahil kay Jesus, upang ang buhay 
naman ni Jesus ay mahayag sa 
aming lamang may kamatayan. 

12 Kaya nga ang kamatayan ay gu- 
magawa sa amin, datapuwa’t ang 
buhay ay sa inyo. 

13 Nguni’t yamang mayroong ga- 
yon ding espiritu ng pananampala- 
taya, na gaya ng nasusulat, s Su- 
mampalataya ako, at kaya’t nagsa- 
lita ako; kami naman ay nagsisi- 
sampalataya, at kaya’t kami naman 
ay nangagsasalita; 

14 Na aming nalalaman na ang bu- 
muhay na maguli sa Panginoong Je¬ 
sus ay siya ring bubuhay na mag¬ 
uli sa amin na kalakip ni Jesus, at 
ihaharap kaming kasama ninyo. 

15 Sapagka’t ang 4 lahat ng mga 
bagay ay dahil sa inyo, upang ang 
biyaya na ^pinarami sa pamamagi- 
tan ng marami, ay siyang magpasa- 
gana ng pagpapasalamat sa ikalu- 
luvvalhati ng Dios. 

I 16 Kaya nga ^hindi kami nanghihi- 
magod; bagama’t ang aming pagka- 
taong labas ay pahina, nguni’t ?ang 
aming pagkataong loob ay nababago 
sa araw-araw. 

17 Sapagka’t ang aming magaang 
kapighatian, $na sa isang sangda.i 
lamang, ay siyang gumagawa sa 
amin ng lalo’t lalong bigat ng ka- 
luwalhatiang walang hanggan; 
i 18 Samantalang kami ay nagsisiti- 
ngin hindi * * 7 * 9 sel mga bagay na nanga- 
kikita, kundi sa mga bagay na hincli 
nangakikita: sapagka’t ang mga ba¬ 
gay na nangakikita ay may katapu- 
san; datapuwa’t ang mga bagay ( na 
hindi nangakikita ay walang hang¬ 
gan. 

KAPITULO 5. 

1 Sapagka’t nalalaman namin na 
kung masira *ang aming bahay na 
tabernakulong ukol sa lupa, ay may¬ 
roong kaming isang gusaling mula 
sa Dios, bahay na 2 hindi gawa ng 
mga kamay, walang hanggan, sa 
sangkalangitan. _ 

£ Rom. 8:36. 3 Awit 11G:10. 

\ 1 Cor. 3:21. 2 Cor. 1 :G. 5 2 Cor. 1:11. 

C tal. 1. 7 Rom. 7:22. 8 Rom. 8:18. 

1 Pod. 6:10. 8 Rom. 8:24. 2 Cor. 6:7. 

Hcb. 11:13. l 2 Fed. 1:13, 14. 

£ Mar. 14 :58. 


2 Sapagkat tunay na sa ganito 
skami ay nagsisihibik, na nangagna- 
nasang mabihisan kami ng aming ta- 
hanang mula sa langit: 

3 Na kung *mabihisan nga kami ni- 
yaon ay hindi kami mangasusumpu- 
ngang hubad. 

4 Sapagka’t tunay na kaming na- 
ngasa tabernakulong ito ay nagsisi¬ 
hibik, na nangabibigatan; hindi sa 
ninanasa naming maging hubad, 
kundi ninanasa naming kami’y $bi- 
hisan, upang ang may kamatayan ay 
lamunin ng buhay. 

6 Ngayon ang gumawa sa amin ng 
bagay ding ito ay ang Dios, na nag- 
bigay £sa amin ng patotoo ng Espi¬ 
ritu. 

6 Kaya nga kami’y laging malakas 
ang loob, at nalalaman namin na, sa¬ 
mantalang kami ay nangasa tahanan 
sa katawan, ay wala kami sa hara - 
yan ng Panginoon 

7 (Sapagka’t nagsisilakad kami sa 
pamamagitan ?ng pananampalataya, 
s hindi sa pamamagitan ng pani¬ 
ngin) ; 

8 Na malakas ang loob namin, ang 
sabi ko, at ^ibig pa nga namin ang 
mawala sa katawan, at mapasa ta¬ 
hanan na kasama ng Panginoon. 

9 Kaya’t ang amin namang pinag- 
sisikapan, maging sa tahanan man 6 
di man, ay maging kalugodlugod kami 
sa kaniya. 

10 Sapagka’t tayong Hahat ay ki- 
nakailangang mahayag sa harapan 
ng hukuman ni Cristo; upang tu- 
manggap ang bawa’t isa ng mga ba¬ 
gay na ginawa sa pamamagitan ng 
katawan, ayon sa ginawa niya, ma¬ 
ging mabuti 6 masama. 

11 Yamang nalalaman nga -ang 
pagkatakot sa Panginoon, ay aming 
hinihikayat ang mga tao, nguni’t ka¬ 
mi ay nangahahayag ^ S a Dios; at 
inaasahan ko na kami ay nangaha- 
yag din naman sa inyong mga budhi. 

12 Hindi namin ipinagkakapuring 
■'muli ang aming sarili sa inyo, kundi 
binibigyan namin kayo ng dahilan 

3 Rom. 8:23. 4 Apoc. 3:1S. 

5 1 Cor. 15:53, 64. 6 2 Cor. 1:22. 

7 2 Cor. 4:18. 8 1 Cor. 13:12. 9 FU. 1:2S. 

/ Rom. 14:10. 2 Heb. 10:31. 

3 2 Cor. 4 :2 ; 11:6. h 2 Cor. 8 :1. 

289 





II MGA TAGA CORINTO 6 


^na" ikaluluwalhati ninyo dahil sa 
amin, upang kayo’y mangagkaroon 
ng maisasagot sa mga nagpapaluwal- 
hati sa anyo, at hindi sa puso. 

13 Sapagka’t «kung kami ay ma¬ 
king mga ulol, ay para sa Dios; 6 
maging kami ay mahinahon ang pag- 
iisip, ay para sa inyo. 

14 Sapagka't ang pagibig ni Cristo 
ay pumipilit sa amin; sapagka’t ipi- 
nasisiya namin ang ganito, na 7 kung 
ang isa ay namatay dahii sa lahat, 
kung gayo’y lahat ay nangamatay; 

15 At siya’y namatay dahil sa lahat, 
*upang ang nangabubuhay ay huwag 
nang mabuhay pa sa kanilang sarili, 
kundi doon sa namatay dahil sa ka- 
nila at muling nabuhay. 

16 Kaya nga mula ngayon ay hindi 
namin nakikilala *>ang sinoman *ayon 
sa laman: bagama’t nakilala namin 
si Cristo ayon sa laman, nguni’t sa 
ngayo'y hindi na namin nakikilala 
3iyang yayon. 

17 Kaya’t kung ang sinoman ay na 
~kay Cristo, * 2 3 * 5 siya J y bagong nilalang: 
*ang mga dating bagay ay riagsili- 
pas na; narito, sila’y pawang naging 
mga bago. 

r 18 Datapuwa’t ang lahat ng mga 
bagay ay pawang sa Dios, 5 na pina- 
kipagkasundo tayo sa kaniya rin sa 
pamamagitan ni Cristo, at ibinigay 
sa amin ang ministerio sa ^pagka- 
kasundo; 

19 Sa makatuwid baga’y, na ang 
7Dios kay Cristo ay pinakipagkasun- 
do ang sanglibutan sa kaniya rin, na 
hindi ibinibilang sa kanila ang kani¬ 
lang mga kasalanan, at ipinagkati- 
wala sa amin ang salita ng pagka- 
kasundo. 

20 *Kami nga’y mga sugo sa panga- 
lan ni Cristo. *>na waring namaman- 
hik ang Dios sa pamamagitan na¬ 
min: kayo’y pina*mamanhikan namin 
sa pangalan ni Cristo, na kayo’y ma- 
kipagkasundo sa Dios. 

21 Yaong hindi nakakilala ng kasa- 

5 2 Cor. 1:14. 6 Gawj* 26:25. 

2 Cor. 11:1, 1G, 17. 7 Rom. 6:15. 

S Rom. 14:7. 0 1 Tim. 6:21. 1 2 Cor. 1:17. 

S Rom. 16:7. 2 Cor. 12:2. Gal. 1:22. 

3 Rom. 6:4. Gal. 6:15. 4 Ef. 2:16; 4:24. 

S Rom. 5:10. 1 Juan 2:2; 4:10. 

'G Rom. 6:11. 7 Rom. 3:24, 25., 

* Ef. 6:20. 9 2 Cor. 6:1. 


ianan Jay kaniyang inaring may sala 
dahil sa atin: upang tayo’y ma¬ 
ging sa kaniya’y ^katuwiran ng Dios. 


KAPITULO 6. 


I 1 At yamang ^kalakip niyaiig gu- 
magawa ay ipinamamanhik din na¬ 
min sa inyo ^na huwag ninyong tang- 
gapin ang biyaya ng Dios na walang 
kabuluhan 

2 (Sapagka’t sinasabi niya, 

^Sa panahong ukol kita’y pina- 
kinggan, 

At sa araw ng pagliligtas kita’y 
sinaklolohan: 

Narito, ngayon <*ang panahong ukol; 
narito, ngayon ang araw ng kaligta- 
san): 

3 Na di nagbibigay ?ng kadahila- 
nang ikatitisod sa anoman, upang 
ang aming ministerio ay huwag ma- 
pulaan; 


4 Datapuwa’t sa lahat ng mga ba¬ 
gay ay Sipinagkakapuri namin ang 
aming sarili, Sgaya ng mga minis- 
tro ng Dios, sa maraming pagtitiis,| 
sa mga kapighatian, sa Jmga panga-} 
ngailangan, sa mga paghihinagpis, 

5 Sa mga latay, *sa mga pagka- 
bilanggo, sa mga kaguluhan, sa mga 
gawa, sa mga pagpupuyat, sa mga 
pagaayuno; 

6 Sa kalinisan, sa kaalaman, sa 
pagpapahinuhod, sa kagandahang- 
loob, sa Esplritu Santo, sa pagibig 
na hindi pakunwari, 

7 Sa ^salita ng katotohanan, sa ka- 
pangyarihan ng Dios; *sa pamama¬ 
gitan ng mga sandata ng katuwiran 
5 sa kanan at sa kaliwa, 

8 Sa pamamagitan ng karangalan 
at ng kasiraang puri, sa pamamagi¬ 
tan ng masamang ulat at ng mabu- 
ting ulat; gaya ng mga magdaraya 
gayoh ma’y mga mapagtapat; 

9 Waring hindi mga kilala, gayon 
ma’y mga kilalang mabuti; ^tulad sa 
nangaghihingalo, at narito, kami ay 


Rom. 8:3. Gnl. 3:13. Heb. 9:28. 

Rom. 1:17. 3 1 Cor. 3:9. 4 Heb. 12:15. 
Ie. 49:8. 6 Lu. 4:19. 

Rom. 14:13. 1 Cor. 10:32. 

2 Cor. 4:2. 9 1 Cor. 4:1. 12 Cor. 12:10. 
2 Cor. 11:23, 24. S Ef. 1:13. 

Rom. 13:12. 2 Cor. 10:4. 5 Ef. 6:16, 17. 

Rom. 8:36. 2 Cor. 4:10. 






II MGA TAGA CORINTO 7 


nangabubuhay; gaya ng mga pinaru- 
rucahan, at hindi pinapatay; 

10 7Tulad sa nangalulungkot, gayon 
ma'y langing nangagagalak; °tulad 
sa mga aukha, gayon ma’y nangag- 
papayaman sa marami; gaya ng wa- 
lang anomang pagaari. gayon ma’y 
^mayroon ng lahat ng mga oagay. 

31 Ang aming bibig ay bukas para 
sa inyo, Oh mga taga Corinto, ang 
aming puso ay lumalaki. 

12 Hindi kayo nangakasisikip sa 
amin, kundi nangasisikipan kayo sa 
inyong sariling pagibig. 

13 Kaya nga oiFang ganti sa ga- 
yong bagay (fnangungusap akong 
gaya sa aking mga anak), ay ma- 
ngagsilaki naman kayo. 

14 Huwag kayong makipamatok ng 
kabilan sa mga di nagsisisampala- 
taya: sapagka’t *anong pakikisama 
ttiayroon ang katuwiran at kalikuan? 

6 anong pakikisama mayroon ang ka- 
liwanagan sa kadiliman? 

15 At anong pakikipagkasundo may¬ 
roon si Cristo kay Belial? 6 anong 
bahagi mayroon ang sumasampala- 
taya sa di sumasampalataya? 

16 At anong pakikipagkaisa may¬ 
roon ang templo ng Dios sa mga 
diosdiosan? s S apagka’t tayo’y tem¬ 
plo ng Dios na buhay; gaya ng sabi 
ng Dios, ^Mananahan ako sa kanila, 
at lalakad ako sa kanila; at ako’y 
magiging kanilang Dios, at sila’y 
magiging aking bayan. 

17 Kaya nga, 

5 Magsialis kayo sa kanila, at 
magsihiwalay kayo, 
sabi ng Panginoon, 

At huwag kayong magsihipo ng 
mga bagay na marumi, 

At kayo’y aking tatanggapin, 

18 c At ako sa inyo’y magiging ama, 
At sa akin kayo’y magiging mga 

anak na lalake at babae, 
sabi ng Panginoong Makapangyari- 
han sa lahat. 

KAPITULO 7. 

1 7Yamang taglay natin ang mga 

7 2 Cor. 7:4. 

8 2 Cor. 8:9. 9 1 Cor. 7:30. 1 1 Cor. 4:14. 

£ 1 Cor. 10:21. Ef. 5:7. 11. 5 1 Cor. 3:16. 

U Lev. 26:12. 5 1». 62:11. 6 Ex. 4:22. 

Ef. 1:6. 7 2 Cor. 6:17, 18. 


pangakong ito, mga minamahal, s ay 
magsipaglinis tayo sa lahat ng karu- 
mihan ng laman at ng espiritu, na 
pakasakdalin ang kabanalan sa takot 
sa Dios. 

2 Buksan ninyo sa amin ang inyong 
mga puso: ^hindi namin inapi ang 
sinoman, hindi namin ipinasama ang 
sinoman, *hindi namin dinaya ang 
sinoman. 

3 Hindi ko sinasabi ito upang kayo’y 
hatulan: sapagka’t ^sinabi ko na 
nang una, na kayo’y nasa aming 
mga puso upang magkasamang ma- 
matay at magkasamang mabuhay. 

4 Malaki ang Jkatapangan ko ng 
pagsasalita sa inyo, malaki ang aking 
kapurihan dahil sa inyo: ^ako’y pus- 
pos ng kaaliwan, ^nananagana sa ka- 
tuwaan sa lahat ng aming kapigha- 
tian. 

5 Sapagka’t nagsidating %an ka- 
mi sa Macedonia ang aming laman 
ay hindi nagkaroon ng katiwasayan, 
kundi ?sa lahat kami ay pinipighati; 
sa labas ay mga pagbabaka, sa loob 
ay mga katakutan. 

6 Gayon man ang $Dios na uma- 
aliw sa mabababang-loob, ay kami’y 
inaliw *>sa pamamagitan ng pagda- 
ting ni 1 Tito; 

7 At hindi lamang sa kaniyang pag- 
dating, kundi naman sa kaaliwan ng 
inialiw sa kaniya dahil sa inyo, nang 
sa amin ay ibalita niya ang inyong 
pananabik, ang inyong kalumbayan, 
ang inyong pagmamalasakit dahil sa 
akin; ano pa’t ako’y lubha pang na- 
galak. 

8 Sapagka’t -bagaman ako’y naka- 
pagpalumbay sa inyo sa aking sulat, 
ay hindi ko dinaramdam: bagama’t 
aking dinamdam (sapagka’t akin 
ngang natataiastas na ang sulat na 
yaon ay nakapagpalumbay sa inyo, 
bagama’t sa maikling panahon la¬ 
mang), 

9 Mgayo’y nagagalalc ako, hindi dahil 
inyong pagkalumbay, kundi dahil sa 
inyong mga pagkalumbay na ikapag- 

8 1 Juan 3:3. 9 2 Cor. 11:20. 

/ 2 Cor. 12 :17. 2 2 Cor. 6:11-13. 

S 2 Cor. 3:12. 4 2 Cor. 1:4. 

5 2 Cor. 12:10, G 2 Cor. 2:13. 7 2 Cor. 4:8. 

8 2 Cor. 1:4. 9 tal. 13, 14. 1 2 Cor. 2:13. 

2 2 Cor. 2:2. 

291 





sisisi; sapagkaVkayo'y pinalumbay 
sa paraang ukol sa Dios, upang sa 
anoman ay huwag kayong mangag- 
karoon ng kalugihan dahil sa amin. 
J10 Sapagka't ^ang kalumbayang 
mulasa Dios, ay gums gawa ng ^pag- 
sisisi sa ikaliligtas. ^na hindi ikalu- 
lungkot: datapuwa’t ang Kalumbayang 
ayon^sa sanglibutan ay ikamama- 
|tay., . 

I 11 ;Narito nga, ito rin ang inyong 
ikinalulumbay na mula sa Dios, gaa¬ 
nong sikap na pagiingat ang sa inyo'y 
ginawa, oo't gaanongt pagtatanggol 
ng inyong sarili, oo’t gaanong pag- 
jkagalit, oo't ^gaanong katakutan, 
oo't gaanong pananabik, oo't gaanong 
pagmamalasakit, oo't gaanong "pag- 
hihiganti! t Sa lahat ay napakita ka¬ 
yong dalisay $sa bagay na ito. 

► 12 Kaya nga, bagama't ako'y sumu- 
lat sa inyo, ay hindi dahil doon sa 
gumawa ng kamalian, ni $dahil doon 
sa nagbata ng kamalian, , *kundi 
upang maihayag sa inyo ang inyong 
masikap na pagiingat sa amin sa ha- 
rapan ng Dios. 

113 Kaya't kami'y pawang nanga- 
aliw: at sa aming pagkaaliw ay bag- 
kus pang nangagalak kami dahil sa 
kagalakan ni *Xito, sapagka't ang ka- 
niyang espiritu _ ay inaliw ninyong la- 
k hat.'~ 

14 Sapagka't skung ako ay nagma- 
puri ng anoman sa kaniya dahil sa 
inyo/ ay hindi ako nahiya; data¬ 
puwa’t kung paanong sinabi namin 
ang lahat ng mga bagay sa inyo sa 
katotohanan, ay gayon din naman 
ang aming pagmamapuri na ginawa 
ko sa harap,ni Tito ay nasumpu- 
ngang totoo. 

15 At ang kaniyang ^pagibig ay lub- 
ha pang nanagana sa inyo, samanta- 
lang naaalaala niya 5 ang pagtalima 
ninyong lahat, kung paanong siya’y 
tinanggap ninyo na may takot at pa- 
nginginig. 

16 Ako’y nagagalak na sa lahat ng 

mga bagay ay mayroon akong lubos 
na pagtitiwala sa inyo. _ 

3 2 Sam. 12:13. Mat. 26:75. 

4 Gawa 11:13. 5 Rom. 11:29. 6 tal. 15. 

7 2 Cor. 2:6. 8 1 Tcs. 4:6. 9 1 Cor. 5:1. 

1 2 Cor. 2:4tal. 6. 7. 

3 2 Cor. 8:24; 9:2; 10:8.. 4 2 Cor. 6:12. 

£ 2 Cor. 2:9. ' r 

292 . 


II MGA TAGA.CORINTO 8 


KAPITUL0'8. 

1 Bukod dito, mga kapatid, ay'ip£ 
natatalastas namin sa inyo ang bi- 
yaya ng Dios na ipinagkaloob sa mga 
iglesia ng ^Macedonia; 

2 Kung paanong sa maraming pag-Jj 
subok sa kapighatian ang kasaga- 1 
naan ng kanilang katuwaan at ang 
kanilang malabis na karukhaan ay 
sumagana sa kayamanan ng kani¬ 
lang kagandahang-loob. - ” 

3 Sapagka't ayon sa kanilang kaya,\ 
ay nagpapatotoo ako at higit pa sa' 
kanilang kaya, ay nagsiabuloy sild 
sa sariling kalooban, 

4 Na lubhang ipinamamanhik sa 
amin ang. tungkol sa biyayang ito at 
7 sa pakikisama 5 sa pangangasiwa ng 
mga abuloy sa mga banal: 

5 At ito, ay hindi ayon sa aming 
inaasahan, kundi ibinigay muna nila 
ang kanilang sarili sa Panginoon, at 
sa amin sa pamamagitan ng kalo¬ 
oban ng Dios. 

6. Ano pa't ^namahhik kami kay 
2 Tito, na yamang siya'y nagpasimula 
nang una, ay siya na rin ang guma- 
nap sa inyo ng biyayang ito. 

7 Datapuwa't yamang kayo'y nag- 
sisisagana 2 sa lahat ng mga bagay,' 
sa pananampaiataya, at pananalita,* 
at kaalaman, at sa boong kasipagan^ 
at sa inyong pagibig sa amin ay mag- 
sisagana naman _ kayo sa biyayang 
ito. 

8 Hindi ako nangungusap na tulad 
sa naguutos, ^kundi gaya ng sumu- 
subok sa pamamagitan ng kasipagan* 
ng iba ang katapatan naman ng in-' 
yong pagibig. 

9 Sapagka't nalalaman ninyo ang 
biyaya ng ating Panginoong Jesu- 
cristo, *na, bagaman siya'y maya- 
man, gayon ma'y nagpakadukha da¬ 
hil sa inyo, upang sa pamamagitan 
ng kaniyang karukhaan *ay magsi- 
yaman kayo. 

10 At sa ganito'y 6 7 8 ibinibigay ko 
ang aking pasiya: sapagka't it o'y 
nararapat sa inyo, na naunang 7na- 


6 Gawa 16 :12. 

7 Gawa 24 :17. Rom. 15:25, 26. 

8 1 Cor. 16:15. 2 Cor. 9:1. 9 2 Cor. 12:18. 
1 2 Cor. 2:13. 2 1 Cor. 1:5. SI Cor. 7:6- 

4 Mat. 8 :20, Lu. 9 :58. 2 Cor. 6 :10. Fil 2 :6, 7. 

5 Sant. 2:5 . _6 1 Cor. 7:25. 7 tal. 6.- " 





II MGA TAGA CORINTO 9 


flgagpasimula na s may isang taon 
na, hindi lamang sa paggawa, kundi 
naman sa pagnanais. 

11 Datapuwa’t ngayo’y tapusin din 
naman ninyo ang paggawa; upang 
kung paanong nagkaroon ng sikap 
ng pagnanais, ay gayon din namang 
magkaroon ng pagka capos ay on sa 
inyong kaya. 

12 Sapagka’t ^kung may sikap, ay 
tinatanggap ayon sa tinataglay, hin¬ 
di ayon sa di tinataglay. 

13 Sapagka’t hindi ko sinasabi ito 
upang ang mga iba ay magaanan at 
kayo’y mabigatan; 

14 Kundi ayon sa pagkakapantay- 
pantay: ang inyong kasaganaan ay 
naging abuloy sa panahong ito *sa 
kanilang kakulangan, upang ang ka- 
nirang kasaganaan naman ay maging 
abuloy sa inyong kailangan; upang 
magkaroon ng pagkakapantaypantay. 

15 Gaya ng nasusulat, *Ang nagti- 
pon ng marami ay hindi naglabis; at 
ang nagtipon ng kaunti ay hindi ki- 
nulang. 

16 Datapuwa’t salamat sa Dios, na 
naglalagay sa puso ni Tito niyaong 
masikap na pagiingat sa inyo. 

17 Sapagka’t tunay na tinanggap 
niya s a ng aming pamanhik, nguni’t 
palibhasa’y lubha siyang masikap, ay 
napariyan sa inyo sa kaniyang sari- 
ling kalooban. 

18 At sinugo naming kasama niya 
*ang kapatid na ang kaniyang kapu- 
rihan sa evangelio ay sa ^lahat ng 
mga iglesia; 

) 19 At hindi lamang gayon, kundi 
siya naman ang ^inihalal ng mga 
iglesia na maglakbay na kasama na- 
min tungkol sa biyayang ito, na pi- 
nangangasiwaan namin 7sa ikalu- 
luwalhati ng Panginoon, at upang 
ipamalas ang aming sikap: 

20 Na iniilagan ito, na sinoma’y 
huwag kaming sisihin tungkol sa abu¬ 
loy na ito na aming pinangangasi- 
waan: 

21 Sapagka't iniisip namin ang mga 
bagay na 5 kapuripuri, hindi lamang 

8 2 Cor. 9:2. 9 Mar. 12:43, 44. Lu. 21:3. 

2 Cor. 9:7. 1 2 Cor. 9:12. 2 Ex. 16:18. 

J tal 6. 4 2 Cor. 12:18. 5 2 Cor. 11:28. 

6 Gawa 14:23. 7 2 Cor. 4:16. 

8 Rom. 12:17. 


sa paningin ng Panginoon, kundi n&- 
man sa paningin ng mga tao. / 

22 At aming sinugong kasama nila 
ang aming kapatid, na aming n&- 
subok na madalas na masikap sa 
maraming bagay, datapuwa’t ngayon 
ay lalo nang masikap, Sdahil sa 
malaking pagkakatiwala niya sa 
inyo. 

23 Kung may magsiyasat tungkol 
kay Tito, siya’y aking kasama at ka- 
manggagawa sa pagpapagal sa inyo; 
6 sa Naming mga kapatid, sila’y mga 
sugo ng mga iglesia, at kaluwalha- 
tian ni Cristo. 

24 Inyo ngang ipakita sa kanila *sa 
harapan ng mga iglesia ang katu- 
nayan ng ^inyong pagibig, at ng 
Naming pagmamapuri dahil sa inyo. 

KAPITULO 9. 

1 Sapagka’t ^tungkol sa panganga- 
siwa ng mga abuloy sa Smga banal, ay 
kalabisan na sa akin ang isulat ko pa. 

2 Sapagka’t nakikilala ko ang 7in- 
yong sikap, 5 na aking ipinagmama- 
puri tungkol sa inyo sa mga taga 
Macedonia, na ang ^Acaya ay na- 
hahandang *isang taon na; at ang 
inyong pagsisikap ay nakapagudyok 
sa lubhang marami sa kanila. 

3 Datapuwa’t sinugo ko -ang mga 
kapatid, upang ang aming pagmama¬ 
puri dahil sa inyo ay huwag mawa- 
lan ng kabuluhan sa bagay na ito; 
na, ayon sa aking sinabi, kayo’y ma- 
ngakapaghanda: 

4 Baka sakaling sa anomang paraan 
Skung magsirating na kasama ko 
ang ilang taga Macedonia at kayo'y 
maratnang hindi nangahahanda, kami 
(upang huwag sabihing kayo) ay ma- 
ngapahiya sa pagkakatiwalang 4ito. 

5 Iniisip ko ngang kailangang ipa- 
manhik sa mga kapatid, na mangau- 
nang pumariyan sa inyo, at ihanda 
agad ang inyong abuloy na ipina- 
ngako nang una, upang ito’y mai- 


9 2 Cor. 2:3. 

1 tal. 6, 17, 18, 22. 2 Cor. 9:3, 6. 

2 2 Cor. 9:2. 3 tal. 7, 8. 

4 2 Cor. 7:4, 14; 9:2. 5 tal. 12, 13. 

2 Cor. 8:4. Gal. 2:10. 6 Rom. 12:13. 

7 2 Cor. 8:11. 8 2 Cor. 8:24. 9 Rom. 15:26.- 
1 2 Cor. 8:10. 2 2 Cor. 8:23. S Gawa 20:4. 
4 2 Cor. 11:17. 


293 







II MG A TAGA 

handa na gaya ng abuloy^at hindi 
gaya ng sapilitan. 

6 Datapuwa’t sinasabi ko , ^Ang nag- 
hahasik ng bahagya na ay magaani 
namang bahagya na; at ang nagha- 
hasik na sagana ay magaani namang 
js&gana* . 

7 Magbigay 'ang baw&’t isa ayon 
sa ipinasiya ng kaniyang puso: 
huwag_ ^mabigat sa loob, 6 dahil sa 
kailangan: sapagka’t iniibig ng Dios 
ang nagbibigay na masaya. 

8 At maaaring ?gawin ng Dios na 
ang lahat ng biyaya ay magsisagana 
sa inyo; upang kayo, na mayroong 
laging boong kaya sa lahat ay mag- 
sipanagana sa bawa’t mabuting ga- 
wa: 

9 Gaya ng nasusulat, 

^Siyang nagsabog, slyang nag- 
bigay sa mga dukha*, 

Ang kaniyang katuwiran ay na- 
nanatili magpa*ahan man, 

10 At ang ^nagbibigay ng binhi sa 
naghahasik at ng tinapay na pinaka- 
pagkain, ay magbibigay at magpapa- 
rami ng inyong binhi upang ihusik, at 
magdaragdag ng mga bunga ng in¬ 
yong katuwiran: 

11 Yamang Icayo’y pinayaman sa 
lahat jig mga bagay na ulcol sa la¬ 
hat ng kagandahang-loob, *na nagsi- 
$gawa sa pamamagitan namin ng 
pagpapasalamat sa Dios. 

. 12 Sapagka’t ang pangangasiwa sa 
paglilingkod na ito ay hindi lamang 
~tumatakip sa pangangailangan ng 
mga banal, kundi naman umaapaw 
sh pamamagitan ng maraming pagpa¬ 
pasalamat sa Dios; 

13 Palibhasa’y sa pagstfbolc'sa inyo 
sa pamamagitan ng ministeriong ito 
a’y niluluwalhati nila ang Dios da¬ 
hil sa pagtalima ng inyong pagki 
!ala sa evangelio ni Cristo, at dahil sa 
kagandahang-loob ng inyong ambag 
sa kanila at sa lahat; 

14 Samantalang sila rin naman, sa 
panalanging patungkol sa inyo, ay 
nananabik sa inyo sdahil sa saga- 
riang biyaya ng Dios sa inyo. 


& Gal. G :7, 0. 6 Deut. 15:10. 

? FiJ. 4:19. 8 Awit 112:0. 9 Is. 55:10. 

1 2 Cor. 1 :1X. 2 Cor. 8:14. 3 2 Cor. 8:1 

294 


CORINTO 10 

15 Salamat sa Dios dahil sa kani¬ 
yang kaloob na di masayod, 

KAPITULO 10. 

1 *Ako ngang si Pablo ay nama= 
manhik sa inyo alangalang sa 5ka- 
amuarig-loob at kapakumbabaan ni 
Cristo, ako <?na sa harapan ninyo ay 
mapagpakumbaba sa gitna ninyo, ngu- 
ni t ako’y lubhang malakas ang loob 
kung wala sa harapan ninyo: 

2 Oo, ako'y namamanhik sa inyo, 
upang kung ako’y nanaharap ay, 
?huwag akong magpakita ng katapa- 
ngang may pagkakatiwala na ipina¬ 
siya kong ipagmatapang laban sa 
s ilang nagiisip sa amin, na waring 
kami ay nagsisilakad ng *ayon sa 
laman. • 

3 Sapagka’t bagaman kami ay nag¬ 
sisilakad sa laman, ay hindi kami na- 
ngakikipagbakang ayon sa laman 

4 J (Sapagka’b ang mga sandata ng 
aming pakikilaban ay hindi ukoi sa 
laman, kundi sa harapan ng Dio 3 ay 
may kapangyarihang gumiba ng mga 
kuta); 

,P siyang gumigiba ng mga ma- 
lmg haka, at ng bawa’t bagay na 
matayog na nagmamataas laban sa 
karunungan ng Dios, at bumibihag 
sa lanat ng pagiisip sa pagtalima kay 
Cristo; 

6 At nangahahanda upang maghi- 
ganti sa lahat ng pagsuway, kung 
maganap na ang inyong pagtalima. 

7 Minamasdan ninyo ang mga ba¬ 
gay ®na nahaharap sa inyong mulc- 
ha. SKung ang sinoman ay may¬ 
roong pagkakatiwala sa kaniyang sa- 
ril.i na siya’y kay Cristo, ay muling 
dilidilihin ito sa . kaniyang sarili na, 
kung paanong siyaV kay Cristo, ka¬ 
uri naman ay gayon din. 

8 Sapagka’t bagaman ako ay *mag- 
mapuri ng marami tungkol sa Naming 
kapamahalaan (na ibinigay ng Pa- 
nginoon sa ikapagtitibay sa inyo, at 
hindi sa ikagigiba ninyo) ay hindi 
ako mapapahiya. 


A Rom. 12:1. 5 Mat. 11:29. 6 1 Cor. 2:8. 
7 2 Cor. 13:2, 10. 8 1 Cor. 4:18. 

9 2 Cor. 1:17. 1 2 Cor. 6:7. Ef. 6:13. 

1 Tea. 5:8. 2 Juan 7:21. 2 Cor. 5:12. 

3 r £ 9. or * * 4 „:37. 1 Jutm 4;(J - * 2 Cor. 8:24 
5 2 Cor. 13:10. 






II MGA TAGA CORINTO 11 


9 Upang huwag akong wari’y ibig 
ko kayong pangilabutin sa takot sa 
aking mga sulat. 

10 Sapagka't, sinasabi nila, Ang 
kaniyang mga sulat, ay malaman at 
mabisa; ^datapuwa’t ang anyo ng 
kaniyang katawan ay manina, at ang 
kaniyang 7pananalita ay walang lca- 
buluhan. 

11 Bayaang isipin ng isang gayon ito, 
na, kung ano kami sapananalita sa. mga 
sulat pagka kami ay wala sa harapan, 
ay gayon din kami naman sa gawa 
pagka kami ay nahaharap. 

12 Sapagka’t shindi kami nangag- 
mamatapang na makibilang 6 maki- 
tulad sa mga ilan doon sa mga 
nagmamapuri sa kanilang sarili: ngu- 
ni’t 0sila na sinusukat ang kani¬ 
lang sarili sa kanila rin, at kanilang 
itinutulad ang sarili sa kanila rin ay 
mga walang unawa. 

13 Datapuwa’t hindi naman ipinag- 
mamapuri ang labis sa aming sukat, 
kundi ayon sa sukat ng ^hangganang 
sa amin ay ipinamamahagi ng Dios, 
na gaya ng sukat, upang umabot 
hanggang sa inyo. 

14 Sapagka’t hindi kami nagsisilag- 
pas ng higit, na waring hindi na na- 
min kayo aabutin: ^sapagka’t hang- 
gang sa inyo naman ay nagsirating 
kami sa evangelio ni Cristo: 

16 Na hindi namin ipinagmamapuri 
ang labis sa aming sukat, sa maka - 
tuwid baga’y s a ng mga gawa ng 
ibang mga tao; kundi yamang may 
pagasa, na ayon sa paglago ng in- 
yong pananampalataya, kami’y pu- 
purihin sa inyo- ayon sa aming hang- 
ganan sa lalong kasaganaan, 

16 Upang ipangaral ang evangelio 
sa mga dako pa roon ng lupain ninyo, 
at huwag kaming mangagmapuri sa 
hangganan ng iba tungkol sa mga 
bagay na nangahahanda na sa amin. 

17 Datapuwa’t ang nagmamapuri 
ay ^magmapuri sa Panginoon. 

18 Sapagka’t hindi subok ang nag- 
tatagubilin sa kaniyang sarili, kundi 
$ang ipinagtatagubilin ng Pangi- 
noon. 


KAPITULO 11. . 

1 Kahimanawari’y mapagtiisan nin- 
yo oako sa kaunting kamangmangan: 
nguni’t tunay na ako’y inyong pinag- 
titiisan. 

2 Sapagka’t ako’y ?nanimbugho tung¬ 
kol sa inyo ng panibughong ukol 
sa Dios: sapagka’t kayo’y aking pi- 
napagasawa sa isa ? upang kayo’y 
maiharap ko kay Cristo na $tulad sa 
dalagang malinis. 

3 Nguni’t ako’y natatakot, baka sa 
anomang paraan, 0kung paanong si 
Eva ay nadaya n.g ahas sa kaniyang 
katusuhan, ang inyong walang ma- 
lay at malinis na mga pagilsip na 
kay Cristo ay pasamain. 

4 Sapagka’t kung Jyaong paririto ay 
mangaral ng ibang Jesus, na hindi 
namin ipinangaral, 6 kung kayo’y 
nagsisitanggap ng ibang espiritu na 
hindi ninyo tinanggap, 6 2 * * * 6 ibang evan¬ 
gelio na hindi ninyo tinanggap, ay 
mabuting pagtiisari ninyo. 

6 Sapagka’t inaakala kong ^sa ano- 
man ay hindi ako huli sa lubhang 
mga dakilang apostol. 

6 Datapuwa’t bagaman *ako ay ma- 
gaspang sa puiicuiauia, gayon ma’jr 
hindi ako £sa kaalaman; hindi, kundi 
osa lahat ng paraan ay ipinahayag 
namin ito sa inyo. 

7 Ako nga baga’y nagkasala 7sa 
pagpapakababa ko sa aking sarili, 
upang kayo’y mangataas dahil sa ipi¬ 
nangaral ko 8 sa inyo na walang ba- 
yad ang evangelio ng Dios? 

8 Aking sinamsaman ang ibang mga 
iglesia, sa pagtanggap ko ng upa sa 
kanila , upang ipangasiwa ko sa inyo; 

9 At pagka ako’y kaharap ninyo at 
ako’y nagkukulang ng ikabubuhay, 
ako’y hindi naging pasan 0sa kam- 
no man; sapagka’t mga kapat.id nang 
sila’y manggaling sa Macedonia ay 
tumakip ng aming pangangailangan; at 
sa lahat ng mga bagay ay pinag- 
ingatan kong huwag /naging pasa- 
nin ninyo, at magiingat nga ako. 


9 tal. 1. ^ „ 

7 1 Cor. 1:17. 2 Cor. 11:6. S 2 Cor. 3:1. 

9 tal. 18. 1 tal. 15, 16. 2 1 Cor. 3:6. 

3 Rom. 15:20. 4 Jer. 9:23, 24. V 1 Cor. 1:31. 

6 Rom. 2:29. 


0 2 Cor. 5:13. 7 Gal. 4:17. 18. 

8 Ef. 5:27. 9 Gen. 3:4. 1 2 Cor. 3:1. 

2 Gal. 1:6. 3 2 Cor. 12:11. o 

4 1 Cor. 1:17. 2 Cor. 10:10. 5 Ef. 3:4. 
6 2 Cor. 4:2; 5:11. * 2 Cor. 10:1. 

8 Gawa 18:3. 1 Cor. 9:1-8. 

0 2 Cor. 12:13, 14. 1 1 Cor. 16:17. 

FiL4:lo, 16. _ 

296 





II MGA TAGA CORINTO 11 


10 Rung paanong nasa akin ang ka- 
totohanan ni Cristo, sinoman ay hin- 
di makapipigil sa akin sa pagmama- 
puring ito sa mga dako ng Acaya. 

11 Bakit? ^sapagka’t hindi ko baga 
kayo iniibig? Nalalaman ng Dios. 

12 Datapuwa’t ang aking ginagawa 
ay siya kong gagawin, 2 * * 5 upang ma- 
putol ko ang kadahilanan sa mga 
nagnanasa ng kadahilanan; upang 
sa anomang ipinagmamapuri nila ay 
mangasumpungan sila na gaya na¬ 
ming 

13 Sapagka’t ang mga gayong tao 
*ay mga bulaang apostol, mga mag- 
darayang 5 manggagawa, na nangag- 
papakunwaring mga apostol ni Cris¬ 
to. 

14 At hindi katakataka; sapagka’t 
si Satanas %an ay nagpapakunwa- 
ring anghel ng kaliwanagan. 

15 Hindi malaking bagay nga na 
ang kaniyang mga ministro naman 
ay magpakunwari na waring 7minis- 
tro ng katuwiran; 8na ang kanilang 
wakas ay masasangayon sa kanilang 
mga gawa. 

16 Muling sinasabi ko, ^Huwag isi- 
pin ng sinoman na ako’y mangmang; 
nguni’t kung gay on , gayon ma’y 
tanggapin ninyo akong gaya ng 
isang mangmang, upang ako naman 
ay makapagmapuri ng kaunti. 

17 Ang ipinangungusap ko ay Jhin- 
di ko ipinangungusap ayon sa Pangi- 
noon, kundi gaya ng sa kamangma- 
ngan, sa pagkakativvalang ito sa pag- 
mamapuri. 

18 Yamang maraming nagmamapu- 
ri ayon sa laman, ako nama’y mag- 
mamapuri. 

19 Sapagka’t pinagtitiisan ninyo na 
*mny kasayahan ang mga mangmang, 
palibhasa’y marurunong kayo. 

20 Sapagka’t inyong pinagtitiisan 
ang sinoman, skung kayo’y inaalipin, 
kung kayo’y sinasaumal, kung kayo’y 
binibihag, kung siya’y nagpapalalo, 
kung kayo’y sinasampal sa mukha. 

21 Sinasalita ko ang tungkol sa ka- 
pul aan, na wari ay naging mahina 

2 Cor. 6:11: 7:3. 5 1 Cor. 9 :12. 

4 Gawa 15:1. 24; 20:29. 30. 

Gol. 1:7; 2:4; 6:12. Fil. 1:15; 3:18. 

5 Fil. 3:2. 6 1 Cor. 5:5. 7 2 Cor. 3:9. 

8 Fil. 3 :39. 9 2 Cor. 12 :G. I 1 Cor. 7:6. 12 
J taL 1. 3 Gal. 2:4. 

296 


kami. Nguni’t kung ang sinoman ay 
matapang sa anoman (nangungusap 
ako sa kamangmangan), ako’y ma¬ 
tapang din naman. 

22 Sila baga’y mga Hebreo? <4ako 
man. Sila baga’y mga 5 Israelica? 
ako man. Sila baga’y binhi ni Abra¬ 
ham? ako man. 

23 Sila baga’y mga ^ministro ni 
Cristo? (ako’y nangungusap na wa¬ 
ring nasisira ang bait) lalo pa ako; 
"sa pagpapagal ako’y lubhang saga- 
na, sa mga bilangguan ay lubhang 
madalas, s sa mga palo ay walang 
bilang, sa mga ikamamatay ay ma- 
limit. 

24 Sa mga Judio ay makalimang 
tumanggap ako ng tigaapat na pung 
pcilo , kulang ng isa. 

25 Makaitlong ako’y hinampas ng 
mga panghampas, ^minsan ako’y bi- 
nato, makaitlong ako’y nabagbag, 
isang araw at isang gabi na ako’y 
nasa kalaliman ng dagat; 

26 Sa mga paglalakbay ay madalas, 
sa mga kapanganiban sa mga ilog, 
sa mga kapanganiban sa mga tuli- 
san, sa mga ^kapanganiban sa aking 
mga kababayan, sa mga -kapangani¬ 
ban sa mga Gentil, sa mga kapanga¬ 
niban 3 sa bay an, sa mga kapangani¬ 
ban sa mga ilang, sa mga kapanga¬ 
niban sa dagat, sa mga kapangani¬ 
ban sa gitna ng mga ^bulaang kapa- 
tid; 

27 Sa pagpapagal at sa pagdaram- 
dam, sa mga pagpupuyat ay mada¬ 
las, sa gutom at uhaw, mga pag- 
aayuno ay madalas, sa ginaw at ka- 
hubaran. 

28 Bukod sa mga bagay na yaon, ay 
may umiinis sa akin sa araw-araw, 
ang 5 kabalisakan dahil sa lahat ng 
mga iglesia. 

29 Sino ang nanghina, ^at ako’y 
hindi nanghina? Sino ang napapa- 
tisod, at ako'y di nagdaramdain? 

30 Kung kinakailangang ako’y 
ma gmapuri, 7ako’y magmamapuri sa 

4 Fil. 3:5. 

5 Rom. 11:1. 6 2 Cor. 3:6. 7 2 Cor. 6:5. 

8 Gawa 16:23. 9 Gawa 14:19. 

/ Gawa 13:60; 14:5; 17:5. 

2 Gawa 14:5; 19:23. 3 Gawa 21:31. 

4 Gal. 2:4. 5 Gawa 20:18. Rom. 1;H, 

G 1 Cor. 9 :22. 7 2 Cor. 12:5. 9. 10. 





II MGA TAGA CORINTO 12 

mga bagay na nauukol sa aking ka¬ 
hinaan. 

31 «Ang Dios at Ama ng Pangi- 
noong Jesus, na mapalad magpakai- 
lan pa man, ang nakakaalam na 
ako’y hindi nagsisinungaling. 

32 Sa Damasco ay binantayan <>ng 
gobernador na sakop ng haring Are- 
ta 8 ang bayan ng mga. taga Damas¬ 
co, upang ako’y huiihin: 

33 At sa isang dungawan, ay napa- 
hugos ako sa kiita, sa isang bala- 
ong, at ako’y nakatanan sa kanilang 
mga kamay. 


KAPITULO 12. 

1 Kinakailangang ako’y magmapuri, 

bagaman ito’y hindi nararapat; ngu- 
ni’t aking sasaysayin ang mga *pa- 
ngitain ko at mga ^pahayag ng 
Panginoon. . , _ , 

2 Nakikilala ko ang isang lalake 
skay Cristo, na mayroong nang la- 
bingapat na taon (maging sa ka- 
tawan, aywan ko; 6 maging sa labas 
ng katawan, aywan ko; Dios ang na- 
kaaalam) na ^inagaw hanggang sa 
sikatlong langit. 

3 At nakikilala ko ang taong lyan 
(maging sa katawan, 6 sa labas ng 
katawan, aywan ko; Dios ang naka- 
aalam), 

4 Na kung paanong siya’y inagaw 
6 sa Paraiso, at nakarinig ng mga 
salitang di masayod na hindi nara¬ 
rapat salitain ng tao. 

6 'Tungkol sa taong yaon ako’y mag- 
mamapuri: nguni’t 7tungkol sa aking 
sarili ay hindi ako magmamapuri, 
maliban na sa aking mga kahinaan. 

6 Sapagka’t s kung ibigin kong ako y 
magmapuri, ay hindi ako magiging 
mangmang; sapagka’t sasalitain ko 
ang katotohanan: nguni’t nagpipigil 


ako, baka ang si’noman ay magaka- 15 At ako’y gugugol ng may mala- 
lang ako’y mataas sa nakikita niya king kagalakan at pagugugol danu 

r-^ A noviviniff co olriri. CO intrnnnr mcro kflllllnwa. Kung kayO V 


Satanas, upang ako’y tampalin, nang 
ako’y huwag magpalalo ng labis. 

8 Tungkol dito’y makaitlo akong 
nanalangin sa Panginoon, upang ila- 
yo ito sa akin. 

9 At siya’y nagsabi sa akin, Ang 
aking biyaya ay sapat na sa iyo: 
sapagka’t ang taking kapangyarihan 
ay nagiging sakdal sa kahinaan. Ka- 
ya’t bagkus akong magmamapuri na 
may malaking galak sa aking kahi¬ 
naan upang manahan nawa sa akin, 
ang kapangyarihan ni Cristo. 

10 Kaya nga 2 ako’y nagagalak sa 
mga kahinaan, sa mga pagkaapi, sa 
mga pangangailangan, sa mga pag- 
kakausig, sa mga paghihinagpis, da- 
hil kay Cristo: ^sapagka’t pagka 
ako’y mahina, ako nga’y malakas. 

11 4Ako*y naging mangmang: pinilit; 
ninyo ako; ako sana y dapat nin- 
yong ^purihin: sapagka’t ^sa ano- 
mah ay hindi ako naging huli sa 
lubhang mga dakilang apostol, baga¬ 
man ako’y walang kabuluhan. 

12 Tunay na 7ang ™i a tanda ng 
^apostol ay pawang nangyari sa inyo 
sa boong pagtitiis, sa pamamagitaa 
ng mga tanda at mga kababalaghan 
at ng mga gawang makapangyari- 

ban. . . . 

13 Sapagka’t ano nga ang inyong 

ikinahull sa ibang mga iglesia, kundi 
ang ^ako"y hindi naging pasanin nmyox 
ipatawad ninyo sa akin ang kama- 
liang 2 ito. , _ , , 

14 Narito, ito ang ikatlo na ako y 
handang pumariyan sa inyo; at 
ako’y hindi magiging pasanin ninyo: 
ssapagka’t hindi ko hinahanap ang 
inyo, kundi kayo: ^sapagka’t hind . 1 
nararapat ipagtipon ng mga_ anak 
ang mga magulang, kundi ng mga 
magulang ang mga anak.. 

15 At ako’y gugugol ng may mala- 


sa akin, 6 naririnig sa akin. 

7 At nang ako’y huwa£ magpalalo 
ng labis dahil sa kadakilaan ng mga 
pahayag, ay binigyan ako ng isang 
stinik sa laman, ng isang sugo ni 


8 Rom. 15:6. 9 Gawa 9:24, 25. 

/ Gawa 26:19. 2 tal. 7. Gal. 1:12. 

8 2 Cor. 6:17. 4 1 Tea. 4:17. Apoc. 12:5. 

6 Awit 148:4. 6 Lu. 23:43. 

7 2 Cor. 11:30. 8 2 Cor. 11:16. 
f a Cor. 10:10. 


sa inyong mga kaluluwa. Kung kayo^y 
iniibig ko ng lalong higit, ako baga y 
iniibig ng kaunti? 

16 Datapuwa’t magkagayon man. 


* FiI * 4:13 - „ „ . 

2 Mat. 6:12. 2 Cor. 7:4. S 2 Cor. 13:4. 

4 2 Cor. 11:1, 16. 17, 23. 6 2 Cor. 3:1. 

6 2 Cor. 11:5. Gal. 2:6-8. 7 Rom. 16:19. 

8 1 Cor. 9:1. 9 2 Cor. 8:7. 11 Cor. 9:12* 
2 2 Cor. 11:7. 5 1 Cor. 10:33. 

4 1 Cor. 4:14, 16. 

297 





II MGA TAGA CORINTO 13 


tfako’y hindi naging pasan sa inyo; 
kundi dahil sa pagkatuso ko, kayo’y 
hinuli ko sa daya. 

17 6 * 8 * * * Kayo baga’y alung dinaya ?sa 
pamaniagitan ng sinoman sa mga si- 
nugo sa inyo? 

18 Pinamanhikan ko si Tito. #at si- 
nugo kong kasama niya $ang kapatid. 
Kayo baga’y dinaya ni Tito? hindi 
baga kami ay nagsilakad sa isang 
Espiritu? hindi baga kami ay nagsi- 
sunod sa gayong ding mga hakbang? 

19 Iniisip ninyo na sa boong pana- 
hong ito’y kami ay nangagdadahilan 
sa inyo. Sa paningin ng Dios ay na- 
ngagsasalita kami sa pangalan ni 
Cristo. Datapuwa’t ang iahat ng 
mga bagay, mga minamahal, ay sa 
inyong mga ikatitibay. 

20 Natatakot nga ako na baka sa 
anomang paraan, kung ako’y duma- 
ting ay kayo’y masumpungang kong 
hindi gay a ng ibig ko, at *ako ay 
inyong masumpungang hindi gaya 
ng ibig ninyo; baka sa anomang pa¬ 
raan ay magkaroon ng pagtatalo, 
mga paninibugho, mga kagalitan, 
mga pagkakampikampi, mga pagsi- 
rang-puri, mga paghatid-dumapit, 
mga kapalaluan, mga pagkakagulo; 

21 Baka pagka ako’y dumating na 
muli ay *ako’y pababain ng Dios ko 
sa harapan ninyo, at ako’y malum- 
bay dahil sa marami sa nangagkasa- 
lang una, at hindi nangagsisi sa ka- 
rumihan at sa ^pakikiapid at sa ka- 
libugan na ginawa nila. 

KAPITULO 13. 

1 *Ito ang ikatlo na ako’y paririyan 
sa inyo. 5 Sa bibig ng dalawang sak- 
si 6 ng tatlo ay papagtibayin ang ba- 
wa’t salita. 

2 Sinabi ko na nang una, at «muling 
aking ipinagpapauna, gaya nang 
ako’y nahaharap ng ikalawa, gayon 
din ngayon, na ako’y wala sa hara¬ 
pan, sa mga nagkasala nang una, at 
sa mga iba pa, na kung ako’y puma- 


6 2 Cor. 11:9. 

€ 2 Cor. 7:2. 7 2 Cor. 9:5. 

8 2 Cor. 8:6, 16. 9 2 Cor. 8:1& 

1 1 Cor. 4:21. S 2 Cor. 2:1. 4. 

S' 1 Coy. 5:1. 2 Cor. 12:14. 

6 Deut. 12:15. 6 2 Cor. 10:2, 6. 

298 


riyang muli ay ?hindi ko na pata- 
tawarin; 

3 Yamang nagsisihanap kayo ng 
isang katunayan «na si Cristo ay 
nagsasalita sa akin; na siya sa in- 
yo’y hindi mahina, kundi ^sa inyo’y 
makapangyarihan: 

4 Sapagka’t *siya’y ipinako sa krus 
dahil sa kahinaan, gayon ma’y J?na- 
buouhay siya dahil sa kapangyari- 
han ng Dios. ^Sapagka’t kami na- 
man ay sa kaniya’y mahihina, ngu- 
ni’t kami* ay mabubuhay na kasama 
niya sa kapangyarihan ng Dios sa 
inyo. 

5 Siyasatin ninyo ang inyong sa- 
rili, *kung kayo’y nangasa pananam- 
palataya; subukin ninyo ang inyong 
sarili. Hindi baga ninyo nalalaman 
sa ganang inyong sarili, na si ^Jesu- 
cristo ay nasa inyo? maliban na nga 
kung kayo’y 6 itinakuwil na. 

6 Nguni’t inaasahan ko na inyong 
mangakildlala na kami ay hindi iti- 
nakuwil. 

7 Ngayo’y idinadalangin namin sa 
Dios na kayo’y huwag magsigawa ng 
masama; hindi upang kami’y manga- 
kitang subok, kundi upang gawin 
ninyo ang may karangalan, kahit ka¬ 
mi’y maging gaya ng itinakuwil. 

8 Sapagka’t kami’y walang ano¬ 
mang znagagawang laban sa katoto- 
hanan, kundi ayon sa katotohanan. 

9 Sapagka’t kami’y natutuwa ?kung 
kami’y mahihina, at kayo’y malala- 
kas: at s ito naman ang idinadala¬ 
ngin namin, sa makatuwid baga’y 
ang inyong pagkasakdal. 

10 Dahil dito’y ^sinusulat ko ang 
mga bagay na ito samantalang ako’y 
wala sa harapan, upang kung nasa 
harapan ay huwag akong gumamit 
ng kabagsikan, ayon sa kapamaha- 
laang ibinibigay sa akin ng Pangi- 
noon sa ikatitibay, at hindi sa ika- 
gigiba. 

11 Sa katapustapusan, mga kapa¬ 
tid, paalam na. Mangagpakasakdal 
kayo; mangaaliw kayo; ^mangagka- 

7 2 Cor. 1:23. 8 1 Cor. 5:4. 9 1 Cor. 9:2 

1 Fil. 2:7, 8. 1 Ped. 3:18. f Rom. 6:4. 

3 2 Cor. 12:10. U 1 Cor. 11:28. 

5 Rom. 8:10. Gal. 4:19. 6 1 Cor. 9:27. 

7 1 Cor. 4:10. 2 Cor. 11:80. 8 1 Tea. 3:10. 

9 1 Cor. 4:21. 2 Cor. 2:3. 1 Rom. 12:16, 18 





MGA TAGA 

Isa kayo ng pagiisip; mangabuhay 
kayo sa kapayapaan: at ang Dios ng 
pagibig at -ng kapayapaan ay sasa 
inyo. 

12 Mangagbatian * 1 * 3 ang isa’t i sa sa 
inyo ng banal na halik. _ 

2 Rom. 15:38. S Rom. 10:16. 4 Fil. 4:22 


GALACIA l 

13 Binabati kayo ng ^lahat ng mga 
banal. 

14 Ang ^biyaya ng Panginoong Je~ 

sucristo, at ang pagibig ng Dios; at 
ang Opakikipisan ng Espiritu Santo 
ay sumainyo nawang ?ahat._ 

5 Rom. 1G:20. C Fit 2:1. 


ANG SULA-B NI PABLO 

SA MGA 

TAGA GALACIA 


KAPITULO 1. 

1 Si Pablo, na Apostol ( *hindi mula 
sa mga tao, ni sa pamamagitan man 
ng tao, kundi ~sa pamamagitan ni 
Jesucristo, at ng Dios Ama, 3 na si- 
yang sa kaniya’y muling bumuhay), 

2 At ang lahat ng mga kapatid ^na 
mga kasama ko, sa mga iglesia ng 
^Galacia: 

3 Sumainyo nawa ang biyaya c at 
kapayapaang mula sa Dios na Ama, 
at sa ating Panginoong Jesucristo, 

4 Na siyang ?nagbigay sa kaniyang 
sarili dahil sa ating mga kasala- 
nan, upang tayo’y mailigtas sdito sa 
kasalukuyang masainang sanglibu- 
tan, ayon sa kalooban ng ating Dios 
at Ama: 

6 Na sumakaniya ang kaluwalha- 
tian magpakailan man. Siya na¬ 
wa. 

6 Ako’y namamangha na kay dali 

ninyong nagsilipat sa ibang evange- 
lio ^buhat sa tumawag sa inyo sa 

biyaya ni Cristo; _ 

1 taL 11, 12. 2 Gawa 9:6. 1 Tim. 1:1. 

Tito 1:3. 3 Gawa 2:24. 4 Fil. 4:21. 

5 Gawa 16:6. 6 Rom. 1 :7. 

7 Mat. 20:28. Rom. 4:25. Gal. 2:20. 

3 Juan 15:19. 9 tal. 15. Gal. 5:8. 


7 Na ito’y hindi ibang. evangelio: 
*kundi mayroong ilan -na sa inyo’y 
nagsisiligalig, at nangagiibig na pa- 
samain ang evangelio ni Cristo. 

8 Datapuwa’t kahima’t kami, 6 
3 isang anghel na mula sa langit. 
ang mangaral sa inyo ng anomang 
evangelio na iba sa aming ipi- 
nangangaral sa inyo, ay tnataku- 
wil. 

9 Ayon sa aming sinabi nang una, 
ay muling gayon ang aking sinasabi 
ngayon, Kung ang sinoman ay ma¬ 
ngaral sa inyo ng anomang evange¬ 
lio na iba kay sa inyong tinanggap na. 
ay 4matakuw.il. 

10 Sapagka’t ^ako baga T y nanghi- 
hikayat ngayon sa mga tao 6 sa 
Dios? 6 ako baga’y nagsisikap na 
magbigay-lugod sa mga tao? kung 
ako’y magbibigay-lugod pa sa mga 
tao, ay hindi ako magiging alipin ni 
Cristo. 

11 Sapagka’t aking jpinatatalastas 

sa inyo, mga kapatid, tungkol sa 
^evangelio na aking ipinangaral, na 
ito’y hindi ayon sa tao. _ 

/ 2 Cor. 11:4. 2 Gawa 15:24. Gal. 5:10. 

3 2 Cor. 11:14. 4 Gal. 5:12. 5 1 Tea. 2:4. 

6 Rom. 2:16. 

299 












_ MGA TAGA 

12 Sapagka’t ^hindi ko tinanggap ito 
ea tao, ni itinuro man sa akin, kun- 
di airing tinanggap «sa pamamagi- 
tan ng pahayag ni Jesucristo. 

13 Sapagka’t inyong nabalitaan 
ang taking pamumuhay nang naka- 
raang panahon sa relihion ng mga 
Judio, kung paanong aking inuusig 
*na malabis, at nilipol ang iglesia 
ng Dios: 

14 At ako’y nangunguna sa relihion 
ng mga Judio ng higit kay sa ma- 
rami sa aking mga kasing gulang 
sa aking mga kababayan, -palibha- 
ea’y totoong masikap ako ^sa mga 
sali’t-saling sabi ng aking mga ma- 
gulang. 

15 Ngunft nang magalingin ng 
Dios 4na siyang sa akin ay nag- 
bukod, buhat pa sa tiyan ng aking 
ina, at fako’y tawagin sa pamama- 
gitan ng kaniyang biyaya, 

16 Na ihayag ang kaniyang Anak 
sa akin, $upang siya’y aking ipanga- 
ral sa gitna ng mga Gentil; pagka- 
raka’y hindi ako sumangguni sa la- 
man at sa dugo: 

3.7 Ni inahon ko man sa Jerusalem 
silang mga apostol na nangauna sa 
akin: kundi sa 7 Arabia ako napa- 
roon; at muling nagbalik ako sa Da- 
masco. 

18 Nang makaraan nga ang $ta- 
tlong taon °ay umahon ako sa Jeru¬ 
salem upang dalawin si Cefas, at 
natira akong kasama niyang labing- 
limang araw. 

19 Nguni’t wala akong nakita sa 
mga ibang apostol, *maliban na kay 
Santiago na kapatid ng Panginoon. 

20 Tungkol nga sa mga bagay na 
isinusulat ko sa inyo, narito, sa ha- 
rapan ng Dios, hindi ako nagsisinu- 
hgaling. 

21 Pagkatapos ay naparoon ako sa 
mga lupain ng ^Siria at ^Cilicia. 

22 At hindi pa ako nakikilala sa muk- 
ha ng mga iglesia ng Judea na *pa- 
wang kay Cristo. 


7 1 Cor. 11:23. 

8 2 Cor. 12:2, 7. Gal. 2:2. Ef. 3:3. 

0 Ef. 4:22. Heb. 13:7. 1 Gawa 8:3. 

t Fil. 8:6. 3 Mat. 15:2. Col. 2:8. 

h Rom. 1:1, 6. 5 tal. 6. 

€ Gawa 9:15. Gal. 2:7, 8. 7 Gal. 4:25. 

8 Gawa 9:23. 9 Gawa 9:26-30. 

1 Gawa 12:17. 8 Gawa 15:23. 3 Gawa 9:30. 
4 2 Cor. 5:17. 


GALACIA 2 

23 Kundi ang kanila lamang nariri- 
nig na pinaguusapan ay, Yaong 
umuusig sa atin nang una, ngayo’y 
nangangaral ng pananampalataya 
na nang ibang panahon ay kaniyang 
sinisira; 

24 At 5 kanilang niluluwalhati ang 
Dios sa akin. 

KAPITULO 2. 

1 Nang makaraan nga ang labing- 
apat na taon <?ay umahon akong mu- 
li sa Jerusalem na kasama si "Ber- 
nabe, at isjmama ko rin naman si 
s Tito. 

2 At ako’y umahon odahil sa paha¬ 
yag; -*at isinaysay ko sa harapan 
nila ang evangelio na aking ipina- 
ngangaral sa gitna ng mga Gentil, 
datapuwa’t sa harapan ng mga may 
dangal ay sa lihim, *baka sa ano- 
mang paraan ako’y tatakbo, 6 tu- 
makbo, ng walang kabuluhan. 

3 Datapuwa’t maging si Tito man 
na kasama ko, bagama’t Griego, ay 
hindi ^napilit na patuli. 

4 At yaon ay dahil sa mga *hindi 
tunay na kapatid na ^ipinasok ng 
lihim, na nagsipasok ng lihim upang 
tiktikan ang aming kalayaan na tag- 
lay namin kay Cristo Jesus, ?upang 
kami’y ilagay nila sa pagkaalipin: 

5 Sa mga yaon ay hindi kami napa- 
hinuhod na supilin kami, kahit isang 
oras; upang ang katotohanan ng 
evangelio ay manatili sa inyo. 

6 Datapuwa’t ang mga wari’y may 
dangal ng kaunti (maging anoman 
sila,- ay walang anoman sa akin: ang 
Dios ay hindi tumatanggap ng anyo 
ninoman)—silang may dangal, sina- 
sabi ko, ay hindi nagbahagi sa akin 
ng anoman: 

7 Kundi bagkus ^nang makita nila 
na ^sa akin ay ipinagkatiwala ang 
evangelio jig di-pagtutuli, gaya rin 
naman ng pagkakatiwala kay Pedro 
ng evangelio ng pagtutuli 

8 (Sapagka’t ang naghanda kay Pe¬ 
dro sa pagkaapostol sa pagtutuli 


6 2 Cor. 9:13. 6 Gawa 15:2. 

7 Gawa 4:36. 8 2 Cor. 2:13. 9 Gal. 1:12. 

1 Gawa 15:12. 8 Gal. 4:11. 1 Tes. 3:6. 

3 Gawa 16:3. 4 2 Cor. 11:26. 5 2 Pcd. 2:1. 
6 Gal. 6:1. 7 Gal. 4 :3, 9, 24, 26: 6:1. 

8 tal. 8. Gawa 9:15. Gal. 1:16. 9 1 Tim. 1:12, 


300 






MGA TAGA 

ay fnaghanda rin naman sa akin sa 
pagkaapostol sa mga Gentil); 

9 At nang makita nila ang biya- 
yang sa akin ay ipinagkaloob, 4 ang 
mga kanang kamay ng pakikisama 
ayibinigay sa akin at kay ^Bernabem 
^Santiago at ni 4Cefas at ni Juan, 
sila na mga ^inaaring shaligi, upang 
kami ay magsiparoon sa mga Gen¬ 
til, at sila'y sa pagtutuli; 

10 Ang kctnila lamang hxmhuing 
7ay aming alalahanin ang mga duk- 
ha; na ang bagay ring ito’y aking 
pinagsisikapan gawain. 

11 Nguni’t nang dumating si Cefas 
sa sAntioquia, ay sumalansang ako 
sa kaniya ng mukhaan, sapagka t 
siya’y nararapat hatulan. 

12 Sapagka’t bago nagsidating ang 
ilang mu la kay Santiago, ay »naki- 
salo siya sa mga Gentil; ngimi’t 
nang sila'y magsidating na, siya’y 
umurong, at humhvalay sa mga Gen¬ 
til , palibhasa’y natatakot sa J mga sa 
pagtutuli. 

13 At ang ibang mga Judio ay na- 
ngagpakunwari rin namang kasama 
niya; ano pa’t pati si Bernabe ay na- 
biiyo sa kanilang pagkukumvari. 

14 Nguni’t nang aking makita na 
hindi sila nagsisilakad ng matuwid 
ayon sa katotohanan ng evangelio, 
sinabi ko kay Cefas sa harapan ni - 
tang Iahat, Kung ikaw, na Judio, ay 
namumuhay gay a ng mga Gentil, 
at di gaya ng mga Judio, bakit 
mo pinipilit ang mga Gentil na ma- 
muhay na gaya ng mga Judio? 

15 Tayo‘y mga Judio sa katutubo, 
at hindi mga ^makasalanang Gen-- 
til, 

16 Bagama’t naaalaman ^na ang tao 
ay hindi inaaring-ganap sa mga ga¬ 
wang ayon sa kautusan, maliban na 
*sa pamamagitan ng pananampala- 
taya kay Jesucristo, tayo rin ay nag- 
sisampalataya kay Cristo Jesus, 
upang tayo’y ariing-ganap sa pama¬ 
magitan ng pananampalataya kay 
Cristo, at hindi dahil sa mga ga- 

1 Gal. 3:5. 2 tal. 1. 3 tal. 12. Gawa 12:17. 

A 1 Cor. 1:12. 5 tal. 2, 6. 6 Apoc. 3:12. 

7 Rom. 12:13. 8 Gawa 11:2G. 

0 Gawa 10:28; 11:3: 15:28, 29. 

2 Gawa 10:45. 2 Ef. 2:12. 

3 Gawa 13:38, 39. Gal. 3:11. 

4 Rom. 1:17; 3:22, 28; 6:1. Gal. 3:24. 


GALACIA 3 

wang ayon sa kautusan: sapagka’t 
sa mga gawang ayon sa kautusan 
ay hindi aariing-ganap ang sino- 
mang laman. 

17 Nguni’t kung, samantalang ating 
pinagsisikapan na tayo’y ariing- 
ganap kay Cristo, ay tayo rin na¬ 
man ay nangasusumpungang mga 
makasalanan, si Cristo baga ay mi- 
nistro ng kasalanan? Huwag na- 
wang mangyari. 

18 Kung akin ngang muling itayo 
ang mga bagay na aking sinira, sa 
aking sarili ay pinatutunayan ko na 
ako’y suwail. 

19 Sapagka’t ako *sa pamamagitan 
ng kautusan ^ay namatay, sa kau¬ 
tusan, 7upang ako’y mabuhay sa 
Dios. 

20 Ako’y nap ako sa krus na fi ka- 
sama ni Cristo; at hindi na ako ang 
nabubuhay, kundi si Cristo ang na- 
bubuhay sa akin: at ang buhay na 
ikinabubuhay ko ngayon sa laman 
ay ikinabubuhay ko sa pananampa¬ 
lataya, ang pananampalataya na ito y 
sa Anak ng Dios, na sa akin ay 5 umi* 
big, at Jibinigay ang kaniyang sa¬ 
rili dahil sa akin. 

21 Hindi ko niwawalan ng halaga ang 
biyaya ng Dios: ^sapagka’t kung sa 
pamamagitan ng kautusan ay ang ka- 
tu-.viran, kung gayo'v si Cristo ay na¬ 
matay ng walang kabuluhan. 

KAPITULO 3. 

1 Oh mga mangmang na taga Ga- 
lacia, 3 S fno ang mga nagsigayuma 
sa inyo, na sa harapan ng inyong 
mga mata’y si Jesucristo, na napako 
sa cruz, ay maliwanag na inihayag? 

2 Ito lamang ang ibig kong maala 
man sa inyo, Tinanggap baga ninyo 
*ang Espiritu sa pamamagitan ng 
mga gawang ayon sa kautusan, *6 
sa pamamagitan ng pakikinig ng 
tungkol sa pananampalataya? 

3 Napakamangmang na baga kayo? 
6 kayong nagpasimula sa Espiritu, 
ngayo’y nangagpapakasakdal kayo 
sa laman? 


5 Rom. 3:20. 6 Rom. 7:4, 6. 7 Rom. 6:11. 
8 Rom. 6:6. 9 Rom. 8:37. 

1 Gal. 1:4. Tito 2:14. 2 Gal. 3:21: 5:4. 
ITob. 7:11. 8 Gal. 5:7. A tal. 14. Ef. 1:13. 
Heb. 6:4. 5 Rom. 10:17. 6 Gal. 4:9. 

301 






MGA TAGA 

4 Tiniis baga ninyong 7walang ka- 
T>uluhan ang lubhang maraming mga 
bagay? kung tunay na walang ka¬ 
buluhan. 

6 Siya na nagbibigay nga sa inyo ng 
Espiritu, at gumagawa ng mga himala 
sa gitna ninyo, ginagawa baga sa pa¬ 
mamagitan ng mga gawang ayon sa 
kautusan, 6 sa pakikinig ng tungkol 
sa pananampalataya? 

6 Gaya nga ni ^Abraham na su- 
mampalataya sa Dios, at ito’y ibini- 
lang sa kaniya na katuwiran. 

7_ Talastasin nga ninyo na $ang 
mga sa pananampalataya, ang mga 
yaon ay mga anak ni Abraham. 

8 At sapagka't ipinakita na *ng 
kasulatan, na ~aariing-ganap ng 
Dios ang mga Gentil sa pamamag- 
itan ng pananampalataya, ay ipina- 
ngaral na nang una ang evange- 
lio kay Abraham, na sinasabi, Sa 
iyo ay pagpapalain ang siahat ng 
inga bansa. 

9 Kaya’t ang mga sa pananampala¬ 
taya ay pinagpapala kay Abraham 
na may pananampalataya. 

10 Sapagka’t ang lahat na sa mga 
gawang jayon sa kautusan * * 4 ay nasa 
ilalim ng sumpa: sapagka’t nasusu- 
lat, 5 Sinusumpa ang bawa’t hindi 
nananatili sa lahat ng "mga bagay 
na nasusulat sa aklat ng kautusan, 
lipang gawin nil 3 . 

11 Maliwanag nga na sinoman ay 
hindi inaaring-ganap ^sa kautusan sa 
harapan ng Dios; sapagka’t, 7Ang 
ganap ay mabubuhay sa pananampa¬ 
lataya. 

12 At ang kautusan ay hindi sa pa- 
.nanampalataya; kundi, ®Ang guma- 
ganap ng mga yaon ay mabubuhay 
sa mga yaon. 

13 Sa sumpa ng kautusan ay atinu- 
bos tayo ni Cristo, na naging sumpa 
sa ganang atin; sapagka’t nasusulat, 
-Sinusumpa ang bawa’t ^binibitay sa 
punong kahoy: 

14 Upang sa mga Gentil ay duma- 
ting ang pagpapala ni Abraham na 


GALACIA S 

kay Cristo Jesus; npang sa pama¬ 
magitan ng pananampalataya ay 
tanggapin natin *ang pangako ng 
Espiritu. 

15 Mga kapatid, nagsasalita ako 
*ayon sa kaugalian ng mga tao; Ba- 
gama’t ang 6 pakikipagtipan ay gawa 
iamang ng tao, gayon ma’y pagka 
pinagtibay, sinoman ay hindi maka- 
pagpapawalang kabuluhan, 6 maka- 
pagdaragdag man. 

16 Ngayon 7kay Abraham nga #si- 
nabi ang mga pangako, at sa ka- 
niyang binhi. Hindi sinasabi ng Dios, 
At sa # mga binhi, na gaya baga sa 
marami; kundi gava sa iisa Iamang, 
5At sa iyong binhi, na si Cristo. 

. 17 Ito nga ang aking sinasabi: Ang 
isang pakikipagtipang pinagtibay na 
nang una ng Dios, ay hindi mapa- 
wawalang kabuluhan *ng kautusan, 
na sumipot nang makaraan ang 
apat na raan at tatlongpung taon, 
ano pa’t -upang pawalang kabulu¬ 
han ang pangako. 

18 Sapagka’t kung ang mana ay sa 
pamamagitan ng kautusan, ay hindi 
na sa pamamagitan ng pangako: da- 
tapuwa’t ipinagkaloob ng Dios kay 
Abraham sa pamamagitan ng panga¬ 
ko. 

19 Ano nga ang kabuluhan ng kau¬ 
tusan? ^Idinagdag dahil sa mga pagsa- 
langsang, ^hanggang sa pumarito ang 
binhi na siyang pinangakuan; at ito’y 
tfiniutos sa pamamagitan ng mga 
anghel sa kamay ^ng isang tagapa- 
magitan. 

20 Ngayon ?ang isang tagapamagitan 
ay hindi tagavamagitan ng iisa; data- 
puwa’t ang Dios ay iisa. 

21 Ang kautusan nga baga ay la- 
ban sa mga pangako ng Dios? 
Huwag nawang mangyari: sapagka’t 
kung ibinigay sana ang isang kau- 
tusang may kapangyarihang magbigay 
buhay, tunay ngang ang katuwiran 
sana ay naging dahil sa kautusan. 

22 ^Datapuwa’t kinulong ng kasu- 
latan ang siahat ng mga bagay sa 


7 Hcb. 10:82, 35, 36. 5 Gen. 15:6. 

Eom. 4:3, 9, 21, 22. Sant. 2:23. 9 taL 29. 

J taL 22. Gal. 4:3. 2 Rom. 3:30. 

5 Gen. 12:3. £ Rom. 4:15. 5 Dent. 27:26 
gGal 2:16. 7 Hab. 2:4. Rom. 1:17. 

Heb. 10:38. 8 Lev. 18:5. 9 GaL 4:5. 

? 2 Cor. 5 :21. 2 Deut. 21 :23. 9 Gawa 5 :3G 

302 


U Gawa 2:33. 5 Rom. 3:5. 6 Rom. 9:4. 

7 tal. 8. Rom. 4:16. 8 Gawa 13:32. 

0 Gen. 13:15; 17:8. 1 Ex. 22:40, 41. 

2 Rom. 4:14. Heb. 6:12. S Rom. 4:15. 

1 Tim. 1:9. 4 Gen. 13:15; 17:8. 

5 Gawa 7 :53. 6 Ex. 20:19, 21, 22. Juan 1:17 
7 1 Tim. 2:5. 8 taL 8. 9 Rom. 3:9; 11:82 






MGA TAGA 

ilalim ng kasalanan, upa_ng ang pa- 
11 gako sa pamamagitan ng pananam- 
palataya kay. Jesucristo ay maibigay 
sa mga nagsisisampalataya. 

23 Nguni’t bago dumating ang pa- 
nanampaiaiaya, ay nabibilanggo tayo 
sa ilalim ng kautusan, na nakuku- 
long tayo hanggang sa ang pananam- 
palataya ay ipahahayag pagkatapos. 

24 Ano pa’t ^ang kautusan ay si- 
yang naging tagapagturo natin 
upang iliatid tayo kay Cristo, -upang 
tayo’y ariing-ganap sa pamamagitan 
ng pananampalataya. 

25 Datapuwa’t ngayong dumating 
na ang pananampalataya, ay wala 
na tayo sa ilalim ng tagapagturo. 

26 Sapagka’t kayong ^lahat ay mga 
anak ng Dios, sa pamamagitan ng 
pananampalataya, kay Cristo Jesus. 

27 Sapagka’t <*ang lahat na sa inyo 
ay binautismuhan kay Cristo ay ibi- 
nihis 1 * * * 5 6 * si Cristo. 

28 Walang magiging Judio 6 Griego 
man, Avalang magiging alipin 6 malaya 
man, walang magiging lalake 6 ba- 
bae man; sapagka’t kayong lahat ay 
fiiisa kay Cristo Jesus. 

29 9 At kung kayo’y kay Cristo, ka¬ 
yo nga’y binhi ni Abraham^ at mga 
tagapagmana J ayon sa pangako. 

KAPITULO 4. 

1 Nguni’t sinasabi ko na sanianta- 
lang *ang tagapagmana ay bata, ay 
walang pagkakaibang anoman sa 
alipin bagama’t siya’y panginoon ng 
lahat; 

2 Datapuwa’t nasa_ilalim ng mga 
tagapagampon at ng mga tagapa- 
ngasiwa hanggang sa panahong iti- 
nakda ng am a. 

3 Gayon din naman tayo, nang ta- 
yo’y mga bata pa, ^tayo’y nasasakop 
ng pagkaalipin sa ilalim ng mga pa- 
simulang aral ng sanglibutan. 

4 Datapuwa’t ^nang dumating ang 
kapanahunan, ay sinugo ng Dios ang 
kaniyang Anak, ^na ipinanganak ng 

1 Mat. 5:17. 2 tal. 11. 3 Juan 1:11. 

Gal. 4:5. 1 Juan 3:1. 2. 4 Rom. 6:3. 

5 Rom. 13:14. 6 Rom. 1:16. Gal. 5:0; 6:15 

V 1 Cor. 12:13. 8 Juan 17:21. 1 Cor. 10:17 

Ef. 2:14. 16. 9 Rom. 0:7. 1 Gal. 4:1. 7. 

Ef. 8:6. 2 Gal. 3: 20. 3 Gal. 2:4. 

Col. 2:8, 20. 4 Mar. 1:16. 

6 Juan i:14. Rom. 1:3. 


GALACIA 4 

isang babae, na ^ipinanganak sa ila¬ 
lim ng kautusan, 

5 7Upang matubos niya ang nanga- 
sa ilalim ng kautusan, $upang ma “ 
tanggap natin ang pagkukupkop sa 
mga anak. 

6 At sapagka’t kayo’y mga anak, 
ay sinugo ng Dios ang Esplritu ng 
kaniyang Anak sa ating mga puso, 
na sumisigaw, Abba, Ama. # 

7 Ano pa’t hindi ka na alipin, kun- 
di anak; a at kung anak, ay tagapag¬ 
mana ka nga sa pamamagitan ng 
Dios. 

8 Gayon man nang panahong yaon, 
sa hindi ninyo pagkakilala sa Dios, 
kayo’y nasa pagkaalipin *ng sa ka- 
tutubo ay hindi mga dios: 

9 Datapuwa’t ngayon yamang na- 
kikilala na ninyo ang Dios, 6 ang la- 
long mabuting sabihin , kayo’y nanga- 
kikilalang Dios, bakit muling nangag- 
babalik kayo 2 doon sa mahihina at wa¬ 
lang bisang’mga pasimulang aral, na sa 
mga yao’y ninanasa ninyong magba- 
lik sa pagkaalipin? 

10 Ipinangingilin ninyo ang mga 
a raw, 5 at mga buwan; at mga pana- 
hcn, at mga taon. 

11 Ako’y natatakot tungkol sa inyo, 
**baka sa anomang paraan ay nag- 
pagal ako sa inyo ng walang kabu- 
luhan. 

12 Ipinamamanhik ko sa inyo, mga 
kapatid, na kayo’y mangagsitulad sa 
akin, sapagka’t ako’y katulad din 
ninyo. Wala kayong ginawa sa aking 
anomang kasamaan. 

13 Datapuwa’t nalalaman ninyo na 
sdahil sa sakit ng laman, ay ipina- 
ngaral ko sa inyo ang evangeiio 
enang pasimula: 

14 At yaong sa inyo’y isang tukso 
sa aking laman ay hindi ninyo ina- 
lipusta, ni itinakuwil man; kundi 
ako’y tinanggap ninyong tulad sa 
isang anghel ng Dios, ?tulad kay 
Cristo Jesus. 

15 Saan nga naroon yaong inyong 
kapalaran? sapagka’t pinatototoha- 

G Mat. 5:17. 

Lu. 2:27. 7 Gal. 3:13. 8 Rom. 8:15. 

Gal. 3:26. 9 Rom. 8:17. 1 1 Cor. 8:4. 

• Hob. 7:18. 3 Rom. 14:6. CoL 2:16. 

4 Cal. 2:2. 5 1 Cor. 2:3. 6 Gat 1:6. 

7 Mat, 10:40. 1 Tes. 2:13. 

303 






MGA TAGA 

nan ko sa inyo, na, kung mangyaya- 
ri, ay inyong dinukit Sana ang in- 
yong mga mata at ibinigay sa akin. 

16 Kaya nga ako baga’y naging ka- 
away ninyo, sa pagsasabi ko sa inyo 
ng katotohanan? 

17 May ^nangagmamasakit sa inyo 
sa hindi mabuting akala; subali’t, ang 
ibig nila ay ihiwalay kayo, upang 
ipagmasakit ninyo sila. 

18 Datapuwa’t mabuti ang ipagma¬ 
sakit sa mabuting bagay sa lahat ng 
panahon, at hindi lamang samanta- 
lang ako’y kaharap ninyo. 

19 Maliliit kong mga anak, $na muli 
kong ipinagdaramdam sa panganga- 
nak hanggang si Cristo ay mabadha 
Jsa inyo— 

20 Datapuwa’t, ibig kong makaharap 
ninyo ako ngayon, at baguhin ang 
aking tinig; sapagka’t ako’y nagaa- 
linlangan tungkol sa inyo. 

21 Sabihin ninyo sa akin, kayong 
nagsisipagnasang mapasa ilalim ng 
kautusan, hindi baga ninyo nariri- 
nig ang kautusan? 

22 Sapagka’t nasusulat, na si Abra¬ 
ham ay nagkaroon ng dalawang 
anak, ^ang isa’y sa aliping babae, at 
Sang isa’y sa babaing malaya. 

23^ Gayon man *ang anak sa alipin 
ay ipinanganak ayon sa laman; ngu- 
ni’t 5 ang anak sa babaing malaya ay 
sa pamamagitan ng pangako. 

24 Ang mga bagay na ito’y may la¬ 
mang talinghaga: sapagka’t ang mga 
babaing ito’y dalawang tipan; ang 
isa’y mula sa bundok ng Sinai, na 
nanganganak ng mga ^anak* sa pag¬ 
kaalipin, na ito’y si Agar 

25* Ang Agar ngang ito ay bundok 
ng Sinai sa ^Arabia, at ito’y katu- 
lad ng Jerusalem ngayon: sapagka’t 
ito’y nasa pagkaalipin kasama ng 
kaniyang mga anak. 

26 Nguni’t ang ^Jerusalem na nasa 
itaas ay malaya, na siyang ina na- 
tin. 

27 Sapagka’t nasusulat, 

^Magsaya ka, Oh baog na hindi 

nanganganak; 

8 Rom. 10 :2. 

9 1 Cor. 4:15. 1 Tes. 2:7. 12 Cor. 13:5. 

2 Gen. 16:15. 5 Gen. 21:2. h Rom. 9:7. 

6 Gen. 17:15, 19: 18:10-14: 21:1. 
ft Gal. 2:4. 7 Gal. 1:17. 8 Heb. 12:22. 

Apoc. 8:12: 21:2, 10. 0 Is. 64:1. 

304 


GALACIA 5 

JVIagbiglang umawit at humiyaw 
ka, ikaw na hindi nagdaram- 
dam sa panganganak: 
Sapagka’t higit pa ang mga 
anak ng pinabayaan kay sa 
mga anak ng may asawa. 

28 At tayo, mga kapatid, tulad ni 
Isaac, ay -*mga anak sa pangako. 

29 Datapuwa’t kung papaanong ya- 
ong ^ipinanganak ayon sa laman ay 
nagusig sa ipinanganak ayon sa es- 
pintu, ay gayon din naman nga¬ 
yon. 

30 Gayon man ano ang sinasabi ng 
kasulatan? sPalayasin ang aliping 
babae at ang kaniyang anak: sapag¬ 
ka’t hindi magmamana ang anak ng 
babaing alipin na kasama ng anak 
ng babaing malaya. 

31 Kaya nga, mga kapatid, hindi 
tayo mga anak ng babaing alipin, 
kundi ng babaing malaya. 

KAPITULO 6. 

1 Sa ^kalayaan ay pinalaya tayo ni 
Cristo: magsitibay nga kayo, at hu- 
wag na kayong pasakop na muli $sa 
pamatok ng pagkaalipin. 

2 Narito, akong si Pablo ay nagsa- 
sabi sa inyo, ^na, kung inyong tina- 
tanggap ang pagtutuli, ay wala ka¬ 
yong mapapakinabang na anoman kay 
Cristo. 

3 Oo, pinatotohanan kong muli sa 
bawa’t taong tumatanggap ng pag¬ 
tutuli, ?na siya’y may kautangang 
tumupad ng boong kautusan. 

4 Kayo’y hiwalay kay Cristo, «ka- 
yong nangagiibig na ariing-ganap ng 
kautusan; nangahulog kayo mula #sa 
biyaya. 

6 Sapagka’t tayo sa pamamagitan 
ng Espiritu sa pananampalataya ay 
^naghihintay ng pangako ng katuwi- 
ran. 

6 Sapagka’t -kay Cristo Jesus, ka- 
hit ang pagtutuli ay walang kabu- 
luhan, kaliit man ang di-pagtutuli; 
3 kundi ang pananampalataya na gu- 


/ Gal. 8:29. 2 Gen. 21:9. 3 Gen. 21:10. 

4 Juan 8:32, 36. Rom. 6:18: 8:2. 

2 Cor. 3:17. Gal 2:4; 4:31. 5 Gal. 2:4. 

G Gawa 15:1. 7 Rom. 2:26. Gal. 3:10. 

8 GaL 2:21. 9 Heb. 12:16. 1 Rom. 8:23. 25, 

2 1 Cor. 7:19. Gal. 6:15. CoL 8:11. 

3 1 Tea. 1:3. Sant. 2:18, 20, 22. 





MGA TAGA 

magawa sa pamamagitan ng pag¬ 
ibig. 

7 Nagsisitakbo "kayong mabuti ?ia??g 
una\ 4sino ang gumambala sa inyo 
upang kayo’y huwag raagsisunod sa 
katotohanan? 

8 Ang paghikayat na ito ay hindi 
nagmula ^doon sa tumawag sa inyo. 

9 Ang kaunting lebadura ay <>nag- 
papakumbo sa boong limpak. 

10 Ako’y may pagkakatiwala sa 
inyo sa Panginoon, na hindi kayo 
nagsipagisip ng ibang paraan: da¬ 
tapuwa’t 7ang gumagambala sa inyo 
ay magtataglay ng kaniyang kaha- 
tulan, maging sinoman siya. 

- 11 Nguni’t ako, mga kapatid, $kung 
ipinangangaral ko pa ang pagtutuli, 
*>bakit ako’y pinaguusig pa? kung 
gayon ay natapos *na ang katitisu- 
ran sa krus. 

12 Ibig ko sana na ang mga nagsi- 
sigulo sa inyo ay gumawa ng higit 
sa pagtutuli. 

13 Sapagka’t kayo, mga kapatid, ay 
tinawag sa kalayaan; huwag lamang 
gamitin ang inyong kalayaan, upang 
magbigay kadahilanan sa laman, 
kundi sa pamamagitan ng pagibig 
ay mangaglingkuran kayo. 

14 Sapagka’t ang <5boong kautusan 
ay natutupad sa isang salita, sa ma - 
katuwid ay dito: ^libigin mo ang 
inyong kapuwa na gaya ng inyong 
sarili. 

15 Nguni’t kung kayo-kayo rin 
ang nangagkakagatan at nangagsa- 
sakmalan, magsipagingat kayo na 
baka kayo’y mangaglipulan sa isa’t 
isa. 

16 Sinasabi ko nga, ?Magsilakad 
kayo ay on sa Espiritu, at hindi 
ninyo gagawin ang mga pita ng 
laman. 

17 Sapagka’t <?ang lam&n ay nagna- 
nasa ng laban sa Espiritu, at ang Es¬ 
piritu ay laban sa laman; sapagka’t 
ang mga ito ay nagkakalaban; 
flupang huwag ninyong gawin ang 
mga bagay na inyong ibigin. 

4 GaL 3:1. 5 Gal. 1:6. 0 1 Cor. 5:6. 

7 Gal. 1:7. 8 tal. 8. 9 Gal. 4:20; 6:12. 

1 1 Cor. 1:23. 2 Gal. 1:8, 9. 3 tal. 1. 

4 1 Cor. 8:9. 1 Pcd. 2:16. 2 Ped. 2:19. 

6 Mat. 7 :12 ; 22 :40. Gal. 6 :2. 

6 Lev. 19:18. Rom. 13:9. 7 Rom. 8:1, 4. 

8 Rom, 7 :23. 9 Rom. 7 :16, 19. 


GALACIA 6 

18 Datapuwa’t *kung kayo’y pina- 
patnubayan ng Espiritu, ay wala 
kayo sa ilalim ng kautusan. 

19 *At hayag ang mga gawa ng la- 
man, sa makatuwid ay any mga ito : 
pakikiapid, karumihan, kalibugan, 

20 Pagsamba sa diosdiosan, pang- 
kukulam, mga pagtataniman, mga 
pagtatalo, mga paninibugho, mga 
pagkakaalitan, mga pagkakampikam- 
pi, mga pagkakabahabahagi, mga hid- 
wang pananampalataya, 

21 Mga kapanaghilian, mga pagla- 
lasing, mga kalayawan, at ang mga 
katulad nito; tungkol sa mga bagay 
na ito ay aking ipinagpapaunang 
ipaalaala sa inyo, tulad sa aking 
pagpapaalaala nang una sa inyo, na 
^ang mga nagsisigawa ng gayong 
mga bagay ay hindi magsisipagmana 
ng kaharian ng Dios. 

22 Datapuwa’t *ang bunga ng Es¬ 
piritu ay pagibig, katuwaan, kapa- 
yapaan, pagpapahinuhod, ^kaganda- 
hang-loob, kabutihan, pagtatapat, 

23 Kaamuan, pagpipigil; <>laban sa 
mga gayong bagay ay walang kau¬ 
tusan. 

24 At 7ipinako sa krus ng mga na 
kay Cristo Jesus ang laman na ka- 
sama ang mga masasamang pita 
at mga kahalayan nito. 

25 * Kung tayo’y nangabubuhay sa 
pamamagitan ng Espiritu, ay ma- 
ngagsilakad naman tayo ayon sa 
Espiritu. 

26 Huwag tayong maging mga pa- 
lalo, ^na tayo-tayo’y nangagmurnung- 
kahian sa isa’t isa, nangagiinggitan sa 
isa’t isa. 

KAPITULO 6. 

1 Mga kapatid, *kung ang sinoman 
ay masumpungan sa anomang pag- 
suway, kayong "mga sa espiritu, ay 
inyong papanumbalikin ang gayon 
sa ^espiritu ng kahinhinan; na iyong 
pagwariin ang iyong sarili, baka 
ikaw r.aman ay matukso. 


1 Rom. 8 :14 

2 1 Cor. 3:3. Cot 3:5. 3 1 Cor. 6:9. 

Ef. 5:5. Cot 3:5. Apoc. 22:15. 4 Ef. 5*9. 

5 Col. 3:12. 6 1 Tim. 1:9. 7 taL 16. 

Rom. 6:6. 1 Pcd. 2:11. 8 Cot 8:5. 

9 FiL 2:3. 1 Sant. 5:19. 2 1 Cor. 8*1. 

3 1 Cor. 4:21. 2 lim. 2:25. 

206 






MGA TAGA 

2 Mangagdalahan kayo ng mga <*pa- 
sanin ng isa’t isa, at tuparin nin- 
yong gayon G ang kautusan ni Cristo. 

3 Sapagka’t kung G ang sinoman ay 
nagaakala na siya’y may kabuluhan 
bagaman siya ay walang kabuluhan, 
ang kaniyang sarili ang dinadaya 
niya. 

4 Nguni’t siyasatin ng ?bawa’t isa 
ang kaniyang sariling gawa, at kung 
magkagayon ay magkakaroon siya 
ng kaniyang kapurihan tungkol sa 
kaniyang sarili lamang, at hindi 
tungkol sa kapuwa. 

5 Sapagka’t ang sbawa’t tao a Y 
magpapasan ng kaniyang sariling 
pasan. 

6 Datapuwa’t ang tinuturuan ^sa 
aral ng Dios ay makidamay doon sa 
nagtuturo sa lahat ng mga bagay 
na mabuti. 

7 Huwag kayong padaya; ang Dios 
ay hindi napabibiro: sapagka’t ang 
*lahat na ihasik ng tao, ay siya na- 
mang aanihin niya. 

8 Sapagka’t ang naghahasik ng sa 
kaniyang sariling laman ay sa laman 
magaani ng kasiraan; datapuwa’t 
ang naghahasik ng sa Espiritu ay 
sa Espiritu magaani ng buhay na 
walang hanggan. 

9 2 At huwag tayong mangapagod 
sa paggawa ng mabuti: sapagka’t 
sa kapanahunan ay magsisipagani ta- 
yo, 5 kung hindi tayo manganghihima- 
gocL 

10 Kaya nga, samantalang tayo’y 
may pagkakataon, ay 4 magsigawa 
tayo ng mabuti sa lahat, at lalong 

4 Rom. 16:1. Gal. 6:14. 5 Juan 13:34. 

6 1 Cor. 8:2. 7 1 Cor. 11:28. 8 Rom. 14:12. 
9 1 Cor. 9:14. 1 2 Cor. 9:6. 

2 2 Tea. 3:13. 8 Heb. 10:86. 

4 1 Tea. 6:16. 1 Tim. 6:18. 


GALACIA 6 

lalo na sa G mga kasangbahay sa pa- 
nanampalataya. 

11 Tingnan ninyo kung gaano ka- 
lalaking mga titik ang isinulat ko sa 
inyo 6 7 8 ng aking sariling kamay. 

12 Yaong ?lahat na may ibig mag- 
karoon ng isang mabuting anyo sa 
laman, *ay siyang pumipilit sa inyo 
na mangagtuli; upang huwag la¬ 
mang silang Spagusigin dahil sa krus 
ni Cristo. 

13 Sapagka’t yaon mang nangatuli 
na ay hindi rin nagsisitupad ng kau¬ 
tusan; nguni’t ibig nilang kayo’y ipa- 
tuli. upang sila’y mangagmapuri sa 
inyong laman. 

14 Datapuwa’t malayo nawa sa. 
akin ang Jpagmamapuri, maliban na 
sa. krus ng ating Panginoong Jesu- 
cristo, na sa pamamagitan niyao’y 
ang sanglibutan ay ^napako sa krus 
sa ganang akin, at ako’y sa sangli¬ 
butan. 

15 Sapagka’t ang pagtutuli ay wa¬ 
lang anoman, kahit man ang di-pag- 
tutuli, kundi s an g bagong nilalang. 

16 At ang lahat 4 na mangagsisila- 
kad ayon sa alituntuning ito, G kapa- 
yapaan at kaawaan nawa ang suma- 
kanila, at sa G Israel ng Dios. 

17 Buhat ngayon sinoman ay huwag 
bumagabag sa akin; sapagka’t dala 
kong nakalimbag sa aking katawan 
?ang mga tanda ni Jesus. 

18 Mga kapatid, s ang biyaya ng 
ating Panginoong Jesucristo ay su- 
mainyo nawang espiritu. Siya nawa. 

5 Ef. 2:19. 3 Juan 6. 6 1 Cor. 16:21. 

7 2 Cor. 11:13. 8 Gal. 2:3, 14 .9 GaL 6:11. 

1 Fil. 3:3, 7, 8. 2 Rom. 6:6. 

8 Juan 3:6, 7. 2 Cor. 6:17. Ef. 2:16. 

4 Fil. 3:16. 6 Awit 126:6. 6 Rom. 9:8. 

7 2 Cor. 1:6; 11:23-26. 8 2 Tim. 4:22. 

Flm. 26. 


306 





ANG SULAT NI PABLO 

SA MGA 

TAGA EFESO 


KAPITULO 1. 

1 Si *Pablo, na apostol ni Cristo 
Jesus sa pamamagitan ng kalooban 
ng Dios, sa mga banal na nangasa 
Efeso, *at sa mga tap at kay Cristo 
Jestis: 

2 Sumainyo nawa ang biyaya at ka- 
payapaang mula sa Dios na ating 
Ama at sa Panginoong Jesucristo. 

3 spurihin naiva ang Dios at Ama 
ng ating Panginoong Jesucristo, na 
siyang nagpala sa atin ng bawa’t 

S apalang 4ukol sacspiritu sa sang- 
lgitan kay Cristo: 

4 Ayon sa pagkapili niya sa atin 
0 sa kaniya bago itinatag ang sang- 
libutan, upang tayo’y maging mga 
banal at mga walang dungis 0 sa ha- 
rapan niya sa pagibig: 

5 Na tayo’y itinalaga niya nang 
una pa 7sa pagkukupkop na tulad sa 
mga anak s sa pamamagitan ni Jesu¬ 
cristo sa ganang kaniya, *>ayon sa 
minagaling ng kaniyang kalooban, 

6 Sa ikapupuri ng kaluwalhatian 
ng kaniyang biyaya, na sa atin ay 
ipinagkaloob na masagana sa *Mina- 
mahal: 

7 Na sa kaniya’y mayroon tayo ng 
ating katubusan sa pamamagitan ng 
kaniyang dugo, 3 na kapatawaran ng 
ating mga kasalanan, ayon sa mga 
kayamanan ng kaniyang biyaya, 

8 Na pinasagana niya sa atin, sa 
ooong -^karunungan at katalinuban, 

1 2 Cor. 1:1, 2. 2 Rom. 1:7. 

5 2 Cor. 1:8. 4 tal. 20. Ef. 2:6; 3:10. 

5 2 Tea. 2:13. 6 Ef. 5:27. 1 Tes. 4:7. 

7 tal. 11. Rom. 8:29, 80. 8 Rom. 8:15. 

1 Juan 3:1. 9 tal. 9. Mat. 11:26. 

1 Cor. 1:21. 1 Mat. 3:17. Col. 1:13. 

2 Gawa 20:28. Rom. 8 :24. CoL 1:14. 

S CoL 2:3. 4 Rom. 16:25. 


’ 9 Na fpinakikilala niya sa atin ang 
hiwaga <*ng kaniyang kalooban. ayon 
sa kaniyang minagaling na ipmasiya 
niya sa kaniya rin 

10 Sa pagiging katiwala sa kagana- 
pan ng inga panahon, ^upang tipunia 
ang siahat ng mga bagay kay Cristo, 
ang mga bagay na nangasa sangka- 
langitan, at ang mga bagay na nangasa 
ibabaw ng lupa; sa kaniya, sinasabi 
ko, 

11 Tayo rin naman sa kaniya ay 
Pginawang mana, na itinalaga na 
niya tayo nang una pa *ayon 'sa pa- 
siya niyaong gumagawa ng lahat ng 
mga bagay ayon sa pasiya ng ka¬ 
niyang kalooban; 

12 0Upang tayo’y maging kapuri- 
han ng kaniyang kaluwalhatian, ta- 
yong nagsiasa nang una kay Cristo: 

13 Na sa kaniya’y kayo rin naman, 
pagkarinig ng aral ng katotohanan, 
ng evangelio ng inyong kaligtasan, 
—na sa kaniya rin naman, mula 
nang kayo’y magsisampalataya, ay 
kayo’y tinatakan *ng Espiritu Santo, 
na ipinangako, 

14 Na siyang patotooS sa ating ma¬ 
na, hanggang sa ikatutubos * 5 * 7 ng sa- 
riling pagaari ng Dios , ^sa ikapupu¬ 
ri ng kaniyang kaluwalhatian. 

15 Dahil dito ako rin naman, pagka¬ 

rinig ng pananampalataya sa Pa¬ 
nginoong Jesus na nasa inyo, at ng 
pagibig na inyong ipinakita sa lahat 
ng mga banal,__ 

5 t&L 20-23. 

6 Col. 1 :20. 7 taL 14, 18. 3 taL 9. 

Rom. 8:28. Ef. 3:11. 9 taL 6, 14. FiL I til 
1 Ef. 4:30. S 2 Cor. 1:22. 8 Rom. 8:28. 

4 Gawa 20:28. 5 Col. 1:8, 4. 

307 






MGA TAGA EFESO 2 


16 Ay $hindi ako tumitigil ng pagpa- 
pasalamat dahil sa inyo, na aking 
binabanggit kayo sa aking mga pa- 
nalangin; 

17 Upang ipagkaloob sa inyo ng 
Dios ng ating Panginoong Jesucristo, 
?ng Ama ng kaluwalhatian, ang es- 
piritu ng karunungan at ng pahayag 
sa pagkakilala sa kaniya; 

18 Yamang naliwanagan ang mga 
mata ng inyong puso, upang maala- 
man ninyo kung ano s ang pagasa sa 
kaniyang pagtawag, kung ano ang 
mga kayamanan ng kaluwalhatian 
ng kaniyang Spamana sa mga banal, 

19 At kung ano ang dakilang ka- 
lakhan ng kaniyang kapangyarihan 
sa ating nagsisisampalataya, *ayon 
sa gawa ng kapangyarihan ng kani¬ 
yang lakas 

20 Na kaniyang ginawa kay Cristo, 
®nang ito’y kaniyang buhaying mag- 
uli sa mga patay, at Spinaupo sa 
kaniyang kanan <sa sangkalangitan, 

21 Sa kaibaibabawan ng c lahat na 
ffpamunuan, at kapamahalaan, at ka¬ 
pangyarihan, at pagkasakop, at sa 
7bawa’t pangalan na ipinangungu- 
sap, hindi lamang sa sanglibutang 
ito. kundi naman sa darating: 

22 At ang lahat ng mga bagay ay 
tfpinasuko niya sa iianm ng kaniyang 
mga paa, at -siyang pinagkaloobang 
imaging pangulo ng lahat ng mga 
bagay sa iglesia, 

23 *Na siyang katawan niya, #na 
kapuspusan niyaong Spumupuspos 
ng lahat sa lahat. 

ICAPITULO 2. 

1 At kayo’y binuhay niya , <*nang 
kayo’y mga patay dahil sa inyor.g 
mga pagsalangsang at mga kasala- 
nan 

2 Na inyong nilakaran Gnoong una 
ayon sa ^lakad ng sanglibutang ito, 
ayon ?sa pangulo ng mga kapangya- 


6 Rom. 1:8 

7 Juan 20:17. S Ef. 4:4. 9 tal. IE 

1 Col. 1:20; 2:12. 2 Gawa 2:24. 

5 Awit 110:1. Col. 8:1. 4 tal. 3. 

6 tal. 2, 10. 6 Col. 1:16. 7 FiL 2:9. 

p Awit 8:6. 1 Cor. 16:27. 9 Ef. 4:16; G:23. 
CoL 1:18. 1 CoL 12:12. 2 Juan 1:16. 

Ef. 4:13. Col. 1:19. S Ef. 4:10. 

A CoL 2:13. 6 taL 3, 13. 6 Ef. 1:4. 

7 Juan 12:31. Ef. 6:12. 

308 


rihan ng hangin, ng espiritu na nga- 
yon ay gumagawa sa ^mga anak ng 
pagsuway; 

3 Sa gitna ng mga yaon, tayo rin 
naman, ng ibang panahon ay nanga- 
bubuhay sa 9 mga kahalayan ng ating 
laman, na ating ginagawa ang mga 
pita ng laman at ng pagiisip, at 
*tayo noo’y katutubong mga anak ng 
kagalitan, gaya naman ng mga iba:— 

4 Nguni’t ang Dios, palibhasa’y ma- 
yaman sa awa, dahil sa kaniyang 
malaking pagibig na kaniyang inii- 
big sa atin, 

5 Bagama’t ^tayo’y mga patay da¬ 
hil sa ating mga kasalanan, $ta- 
yo’y binuhay na kalakip ni Cristo 
(sa pamamagitan ng biyaya kayo’y 
nangaligtas), 

6 At tayo’y ibinangong kalakip ni¬ 
ya, at pinaupong kasama niya 4sa 
sangkalangitan, kay Cristo Jesus; 

7 Upang sa mga panahong darating 
ay maihayag niya ang dakilang ka¬ 
yamanan ng kaniyang biyaya sa ka- 
gandahang-loob sa atin kay Cristo 
Jesus; 

8 Sapagka’t sa biyaya Gkayo’y nanga¬ 
ligtas * 1 * * * * 6 7 ’sa pamamagitan ng pananam- 
palataya; at ito’y hindi sa inyong 
sarili, Hto'y kaloob ng Dios; 

9 Hindi sa pamamagitan ng mga 
gawa, Supang ang sinoman ay huwag 
magmapuri. 

10 Sapagka’t tayo’y kaniyang gawa, 
na nilalang kay Cristo Jesus para sa 
mabubuting gawa, $na mga inihanda 
ng Dios nang una upang siya nating 
lakaran. 

11 Kaya hga /alalahanin ninyo, na 
kayo noong una, mga Gentil sa la- 
rnan, tinatawag na Di-pagtutuli ni¬ 
yaong tinatawag na sPagtutuli sa 
laman, na ginawa ng mga kamay: 

12 Na kayo nang panahong yaon a; 
mga hiwalay kay Cristo, na mga d. 
kabilang sa bansa ng Israel, at mga 
taga ibang lupa tungkol sa s m ga ti- 


8 Ef. 5:6. Col. S:G. 

9 Cal. 6:16. 1 Awit 51:5. 

2 Ecm. 5:6, 8, 10. 5 Rom. 6:4. 5. 

4 Ef. 1:3. 5 tal. 5. Rom. 8:24. 

C Rom. 4:16. 7 Juan G :44, 6>. 8 Rom. 11:6» 

9 I f. 1:4. 1 Ef. 6:8. 2 Col. 2:1L 

8 Rom. 9:4. 





MGA TAGA EFESO 3 


pan Bg pangako, na <*walang pagasa 
at walang Dios sa sanglibutan. 

13^ Datapuwa’t ngayon kay Cristo 
Jesus kayo na noong panahon ay 
nalalayo ^ay inilapit sa dugo ni Cris¬ 
to. 

14 Sapagka't siya ang ating kapa¬ 
yapaan, ^na kaniyang pinagisa ang 
dalawa, at iginiba ang pader na nasa 
gitna na nagpapahiwalay, 

15 Na inalis ?ang pagkakaalit 5 sa 
amamagitan ng kaniyang laman, ka- 
it kautusan na may mga batas at ang 

palatuntunan; upang sa dalawa ay 
lalangin sa kaniyang sarili ang isang 
staong bago, sa ganito'y ginagawa 
ang kapayapaan; 

16 At *upang papagkasunduin si- 
lang dalawa sa sisang katawan sa 
Dios sa pamamagitan ng krus, s n a 
sa kaniya'y pinatay ang pagkaka¬ 
alit. 

17 At siya’y naparito *at ipinanga- 
ral ang kapayapaan sa inyong nala¬ 
layo, at ang kapayapaan sa nanga- 
lalapit: 

18 Sapagka’t 5 sa pamamagitan niya 
^tayo’y may pagpasok sa ?isang Es- 
piritu rin sa Ama. 

19 Kaya nga hindi na kayo mga 
*taga ibang lupa at mga manglalak- 
bay, kundi kayo’y mga $kababayan 
na kasama ng mga banal, at sangba- 
hayan ng Dios, 

20 *Na mga itinatayo sa ibabaw ng 
kinasasaligan ng mga -apostol at ng 
mga Spropeta, na si Cristo Jesus din 
4 ang pangulong bato sa panulok; 

21 Na sa kaniya'y ang boong gusali, 
na nakalapat na mabuti, ay lumalago 
upang waging ^isang templong banal 
sa Panginoon; 

22 Na sa kaniya'y itinayo naman 
«kayo' upang maging tahanan ng 
Dios sa Espiritu* 

KAPITULO S. 

1 Dahil dito, akong si Pablo, na 

h 1 Tes. 4:13. 5 Cawa 2 :39. 

C Juan 10:16. 7 Col. 1:21. 22. 5 Col. 2:14. 

0 GaL 6:15. 1 Col. 1:20, 21, 22. 2 Ef. 4:4. 

3 Rom. 6:6; 8:3. Col. 2:16. £ la. 67:19. 

6 Juan 14 :6, 13. 6 Ef. 3:12. 

7 1 Cor. 12:13. 8 tal. 12. 9 Heb. 12:22, 23. 
1 Col. 2:7. 2 Apoc. 21:14. 3 Ef. 3:5. 

4 Awit 118:22. 5 1 Cor. 3:16. 

6 1 Fed. 2:6. 


bilanggo ni Cristo Jesus dahil sa in¬ 
yong mga Gentil,— 

2 Kung tunay na inyong narinig 
7 yaong pagiging katiwala sa biyaya 
ng Dios na sa ajdn ay ibinigay sa 
ikagagaling ninyo; 

3$Kung paanong sa pahayag ay ipi- 
nakilala ^sa akin ang hiwaga, *gaya 
ng isinulat ko nanguna sa ilangsalita. 

4 Sa pamamagitan niyaon, sapagbasa 
ninyo, ay inyong mapagtatalastas ang 
aking pagkakilala *sa hiwaga ni Cristo; 

5 Na nang ibang panahon ay hindi 
ipinakilala sa mga anak ng mga tao, 
na ^gaya ngayon na ipinahayag sa 
kaniyang mga banal na apostol at 
propeta sa Espiritu; 

6 Na ang mga Gentil -fay mga ta- 
gapagmana, at mga ^kasangkap ng 
katawan, at mga may bahagi sa pa¬ 
ngako na kay Cristo Jesus sa pama¬ 
magitan ng evangelio, 

7 6 Na dito’y ginawa akong ministro, 
ayon sa kaloob ng biyayang yaon ng 
Dios na sa akin ay ibinigay 7ayon 
sa paggawa ng kaniyang kapangya- 
rihan. 

8 Sa akin, na ako * 2 * * 5 6 ang kabababa- 
baan sa lahat ng lalong mababa sa 
mga banal, ay ibinigay ang biyayang 
ito, upang ipangaral sa mga Gentil 
ang mga di malirip na mga $kaya- 
manan ni Cristo; 

9 At *maipakita sa lahat ng mga 
tao kung ano ang pagiging katiwala 
sa hiwaga na sa lahat ng panahon 
ay inilihim ng Dios *na lumalang ng 
lahat ng mga bagay; 

10 Upang ngayo’y sa pamamagitan 
ng iglesia, ay maipakikilala sa mga 
pamunuan at sa s m ga kapangyarihan 
4sa sangkalangitan ang kapuspusan 
ng lcarunungan ng Dios, 

11 5 Ayon sa panukalang walang 
hanggan na ipinanukala kay Cristo 
Jesus na Panginoon natin: 

12 Na sa kaniya’y mayroon tayong 
lakas ng loob at c pagpasok ?na may 

7 Rom. 1:5. Col. 1:25. 

8 Cawa 22:17, 21. 9 tal. 9. 1 Ef. 1:9, 10. 

2 Ef. 6:19. S Ef. 2:20. U Gal. 3:25. 

5 Ef. 2:16. 6 Col. 1:23, 25. 7 Ef. 1:19. 

S 1 Cor. 15:9. 1 Tim. 1:15. 0 Ef. 1:7.. 

i Col. 1:26, 27. 2 Juan 1:3. Ef. 2:10. 

5 Ef. 1:21. 4 Ef. 1:3. 5 Ef. 1:11. 

6 Ef. 2:18. 7 Ilcb. 4:16. 





MGA TAGA EFESO 4 


pagasa sa pamamagitan #ng ating pa- 
nanampalataya sa kaniya. 

13 Kaya nga ipinamamanhik ko 
$na huwag kayong manglupaypay 
sa mga kapighatian ko dahil sa 
inyo, *na pawang kapurihan nin- 
yo: 

14 ^Dahil dito s a y iniluluhod ko ang 
aking mga tuhod sa Ama, 

15 Na sa kaniya’y kumukuha ng 
pangalan ^ang bawa’t sangbahayan 
sa langit at sa lupa, 

16 Upang sa inyo’y ipagkaloob niya, 
ayon sa mga ^kayamanan kani- 
vang kaluwalhatian, tfna kayo'y pa- 
lakasin ng kapangyarihan sa pama¬ 
magitan ng kamyang Espiritu sa 
pagkataong loob; 

17 Na si Cristo ay manahan sa in- 
yong mga puso ?sa pamamagitan ng 
pananampalataya; upang #kung ka- 
yo’y magugat at magtumibay sa pag- 
ibig. 

18 Ay lumakas upang rnatalastas 
pati ng lahat ng mga banal kung 
ano ang luwang at ang haba at ang 
taas at lalim, 

19 At makilala ang pagibig ni 
Cristo na di masayod ng kaala- 
man, upang kayo’y ^mangapuspos 
banggang sa boong kapuspusan ng 
Dios. 

20 Ngayon sa makapangyarihang 
igumawa ng lubhang sagana ng hi- 
git sa lahat ng ating hinihingi 6 ini- 
isip, -ayon sa kapangyarihang gu- 
magawa sa atin, 

21 Ay sumakaniya naw a ang kalu¬ 
walhatian sa iglesia at kay Cristo 
Jesus sa boong panahon niagpakai- 
lan man. Siya nawa. 

KAPITULO 4. 

1 Namamanhik nga 3sa inyo akong 
dbilanggo sa Panginoon, na kayo’y 
magsilakad ng nararapat sa pagka- 
tawag na sa inyo'y itinawag, 

2 Ng boong kapakumbabaan Gat ka- 


S Mar. 11:22. 

9 Lu. 18:1. 1 2 Cor. 1:6. 2 tal. 1. 

S Hem. 14:11. Fil. 2:10. 4 Ef. 1:10. 

5 Ef. 1:18. 6 1 Cor. 16:13. Ef. 0:10. 

CoL 1:11. 7 Ef. 2:22. 8 Col. 2:7. 

9 Ef. 1:23. 1 Rom. 16:26. Jud. 24. 

2 Ef. 1:19. S Col. 1:10. 1 Tes. 2:12. 

Ef. 3:1. 5 Gawa 20:19. Gal. 6:22, 23. 
Col 8 J12, 13. 


amuan, na may pagpapahinuhod, na 
mangagbatahan kayo-kayo sa pag- 
ibig; 

3 Na pagsakitan ninyong. ingatan 
ang pakikipagkaisa sa Espiritu 0sa 
tali ng kapayapaan, 

4 May 7isang katawan, at $isang 
Espiritu, gaya naman ng pagkata- 
wag sa inyo sa isang Spagasa ng 
pagtawag sa inyo; 

5 Isang * Panginoon, Sisang pana¬ 
nampalataya, isang bautismo, 

6 sisang Dios at Ama ng lahat, na 
siyang sumasa ibabaw sa lahat, at 
sumasa lahat, at nasa lahat. 

7 Datapuwa’fc 5 * * * 9 ang bawa’t isa sa 
atin ay binigyan ng biyaya ayon sa 
sukat na kaloob ni Cristo. 

8 Kaya’t sinasabi niya, 

^Nang umakyat siya sa itaas ay 
dinala niyang bihag ang pagka- 
bihag, 

At nagbigay ng mga kaloob sa 
mga tao. 

9 (Ngayon ito, Umakyat Siya, ano 
ito, kundi siya’y bumaba rin na¬ 
man sa 7raga dakong kalaliman ng 
lupa? 

10 Ang buniaba ay siya rin namang 
^umakyat $sa kaitaasan ng boong 
sangkalangitan, ^ upang kaniyang 
mapuspos ang lahat ng mga bagay.) 

11 At pinagkalooban niya ang mga 
iba na maging -mga apostol; at ang 
mga iba’y propeta; at ang mga iba’y 
sevangelista; at ang mga iba’y 4 pas- 
tor at 5 mga guro; 

12 Sa ikasasakdal ng mga banal, 
sa gawaing paglilingkod sa ikatiti- 
bay c ng katawan ni Cristo: 

13 Hanggang sa abutin nating la¬ 
hat ang pagkakaisa ng pananampa¬ 
lataya, at ang pagkakilala sa Anak 
ng Dios, hanggang sa lubos na pag- 
laki ng tao, hanggang sa sukat ng 
pangangatawan ng 7kapuspusan ni 
Cristo: 

14 Upang tayo’y huwag nang ma- 


0 Col. 3:14. 

7 Ef. 2:16. 1 Cor. 10:17. Col. 3:15. 

8 Ef. 2:18. 9 Ef. 1:18. 1 1 Cor. 1:13. 

2 tal. 13. S 1 Cor. 8:6. U Rom. 11:30. 

5 Rom. 12:3. 6 A wit 68:18. 

7 1 Pcd. 3:19. 8 Lu. 24:51. 9 Hcb. 4:14. 

1 Ef. 1:28. 2 Ef. 2:20. 3 Gawa 21:8. 

4 Gawa 20:28. 5 Gawa 13:1. 6 Ef. 1:23. 

7 Ef. 1:23. 






MGA TAGA EFESO 5 


ing Smga bata pa, $na napapa- 
apay dito’t doon at dinadala sa 
magkabikabiia ng lahat na hangin 
ng aral, sa pamamagitan rig mga da- 
ya ng mga tao, sa katusuhan, ayon 
sa mga lalang ng kamalian; 

15 Kundi sa pagsasalita ng katoto¬ 
hanan na may pagibig, *ay mangag- 
silaki sa lahat ng mga bagay sa ka¬ 
niya, na siyang pangulp, sa makatii~ 
U'id baga’y si Cristo; 

18 Na daliil sa kaniya’y ang boong 
katawan «na nakalapat na mabuti at 
nagkakalakip sa pamamagitan ng 
tulong ng bawa’t kasukasuan, ayon 
sa paggawang nauukol sa bawa’t 
iba’t ibang sangkap, ay nagpapalaki 
sa katawan sa ikatitibay ng kani- 
yang sarili sa pagibig. 

17 Ito nga ang sinasabi ko, at sina- 
saksihan sa Panginoon, ^na kayo’y 
hindi na nagsisilakad pa na gaya na- 
man ng lakad ng mga Gen til, 4sa 
pagpapalalo sa kanilang pagiisip, 

18 Na sa kadiliman ng kanilang 
pagiisip, 5 ay nangahiwalay sa buhay 
ng Dios, dahil sa ^kahangalang nasa 
kanila, dahil sa pagmamatigas ng 
kanilang puso; 

19 Na sila 7sa $di pagkaramdam ng 
kahihiyan ay napahikayat sa kalibu- 

an, upang kalakalin ang lahat ng 
arumihan ng boong kasakiman. 

20 Nguni’t kayo’y hindi nangatuto 
ng ganito kay Cristo; 

21 Kung tunay na siya’y inyong pi- 
nakinggan, °at kayo’y tinuruan sa 
kaniya, gaya ng katotohanan na kay 
Jesus. 

22 At ^inyong iwan, ^tungkol sa 
tfparaan ng inyong pamumuhay na 
nakaraan, * 2 * 4 ang dating pagkatao, na 
suraama ng sumama ayon sa mga 
kahalayan ng pagdaraya; 

23 At ^kayo’y mangagbago sa espi- 
ritu ng inyong pagiisip, 

24 At kayo’y mangagbihis $ng ba- 
gong pagkatao, na ayon sa Dios ay 
nilalang sa katuwiran at sa kabana- 
lan ng katotohanan. 

5 1 Cor. 14:20. 9 Hob. 13:9. 

1 Ef. 1:22 ; 2:21. 3 Col. 2 :19. $ Ef. 2 *2. 

4 Rom. 1:21. '5 Ef. 2:12. 

C Gawa 17:30. 1 Pod. 1:14. 7 1 Tim. 4:2. 

8 Rom. 1:24, 26. 9 Ef. 1:13. 1 Col. 3:8. 

2 taL 17. S Gal. 1:13. 4 Rom. 6:6. 

6 CoL 3:10. 6 Ef. 2:16. 


25 Kay a nga, pagkatakuwil ng ko- 
sinungalingan. 7ay magsasalita ang 
bawa’t isa sa inyo ng katotohanan 
sa kaniyang kapuwa: sapagka’t ta- 
yo’y *mga sangkap na isa’t isa sa 
atin. 

26 Kayo’y mangagalit ^at huwag 
kayong mangakasala: huwag lumu- 
bog ang araw sa inyong galit: 

27 Ni bigyan daan man ang diablo. 

28 Ang nagnanakaw ay huwag 
nang magnakaw pa: bagkus magpa- 
gal, *na igawa ang kaniyang mga 
kamay ng mabuting bagay, *upang 
siya’y may maibigay sa nangangai- 
langan. 

29 ^Anomang salitang mahalay ay 
huwag lumabas sa inyong bibig, kun¬ 
di ang mabuting ikatitibay ayon sa 
pangangailangan, upang makina- 
bang ng *biyaya ang mga nagsisi- 
pakinig. 

30 At 5 buwag ninyong pigbatiin 
ang Espiritu Santo ng Dios, 6 na sa 
kaniya kayo’y tinatakan hanggang 
sa kaarawan ng 7 p a gkatubos. 

31 Ang lahat ng kapaitan, «at ka- 
galitan, at pagkakaalit, at kadaldalan, 
at panglilibak, ay mangaalis nawa sa 
inyo, pati ng lahat ng masasamang 
akala: 

32 At Smagmagandang-loob kayo sa 
isa’t isa, mga mahabagin, *na ma- 
ngagpatawaran kayo sa isa’t isa, ga¬ 
ya naman ng pagpapatawad sa inyo 
ng Dios kay Cristo. 

KAPITULO 5. 

1 Kayo -nga’y magsitulad sa Dios, 
na gaya ng mga anak na minama- 
hal; 

2 At magsilakad kayo sa pagibig, 
3 gaya rin naman ng pagibig ni Cris¬ 
to sa inyo, at ibinigay dahil sa atin 
ang kaniyang sarili, na 4hain at han- 
dog sa Dios upang maging samyo ng 
masarap na amoy. 

3 Nguni’t ang Spakikiapid, at ang 
lahat ng karumiban, 6 kasakiman, 
ay huwag man lamang masambit sa 

7 tal. 15. 

8 Rom. 12:6. 9 Awit 4:4. 11 Tes. 4:11. 

2 Rom. 12:18. 5 Mat. 12:24-37. CoL 8:8. 

4 Col. 4:6. 5 neb. 10:29. 6 Ef. 1.13. 

7 Ef. 1:14. 8 Col. 3:19. 9 Col. 3:12, 13. 

1 Mat. 6:14. 2 Mat. 6:46, 48. 3 Juan 13:84. 

4 Heb. 7:27. 5 Col. 8 .5. 

311 






MGA TAGA EFESO 5 


inyo, gaya ng nararapat sa mga ba¬ 
nal; 

4 6 Gang karumihan man, 6 mga 
mangmang na pananalita, 6 ang mga 
pagbibiro, na di nangararapat: kun¬ 
di kayo’y magpasalamat. 

5 Sapagka’t talastas ninyong lubos, 
na sinomang mapakiapid, 6 mahalay, 

6 masakim, ?na isang mapagsamba 
sa mga diosdiosan, #ay walang ano- 
mang mamanahin sa kaharian ni Cris- 
to at ng Dios. 

6 Huwag _kayong madaya ng sino- 
man ng mga salitang walang kabu- 
luhan: sapagka’t 5 dahil sa mga ba- 
gay na ito’y dumarating ang galit 
ng Dios *sa mga anak ng pagsuway. 

7 Hu wag kayong makibahagi sa ka- 
nila; 

8 Sapagka’t noong panahon 4kayo’y 
kadiliman, datapuwa’t ngayon ska- 
yo'y kaliwanagan sa Panginoon: mag- 
silakad kayong gaya ng mga 4anak ng 
kaljwanagan 

9 (Sapagka’t 5 ang bunga ng kali- 
wanagan ay nabobuo ng kabutihan at 
katuwiran at katotohanan), 

T10 Na inyong pinatutunayan Gang 
kinalulugdan ng Panginoon; 

11 At huwag kayong makibabagi 
sa 7mga_walang mapapakinabang na 
gawa ng kadiliman, kundi bagkus 
inyong sawatain; 

12 Sapagka’t ang mga bagay na 
ginagawa nila sa lihim ay mahalay na 
salitain man lamang. 

13 Datapuwa’t ang lahat ng mga 
bagay pagka sawata ay itinatanyag 
ng kaliwanagan: sapagka’t ang la- 
hat ng mga bagay na itinatanyag 
ay kaliwanagan. 

14 Kaya sinasabi niya, sGumising 
kang natutulog, at magbangon ka sa 
gitna ng mga patay, at liliwanagan 
ka ni Cristo. 

15 Magagingat *nga kayong lubos 
kung paano kayo lumalakad, huwag 
gaya ng mga mangmang, kundi gaya 
ng marurunong; 

16 Na inyong samantalahin ang pa- 

G Col 3*8 

7 Col.* 8 :5.‘ 8 Hcb. 12 :14. 9 Col. 3 :6. 

1 Ef. 2:2. 2 Ef. 2:11, 12. 3 Juan 8:12. 

4 Lu. 16:8. 5 Gal. 6:22. 6 Rom. 12:2. 

7 Rom. 6:21; 13:12. 8 Rom. 1:2G. 

9 Rom. 13:11. 1 Col. 4:6. 

312 


nahon, sapagka’t ang mga araw ay 
masasama. 

17 Kaya huwag kayong maging 
mga mangmang, ^kundi unawain 
ninyo kung ano ang kalooban ng 
Panginoon. 

18 At Ghuwag kayong magsipagla- 
sing'rig alak na kinaroroonan ng ka- 
guluhan, kundi kayo’y mangapuspos 
ng Espiritu; 

19 Na kayo’y mangagusapan 4 ng 
mga salmo at mga nimno at mga 
awit na ukol sa espiritu, na nangag- 
aawitan at nangagpupuri sa inyong 
mga puso sa Panginoon; 

20 Na kayo’y lagmg magpasalamat 
5 sa lahat ng mga bagay 6 'sa panga- 
lan ng ating Panginoong Jesucristo 
sa 7Dios na ating Ama; 

21 Na pasakop kayo sa isa’t isa sa 
takot kay Cristo. 

22 Mga babae, spasakop kayo sa in- 
yo-inyong sariling asawa, na 5 gaya 
ng sa Panginoon. 

23 Sapagka’t ang lalake *ay pangu- 
lo ng kaniyang asawa, gaya naman 
ni Cristo na pangulo ng iglesia, na siya 
rin ang tagapagligtas ^ng katawan. 

24 Datapuwa’t kung paanong ang 
iglesia ay nasasakop ni Cristo, ay 
gayon din naman ang mga babae ay 
pasakop sa kani-kaniyang asawa sa 
lahat ng mga bagay. 

25 Mga lalake, Gibigin ninyo ang 
inyo-inyong asawa, gaya naman ni 
Cristo na umibig sa iglesia, at *ibi- 
nigay ang kaniyang sarili dahil sa 
kaniya; 

26 Upang kaniyang pakabanalin ito; 
na nilinis £sa pamamagitan ng paghu- 
hugas ng tubig Gna jnay salita, 

27 Upang ang iglesia ay maibarap 
sa kaniyang sarili na ^maluwalha- 
ti, na s walang aungis 6 kulubot 6 ano- 
mang gayong bagay; skundi ito’y na¬ 
rarapat maging banal at walang ka- 
pintasan. 

28 Gayondin naman nararapat ibi- 
gin ng mga lalake ang kani-kani- 

2 Rom. 12:2. 3 Rom. 13:13. 4 Col. 3:16. 

5 Col. 3:17. 1 Tea. 1:2. 2 Tea. 1:3. 

6 Ileb. 13:16. 1 Red. 2:5; 4:11. 7 Col. 1:12. 

8 CoL 3:18-4:1. 9 Ef. 6:5. 11 Cor. 11:3. 

2 Ef. 1:22, 23. 3 Col. 3:19. 1 Pcd. 8:7. 

4 tal. 2. 5 Tit. 3:5. 1 Pod. 8:21. 

6 Mat. 28:19. 7 Col. 1:22. 

3 A. n s A. 4:7. 9 Ef. 1:4. 






MGA TAGA EFESO 6 


yang sariling asawa, na gaya ng 
kanilang sariling mga katawan. Ang 
umiibig sa kaniyang sariling asawa 
ay umiibig sa kaniyang sarili: 

29 Sapagka’t walang sinoman r.a 
napoot kailan man sa kaniyang sa¬ 
riling katawan; kundi kinakandili at 
minamahal, gaya naman ni Cristo sa 
iglesia; 

30 Sapagka’t J tayo ay mga sang- 
kap ng kaniyang katawan. 

31 Dahil dito’y -iiwan ng lalake 
ang kaniyang ama at ina, at maki- 
kisama sa kaniyang asawa; at ang 
dalawa ay magiging isang laman. 

32 Ang hiwagang ito ay dakila: 
datapuwa’t sinasalita ko ang tung- 
kol kay Cristo at tungkol sa iglesia. 

33 * 5 * 7 Gayon. man ay umibig naman 
ang bawa't isa sa inyo sa kani-kani- 
yang sariling asawa gaya ng sa ka¬ 
niyang sarili; at ang babae ay *gu- 
malang sa kaniyang asawa. 

KAPITULO C. 

1 Mga anak, ^magsitalima kayo sa 
Inyong mga magulang sa Pangi- 
noon: sapagka’t ito’y matuwid, 

2 Igalang mo ang iyong ama <?at 
ina (na siyang unang utos na may 
pangako), 

3 Upang yumaon kang mabuti, at 
ikaw ay snabuhay na malaon sa lupa. 

4 At, ?kayong mga ama, huwag 
ninyong ipamungkahi sa galit ang 
inyong mga anak: kundi ^inyong tu- 
ruan sila ayon sa saway at y aral ng 
Panginoon. 

6 Mga alipin, *magsitalima kayo sa 
mga yaong ayon sa laman ay. in¬ 
yong mga panginoon, *na may takot 
at panginginig, sa Skatapatan ng in¬ 
yong puso, na ^gaya ng kay Cristo; 

G Hindi ang pagiilingkod sa pani¬ 
ngin, na gaya ng pagbibigay lugod 
sa^ mga tao; kundi bagkus gaya ng 
mga ^alipin ni Cristo, na ginagawa 
mula sa puso ang kalooban ng 
Dios; 

1 1 Cor. 6:15; 12:27. 2 Gen. 2:24. 

S CoL 3:19. 4 1 Cor. 9:25. 5 Col. 8:20. 

S Ex. 20:12. Mat. 15:4. Mar. 7:10. 

7 CoL 3:21. 8 Cen. 18:19. Kaw. 22 :G. 

9 2 Tim. 8:15. 1 CoL 8:22. 1 Tim. 6:1. 

Tit. 2:9. 1 Ted. 2:18. 2 1 Cor. 2:3. 

2 Cor. 7:15. Fil. 2:12. 8 2 Cor. 11 ;3. 

4 Bom. 14:6, 8. 6 1 Cor. 7:22. 


7 GMaglingkod na may mabuting 
kalooban, na gaya ng sa Panginoon, 
at hindi sa mga tao: 

8 Yamang napagaalaman na anomang 
mabuting bagay na gawin ng bawa't 
isa, 7ay gayon din ang muling ta- 
tanggapin niya sa Panginoon, ima¬ 
ging alipin 6 laya. 

9 At kayong ^mga panginoon, ga¬ 
yon din ang inyong gawin sa kanila, 
at iwan ninyo ang mga pagbabala: 
yamar.g napagaalaman na ang Pa¬ 
nginoon nila at ninyo ay nasa la- 
ngit, 2 at sa kaniya’y walang itina- 
tanging tao. 

10 Sa katapustapusa’y ^magpakala- 
kas kayo sa Panginoon, at sa kapang- 
yarihan ng kaniyang kalakasan. 

11 Mangagbihis kayo ng ^boong ka- 
gayakan ^ng. Dios, upang kayo’y 
magsitibay laban sa mga lalang ng 
diablo. 

12 Sapagka’t $ang ating pakikiba- 
l:a ay hindi laban sa laman at dugo, 
kundi laban sa ^mga pamunuan, la¬ 
ban sa mga kapangyarihan, laban sa 
mga 7namamahala ng kadilimang 
ito sa sanglibutan, laban sa mga 
ukol sa espiritu ng kasamaan sa 
VKja dakong kaitaasan. 

13 Dahil dito magsikuha kayo ng 
boong kagayakan ng Dios, upang 
kayo’y mangakatagai fi sa araw na 
masama, at kung magawa ang lahat f 
ay magsitibay. 

14 ^Magsitibay nga kayo, na ang 
inyong mga baywang ay may bigkis 
na katotohanan, na *may sakbat na 
baluti ng katuwiran, 

15 At ang inyong mga paa ay may 
panyapak na paghahanda ng evan- 
gelio ng kapayapaan; 

1G Eukod dito ay taglayin ninyo 
ang kalasag ng pananampalataya, 
na siyang ipapatay ninyo sa lahat 
ng nangagniningas na suligi ng ma¬ 
sama. 

17 At magsikuha rin naman kayo 
ng turbante ng kaligtasan, at *ng 

6 Col. 8:23, 21. 7 CoL 8:23. 21. 

8 CoL 8:11. 0 CoL 4:1. 1 CoL 3:25. 

2 2 Tim. 2:1. 5 2 Cor. 10:4. 4 Bom. 18 :12, 

6 1 Ted. 3:6. 6 Ef. 1:21. 

7 Lu. 22:53. Col. 1:13. 8 Ef. 5:16. 

9 Is. 11:5. 1 Ted, 1:13. t Is, 59:17, 

1 Tea. 5:8. 

313 





MGA TAGA FILIPOS 1 


tabak ng Espfritu, na siyang salita 
ng Dios: 

18 Wa magsipanalangin kayo * 4 sa 
Espiritu ng lahat ng panalangin at 
daing sa boong panahon, at mangag- 
puyat sa boong katiyagaan at ^daing 
na patungkol sa lahat ng mga banal, 

19 At sa akin, flupang ako’y pagka- 
looban ng pananalita sa pagbubuka 
ng aking bibig, upang ipakilalang 
may katapangan 7ang hiwaga ng 
evangelio, 

20 Na dahil dito ^ako’y isang su- 
gong ^natatanikalaan; upang sa ga- 
nito ako’y magsalita na may kata¬ 
pangan gaya ng nararapat na aking 
salitain. 


2 Heb. 4 :12. 

3 Lu. 18:1. Col. 4:2-4. 4 Rom. 8:26. 

5 Ef. 1:16. 1 Tim. 2:1. <7 CoL 4:3. 

7 Ef. 3:4. 8 2 Cor. 6:20. 9 Gawa 28:20. 


21 Datapuwa’t *upang mangaala- 
man ninyo Hainan ang mga bagay na 
ukol sa akin, at ang kalagayan ko, si 
Tiquico na aking minamahal na kapa- 
tid at tapat na ministro sa Pangi- 
noon, ay siyang magpapakilala sa 
inyo -ng lahat ng mga bagay: 

22 Na siyang aking sinugo sa inyo 
sa bagay na ito, upang makilala 
ninyo ang aming kalagayan, at 
upa'ng kaniyang aliwin ang inyong 
mga puso. 

23 Kapayapaan nawa sa mga ka- 
patid, at pagibig na may pananam- 
paiataya, mula sa Dios Ama at sa 
Panginoong Jesucristo. 

24 Ang biyaya nawa’y sumalahat 
ng mga nagsisiibig sa ating Pangi¬ 
noong Jesucristo ng pagibig na wa- 
lang pagkasira. Siya nawa. 

1 Col. 4 :7-9. 2 Gawa 20:4. 


ANG SULAT NI PABLO 

SA MGA 


TAGA FILIPOS 


KAPITULO 1. 

1 Si Pablo at si *Timoteo, ha mga 
alipin ni Cristo Jesus, sa lahat ng 
mga banal 2kay Cristo Jesus na na- 
ngasa ^Fiiipos, pati ng mga ^obispo 
at ng mga ^diakono: 

2 Sumainyo nawa ang biyaya at 
kapayapaang mula sa Dios na ating 
Ama at sa Panginoong Jesucristo. 

3 0 Ako’y napiapasalamat sa aking 
Dios, sa tuwing kayo’y aking naa- 
alaala, 

1 Gawa 16:1. 2 1 Cor. 1:2. S Gawa 16:12. 

4 Gawa 20:28. 1 Tim. 3:2. Tit. 1:7. 

6 1 Tim. 3:8, 12. 0 Rom. 1:7, 8. 

314 


4 Na parating sa bawa’t daing ko, 
ay masayang nananaing ako na pa¬ 
tungkol sa inyong lahat, 

5 Dahil sa inyong pakikisama 7sa 
pagpapalaganap ng evangelio, mula 
nang unang araw hanggang nga- 
yon; 

6 Na ako’y may lubos na pagkaka- 
tiwala sa bagay na ito, na ang nag- 
pasimula sa inyo ng mabuting gawa, 
ay lulubusin ^hanggang sa araw ni 
Jesucristo: 

7 Gaya ng matuwid na aking isi- 


7 Gawa 16:12-40. Fil. 4:15. 

8 taL 10. 2 Cor. 1:14. 










MGA TAGA FILfPOS 1 


ping gayon tungkol sa inyong lahat, 
sapagka’t kayo’y nasa aking puso, 
palibhasa’y, 5 sa aking mga tanikala 
at *pagsasanggalang at sa pagpa- 
patunay naman sa evangelio, kayong 
laliac na kasama ko ay may bahagi 
sa biyaya. 

8 Sapagka’t saksi ko ang Dios, 
fkung gaano ang pananabik ko sa 
inyong lahat sa Jmahinahong habag 
ni Cristo Jesus. 

9 At ito’y idinadalangin ko, na ang 
inyong pagibig ay lalo’t lalo pang 
sumagana nawa sa *kaalaman at sa 
lahat ng pagkakilala; 

10 Upang ^inyong kilalanin ang mga 
bagay na magagaling; upang kayo’y 
maging mga tapat at walang ka- 
pintasan Xianggang sa kaarawan ni 
Cristo; 

11 Na mangapuspos ng ?bunga ng 
kabanalan, na ito’y sa pamamagitan 
ni Jesucristo, #sa ikaluluwalhati at 
ikapupuri ng Dios. 

12 Ngayon ibig ko na inyong maa- 
laman, mga kapatid, na ang mga ba¬ 
gay na nangyari sa akin ay nangya- 
ri sa lalong ikasusulong ng evange¬ 
lio; 

13 Ano pa’t ang aking mga tanikala 
kay Cristo ay nahayag sa lahat ng 
mga bantay ng pretorio, at sa mga 
iba’t iba pa; 

14 At ang karamihan sa mga kapa¬ 
tid sa Panginoon, na palibhasa’y may 
pagkakatiwala sa aking mga tani¬ 
kala, ay lalong nagkaroon ng tapang 
upang salitaing walang takot ang 
salita ng Dios. 

15 Tunajr na ipinangangaral ng 
iba si Cristo sa kapanaghilian at sa 
pakikipagtalo; at ng mga iba naman 
sa mabuting kalooban: 

16 Ang isa’y gumagawa, nito sa 
pagibig, palibhasa’y nalalaman na 
ako’y nalalagay sa Spagsasangga- 
lang ng evangelio; 

17 Datapuwa’t itinatanyag ng iba 
si Cristo dahil sa pagkakampikampi, 
hindi sa pagtatapat, na ang in iisip ay 

9 Ef. 6:20. 

1 tal. 17. 2 Pi!. 2:26; 4:1. 3 Col 8:12. 

X Col. 1:9. 5 Rom. 12:2. Ef. 6:10. 

6 taL 6. 7 Juan 16:6. 3 E& 1:12, 14. 

9 taL 7. 


dalhan ako ng kapighatian sa aking 
mga tanikala. 

18 Ano nga? gayon man, sa lahat 
ng paraan, maging sa pagdadahilan 
o sa katotohanan, ay itinatanyag si 
Cristo; at sa gar.ito’y nagagalak 
ako, oo, at ako’y magagalak. 

19 Sapagka’t nalalaman ko na ang 
kahihinatnan nito’y sa aking ikalilig- 
tas, . *sa pamamagitan ng inyong pa- 
nanaing at kapuspusan ^ng Espiritu 
ni Cristo, 

20 Ayon sa aking maningas na 
paghihintay at pagasa, na, Ssa ano- 
ma’y hindi ako mapapahiya, kun- 
di 4sa boong katapangan, na gaya 
ng dati, gayon din naman ngayon, 
ay dadakilain si Cristo sa aking ka- 
tawan, maging sa pamamagitan ng 
kabuhayan, 6 sa pamamagitan ng 
kamatayan. 

21 Sapagka’t sa ganang akin ^ang 
mabuhay ay si Cristo, at ang maraa- 
tay ay pakinabang. 

22 Nguni’t kung ang mabuhay sa 
laman. ay siya kong palad, —ito’y 
magiging mabungang pagpapagal, na 
aywan ko nga kung ano ang aking 
pipiliin. 

23 Sapagka’t ako’y nagigipit e sa 
magkabila, akong may nasang ?uma- 
lis at suma kay Cristo; sapagka’t 
ito’y lalong mabuti: 

24 Gayon ma’y ang manatili sa la- 
man ay siyang lalong kinakailangan 
dahil sa inyo. 

25 At sa pagkakatiwalang ito, ay 
aking nalalaman na ako’y manana- 
tili, oo, at mananatili ako na kasama 
ninyong lahat, sa ikasusulong ninyo 
at ikagagalak sa pananampalataya; 

26 Upang managana ang inyong 
pagmamapuri Icay Cristo Jesus sa 
akin sa pamamagitan ng aking pag- 
harap na muli sa inyo. 

27 Ang inyo lamang pamumuhay 
s ay maging karapatdapat sa evan¬ 
gelio ni Cristo; upang, maging ako 
ay dumating at kayo’y makita, o 
wala man sa harap ninyo, ay maba- 
litaan ko ang inyong kalagayan, na 
g kayo’y matitibay sa isang espiritu, 

1 2 Cor. 1:11. 2 Rom. 8:9. 

3 Rom. 6:5. 4 Ef. 6:19. 5 GaL 2:20. 

6 2 Cor. 6:8. 7 2 Tim. 4:6. 8 Ef. 4:1. 

0 F ih 4 ;1, 

315 





MGA TAGA FILIPOS 2 


ina kayo’y mangagkaisa n g kaluluwa 
2 na nangagsisikap sa pananampa- 
lataya sa evangelio; 

28 At sa anoman ay huwag kayong 
mangatakot sa mga kaaway: 1 2 * 4 5 na ito 
sa kanila ay malinaw na tanda ng 
kapahamakan, datapuwa’t tanda ng 
inyong pagkaligtas, at ito’y mula sa 
Dios; 

29 Sapagka’t sa inyo’y ^ipinagka- 
loob alangalang kay Cristo, hindi 
lamang upang manampalataya sa 
kaniya, kundi upang magtiis din na- 
man alangalang sa kaniya: 

SO Yamang taglay ninyo ang paki- 
kipagbuno ^ma inyong nakita rin sa 
akin, at ngayo’y nababalitaan nin- 
yong taglay ko. 

KAPITULO 2. 

1 Kaya nga kung mayroong anomang 
kasiglahan kay Cristo, kung mayro¬ 
ong anomang kaaliwan ng pagibig, 
kung mayroong anomang pakikisama 
ng Espiritu, ^kung mayroong anomang 
ttnahinahong awa at habag, 

2 Ay lubusin ninyo ang aking ka- 
tuwaan, *upang kayo'y mangagkaisa 
ng pagiisip, mangagtaglay ng isa 
ring pagibig, na mangagkaisa ng 
akala, at isa lamang pagiisip; 

3 N& huwag ninyong gawin ang 
anoman sa pamamagitan ng 0pag- 
kakampikampi 6 sa pamamagitan ng 
pagpapalalo, kundi isa kababaan ng 
pagiisip, *na ipalagay ng bawa’t isa 
ang iba na lalong mabuti kay sa ka- 
niyang sarili; 

# 4 Huwag tingnan ng bawa’t isa sa 
inyo ang sa kaniyang sarili, kundi 
ang sbawa’t isa naman ay sa iba’t 
iba. 

5 Mangagkaroon kayo sa inyo ng 
pagiisip, na <*ito’y na kay Cristo Je¬ 
sus din naman: 

6 Na siya,. bagama't 5 nasa anyong 
Dios, tfay hindi niya inaring isang 
bagay na nararapat panangnan ang 
pagkapantay niya sa Dios, 

1 Gawa 4:32. 1 Cor. 1:10. 

Fil. 2:2. 2 Jud. 3. 3 Lu. 21:13. 

2 Ts. 1:5, 6. 4 JVlat. 5:12. Gawa 5:41. 

5 Gawa 16:19-24. 6 2 Cor. 13:13. 

7 Col. 3:12. 8 FiL 3:16. 9 Fil. 1:16. 

1 Ef. 4:2. 2 Rom. 12:10. 3 Rom. 15 ;2, 

4 Mat, 11:29. 5 Juan 1:1, 2; 17 ;5, 

5 Cor. 4:4, 6 Juan 5:18; 1Q;33, 


7 Kundi bagkus ?hinubad niya ito, fot 
naganyong alipin, na nakitulad sa 
mga tao: 

8 At palibhasa'y nasumpungan sa 
anyong tao, siya’y nagpakababa sa 
kaniyang sarili, ^na nagmasunurin 
hanggang sa kamatayan/oo, sa ka- 
matayan sa krus. 

9 2 Kaya siya naman ay pinakada- 
kila ng ^Dios, at ^siya’y binigyan 
ng pangalang lalo sa lahat ng pa- 
ngalan; 

10 Upang sa pangalan ni Jesus ay 
iluhod ang ^lahat ng tuhod, ng *>na- 
ngasa langit, at ng nangasa ibabaw 
ng lupa, at ng nangasa ilalim ng 
lupa, 

11 At upang ipahayag ng lahat. ng 
mga dila na si Jesucristo ay ^Pangi- 
noon, sa ikaluluwalhati ng D.ios 
Am a. 

12 Kaya nga, mga minamahal ko, 
kung paano ang inyong laging pag- 
sunod, na hindi lamang sa harapan 
ko, kundi bagkus pa ngayong ako’y 
wala, ay lubusin ninyo ang gawain 
ng inyong sariling pagkaligta3 na 
may 7takot at panginginig; 

13 Sapagka’t #Dios ang gumagawa 
sa inyo maging sa pagnanasa at sa 
paggawa, ayon sa kaniyang mabu- 
ting kalooban. 

14 Gawin ninyo ang lahat ng mga 
bagay na walang mga bulungbulong 
at pagtatalo: 

15 Upang kayo’y maging walang 
sala at walang malay, ^mga anak 
ng Dios na walang dungis *sa gitna 
ng isang lahing ^liko at masama, 
na sa gitna nila’y lumiliwanag kaj r ong 
3 tulad sa mga ilaw sa sanglibutan, 

16 Na nagpapahayag 4 ng salita ng 
kabuhayan; upang may ipagkapuri 
5 ako sa kaarawan ni Cristo, na 3 hin- 
di ako tumakbo nang walang kabu- 
luhan 7ni nagpagal man nang wa¬ 
lang kabuluhan. 

17 Qo, kahit fi ako’y maging hain sa 

7 la. 63:3. 2 Cor. 8:9. 5 Ts. 42:1. Mat. 20:23 

9 Mat. 26:39, 42. Heb. 5:8. 1 Juan 10:17. 

2 Mat. 28:18. 3 Ef. 1:21. 4 Ef. 3:14. 

5 Apoc. 6:3, 13. 6 Rom. 14:9. 7 Ef. 6:5. 

8 1 Cor. 15:10. Hob. 13:21. 9 Mat. 5:45. 

1 1 Ped. 2:12. 2 Gawa 2:40. 

3 Mat. 5:14, 16. 4 Heb. 4:12. 

6 2 Cor. 1:14, 6 1 Cor. 9:24, Gal. 2:2. 

7 l Tea. 3:5. 8 2 Tim. 4 ;0, 






MGA TAGA FILIPOS 3 


paghahandog ^at paglilingkod ng in¬ 
yong pananampalataya, ako’y naki- 
kipagkatuwa, at nakikigalak sa in- 
yong lahat: 

18 At sa ganyan ding paraan ka- 
yo’y nakikipagkatuwa naman, at na¬ 
kikigalak sa akin. 

19 Datapuwa’t inaasahan ko sa Pa- 
nginoong Jesus na suguing madali 
sa inyo si ^Timoteo, upang ako na¬ 
man ay mapanatag, pagkaalam ko 
ng inyong kalagayan. 

20 Sapagka’t walang taong katulad 
ko ang pagiisip na magmamasakit na 
totoo sa inyong kalagayan. 

21 Sapagka’t 3pinagsisikapan ni- 
lang *lahat ang sa kanilang sarili, 
hindi ang mga bagay ni Jesucristo. 

22 Nguni’t nalalaman ninyo ang 
pagkasubok sa kaniya £na gaya 
ng paglilingkod ng anak sa ama, ay 
gay on naglilingkod siyang kasama 
ko sa ikalalaganap ng evangelio. 

23 Siya nga ang aking inaasahang 
suguin madali, pagkakita ko kung 
ano ang mangyayari sa akin: 

24 Datapuwa’t ^umaasa ako sa Pa¬ 
nginoon, na diya’y makararating din 
naman akong madali. 

25 Nguni’t inakala kong kaila- 
ngang suguin sa inyo si 7Epafrodi- 
to, na aking ’kapatid at kamangga- 
gawa, at kapuwa kawal at inyong 
sugo at katiwala sa aking kaila- 
ngan. 

26 Yamang siya’y nananabik sa in¬ 
yong lahat, at totoong siya’y na- 
manglaw, sapagka’t inyong nabali- 
taan na siya’y may-sakit: 

27 Katotohanan ngang nagkasakit 
siya na malapit na sa kamatayan: 
nguni’t kinahabagan siya ng Dios; 
at hindi lamang siya kundi pati ako, 

pang ako’y huwag magkaroon ng 

apinsaping kalumbayan. 

28 Siya nga’y sinugo kong may ma¬ 
rking pagpipilit, upang, pagkaki- 
tang muli ninyo sa kaniya, kayo’y 
mangagalak, at ako’y mabawasan ng 
kalumbayan. 

29 Tanggapin nga ninyo siya sa 
9 Rom. 15:16. 

I 2 Cor. 7:4. Col. 1:24. 2 Gawa 16:1. 

S 1 Cor. 10:24. 4 2 Tim. 4:10, 16. 

5 1 Cor. 4:17. 1 Tim. 1:2. 2 Tim. 1:2. 

6 Fil. 1:25. 7 Fil. 4 ;18. 


Panginoon ng boong galak; at ang 
gayon ay papurihan ninyo: 

30 Sapagka’t dahil sa pagpapagal 
kay Cristo ay nalapit siya sa kama¬ 
tayan, na isinasapanganib ang kani- 
yang buhay s U pang punan ang ka- 
kulangan sa inyong paglilingkod sa 
akin. 

KAPITULO 3. 

1 Sa katapustapusan, mga kapatid 
ko, ^mangagalak kayo sa Panginoon. 
Ang pagsulat ko nga sa inyo ng 
mga gayon ding bagay, sa akin ay 
tunay na hindi nakangangalay, ngu- 
ni’t sa inyo’y katiwasayan. 

2 Magsipagingat kayo sa mga aso, 
*magsipagingat kayo sa masasa- 
mang manggagawa, ^magsipagingat 
kayo sa mga sa pagtutuli: 

3 Sapagka’t tayo 5 a ng pagtutuli, 
4 na nagsisisamba sa Espiritu ng 
Dios, at nangagmamapuri kay Cris¬ 
to Jesus, at walang anomang pagka- 
katiwala sa laman: 

4 Bagama’t ako’y makapagkakati- 
wala sa laman: na kung ang iba ay 
nagaakala na may pagkakatiwala sa 
laman, ay lalo na ako: 

5 Na tinuli ng ikawalong araw, 
5 mula sa lahi ng Israel, <>mula sa ang- 
kan ni Benjamin, Hebreo sa mga He- 
breo; tungkol sa kautusan, ay ^Fariseo; 

6 Tungkol *sa pagsisikap, $ay 
manguusig sa iglesia; ^tungkol sa 
kabanalan na nasa kautusan, ay wa¬ 
lang kapintasan. 

7 Gayon man ang mga bagay na 
sa akin ay pakinabang, ay inari 
kong kalugihan, alangalang kay 
Cristo. 

8' Oo nga, at lahat ng mga bagay 
ay inaari kong kalugihan ^dahil sa 
dakilang kagalingan ng pagkakilala 
kay Cristo Jesus na Panginoon ko: 
na alangalang sa kaniya’y tiniis ko 
ang kalugihan ng lahat ng mga ba¬ 
gay, at inari kong sukai lamang, 
upang tamuhin ko si Cristo, 

9 At ako’y masumpungan sa k ani- 

5 1 Cor. 16:17. 

9 Fil. 4:4. 1 Tes. 5:16, 

1 Is. 66:10. Gal. 5:15. 2 Gal. 5:2. 

3 Rom. 2:29. Col. 2:11. 4 Juan 4:23, 24.' 

5 2 Cor. 11:22. 6 Rom. 11:1. 

7 Gawa 23:6; 26:5. 8 Gal. 1:13, 14. 

9 Gawa 8:3, 1 Rom. 10:5. 

2 Juan 17:3. CoL 2:3. 

.317 





MGA TAGA FILIPOS 4 


ya #< na walang katuwirang taking 
sarili, sa makatmvid baga'y sa k&u- 
tusan, kundi *ang katuwirang sa 
pamamagitan ng pananampalataya 
kay Cristo, ang katuwiran ngang 
buhat sa Dios sa pamamagitan ng 
pananampalataya: 

10 Upang maldlala ko siya, at c ang 
kapangyarihan ng kaniyang pagka- 
buhay na maguli, at <?ang pakikisa- 
ma ng kanyang mga kahirapan, na 
ako'y natutulad sa kaniyang pagka- 
matay; 

11 Kung aking tamuhin sa ano- 
mang paraan ang pagkabuhay na 
maguli sa mga patay. 

12 Hindi sa ako’y ?nagtamo na, 6 
ako’y nalubos na: kundi nagpapa- 
tuloy ako, baka sakaling maabot ko 
yaong ikinaaabot naman sa akin ni 
Cristo Jesus. 

13 Mga kapatid, hindi ko pa inaa- 
ring inabot: datapuwa’t isang bagay 
ang ginagaiua ko, *na nililimot ang 
mga bagay na nasa likuran, at 
stinutungo ang mga bagay na hina- 
harap, 

14 Nagtutumulin ako sa hangganan 
sa ganting-pala ^ng dakilang pagta- 
wag ng Dios na kay Cristo Jesus. 

15 Kay a nga, kung ilan tayong 
Smga sakdal, ay magisip ng gayon: 
at kung sa anoma’y nangagkakaiba 
kayo ng iniisip ay ipahanayag na¬ 
man ito sa inyo ng Dios: 

16 Lam ang, ay magsilakad tayo 
ayon sa gayon ding ayos na ating 
inajbot na. 

17 Mga kapatid, ^kayo’y mangag- 
kaisang tumulad sa akin, at tandaan 
ninyo ang mga nagsisilakad ng ga¬ 
yon, ayon sa halimbawang nakikita 
ninyo sa akin. 

18 Sapagka’t marami ang mga nag¬ 
sisilakad, na siyang madalas na 
aking. sinabi sa inyo, at ngayo’y si- 
nasabi ko sa inyo na may pagiyak, na 
8ila ang mga ^kaaway ng krus ni 
Cristo: 


3 Rom. 10:3. 6 

4 Rom. 1:17; 3:12, 22; 9:30; 10:6. GaL 2:16. 

6 Rom. 6:4. 5 1 Cox*. 1:5. 

7 1 Cor. 13:12. 8 Lu. 9:G2. 

9 1 Cor. 9:24, 26. 1 Hcb. 8:1. 

2 Mat. 5:48. 1 Cor. 2:6. S Gal. 6:16. 

4 FIL 2:2. 5 1 Cor. 4:1C. Fii. 4:9. 

6 Z Cor. 11 :18. FU. 1 :15. 16. 

818 


19 ?Na ang kanilang kahihinatnan 
ay ang kapahamakan, #na ang ka¬ 
nilang dios ay ang tiyan, $ a t ang 
kanilang kapurihan ay nasa kani¬ 
lang kahihiyan, na inagiisip ng mga 
bagay na ukol sa lupa. 

20 Sapagka’t ang ating pagkama- 
mamayan *ay nasa langit; mula 
doon ay shinihintay naman natin 
ang Tagapagligtas, ang Panginoong 
Jesucristo: 

21 Na ^siyang magbabago ^ng ka- 
tawan ng ating pagkamababa, 
6 upang maging katulad ng katawan 
ng kaniyang kaluwalhatian, 7ayon 
sa paggawa na s ina ip a gpapasuko 
niya sa lahat ng mga bagay sa ka- 
niya. 

KAPITULO 4. 

1 Kaya nga, mga kapatid kong mi* 
namahal at s pinananabikan, aking 
^katuwaan at- putong, *mag 3 itibay 
nga kayo sa Panginoon, mga mina- 
mahal ko. 

2 Ipinamamanhik ko kay Euodias, 
at ^ipinamamanhik ko kay Sintique, 
na mangagkaisa ng pagiisip sa Pa¬ 
nginoon. 

3 Oo, ipinamamanhik ka rin naman 
sa iyo, tapat na kasama sa pagtu- 
long, na iyong tulungan ang mga 
babaing ito, sapagka’t sila’y nangag- 
pagal na kasama ko sa evangelio, at 
kasama rin naman ni Clemente, at 
ng ibang aking mga kamanggagawa, 
na ang kanilang pangalan ay nanga- 
sa ^aklat ng buhay. 

4 Mangagalak kayong lagi sa Pa¬ 
nginoon: Smuli kong sasabihin, Ma¬ 
ngagalak kayo. 

5 Maldlala nawa #ang inyong ka- 
hinhinan ng lahat ng mga tao. * * 6 7 Ang 
Panginoon ay malapit na. 

6 Huwag kaycng mangabalisa sa 
anomang bagay; «kundi sa lahat ng 
mga bagay sa pamamagitan ng pa 
nalangin at daing na may pagpapa- 

7 2 Cor. 11:15. 8 Rom. 16:18. 

9 2 Cor. 11:12. Gal. 6:13- 1 Rom. 8:5. 

2 Ef. 2:6. Co!. 3:1. 5 2 Cor. 1:7. 

4 1 Cor. 15:51. 5 1 Cor. 15:43. 48, 49, 53. 

0 Rom. 8:29. 7 Ef. 1:19. 8 1 Cor. 16:28. 

9 Fil. 1:8. 12 Cor. 1:14. 2 Fil. 1:27. 

5 Fil. 2:2. 4 Ex. 32:32. Awit 69:28. 

Dan. 12:1. Lu. 10:20. 6 Fil. 3:1. 

5 Tit. 3:2. Sant. 3:17. 7 Rom. 13:11 

1 Cor. 16:22. 8 Mat. 6:26. 





MGA TAGA 

salamat ay ipakilala ninyo ang in- 
yong mga kahilingan sa Dios. 

7 At 9 ang kapayapaan ng Dios, na 
di masayod ng pagiisip, ay magii- 
ngat ng inyong mga puso at ng in- 
yong mga pagiisip kay Cristo Jesus. 

8 Katapustapusan, mga kapatid, 
anomang bagay na katotohanan, ano- 
mang bagay na kagalanggalang, ano¬ 
mang bagay na matuwid, anomang 
bagay na malinis, anomang bagay 
na kaibigibig, ^anomang bagay na 
mabuting ulat; kung may anomang 
Kagalingan, at kung may anomang 
kapurihan, ay isipin ninyo ang mga 
bagay na ito. 

9 Ang mga bagay na inyong naiu- 
tuhan *at tinanggap at narinig at 
nakita sa akin, ang mga bagay na 
ito ang gawin ninyo: at Jang *Dios 
ng kapayapaan ay sasa inyo. 

10 Datapuwa^t ako’y totoong naga- 
galak. sa Panginoon, na ngayon sa 
kahulihulihan ay inyong binuhay 
ang inyong pagmamalasakit sa akin; 
na dito’y katotohanang nangagkaroon 
kayo ng malasakit, nguni’t Jkayo’y 
nagkulang ng mabuting pagkakataon. 

11 Hindi sa sinasabi ko ang tungkol 
sa kailangan: sapagka’t aking natu- 
tuhan ang ^masiyahan sa anomang 
kalagayang aking kiharoroonan. 

12 Marunong akong magpakababa, 
at marunong naman akong magpa- 
kasagana: sa bawa’t bagay at sa 
lahat ng bagay ay natutuhan ko ang 
lihim maging sa kabusugan, at ma¬ 
king sa kagutuman, at maging sa 
kasaganaan at maging sa kasalatan. 

13 Lahat ng mga bagay ay aking 
magagawa ?doon sa 5 nagpapalakas 
sa akin. 


9 Juan 14:27. Horn. 5:1. Col. 3:15. 

1 1 Tes. 6:22. 2 Fil. 3:17. 3 Rom. 25 :33. 
4 2 Cor. 11:9. 5 Fil. 2:30. 6 1 Tim. 6:6. 

* Juan 15:6. 2 Cor. 12:9. 8 1 Tim. 1:12. 


FILIPOS 4 

14 Gayon man ay mabuti ang in* * 
yong ginawa na *>kayo’y nakiramay 
sa aking kapighatian. 

15 At kayo mga taga Filipos, nala- 
laman naman ninyo, na *nang pasi- 
mulan ang evangelic, nang ako’y 
umalis sa ^Macedonia, 5 alin mang 
iglesia ay walang nakipagkaisa sa 
akin sa pagkakaloob at pagtangggap 
kundi kayo lamang; 

16 Sapagka’t sa 4TesaIonica ay nag- 
padala kayong minsan at muli para 
sa aking kailangan. 

17 ^Hindi sa ako’y naghahanap ng 
kaloob; kundi hinahanap ko ang bu- 
nga na dumadami sa ganang inyo. 

18 Datapuwa’t mayroon ako ng la¬ 
hat ng bagay, at sumasagana: ako’y 
busog, palibhasa'y tumanggap okay 
Epafrodito ng mga bagay na gating 
sa inyo, ?na isang samyo ng masa- 
rap na amoy, isang bandog na ka- 
ayaaya, na lubhang nakalulugod sa 
Dios. 

19 At Spupunan ng aking Dios ang 
bawa’t kailangan ninyo *ayon sa ka- 
niyang mga kayamanan sa kaluwal- 
hatian kay Cristo Jesus. 

20 Ngayon nawa'y suma ating *Dios 
at Ama ang kaluwalhatian magpa- 
kailan man. Siya nawa. 

21 Batiin ninyo ang bawa’t banal 
kay Cristo Jesus. Binabati kayo a ng 
mga kapatid na kasama ko. 

22 Binabati kayo *ng lahat ng mga 
banal, ^lalong lalo na ng mga kasang- 
bahay ni Cesar. 

23 Ang biyaya fng Panginoong 
Jesucristo ay sumainyo nawang es- 
piritu. 


9 Fil. 1:7. 1 FiL 1:5. 2 Gawa 16:12. 

3 2 Cor. 11:8, 9. 4 Gawa 17:1. 5 2 Cor. 9:5 

6 Fil. 2:25. 7 Ef. 5:2. 8 Heb. 13:16. 

9 2 Cor. 9:8. l Ef. 3:16. 

2 Rom. 16:27. 3 Gal. 1:2. 

4 2 Cor. 13:12. 5 Fil. 1:13. 6 Rom. 16:20. 


319 





ANG SULAT NI PABLO 

SA MGA 

TAGA COLOSAS 


KAPITULO 1. 

1 Si Pablo, na ^apostol ni Jesucris- 
to sa pamamagitan ng kalooban ng 
Dios, at ang *kapatid nating si Ti- 
moteo, 

2 Sa mga banal at tapat na mga 
kapatid kay Cristo, na nangasa sa 
Colosas: Sumainyo nawa ang biyaya 
at kapayapaang mula sa Dios na 
ating Ama. 

3 Nagpapasalamat kami $sa Dios, 
na Ama ng ating Panginoong Jesu- 
cristo, na kayo’y laging idinadala- 
^gin, 

4 Nang nabalitaan namin ng inyong 
pananampalataya kay Cristo Jesus, 
at ang pagibig ninyo sa lahat ng mga 
banal, 

6 Dahil sa pagasa 4na natataan para 
ea inyo sa langit, na nang una 
ay inyong narinig sa ^salita ng ka- 
totohanan ng evangelio, 

6 Na ito’y dumating sa inyo; ^gayon 
din naman kung paano sa boong 
sanglibutan na namumunga at luma- 
laganap, gaya rin naman sa inyo, 
mula nang araw na inyong marinig 
at maalaman ?ang biyaya ng Dios 
sa katotohanan; 

7 Ayon sa inyong natutuhan kay 
^Epafras na aming minamahal na 
kasamang lingkod, na isang tapat 
na ministro ni Cristo, sa ganang 
atin; 

3 Na siya rin namang sa amin ay 
nagbalita ng inyong ^pagibig sa Es- 
piritu. 

I Ef. 1:1, 2. 2 Heb. 13:23. 

8 Ef. 1:16, 1G. 4 2 Tim. 4:8. 5 Ef. 1:13. 
e tal. 23. 7 2 Cor. 6:1. Ef. 3:2. 

8 CoL 4:12. Flm. 23. 9 Rom. 15:80. 

320 


9 Dahil dito’y kami naman, mula 
nang araw na aming marinig ito, 
ay hindi kami nagsisitigil ng pana- 
nalangin at ng paghingi na patung- 
kol sa inyo, upang kayo’y puspusin 
ng kaalaman ng kaniyang kalooban, 
sa boong karunungan at pagkaunawa 
ayon sa espiritu, 

10 Upang kayo’y magsilakad ng na- 
rarapat sa Panginoon, *sa boong ika- 
lulugod iiiya, at magsipamunga sa 
bawa’t gawang mabuti, at magsilago 
sa kaalaman ng Dios; 

11 Na kayo’y palakasin ng boong 
kapangyarihan, ayon sa kalakasan 
ng kaniyang kaluwalhatian, sa bo¬ 
ong pagtitiis at pagpapahinuhod na 
may galak; 

12 Wa nagpapasalamat sa Ama, na 
nagpaging dapat sa atin upang ma- 
kabahagi sa mana ng mga banal sa 
kaliwanagan; 

13 Na siyang nagligtas sa atin sa 
^kapangyarihan ng kadiliman, at 
naglipat sa atin sa kaharian ng 
Anak ng kaniyang pagibig; 

14 Na siyang kinaroroonan ng 
ating katubusan, na siyang kapatawa- 
ran ng ating mga kasalanan: 

15 Na ^siya ang larawan ng <*Dios 
na di nakikita, 7ang panganay ng 
lahat ng mga nilalang; 

16 Sapagka’t 5 sa kaniya nilalar 
ang lahat na mga bagay, sa sangki 
langitan at sa sangkalupaan, nt 
mga bagay na nakikita at ang mga 
bagay na di nakikita, maging mga 
luklukan 6 mga flpagsakop 6 mga 

1 1 Tea. 4:1. 2 Ef. 8:16. 3 Col 8:17. 

[ 4 Lu. 22:63. 5 2 Cor. 4:4. 6 1 Tim. 1:17. 

7 Apoc. 8:14. 8 Juan 1:3. 9 Ef. 1:21. 






MGA TAGA 

^pamunuan 6 mga kapangyarihan;! 
lahat ng mga bagay ay nilalang sa 
pamamagitan *niya at ukol sa ka¬ 
niya; 

17 At siya’y ^una sa lahat ng mga 
bagay, at ang lahat ng mga bagay 
ay nangabubuhay dahil sa kaniya. 

18 At -*siya ang ulo ng katawan, 
sa ? nakatmvid baga’y ng iglesia; na 
siya ang pasimula, ang 5p an g ana y 
sa mga patay; up ang sa lahat ng 
mga bagay, ay magkaroon siya ng 
kadakilaan. 

19 Sapagka’t minagaling ng Ama- 
ang boong kapuspusan ay mana- 

hanan sa kaniya; 

20 At sa pamamagitan niya ay pa- 
kipagkasunduin sa kaniya ang lahat 
ng mga bagay, na pinapayapa niya 
sa pamamagitan ng dugo ng kani- 
yang krus; sa pamamagitan niya, 
sinasabi ko, imaging mga bagay sa 
kalupaan, 6 mga bagay sa sangka- 
langitan. 

21 At kayo, nang nakaraang pana- 
hon ay nangahihiwalay at mga ka- 
away sa inyong pagiisip sa inyong 
mga gawang masasama. 

22 Gayon ma’y pinakipagkasundo 
niya ngayon s sa katawan ng kani- 
yang laman, sa pamamagitan ng ka- 
matayan, upang kayo’y iharap na 
mga banal at walang dungis at wa- 
lang kapintasan sa harapan niya: 

23 Kung tunay na kayo’y mamarna- 
lagi sa pananampalataya, na naba-< 
baon at matitibay, at di makilos sa 
*>pagasa sa evangelio na inyong na- 
rinig, na ipinangaral sa lahat ng 
mga nilalang sa silong ng langit; 
*na dito akong si Pablo ay ginawang 
ministro. 

24 ^Ngayo’y nagagalak ako sa 
aking mga hirap dahil sa inyo, at 
aking pinupunan sa akin s an g ka- 
kulangan ng mga hirap ni Cristo sa 
aking laman dahil sa ^kaniyang ka¬ 
tawan, na siyang iglesia; 

25 Na ako’y ginawang ministro ni- 
to, ayon sa flpamamahala na muia sa 

1 Cot 2:10, 15. 2 Heb. 2:10. S Juan 1:1. 

U Ef. 1:22, 23. 5 1 Cor. 16:20, 23. Apoc. 1:5. 
C Juan 1:16. Col. 2:9. 7 2 Cor. 5:18. 

8 Ef. 2:15, 16. 9 tal. 5. 1 Ef. 3:7. 

2 Mat. 5 :12. Fil. 2 :17. 

2 2 Cor. 1:5. 2 Tim. 1:8; 2 *.10. 

4 Ef. 1:2S, 6 Ef. 3 ;2. 


COLOSAS 2 

! Dios na ibinigay sa akin para sa inyo 
upang maipahayag ang saiita ng Dios, 

26 Maging &'ang hiwaga ria inilihim 
sa lahat ng panahon at lahi: datapuwa’t 
ngayo’y ipinahayag sa kaniyang mga 
banal, 

27 7Na sa kanila’y minagaling ng 
Dios na ipakilala kung ano s ang mga 
kayamanan ng kaluvvalhatian ng hi- 
wagang ito sa gitna ng mga Gentil, 
na ito’y si Cristo na nasa inyo, &na 
pagasa ninyo sa kaluwalhatian: 

28 Na siya naming inihahayag, na pi* 
naaalalahanan ang bawa’t tao at ti- 
nuturuan ang bawa’t tao, sa boong 
karunungan, upang. maiharap na¬ 
ming sakdal kay Cristo ang bawa’t 
tao; 

29 Na dahil dito’y nagpapagal din 
naman ako, na nagpipilit ayon sa 
kaniyang paggawa, na siyang sa 
akin ay gumagawa na may kapang* 
yarihan. 

KAPITULO 2. 

1 S'apagka’t ibig ko na inyong ma- 
alaman kung gaano kalaki ang aking 
pagpipilit dahil sa inyo, at sa na- 
ngasa ^Laodicea, at sa lahat na hin- 
di nakakita ng mukha ko sa laman; 

2 Upang mangaaliw ang kanilang 
mga puso, sa kanilang pagkakalakip sa 
pagibig, at sa ^lahat ng mga kaya¬ 
manan ng lubos na katiwasayan ng 
pagkaunawa, upang makilala nila 
^ang hiwaga ng '^Dios, sa makatuwid 
bagoSy si Cristo, 

3 Na siyang ^kinatataguan ng* lahat 
ng mga kayamanan ng karunungan 
at ng kaalaman. 

4 Ito’y sinasabi ko, upang huwag 
kayong madaya ng sinoman sa mga 
pananalitang kaakitakit. 

5 Sapagka’t bagaman sa laman 
ako’y wala sa harap, gayon ma’y na¬ 
sa inyo ako sa espiritu, 11 a nagaga¬ 
lak at nakikita ko ang inyong ayos, 
at ang katibayan ng inyong pana¬ 
nampalataya kay Cristo. 

6 Kung paano nga na inyong ti- 
nanggap si Cristo Jesus na Pangi- 

6 Rom. 16:25, 29. Cot 4:3. 7 Ef. 3:3. 

8 Ef. 1:7, 18; 3:8. 9 1 Tim. 1:1. 

1 Col. 4:13, 15, 16. Apoc. 1:11; 3:14. 

2 Heb. 6:11. 8 1 Cor. 4 :1. Col. 4:3. 

4 Ef. 5:20. £ 1 Cor. 2:6, 7. Ef. 1:8. 

321 







MGA TAGA 

noon, ay magsilakad kayong gayon 
sa kaniya, 

7 Na nangauugat <?at nangatatayo sa 
kaniya, at matibay sa inyong pana- 
nampalataya, gay a ng pagkaturo 
sa inyo, na sumasagana sa pagpa- 
pasalamat. 

# 8 Kayo’y niagsipagingat, baka sa 
inyo’y^may bumihag sa pamamagi- 
tan ng kaniyang pilosopia at walang 
kabuluhang pagdaraya, ayon sa "sa- 
li’tsaling sabi ng mga tao, ayon sa 
mga pasimulang aval ng sanglibu- 
tan, at di ayon kay Cristo: 

9 Sapagka’t s sa kaniya’y nanana- 
han ang boong ^kapuspusan ng pag- 
ka Dios sa kahayagan ayon sa la- 
man, 

10 At sa kaniya 'kayo’y napuspus 
®na siyang pangulo ng lahat na *pa- 
munuan at kapangyarihan: 

11 Na sa kaniya ay tinuli rin naman 
kayo ng pagtutuling 4hindi gawa n_g 
mga kamay, 4 5 6 sa pagkahubad ng ka“- 
tawang* laman, sa pagtutuli ni Cris¬ 
to; 

12 Na nangalibing na ^kalakip niya 
sa bautismo, na kayo nama’y 7muling 
binuhay na kalakip niya, sa pama- 
magitan ng pananampalataya sa 
pagawa ng Dios, na muling buma- 
ngon sa kaniya sa mga patay. 

13 At s nang kayo’y mga patay da- 
hil sa inyong mga kasalanan, at sa 
di pagtutuli ng inyong laman ay ka¬ 
niyang binuhay kayo na kalakip ni¬ 
ya, na ipinatawad sa atin ang ating 
lahat na mga kasalanan; 

14 Na pinawi ^ang usapang *nasu- 
sulat sa mga palatuntunan laban sa 
atin, na hindi naayon sa atin: at 
ito’y kaniyang inalis, na ipinako sa 


COLOSAS 3 

sa inyo *tungkol sa pagkain, 6 sa 
paginom, 6 tungkol $sa kapistahan, 
6 G bagong buwan 6 araw ng sab¬ 
bath;^ 

17 Na 7isang anino ng mga bagay 
na magsisidating: nguni’t «ang ka¬ 
tawan ay kay Cristo. 

18 Sinoman ay huwag manakawan 
ng ganting-pala sa inyo sa pamama- 
gitan ng kusang pagpapakababa at 
pagsamba sa mga anghel, na nana- 
natili sa mga bagay na kaniyang na- 
kita, na nagpapalalo ng walang ka- 
buluhan sa pamamagitan ng kaniyang 
akalang ukol sa laman, 

19 At hindi nangangapit sa °Ulo, 
na sa kaniya’y ang boong katawan, 
na inaalalayan at nakalakip sa pa¬ 
mamagitan ng mga kasukasuan at 
mga litid, ay lumalago ng paglagong 
mula, sa Dios. 

20 *Kung kayo’y nangamatay na 
kalakip ni Cristo mula sa -mga pa¬ 
simulang aral ng sanglibutan, Jba- 
kit, na waring kayo’y nangabubuhay 
pa sa sanglibutan, kayo’y nangapa- 
sasakop sa mga palatuntunan, 

21 Gaya ng: Huwag dumampot, ni 
huwag lumasap, ni huwag humi- 
po 

22 (Ang lahat ng mga bagay na 
ito ay mangasisira sa paggamit), ayon 
sa mga utos at mga aral ng mga 
tao? 

23 Ang mga bagay na iya’y kato- 
tohanang mayroong anyo ng karunu- 
ngan sa ^pagsambang kusa, at sa 
pagpapakababa, at sa pagpapakahi- 
rap sa katawan; ngunVt walang ano- 
mang kabuluhan laban sa ikalalayaw 
ng laman. 


krus; 

15 spagkasamsam sa mga pamunuan 
at sa mga kapangyarihan sila’y mga 
inilagay niya sa hayag va kahihiyan , 
na nagtatagumpay siya sa kanila ^sa 
bagay na ito. 

16 Sinoman nga ay huwag humatol 


C Ef. 3:17. 7 Gal. 1:14. 8 Juan 1:14. 

9 Col. 1:19. 1 Juan 1:16. Ef. 3:19. 

t Ef. 1:21. 3 Col. 1:16. 

4 Rom. 2:29. Fil. 3:3. 5 Rom. 6:6. 

6 Rom. 6:4. 7 Rom. 6:5. Col. 3:1. 

8 Ef. 2:6. 9 Ef. 2:15, 16. 1 tal. 20. 

t Awit 68:18. Is. 53:12. Juan 12:31. Ef. 4:8. 
* Ef. 2:16. 


KAPITULO 3. 

1 Rung kayo nga’y ^muling binu¬ 
hay na kalakip ni Cristo, ay hana- 
pin ninyo ang mga bagay na nanga- 
sa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, 
na nakaupo sa kanan ng Dios. 

2 Ilagak ninyo ang inyong pagiisip 
sa mga bagay na nangasa itaas, 

4 Rom. 14 :17. 5 Rom. 14 :5. 

6 Rip. 23:11. 7 Heb. 10:1. 8 tal. 9. 

9 Ef. 4:15, 16. 1 Col. 3:3. 2 tal. 8. 

5 Gal. 4:9. 4 1 Tim. 4:3. 5 tal. 18. 

6 Col. 2:12. 


322 





MCA TAGA 

huwag sa mga bagay na nangasa 
ibabaw ng lupa. 

3 Sapagka’t 7kayo’y nangamatay 
na, at ang inyong buhay ay natata- 
gong kasama ni Cristo sa Dios. ^ 

4 Pagka si Cristo na bating buhay 
ay mahayag, $ay mahahayag nga 
rin kayo na kasama niya *sa ka- 
luwalhatian. 

6 spatayin nga ninyo ang sinyong 
mga sangkap ng katawang nangasa 
ibabaw ng lupa, ^pakikiapid, karu- 
mihan, masamang pita, masasamang 
nasa, at kasakiman, *na iya’y pag- 
samba sa mga diosdiosanj 

6*Na dahil sa mga bagay na iyan 
ay dumarating 6 ang kagalitan ng 
Dios sa ?mga anak ng pagsuway: 

7 Na inyo ring nilakaran nang una, 
nang kayo’y nangabubuhay pa sa mga 
bagay na ito; 

5 Datapuwa't ngayon ay * 1 * * * 5 * 7 inyo na- 
mang layuan ang lahat ng mga ito: 
galit, kapootan, paghihinala, panu- 
nungayaw, Jmga salitang kahalay- 
halay na mula sa inyong bibig: 

9 Huwag kayong mangagbubulaan 
sa isa’t isa; -yamang hinubad na 
ninyo s a ng datihang pagkatao pati 
ng kaniyang mga gawa, 

10 At kayo’y nangagbihis ng ba- 
gong pagkatao, na nagbabago sa ka- 
alaman ayon *sa larawan niyaong 
lumalang sa kaniya: 

11 Doo’y hindi maaaring magka- 
roon ng ^Griego at ng Judio, ng 
tfpagtutuli at ng di pagtutuli, ng 
barbaro, ng Scita, ng alipin, ng laya; 
kundi si ?Cristo ang lahat, at sa 
lahat. 

12 Nangagbihis nga kayo 5 gaya ng 
mga hinirang ng Dios, na mga banal 
at minamahal, ^ng isang pusong ma- 
habagin, ng ^kagandahangloob, ng 
kababaan, ng kaamuan, ng pagpapa- 
hinuhod: 

13 Mangagtiisan kayo sa isa’t isa, 


7 Rom. 6:2. Col. 2:20. 

8 Juan 11:25: 14:6. 9 Juan 2:28: 3:2. 

1 1 Cor. 16:43. 2 Rom. 8:13. 

8 1 Cor. 7:16. 

I Ef. 5:3, 5. 5 Ef. 5:6. 6 Ef. 2:2. 

7 Ef. 4:22. 8 Ef. 4:31. 9 Ef. 4:29. 

1 Ef. 4:25. 2 Rom. 6:4, 6. 8 Rom. 8:29. 

^ 1 Cor. 12:13. 5 Gal. 5:6. 6 Ef. 1:23. 

7 Lu. 18:7. 8 Fil. 2:1. 9 Ef. 4:2, 32. 

J Ef. 4:2. 


COLOSAS 3 

at -mangagpatawaran kayo sa isa't 
isa, kung ang sinoman ay may sum- 
bong laban sa kanino man; na kung 
paanong pinatawad kayo ng Pangi- 
noon, ay gayon din naman ang in¬ 
yong gavvin: 

14 At sa ibabaw ng lahat ng mga 
bagay na ito ay ^nangagbihis kayo 
ng pagibig na siyang tali ng kasakda- 
lan. 

15 At maghari sa inyong puso ang 
kapayapaan ni Cristo, *na diya’y ti- 
nawag din naman kayo 5 sa isang ka- 
tawan; at kayo’y rnaging mapagpa- 
salamat* 

16 Manahanan nawang sagana sa 
inyo ang salita ni Cristo; ayon sa 
boong karunungan, kayo’y mangagtu- 
ruan at mangagpaalalahanan sa isa’t 
isa £sa pamamagitan ng mga salmo 
at ng mga himno at mga . awit na 
ukol sa espiritu, na magsiawit ka¬ 
yong may biyaya sa inyong puso sa 
Dios. 

17 At anomang inyong ginagawa, ?sa 
salita, 6 sa gawa, gawinninyong la¬ 
hat sa pangalan ng Panginoong Jestis, 
na nagpapasalamat kayo sa Dios sa 
pamamagitan niya. 

18 Mga babae, Sp asa kop kayo sa 
inyo-inyong asawa, gaya ng nara- 
rapat sa Panginoon. 

19 Mga lalake, ^ibigin ninyo ang 
inyo-inyong asawa, at huwag kayong 
rnaging mapait sa kanila. 

20 Mga anak, ^magsitalima kayo sa 
inyong magulang sa lahat ng mga 
bagay, sapagka’t ito’y totoong naka- 
lulugod sa Panginoon. 

21 Mga ama, -huwag ninyong 
ipamungkahi sa galit ang inyong mga 
anak, upang huwag manghina ang 
loob nila. 

22 5 Mga alipin, magsitalima kayo sa 
lahat ng mga bagay sa mga yaong 
ayon sa laman ay inyong mga pa¬ 
nginoon: hindi ang paglilingkod sa 
paningin, na gaya ng pagbibigay 
lugod sa mga tao, kundi sa kata- 


2 Col. 2:2. 8 Rom. 6:13. 

U Fil. 4:7. 5 Ef. 2:16. 6 Ef. 5:19. 

7 tal. 23. 1 Cor. 10:31. 

8 HanfrErang Col 4 :1. Ef. 6 :22-6 :9. 

9 Ef. *6:25, 28, 33. l Ef. 6:1. 2 Ef. 6:4. 

8 Ef 6:5, 6. 

323 






MGA TAGA 

patan ng puso, na mangatakot sa 
Panginoon: 

23 Anomang inyong ginagawa, 4ay 
inyong gawin ng boong puso, na ga- 
ya ng sa Panginoon, at hindi sa 
mga tao; 

24 Yamang inyong nalalanian na 
sa Panginoon ay statanggapin ninyo 
ang ganting 6 mana; sapagka’t nag- 
lilingkod kayo sa Panginoong Jesu- 
cristo. 

25 Sapagka’t ang gumagawa ng 
masama ay tatanggap ng ayon sa 
masama na kaniyang ginawa; 'at \va- 
lang itinatanging mga tao. 

KAPITULO 4. 

1 Mga panginoon, Sgawin ninyo sa 
inyong mga alipin ang matuwid, at 
katampatan; yamang nalalaman 
ninyo na kayo naman ay mayroong 
ding isang Panginoon sa langit. 

2 ^Manatili kayong palagi *sa pa- 
nanalangin, na kayo’y mangagpuyat 
na ?may pagpapasalamat; 

3 ^Na tuloy idalangin din ninyo ka- 
mi, na buksan sa amin ng Dios ang 
pinto sa salita, upang aming salita- 
in 4ang hivvaga ni Cristo, ^na da- 
hil din dito’y may mga tanikala 
ako; 

4 Upang ito’y aking maihayag, ga- 
ya ng aking nararapat na salitain. 

5 Magsilakad lyiyo na may karu- 
nungan c sa nangasa labas, ?na in- 
yong samantalaliin ang panahon. 

G Ang inyong pananalita nawa’y 
Paging may biyaya, ^na magkala- 
sang asin, upang inyong maalaman 
kung ano ang* nararapat ninyong 
isagot sa bawa’t isa. 

7 * Ang lahat na mga bagay ukol sa 
akin ay ipatatalastas sa inyo ni Tiqui- 
co, na minamahal na kapatid at. ta- 
pat na ministro, at kasarnang ling- 
kod sa Panginoon: 

8 Na siyang aking smugo sa myo 
sa bagay na ito, upang maalaman nin¬ 
yo ang arning kalagayan, at upang 


COLOSAS 4 

kaniyang aliwin ang inyong ^higj 
puso; ~ " 

9 Na kasama ni ^Onesimo, tapat at 1 
minamahal na kapatid, na siya’y isa 
sa inyo. Sila ang magpapatalastas 
sa inyo ng lahat ng mga bagay na 
nangyayari dini. 

10 Binabati kayo ni Aristarco na 
kasama ko sa bilangguan, at ni 
5 Marcos na pinsan ni Bernabe 
(tungkol sa kaniya’y tinanggap na 
ninyo ang mga utos; kung parin'- 
yan siya sa inyo, ay inyong tangga- 
pin), 

11 At si Jesus na tinatawag na 
Justo, 4 na pawang sa pagtutuli: ang 
mga ito lamang ang aking kamang- 
gagawa sa kaharian ng Dios, mga 
taong naging kaaliwan ko. 

12 Binabati kayo ni Epafras, 5 * 7 na 
isa sa inyo, na lingkod ni Cristo Je¬ 
sus, na siyang iaging nagsisikap da- 
hil sa inyo sa kaniyang par.anala- 
ngin, upang kayo’y magsitatag na 
mga sakdal at lubos na tiwasay sa 
lahat na kalooban ng Dios. 

13 Sapagka’t siya’y binibigyan 
kong patotoo na siya’y totoong nag- 
papagal sa inyo, at sa nangasa <>Lao- 
dicea, at sa nangasa Hierapolis. 

14 Binabati kayo ni 7Lucas, ang 
minamahal na manggagamot, at ni 
^Demas. 

15 Batiin ninyo. ang mga kapatid 
na nangasa Laodicea, at si Nimfas, 
at $ang iglesiang nasa kanilang 
bah ay. 

16 At pagkabasa *ng sulat na ito 
sa inyo, ay ipabasa naman ninyo sa 
iglesia ng mga taga Laodicea; at basa^ 
hin naman ninyo ang sulat na mula 
sa Laodicea. 

17 At sabihin ninyo kay ^Arquipo, 
Ingatan mong tuparin ang ministe- 
rio na tinanggap mo sa Panginoon. 

18 Ang bating sinulat ng aking sa- 
riling kamay, ^akong si Pablo. Ala- 
lahanin ninyo ang taking mga tani¬ 
kala. 5 Ang biyaya’y sumasainyo 


J, Ef. 6:8. S Et. 6:8. 

6 Mat. 25:34. 7 Ef. 6:0. 8 Ef. o :0. 

0 Hanpprang tal. 4. Ef. 6:18-«0. 

1 Lu. 18:1 5 1 Tes. 6:18. 

<? v.r ft *io i Tcs. 6:25. 2 To3. 3:1. 


nawa. 

S Flm. 10. S Gnwa 12:12; 16:37. 39. 

4 Gal. 2:12. 5 Col. 1:7. C Col. 2:1. 

7 2 Tim. 4:11. Flm. 24. 






ANG UNANG SULAT NI PABLO 

SA MGA 


TAGA TESALGNICA 


KAPITULO 1. 

1 Si *Pablo, at si * 1 2 Silvano, at si 
STimoteo, sa 4iglesia ng mga taga 
Tesalonica sa Dios Ama at sa Pa- 
nginoong Jesucristo: <5Sumainyo nawa 
ang biyaya at kapayapaan. 

2 GNangagpapasalamat kaming lagi 
sa Dios dahil sa inyong lahat, ?na 
aming binabanggit kayo sa aming 
mga panalangin; 

3 Na aming inaalaalang v/alang pa- 
tid sa harapan ng ating Dios at 
Ama, fi ang inyong gawa sa pana- 
nampalataya at pagpapagal sa pag- 
ibig at 5 pagtitiis sa pagasa sa ating 
^Panginoong Jesucristo; 

4 Yamang aming nalalaman, mga ka- 
patid' na minamahal ng Dios, %ng 
pagkahirang sa inyo, 

5 Kung paanong ang Naming evan- 
gelio ay hindi dumating sa inyo sa 
salita lamang, kundi sa kapangyavi- 
han din naman, at sa Espiritu Santo, 
at *sa lubos na katiwasayan; na ga- 
ya ng 5 inyong nalalaman kung anong 
pagkatao namin ang aming ipinakita 
sa inyo dahil sa inyo. 

6 At kayo’y nagsitulad sa amin, at 
sa Panginoon, <mang inyong tangga- 
pin ang salita sa rnalaking kapigha- 
tian, ?na may katuwaan sa Espiritu 
Santo; 

7 Ano pn’t kayo’y naging Suliran ng 

1 2 Tes. 1:1. 2. 2 Gawa 15:34. 

3 1 Tes. 3:6. 4 Gawa 17:1. 5 Horn. 1:7. 
e Rom. 1 :8, 9. Ef. 5:20. 7 Fil. 1 :3. 

8 Gal. 5:6. 1 Tea. 3:6. 0 Rom. 2:7. 

l Col 2:2. 2 Col. 3:12. S Col. 2:4. 

I 1 Cor. 2:4. 5 Col. 2:2. Heb. 2:3. 
e Gawa 17:5-10. 7 Gawa 13:52. 

8 1 Tea. 4:10. 


lahat ng nangananampalatayang na- 
ngasa ^Macedonia at nangasa Acaya. 

8 Sapagka’t mula sa inyo’y naban- 
sag ang salita ng Panginoon, hindi la¬ 
mang sa Macedonia at Acaya, kundi 
J sa lahat ng mga dako ay natanyag 
ang inyong pananampalataya sa 
Dios; ano. pa’t kami ay wala nang 
kailangang magsabi pa ng anoman. 

9 Sapagka’t sila rin ang nangagbali- 

ta tungkol sa amin -kung paanong 
nangakapasok kami sa inyo; at 3 * kung 
paanong nangagbalik kayo sa Dios 
mula sa mga ^diosdiosan, upang ma- 
ngaglinglcod sa 5 Dios na buhay at tu-^ 
nay, , . . , . 

10 <?At upang hintayin ang kamyar.g 
Anak na mula sa langit, na kaniyang 
ibinangon sa mga patay, si Jesfis 
nga ?na nagligtas « v, sa atin mula sa 
galit na darating. 

KAPITULO 2. 

1 Kaya nga nalalaman ninyo rin, 
%ga kapatid, na ang aming pagka- 
pasok sa inyo, ay hindi nawalan ng 
kabuluhan: 

2 Kundi palibhasa’y nagsipagbata 
kami nang una at inalipusta, gaya ng 
inyong nalalaman, J sa Filipos, ay na- 
ngagkaroon kami ng kalakasan ng 
loob dahil sa ating Dios -upang sali- 
tain sa inyo ang evangelio ng Dios 
sa gitna ng maraming kaligaligan. 

3 Sapa gka't ang aming iniaaral ay 

9 Gnwa 19:21. 

1 2 Tes. 1:4. 2 1 Tcs. 2:1. 

3 Gawa 15:9. 4 1 Cor. 12:2. Gal. 4:8. 

5 Gawa 14:15. 6 1 Cor. 1:7. 7 Col. 1:13. 

3 Mat. 3:7. 1 Tea. 5:9. 9 1 Tes. 1:9. 

1 Gawa 16:22. 2 Gawa 17:2, 3. 

325 







I MGA TAGA 

hindi sa kamalian, ni sa 5 6 karumihan, 
m sa pagdaraya. 

4 Kundi kung paanong kami’y mina- 
rapat ng Dios upang pagkatiwalaan 
Kami ng evangelio, ay gayon namin 
sinasalita; *'hindi gaya ng nangagbi- 
bigay lugod sa mga tao, kundi sa 
Dios na sumusubok ng aming mga 
puso. 

5 Sapagka’t hindi kami nasusumpu- 
ngang nagsisigamit kailan man ng 
mga salitang paimbabaw, gaya ng 
nalalaman ninyo, ni ng balabal man 
ng 5 kasakiman, saksi ang Dios; 

6 Ni nagsihanap man sa mga tao ng 
kapurihan, ni sa inyo man, ni sa mga 
iba man, nang maaaring magsigamit 
tfkami ng kapamahalaan 7 * gaya ng 
mga apostol ni Cristo. 

7 Kundi kami ay nangagpapaka- 
lumanay sa gitna ninyo, na ga¬ 
ya ng isang sisivva pagka inaa- 
moamo ang kaniyang sariling mga 
anak: 

8 Gayon din kami, palibhasa’y may 
magiliw na pagibig sa inyo, ay kina- 
lugdan naming kayo’y bahaginan, hin¬ 
di lamang ng evangelio ng Dios, kun¬ 
di naman ng s aming sariling mga 
kaluluwa, sapagka’t kayo’y naging 
lalong mahal sa amin. 

9 Sapagka’t inaalaala ninyo, mga 
kapatid, ang aming ^pagpapagal at 
pagdaramdam: amin ngang ipina- 
ngaral ang evangelio ng Dios na 
kami ay gumagawa gabi’t araw, upang 
huvvag kaming maging isang pasanin 
sa kanino man sa inyo. 

10 Kayo’y mga saksi, at ang Dios 
man, kung gaanong pagkabanal at 
pagkamatuwid at pagkawalang ka- 
pintasan ang inugali namin sa in- 
yong nagsisisampalataya: 

11 Gaya ng inyong nalalaman kung 
ano ang inugali namin sa bawa’t isa 
sa inyo, na *gaya ng isang ama 
sa kaniyang sariling mga anak, na 
kayo *y inaaralan, at pinalalakas ang 
loob ninyo, at nagpapatotoo, 

12 Upang kayo’y ^magsilalcad ng 
nararapat sa Dios, 3 na siyang tu- 


TESALONICA 2 

mawag sa inyo sa kaniyang sariling 
kaharian at kaluwalhatian. 

13 At dahil naman dito kami ay na- 
ngagpapasalamat na walang patid 
sa Dios, na nang ^inyong tanggapin sa 
amin ang salita na ipinangaral, sa ma - 
katuwid baga'y ang salita ng.Dios, 
ay inyong tinanggap na ^hindi gaya 
ng salita ng mga tao, kundi, ayon 
sa katotohanan, na salita ng Dios, 
na gumagawa naman sa inyo na 
nagsisisampalataya. 

14 Sapagka’t kayo, mga kapatid, ay 
nagsitulad <?sa mga iglesia ng Dios 
na nasa Judea kay Cristo Jesus: 
/sapagka’t nagsipagbata naman ka¬ 
yo sa inyong sariling mga kababa- 
yan, 5 gaya naman nila sa mga Ju- 
dio; 

15 Na nagsipatay sa Panginoong 
Jesus, at gayon din 9 sa mga propeta, 
at kami ay hanilang pinalayas, at di 
nangagbibigay lugod sa Dios, at laban 
sa lahat ng mga tao; 

16 Na pinagbabawalan kaming ma- 
kipagusap *sa mga Gentil upang 
mangaligtas ang mga ito; upang *ka- 
nilang paramihing lagi ang kanilang 
mga kasalanan: nguni’t dumating sa 
kanila ang kagalitan, hanggang sa 
katapusan. 

17 Nguni’t kami, mga kapatid, na 
nangahiwalay sa inyong sangdaling 
panahon, 3sa katawan hindi sa puso, 
ay ^nangagsisikap na lubha, upang 
makita ang inyong mukha na may 
dakilang pagnanais: 

18 Sapagka’t nangagnasa kaming 
pumariyan sa inyo, akong si Pablo, 
na minsan at muli; at hinadlangan 
kami ni Satanas. 

19 Sapagka’t ^ano ang aming pag- 
asa, 6 katuwaan, 6 putong, <?na ipi- 
nagmamapuri? Hindi baga kayo rin 
sa harapan ng ating Panginoong Je- 
sucristo 7sa kaniyang pagparito? 

20 Sapagka’t kayo ang aming kalu¬ 
walhatian at aming katuwaan. 


5 1 Tea. 4:7. U Gal. 1:10. 5 2 Cor. 7:2. 

6 1 Cor. 9:4, 6. 12, 18. 2 Cor. 3:9. 

7 1 Cor. 9:1. 8 2 Cor. 12:15. Fil. 2:17. 

9 Gawa 18:3. 2 Tes. 3:8. 11 Cor. 4:14. 

2 Ef. 4:1. 1 Tee. 4:1. SI Tee. 5:24. 

326 


4 1 Tes. 1:3. 5 Gal. 4:14. 6 Gal. 1:22. 

7 Gawr. 17:5. 1 Tee. 3:4. 2 Tes. 1:4, 6. 

8 Heb. 10 :33, 84. 9 Mat. 5:12. Gawa 7:52. 

/ Gawa 13:45. 60 ; 17:5, 13. 

2 Gal. 4:11. Fil. 2:16. 5 Col. 2:5. 

4 1 Tes. 3:10. S Fil. 4:1. 6 2 Tee. 1:4. 

7 1 Tee. 3:13. 2 Tee. 2:1, 8. 





I MGA TAGA TESALONICA 3 


KAPITULO 3. 

1 Kaya’t nang hindi na kami ma- 
ngakatiis, ay ^minagaling naming 
maiwang nangagiisa sa Atenas; 

2 At aming sinugo si ^Timoteo, na 
aming kapatid at ministro ng Dios 
sa evangelio ni Cristo, *upang ka- 
yo’y kaniyang patibayin at aliwin, 
tungkol sa inyong pananampalata- 
ya; 

3 Upang ang sinoma’y huwag ma- 
bagabag sa pamamagitan ng mga 
kapighatiang ito; sapagka’t kayo rin 
ang nangakaaalam ~na itinalaga ka- 
mi sa bagay na ito. 

4 Sapagka’t sa katotohanan, nang 
kami ay kasama ninyo ay aming si- 
nabi nang una sa inyo na_ kami 
ay mangagbabata ng kapighatian; 
gaya nga na ^nangyari, at nalala- 
man ninyo. 

5 Dahil dito naman, nang hindi ko 
na matiis pa, ako’y nagsugo upang 
matalastas ko ang inyong pananam- 
palataya, baka sa anomang paraan 
kayo’y nangatukso ng manunukso, at 
ang. Naming pagpapagal ay mawalan 
ng kabuluhan. 

6 Datapuwa’t nang si Timoteo ay 
^dumating sa amin ngayon na buhat 
sa inyo, at nagdala sa amin ng ma- 
bubuting balita tungkol sa inyong 
pananampalataya at pagibig, at la- 
ging kami’y inaalaalang mabuti nin¬ 
yo, na ninanasang makita kami na 
gaya naman namin sa inyo; 

7 Dahil dito’y nangaaliw kami, mga 
kapatid, tungkol sa inyo sa pama¬ 
magitan ng inyong pananampalata¬ 
ya sa lahat naming kagipitan at ka¬ 
pighatian : 

8 Sapagka’t ngayon ay nangabubu- 
hay kami, kung kayo’y Cnangama- 
malaging matibay sa Panginoon. 

9 ?Sapagka't ano ngang pagpapa- 
salamat ang aming muling maibibigay 
sa Dios dahil sa inyo, dahil sa boong 
kagalakanna aming ikinagalak dahil 
sa inyo sa harapan ng aming Dios; 

10 Gabi’t araw ay sidinadalangin 
naming boong ningas 9na amfag ma- 

JGawa 17:15, 16. 9 1 Cor. 16:10. 

1 Rom. 16:26. S Gawa 9:16; 14:22. 

1 Ped. 4:12. 3 1 Tes. 4:14 Jud. 14. 

4 Mat. 23:32. 5 Gawa 18:1, 6. 1 Tes. 1:1, 3. 
e Fil. 4:1. 7 1 Tee. 2:2. « 1 Tes. 2:9. 

9 1 Tea. 2:17. 


kita ang inyong mukha, at Naming 
malubos ang inyong pananampala¬ 
taya. 

11 Ngayo’y patnugutan nawa ng 
atin ding Dios at Ama, at ng ating 
Panginoong Jesus, ang aming pag- 
lalakbay sa inyo: 

12 At ^kayo’y palaguin at pasaga- 
nain ng Panginoon sa pagibig sa 
isa’t isa, at sa lahat ng mga tao, na 
gaya naman ng amin sa inyo; 

13 Upang ^patibayin niya ang in¬ 
yong mga puso, na walang maipipin- 
tas sa kabanalan sa harapan ng 
ating Dios at Ama, *sa pagparito 
ng ating Panginoong Jesus na *ka- 
sama ang kaniyang lahat na mga ba¬ 
nal. 

KAPITULO 4. 

1 Katapustapusan nga, mga kapa¬ 
tid, kayo’y aming pinamamanhikan 
at inaaralan sa Panginoong Jesus, ^na, 
ayon sa tinanggap ninyo sa amin, na 
kung paanong kayo’y dapat magsila- 
kad at mangagbigay lugod sa Dios, ?na 
gaya ng inyong paglakad,—upang ka¬ 
yo’y magsipanaganang higit athigit. 

2* Sapagka’t talastas ninyo kung 
anong mga tagubilin ang ibinigay 
namin sa inyo sa pamamagitan ng 
Panginoong Jesus. 

3 Sapagka’t ito 1 2 * * 5 ang kalooban ng 
Dios, sa makatuwid baga'y ang in¬ 
yong Spagpapakabanal, 2 na kayo’y 
magsiilag sa pakikiapid; 

4 Na ang bawa’t isa sa inyo’y ma- 
kaalam na maging mapagpigil sa *ka- 
niyang sariling katawan sa pagpa- 
pakabanal at kapurihan, 

5 Hindi sa pita 5 ng kahalayan, na 
4 gaya ng mga Gentil na hindi na- 
ngakakakilala sa Dios; 

G Na sinoma’y huwag lumapasta- 
ngan at magdaya 5 sa kaniyang ka¬ 
patid sa bagay na ito: sapagka’t ang 
Panginoon ay mapaghiganti sa lahat 
ng mga bagay na ito, na gaya na¬ 
man ng aming ijiinatalastas nang una 
na sa inyo at pinatotohanan. 


1 2 Cor. 13 :9, 11. 

2 1 Tea. 4:1. 10. 3 Sant. 6:8. 

4 1 Tes. 2:19. 5 1 Tes. 2:14. 

6 Fil. 4:9. Col. 2:6. 7 1 Tes. 3:12. 

8 Rom. 12:2. Ef. 6:17. 9 tal. 4, 7. 

Rom. 6:19, 22. 1 1 Cor. 6:18. Ef. 5:3. 

2 1 Ped. 3:7. 3 Col. 3:6. 4 Ef. 4:17. 18. 

5 1 Cor. 16:51. 


327 






I MGA TAGA TESALONICA 5 


7 Sapagka t tayo’y tinawag ng Dios 
hmdi ^sa ikarurumi, kundi sa pagpa- 
pakabanal. 

8 Kaya’t ang nagtatakuwil, hind! 
ang tao ang itinatakuwil, kundi ang 
Dios, 7 na nagbibigay sa inyo ng ka- 
niyang Espiritu Santo, 

9 Datapuwa’t tungkol sa Spagiibi- 
gang kapatid ay °hindi ninyo kaila- 
ngan na kayo’y sulatan ng sinoman: 
sapagka’t kayo rin ay tinuruan ng 
Dios na *mangagibigan kayo sa isa’t 
isa; 

10 Sapagka’t katotohanang 2gina- 
gawa ninyo ang gayon sa lahat ng 
kapatid na nangasa boong Macedo¬ 
nia. Nguni’t aming iniaaral sa inyo, 
mga kapatid, na kayo’y laio’t lalong 
magsipanagana. 

11 At pagaralan ninyong maging 
^matahimik, at ^gawin ang inyong 
sariling gawain, at ^kayo’y mangag- 
pagal ng- inyong sariling mga ka- 
may, na gaya ng aming ipinagbilin 
sa inyo; 

12 Upang kayo’y magsilakad ng 
nararapat ®sa nangasa labas, at 
huwag kayong maging mapagkaila- 
ngan. 

13 Nguni’t hindi namin ibig na ka¬ 
yo’y di makaalam, mga kapatid, 
tungkol sa nangatutulog; upang ka¬ 
yo’y huwag mangalumbay, na gaya 
ng mga iba, 7na walang pagasa. 

14 Sapagka’t kung tayo’y nagsisi- 
sampalatayang si Jesus ay namatay 
at nabuhay na maguli, ay gayon sdin 
naman ang nangatutulog kay Jesus 
ay^ dadalhin ng Dios na kasama niya. 

15 Sapagka’t ito’y sinasabi namin 
sa inyo sa salita ng Panginoon, na 
kayong nangabubuhay, na nangati- 
tira hanggang sa pagparito ng Pa¬ 
nginoon, ay hindi tayo mangauuna 
sa anomang paraan sa nangatutulog. 

16 Sapagka’t *ang Panginoon din 
ang bababang mula sa langit, na 
may isang sigaw, may tinig ng 2 ar fc. 
anghel, at may gpakakak ng Dios: 

8 Jud. 9. 7 1 Juan 3:24. 

8 Heb. 13:1. 9 1 Tea. 6:1. 1 Juan 13:34. 

2 1 Tea. 1:7. S 2 Tea. 3:12. 

4 2 Tes. 3:11. 1 Ped. 4:15. 

6 Ef. 4:28. 1 Tes. 2:9. G Mar. 4:11. 

7 Ef. 2:12. 8 1 Cor. 15:18. 1 Tes. 3:13. 

9 2 Cor. 7:11. 1 Mat. 16:27. 

2 1 Cor. 15:52. 3 1 Tes. 2:3. 

328 


at ang nangamatay kay Cristo ay 
^unang mangabubuhay na maguli; 

17 Kung magkagayon, tayong na¬ 
ngabubuhay, na nangatitira, ay 
aagawing kasama nila 4 5 * 7 8 sa mga ala- 
paap, upang salubungin ang Pangi¬ 
noon sa hangin: at sa ganito’y ®sasa 
Panginoon tayo magpakailan man. 

18 Kaya’t mangagaliwan kayo sa 
isa’t isa ng* mga salitang ito. 

KAPITULO 5. 

1 Datapuwa’t tungkol sa 7mga ka- 
panahunan at mga bahagi ng* pana- 
hon, mga kapatid, 5 hindi ninyo kai- 
langan na isulat ko pa sa inyo ang 
anoman. 

2 Sapagka’t kayo rin ang mga lu- 
bos na nangakakaalam, na ang pag- 
dating* *ng kaarawan ng Panginoon ay 
gaya ng magnanakaw sa gabi. 

3 Pagka sinasabi ng mga tao , Ka- 
payapaan at katiwasayan, kung mag- 
kagayo’y ^darating sa kanila ang 
biglang pagkawasak, na gaya ng 

agdaramdam, sa panganganak ng 

abaing nagdadalang-tao; at sila’y 
hindi mangakatatanan sa anomang 
paraan. 

4 Nguni’t kayo, ^mga kapatid, ay 
wala sa kadiliman, upang sa araw 
na yaon ay masubukan kayong gaya 
ng magnanakaw: 

5 Sapagka’t kayong lahat *ay pa- 
wang mga anak ng* kaliwanagan, at 
mga anak ng araw: tayo’y hindi ng 
gabi, ni ng kadiliman man; 

6 5 Huwag nga tayong mangatulog, 
gaya ng mga iba, kundi <>tayo’y ma “ 
ngagpuyat at mangagpigil. 

7 Sapagka’t ang nangatutulog ay 
nangatutulog sa gabi; 7at ang na- 
ngaglalasing ay nangaglalasing sa 
gabi. 

8 Datapuwa’t palibhasa’y mga anak 
tayo ng araw, mangagpigil tayo, 
c na isuot ang baluti ng pananampa- 
lataya at ng pagibig; at ang maging 
turbante ay ang pagasa ng kaligta- 
san. 


4 1 Cor. 15:23. 5 Gawa 1:9. Apoc. 11:12. 

6 Juan 12:26. 7 Gawa 1:7. 8 1 Tes. 4:9. 
9 Mat. 24 :43. 1 Lu. 17:24. 2 Lu. 21:34. 

5 Rom. 13:12, 13. 4 Lu. .16:8. 

5 Mat. 25:5. Rom. 13:11. 6 1 Ped. 5:3. 

7 Rom. 13:13. Ef. 6:18. 

8 Is. 69:17. Ef. 6:14, 16, 17. 





S MCA TAGA 

9 Sapagka’t tayo’y shindi itinalaga 
ng Dios sa galit, kundi sa pa^tatamo 
ng pagkaligtas sa pamamagitan ng 
ating Panginoong Jesucristo, 

10 Na i namatay dahil sa atin, 
upang tayo, sa gising 6 tulog man, 
ay mangabuhay tayong kasama 
niya. 

11 Dahil dito ^kayo’y mangagpanga- 
raian, at mangagpatibayan sa isa't 
isa sa inyo, gaya ng inyong ginaga- 
wa. 

12 Datapuwa’t ipinamamanhik na- 
min sa inyo, mga kapatid, ^na inyong 
kilalanin ang nangagpapagal sa inyo, 
at ^nangamumuno sa inyo sa Pangi- 
noon, at nangagpapaalaala sa inyo; 

13 At inyong lubos na pakamaha- 
lin sila sa pagibig, dahil sa kanilang 
gawa. ^Magkaroon kayo-kayo ng 
kapayapaan. 

14 At aming ipinamamanhik sa 
inyo, mga kapatid, na inyong paala- 
lahanan ang mga manggugulo, pa- 
lakasin ang mga mahihinang-loob, 
^alalayan ang mga mahihina, ?at 
maging mapagpahinuhod kayo sa la- 
hat. 

15 s Tingnan nga ninyo na huwag 
gumanti ang sinoman ng masama sa 
masama; nguni’t sundin ninyong la- 
gi ang mabuti, ang isa’y sa iba, at 
sa lahat. 

16 sMangagalak kayong lagi; 

9 Rom. 5:9; 9:22. 1 Tes. 2:16. 

1 Rom. 14:9. 2 1 Tes. 5:11. 

g 1 Cor. 16:18. J, 1 Tim. 5:17. 

6 Mar. 9:50. 6 Rom. 15:1. Gal. 6:1. 2. 

7 1 Cor. 13:4. Gal. 5:22. 8 Mat. 5:39. 

9 Rom. 12:12. Fil. 3:1. 


TESALONiCA 5 

17 Magsipanalangin kayong Ma¬ 
lang patid; 

18 Sa lahat ng mga bagay ay ~rnag- 
pasalamat kayo; sapagka’t ito #ang 
kalooban ng Dios kay Cristo tung- 
kol sa inyo. 

19 Huwag ninyong patayin 
ningas ng Espiritu; 

20 Huwag ninyong hamakin * * 5 6 7 ang 
mga panghuhula; 

21 Subukin ninyo ang $lahat ng 
mga bagay, ingatan ninyo ang ma¬ 
buti; 

22 Layuan ninyo ang ?bawa’fc aiiyo 
ng masama. 

23 At pakabanalin fl kayong lubos 
ng Dios din ng kapayapaan; at ang 
inyong ^espiritu at kaluluwa at ka- 
tawan ay ingatang buo, na walang 
kapintasan *sa pagparito ng ating 
Panginoong Jesucristo. 

24 ^Tapat yaong sa inyo’y tumata- 
wag, na gagawa rin naman nito. 

25 Mga Icapatid, sidalangin ninyo 
kami. 

26 Batiin ninyo ang lahat ng mga 
kapatid ng 4 banal na halik. 

27 Idinadaing ko sa inyo alangalang 
sa Panginoon na basabin sa lahat 
ng mga kapatid 5 ang sulat na ito. 

28 Ang biyaya ng ating Panginoong 
Jesucristo ay sumainyo nawa. 

1 Lu. 18:1. 

2 Ef. 6:20. Col. 4:2. 5 1 Tes. 4:3. 

4 Ef. 4:30. 2 Tim. 1:6. 5 1 Cor. 14:1, 39. 

6 1 Juan 4:1. 7 1 Tes. 4:12. 

8 1 Tes. 3:13. 9 Heb. 4:12. J 1 Tes. 2:19. 

2 Deut. 7:9. 5 2 Tes. 3:1. 4 Rom. 16:16. 

5 Col. 4:16. 


329 





ANG IKALAWANG SULAT NI PABLO 

SA MGA 


TAGA TESALONICA 


KAPITULO 1. 

1 Si * Pablo, at si Silvano, at si Ti- 
moteo, sa iglesia ng mga taga Te- 
salonica na nasa Dios na ating Ama 
at sa Panginoong Jesucristo; 

2 Sumainyo nawa ang biyaya at ka- 
payapaang mula sa Dios Ama at sa 
Panginoong Jesucristo. 

3 Kami ay nararapat, mga kapatid, 
na ^mangagpasalamat na lagi sa Dios 
dahil sa inyo, gaya ng marapat, da- 
hil sa ang inyong pananampalataya 
ay lumalaking lubha, at ang pagibig 
ng bawa’t isa sa iba’t iba sa in¬ 
yong lahat ay sumasagana; 

* 4 Amo pa’t * * * 5 kami sa aming sarili 
ay nangagkakapuri sa inyo sa *mga 
iglesia ng Dios dahil sa inyong pag- 
titiis at pananampalataya 5 sa lahat 
ng mga paguusig sa inyo at sa mga 
kapighatiang inyong tinitiis; 

5 Na isang tandang hayag <>ng ma- 
tuwid na paghukom ng Dios; upang 
kayo’y ariing karapatdapat sa kaha- 
rian ng Dios, na dahil dito’y nangag- 
babata rin naman kayo: 

6 Rung isang bagay na 7 matuwid 
sa Dios na gantihin ng kapighatian 
ang mga pumipighati sa inyo, 

7 At kayong mga pinighati ay ^big- 
yang kasama namiri ng kanahingahan 
sa pagpapakahayag .‘mg Panginoong 
Jesus mula sa langit na kasama ang 
mga anghel ng kaniyang kapangya- 
rihan na nasa nagniningas na apoy, 

8 ^Na maghihiganti sa hindi nag- 


f 1 Tes. 1:1. 2 1 Tes. 1:2, 3. 

5 1 Tes. 2:19. U 1 Cor. 11:16. 

5 1 Tes. 2:14. 6 Fil. 1:28. 7 Apoc. 6:10. 

S Apoc. 6:11. 9 1 Tes. 4:18. 

/ Heb. 10:27; 12:29. 2 Pcd. 3:7. Apoc. 21:8 

330 


sisikilala sa Dios, at sa kanila na 
hindi nagsisitalima sa evangelio ng 
ating Panginoong Jesus: 

9 Na siyang -tatangap ng kaparu- 
sahan, na walang hanggang kapa- 
hamakang mula $sa harapan ng Pa- 
nginoon at mula sa kaluwalhatian 
ng kaniyang kapangyarihan. 

10 Pagka paririto siya ^upang lu- 
walhatiin sa kaniyang mga banal, at 
upang siya’y maging kahangahanga 
5 sa lahat ng mga nagsisampalataya 
sa araw na yaon (sapagka’t ang 
aming patotoo sa inyo ay pinaniwa- 
laan). 

# 11 Dahil din dito ay lagi naming 
idinadalangin kayo, upang kayo’y 
ariing karapatdapat ng ating Dios 
sa pagkatawag inyo, at ganaping 
may kapangyarihan ang bawa’t nais 
sa kabutihan at 6 gawa ng pananam¬ 
palataya; 

12 Upang ang pangalan ?ng ating 
Panginoong Jesus ay luwalhatiin sa 
inyo, at kayo’y sa kaniya, ayon sa 
biyaya ng ating Dios at ng Pangi¬ 
noong Jesucristo. 

KAPITULO 2. 

1 Ngayon aming ipinamamanhik sa 
inyo, mga kapatid, ^tungkol sa pag- 
parito ng ating Panginoong Jesu¬ 
cristo, *>at sa ating pagkakatipon sa 
kaniya: 

2 Upang huwag kayong madaling 
makilos *sa inyong pagiisip, at huwag 
din naman kayong mabagabag ma- 

2 2 Ped. 3:7. S Is. 2:10. 19, 21. 1 Tes. 2:8. 
4 Awit 89:7. 5 1 Cor. 3:13. 6 1 Tes. 1:3. 

7 1 Ped. 1:7; 4:14. 8 1 Tee. 2:19. 

9 Mat. 23:31. Mar. 13:27. 1 1 Juan 4:1. 






II MGA TAGA 

ging s'a pamamagitan man ng espi- 
ritu, 6 £sa pamamagitan ng salita, 6 
sa pamamagitan ng sulat na waring 
mula sa amin, na wari bagang nala- 
lapit na * * 5 ang kaarawan ng Pangi- 
noon; 

3 Huwag kayong padaya kanino 
man fsa anomang paraan: sapag- 
ka’t ito'y Hindi darating , ^maliban 
nang dumating mula ang^pagtaliwa- 
kas, at 6 mahayag ang taong maka- 
salanan, ?ang anak ng kapahama- 
kan, 

4 Na sumasalangsang at nagmama- 
taas 5 laban sa lahat na tinatawag na 
Dios 6 sinasamba; ano pa’t siya’y 
nauupo sa templo ng Dios, na siya’y 
nagtatanyag sa kaniyang sarili na 
tulad sa Dios. 

6 Hindi baga ninyo naaalaala nang 
ako’y kasama ninyo pa, ay sinabi ko 
sa inyo ang mga bagay na ito? 

6 At ngayo’y nalalaman ninyo ang 
nakapipigil, upang siya’y mahayag 
sa kaniyang talagang kapanahunan. 

7 Sapagka’t ^ang hiwaga ng kasa- 
maan ay gumagawa na: lamang ay 
may pumipigil ngayon, hanggang sa 
alisin ito. 

8 At kung magkagayo’y mahahayag 
ang tampalasan, -*na papatayin ng 
Panginoong Jesus ?ng hininga ng ka¬ 
niyang bibig, at ^sa pamamagitan ng 
pagkahayag ng kaniyang pagparito 
ay lilipulin; 

9 Siya, na ang kaniyang pagparito 
ay 4 ayon sa paggawa ni Satanas na 
may boong kapangyarihan at 5 mga 
tanda at mga kahangahangang kasi- 
nungalingan, 

10 At may boong daya ng kalikuan 
sa ^nangapapahamak; sapagka’t hin- 
di nila tinanggap ang pagibig sa 
katotohanan, upang sila’y mangalig- 
tas. 

11 At dahil dito'y ipinadadala sa 
kanila ng Dios ang paggawa ng ka- 
malian, ?upang magsipaniwala sila 
sa skasinungalingan: 


£ tal. 15. S 2 Cor. 1:14. U Mat 24:4. 

5 1 Tim. 4:1. 6 Dan. 11:36. 

1 Juan 2:18; 4:3. 7 Juan 17:12. 

8 1 Cor. 8:5. 9 Apoc. 17:5, 7. 

1 Dan. 7:10, 11. 2 Apoc. 2:16; 19:15, 21. 

5 1 Tim. 6:14. 2 Tim. 1:10; 4:1, 8. 

U Ef. 2:2. 5 Apoc. 12:3; 13:14. 

6 1 Cor. 1:18. 7 1 Tim. 4:J.ff Rom. 1:25. 


TESALONICA 3 

12 Upang mangahatulan silang la- 
hat na ^hindi nagsisampalataya sa 
katotohanan, kundi *nangalugod sa 
kalikuan. 

13 Nguni’t skami ay nararapat mag- 
pasalamat sa Dios dahil sa inyo, 
mga kapatid na minamahal ng Pa- 
nginoon, sa pagkakahirang sa inyo 
ng Dios sbuhat nang pasimula sa 
ikaliligtas *sa pagpapabanal ng Es- 
piritli at pananampalataya sa kato¬ 
tohanan: 

14 Sa kalagayang ito’y tinawag niya 
kayo sa pamamagitan ng aming 
evangelio, ^ U pang magkamit ng ka- 
luwalhatian ng ating Panginoong 
Jesucristo. 

15 Kaya nga, mga kapatid, kayo’y 
mangagpakatibay, at inyong pangha- 
wakan ^ang mga aral na sa inyo’y iti- 
nuro, maging 7s a pamamagitan ng 
salita, 6 ng aming sulat. 

16 Ngayon ang ating Panginoong 
Jesucristo rin, at ang Dios na ating 
Ama 5 na sa amin ay umibig at sa 
amin ay nagbigay ng walang hang- 
gang kaaliwan at ^mabuting pagasa 
sa pamamagitan ng biyaya, 

17 ^Aliwin nawa ang inyong puso, 
2 at patibayin kayo sa bawa’t ma- 
buting gawa at salita. 

KAPITULO 3. 

1 Katapustapusan, mga kapatid, 
ay sjnyong idalangin kami, upang 
ang salita ng Panginoon ay luma-, 
ganap at luwalhatiin nawa na gaya 
rin naman sa inyo; 

2 At upang kami ay mangaligtas 
sa mga taong walang katuwiran at 
masasama; 4 sapagka’t hindi lahat 
ay mayroong pananampalataya. 

3 Nguni’t 5 tapat ang Panginoon na 
magpapatibay sa inyo, at sa inyo’y 
emagiingat sa masama. 

4 At may pagkakatiwala kami sa 
Panginoon tungkol sa inyo, na in¬ 
yong ginagawa at gagawin naman 
ang mga bagay na aming iniuutos. 

9 Rom. 2:8. 1 Rom. 1:32. 

2 2 Tes. 1:3. 8 Ef. 1:4. U l Ped. 1:2. 

5 1 Tes. 2:12. 6 1 Cor. 11:2. 2 Tes. 3:6. 

7 tal. 2. 8 1 Juan 4:10. Apoc. 1:5. 

9 1 Ped. 1:3. 1 Col. 2:2. 

2 1 Tes. 3:13. 2 Tes. 3:3. 8 1 Tes. 6:25. 

4 Rom. 10:16. 1 Juan 2:19. 5 Deut. 7:9. 

6 Juan 17 :15. 

331 






II MGA TAGA 

5 At 7patnubayan nawa ng Pangi- 
noon ang inyong mga puso sa pag- 
ibig ng Dios, at sa s pagtitiis ni 
Cristo. 

6 Aming inuutos nga sa inyo, mga 
kapatid, sa pangalan ng ating Pa- 
ngin'oong Jesucristo, v na kayo’y 
magsihiwalay sa bawa’t 1 kapatid 
*na lumalakad ng walang kaayusan, 
at hindi ayon ^sa aral na tinanggap 
nila sa amin. 

7 Sapagka’t kayo rin ang nangaka- 
kaalam kung paano kami ay inyong 
dapat tularan: sapagka’t kami ay 
-{hindi nangagugali ng walang kaayu¬ 
san sa inyo; 

8 Ni nagsikain man kami ng wa¬ 
lang bayad ng tinapay ng sinoman; 
kundi 5 sa pagpapagal at sa pagda- 
ramdam na gumagawa gabi’t araw, 
upang kami ay huwag maging pasa- 
nin sa kanino man sa inyo: 

9 GHindi dahil sa kami ay walang 
karapatan, kundi upang kami ay 
mangakapagbigay sa inyo ng isang 
uliran, upang kami ay inyong tula¬ 
ran. 

10 Sapagka’t noong pa mang kami 
ay kasama ninyo, ay aming iniutos 
ito sa inyo, ?Kung ang sinoman ay 
ayaw gumawa, ay huwag din namang 
kumain. 

11 Sapa^ka’t aming nababalitaan 

7 1 Tea. a:1T. S 1 Tos. 1 :3. 

0 Rom. 16:17. 1 1 Cor. 6:11. 

2 tal. II. 1 Tea. 5:14. 3 2 Tes. 2:16. 

4 1 Tea. 1:5. 6 1 Tes. 2 :9. 6 1 Tes. 2:6. 

7 Gen. 3:19. 1 Tes. 4:11. 8 1 Tes. 4:11. 


TESALONICA 3 

ang ilan sa inyo na nagsisilakad ng 
walang kaayusan, na hindi man la- 
mang nagsisigawa, kundi mga mapa- 
kialam sa mga bagay ng iba. 

12 Sa mga gayon nga ay aming ini- 
uutos at ipinamamanhik sa Pangi- 
noong Jesucristo. na s sila’y magsiga- 
wang may katahimikan, at magsikain 
ng kanilang sariling tinapay. 

13 Nguni’t kayo, mga kapatid, hu¬ 
wag kayong mangapagod sa pagga- 
wa ng mabuti. 

14 At kung ang sinoma’y hindi tu- 
malima sa aming salita sa pamama- 
gitan ng sulat na ito, inyong tan- 
daan ang taong yaon, upang ^huwag 
kayong makisama sa kaniya, nang 
siya’y mahiya. 

15 At gayon ma’y * huwag ninyong 
ariin siyang kaaway, kundi inyo si- 
yang paalaiahanan tulad sa kapatid. 

16 Ngayon ang ^Panginoon din ng 
kapayapaan ay magbigay naivct, sa 
inyo ng kapayapaan sa boong pana- 
hon at sa lahat ng paraan. Ang 
Panginoon ay sumainyo nawang la- 
hat. 

17 SAng bati na sinulat ng aking 
sariling kamay, akong si Pablo, na 
siyang tanda sa bawa’t sulat: gayon 
sumusulat ako. 

18 Ang ^biyaya ng ating Pangi- 
noong Jesucristo ay sumainyo na- 
wang lahat. 

9 tal. 6. 1 Cor. 5:11. 1 Lev. 19:17. 

1 Tes. 6:14. 2 Rom. 15:33. 3 1 Cor. 16:21. 
4 Rom. 16:24. 


332 





ANG UNANG SULAT NI PABLO 

KAY 

TIMOTEO 


KAPITULO 1. 

1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Je¬ 
sus *ayon sa utos ng 1 2 Dios na ating 
Tagapagligtas, at ni Cristo Jesus na 
bating pagasa; 

2 Kay ^Timoteo na aking ^tunay na 
anak sa pananampalataya: Biyaya, 
kahabagan, at kapayapaan nawang 
niula sa Dios na Ama at kay Jesu- 
cristo na Panginoon natin. 

3 Kung paanong ipinamanhik ko sa 
iyo na ikaw ay matira sa Efeso, 
nang pumaparoon ako sa Macedonia, 
upang maipagbilin mo sa ilang tao 
6 na huwag magsipagturo ng ibang 
aral, 

4 Ni huwag makinig ?sa mga katha 
at sa mga s kasaysayan ng mga lahi 
na walang katapusan, na pinangga- 
galingan ng ^pagtatalo, at hindi ng 
pagkakatiwalang mula sa Dios na 
nasa pananampalataya; ay gay on 
din ang ipinamamanhik ko ngayon. 

5 Nguni’t -*ang kinauuwian ng bilin 
ay ang pagibig na nagbubuhat sa 
malinis na 2 puso at sa Smabuting 
budhi at sa pananampalatayang hin¬ 
di paimbabaw: 

6 Na pagkasinsay ng iba sa mga 
bagay na ito ay nagsibaling sa wa¬ 
lang kabuluhang pananalita; 

7 Na nagsisipagnasang rnaging 
mga guro ng kautusan, bagaman di 
nila natatalastas kahit ang kanilang 

1 Tit. 1:3. 2 Lu. 1:47. S Col. 1:27. 

4 Gawa 16:1. 5 tal. 18. 1 Cor. 4:17. 

6 1 Tim. 6:3. 7 1 Tim. 4:7. 

2 Tim. 4:4. Tit. 1:14. 8 Tit. 8:9. 

9 2 Tim. 2:23. 1 Rom. 18;1Q. 

2 2 Tim. 2:22. 9 tal. 19. 


sinasabi, kahit ang kanilang boong 
tiwalang pinatutunayan. 

8 ^Datapuwa’t nalalaman natin na 
ang kautusan ay mabuti, kung gi- 
nagamit ng tao sa matuwid, 

9 Yamang nalalaman ito, na ang 
kautusan ay hindi ginawa dahil sa 
taong matuwid, kundi sa mga wa¬ 
lang kautusan at manggugulo, dahii 
sa masasama at mga makasalanan, 
dahil sa mga di banal at/mapagla- 
pastangan, dahil sa nagsisipatay sa 
ama at sa nagsisipatay sa ina, dahil 
sa mga mamamatay-tao, # t 

10 Dahil sa ^mga nakikiapid, dahil 
sa mga mapakiapid sa kapuwa lalake, 
dahil sa mga ?nagnanakaw ng tao, 
dahil sa mga bulaan, dahil sa mga sma* 
pagsumpa'ng kabulaanan, at kung may- 
roon pang ibang bagay laban ^sa ma- 
buting aral; 

11 Ayon sa evangelio ng kaluwal- 
liatian ng mapagpalang Dios, *na 
ipinagkatiwala sa akin. 

12 Nagpupasalamat 2 ako sa kaniya 
na nagpapalakas sa akin, kay Cristo 
Jesus na Panginoon natin, sapagka’t 
ako’y inari niyang tapat, na ako’y 
inilagay sa paglilingkod sa kaniya; 

13 Bagaman nang una ako’y na- 

ging mamumusong, at Smanguusig; at 
mangaaliousta: gayon ma’y -4kinaha- 
bagan ako, sapagka’t yao’y ^ginawa 
ko sa di pagkaalam sa kawalan ng 
pananampalataya;__ 

i Rom. 7:16. _ , _ 

5 Heb. 12:16. Cl Cor. C:9. Heb. 18:4. 

7 Ex. 21:16. 8 Mat. 6:33. 9 2 Tim. 4 :3. 

1 1 Tim. 2:7. 2 Fil. 4:13. J Gawa 8:3. 

4 1 Cor. 7:25. £ Juan S:39, Gawa 3:17. 

333 







I KAY TIMOTEO 2 


14 At totoong sumagana Gang bi- 
yaya ng ating Panginoong na nasa 
pananampalataya at pagibig na pa- 
wang kay Cristo Jesus. 

15 Tapat ang pasabi, at nararapat 
tanggapin ng lahat, 7na si 6'Cristo 
Jesus ay naparito sa sanglibutan 
upang iligtas ang mga makasalanan; 
na ako ang pangulo 5 sa mga ito; 

16 Gayon ma’y dahil dito, kinaha- 
bagan ako, upang sa akin na pa- 
ngulong makasalanan , ay maipaha- 
yag ni Jesucristo ang boong pagpa- 
pahinuhod niya, na halimbawa sa 
mga magsisisampalataya sa kaniya, 
sa ikabubuhay na walang hanggan. 

17 Ngayon *sa Haring walang 
hanggan, walang kamatayan, di na- 
kikita, ^sa iisang Dios, ay ang kapu- 
rihan at kaluwalhatian magpakai- 
lan kailan man. Siya nawa. 

18 Ang'biling ito ay ipinagtatagu- 
bilin ko sa iyo, Timoteo na aking 
Janak, ayon sa mga *hula na nanga- 
una tungkol sa iyo, upang sa pama- 
magitan ng mga ito ay 5 ma kipag- 
baka ka *ng mabuting pakikipagba- 
ka; 

19 % ingatan mo ang pananam¬ 
palataya 7 a t ang mabuting budhi; 
na nang ito’y itakuwil ng iba sa ka- 
nila #ay nangabagbag tungkol sa pa¬ 
nanampalataya: 

20 Na sa mga ito’y si ^Himeneo at 
si 1 Alejandro; 2 3 * na sila’y aking ibi- 
nigay kay S&fttnas, upang sila’y ma- 
turuang huwag mamusong. 

ICAPITULO 2. 

1 Una-una nga sa lahat ng mga ba- 
gay, ay iniaaral ko na Smanaing, ma- 
nalangin, mamagitan, at magpasala- 
mat na patungkol sa lahat ng mga 
tao; 

2 Ang mga hari at *ang lahat ng 
nangasa mataas na kalagayan; 
upang tayo’y mangabuhay na tahi- 
mik at payapa sa boong kabanalan 
at kahusayan. 


6 1 Cor. 15:10. 7 1 Tim. 3:1. 2 Tim. 2:11. 

Tit. 3:8. 8 Rom. 5:8. 1 Juar 3:5. 9 Ef. 3:8. 
1 1 Tim. 6:16. 2 Rom. 16:27. Jud. 25. 

5 tal. 2. 4 1 Tim. 4:14. 2 Tim. 1:6. 

6 1 Cor. 9:7. 1 Tim. 6:12. 2 Tim. 2:8, 4. 

C 1 Tim. 3:9. 7 tal. 5. S 1 Tim. 6:9. 

9 2 Tim. 2:17. 1 Gawa 19:33. 2 1 Cor. 5:5. 

S Ef. 6:18. 4 Rom. 13:1. 

334 


3 Ito’y $mabuti at nakalulugod sa 
paningin <>ng Dios na ating Taga- 
pagligtas; 

.4 Na^siyang 7may ibig 11 a ang la¬ 
hat ng mga tao’y mangaligtas, at 
Smangakaalam ng katotohanan. 

5 Sapagka’t may isang Dios at 
0may *isang Tagapamagitan sa Dios 
at sa mga tao, ang taong si Cristo 
Jesus, 

6 Na ibinigay 2 a ng kaniyang sarili 
na pangtubos sa lahat; na pagpapato- 
toong mahahayag s S a sariling kapa- 
nahunan; 

7 Na dito’y itinalaga ako na taga- 
pangafal at ‘^apostol (sinasabi ko 
ang katotohanan, hindi ako nagsisi- 
nungaling), ^guro sa mga Gen til sa 
pananampalataya at katotohanan. 

8 Ibig ko ngang ang mga tao’y mag- 
sipanalangin s sa bawa’t dako, na 
iunat ang mga 7kamay na banal, na 
walang galit at pakikipagtaio. 

9 Gayon din naman, na s an g m g a 
babae ay magsigayak ng mahinhing 
damit na may katimtiman at hina- 
hon; hindi ng mahalagang hiyas ng 
buhok, at ginto 6 perlas 6 damit na 
mahalaga; 

10 Kundi ^(siyang nararapat sa 
mga babae na magpakabanal) sa pa- 
mamagitan ng mabubuting gawa. 

11 Ang babae’y magaral na tuma- 
himik 11 a may boong pagkapasakop. 

12 Nguni’t hindi ko ipinahihintulot 
na * 1 ang babae ay magturo, ni mag- 
karoon ng pamumuno sa lalake, kundi 
tumahimik. 

13 Sapagka’t si Adam ay siyang 
unang -nilalang, saka si Eva; 

14 At si Adam ay hindi nadaya, 
kundi 5 an g babae nang madaya ay 
nahulog sa pagsalangsang; 

15 Nguni’t ililigtas siya sa pama- 
magitan ng panganganak, kung si¬ 
la’y magsisipamalagi sa pananampa- 


5 1 Tim. 5:4. 

6 Lu. 1:47. 7 Juan 3:16, 17. 1 Tim. 4:10. 

8 2 Tim. 3:7. 9 Rom. 3:30. 

1 Gal. 3:19, 20. Hob. 8:6; 9:15; 12:24. 

2 Mat. 20:28. Ef. 1:7. Col. 1:14. Tit. 2:14. 

3 Rom. 5:6. Ef. 1:10. 4 1 Cor. 9:1. 

5 Gawa 9:15; 13:2. G Mai. 1:11. Juan 4:21. 

7 Awit 24:4. S 1 Ped. 3:3. Tit. 2.3. 

9 1 Ped. 3:4. 1 1 Cor. 14:24. 

2 Gen. 1:27. 3 2 Cor. 11:3. 





I KAY TIMOTEO 3 


lataya at pagibig at sa pagpapakaba- 
nal na may hinahon. 

KAPITULO 3. 

1 Tapat ang pasabi, 4Kung ang sino- 
man ay magsisikap na maging obis- 
po, ay mabuting gawa ang nina- 
nasa. 

2 sDapat n § a na an & 6 obispo ay 
?walang kapintasan, asawa ng isa 
lamang babae, mapagpigil, mahina- 
hon ang pagiisip, xnahusay, s mapag- 
patuloy, ^sapat na makapagturo; 

3 Hindi magulo, hindi palaaway, 
kundi malumanay, hindi mapakipag- 
talo, hindi maibigin sa salapi; 

4 Namamahalang mabuti ng kani¬ 
yang sariling sangbahayan, *na sinu- 
supii ang kaniyang mga anak na may 
boong -kahusayan; 

5 (Nguni’t kung ang sinoman nga ay 
hindi marunong mamahala sa kaniyang 
sariling sangbahayan paanong maka- 
pamamahala sa * 5 * * 8 iglesia ng Dios?) 

6 Hindi baguhan, baka siya kung 
magpalalo ay mahulog sa 4 kaparu- 
sahan ng diablo. 

7 Bukod dito’y dapat din namang 
siya’y 5 magkaroon ng mabuting pa- 
totoo ng ^nangasa labas, baka ma¬ 
hulog sa kapintasan ?at silo dm- 
blo. 

8 Gayon din naman *ang mga dia- 
kono dapat ay ^mahuhusay, hindi 
dalawang dila, hindi mahilig sa ma- 
raming alak, hindi mga sakim sa ma- 
hahalay na kapakinabangan; 

9 Na iniingatan *ang hiwaga ng 
pananampalataya ng malinis na 
budhi. 

10 2 At ang mga ito rin naman ay 
subukin muna; kung magkagayo’y 
mamahalang may pagka diakono, 
kung *walang kapintasan. 

11 ^Gayon din naman ang mga ba¬ 

bae dapat ay mahuhusay, hindi pala- 
binfangin, mapagpigil, tapat sa lahat 
ng mga bagay. _ 

12 Maging asawa ang mga diakono 


ng tigiisa lamang na babae, na pa- 
mahalaang mabuti ang kanilang mga 
anak at ang kanilang sariling mga 
sangbahayan. 

13 Sapagka’t ang nangamamaha- 
lang mabuti sa pagka diakono, ay 
nangagtatamo sa kanilang sarili ng 
isang mabuting kalagayan, at ma- 
laking katapangan sa pananampala¬ 
taya na kay Cristo Jesus. 

14 Ang mga bagay na ito ay aking 
isinusulat sa iyo, na inaasahang ma- 
kararating sa iyong madali; 

15 Nguni't kung ako’y magluwat 
ng mahabang panahon, ay upang ma- 
alaman mo kung paano ang dapat sa 
mga tao na ugaliin nila *sa bahay 
ng Dios, na siyang iglesia ng Dios 
na buhay, at haligi at suhay ng ka- 
totohanan. 

16 At walang pagtatalo, dakila 
5 ang hiwaga ng kabanalan; 

Yaong nahayag c sa laman, 
7Pinapaging-banal sa espiritu, 
sNakita ng mga anghel, 
Ipinangaral sa mga bansa, 
^Sinampalatayanan sa sangli- 
butan, 

iTinanggap sa itaas sa kaluwal- 
hatian. 

KAPITULO 4. 

1 Nguni’t hayag na ^sinasabi ng 
Espiritu, na 3 S a mga huling pana¬ 
hon ang iba'y magsisitalikod sa pa¬ 
nanampalataya, at mangakikinig sa 
mga 4espiritung mapanghikayat at sa 
mga aral ng mga demonio, 

2 Sa pamamagitan ng pagpapaim- 
babaw ng mga tao na nagsisipagsa- 
lita ng mga kasinungalingan, 5 na 
hinerohan ang kanilang mga sariling 
budhi ng waring bakal na nagbaba- 
ga; 

3 6 Na ipinagbabawal ang pagaasa- 
wa, at ipinaguutos na lumayo sa mga 
lamangkati, na nilalang ng Dios 
upang tanggapin na 7may pagpapa- 
salamat ng mga nagsisisampalataya 
at nangakakaalam ng katotohanan. 


h 1 Tim. 1:15. 

5 Hanggang tal. 4. Tit. 1:6-8. 

C Gawa 20:28. 7 1 Ped. 4:9. 8 1 Ped. 4:9 

9 2 Tim. 2:24. 1 taL 12. Tit. 1:6. 

£ Tit. 2:7. S tal. 15. 4 2 Ped. 2:4. 

5 Gawa 6:3. 0 Mar. 4:11. 7 2 Tim. 2:26. 

8 Fil. 1:1. 9 Tit. 2:2. 12 Tim. 1:3. 

1 1 Tim. 6:22. 3 Tit. 2:3. 


U Heb. 3:6. 

5 tal. 9. 6 Juan 1:14. 7 Mat.' 3:16. 

8 Mat. 28:2. Lu. 2:13: 24:4. 

9 Col. 1:6, 23. 1 Gawa 1:2. 

2 Mat. 24:23. 2 Tes. 2:3, 9. 3 2 Tim. 3:1. 

U 1 Juan 4:6. 5 Ef. 4:19. 

6 1 Cor. 7:28. Heb. 13:4. ‘7 Rom. 14:6. 

335 







I KAY TIMOTEO 5 


4 Sapagka’t ang ^bawa’t nilalang 
ng Dios ay mabuti, at walang ano- 
mang nararapat na itakuwil, kung 
tinatanggap na may pagpapasala- 
mat: 

6 Sapagka’t pinakababanal sa. pa- 
mamagitan ng salita ng Dios at ng 
pananalangin. 

6 Kung ipaalaala mo sa mga kapa- 
tid ang mga bagay na ito, ikaw ay 
magiging isang mabuting ministro ni 
Cristo Jesus, na kinandili sa mga sa¬ 
lita ng pananampalataya at ng Sma¬ 
rting aral na ^sinusunod mo hang - 
gang ngayon: 

7 Datapuwa’t -itakuwil mo ang 
pga * 2 * * 5 kathang masasama at wa- 
Jang kabuluhan. At magsanay ka sa 
kabanalan: 

8 Sapagka’t sa pagsasanay ng ka- 
tawan ay may kaunting pakinabang; 
nguni’t ang kabanalang sa lahat ng 
mga bagay ay pinakikinabangaYi, 4na 
may pangako sa buhay na ‘ ito, at 
sa darating. 

9 Tapat ang pasabi, £at nararapat 
tanggapin ng lahat. 

10 Sapagka’t dahil dito ay nagsisi- 
pagpagal kami at nagsisipagsikap, 
sapagka’t ^may pagasa kami sa 
Dios na buhay, na siyang ?Tagapag- 
iigtas sa lahat ng mga tao, lalong 
laio na sa mga nagsisisampalataya. 

11 Ang mga bagay na ito’y iyong 
lutos at ituio. 


15 Magsipag ka sa mga bagay na 
ito; tumalaga kang lubos sa mga ito; 
upang ang iyong pagkasulong ay 
mahayag sa lahat. 

16 Magingat ka sa iyong sarili, at 
sa iyong turo. Manatili ka sa mga 
bagay na ito; sapagka’t sa paggawa 
nito ay ang iyo ring sarili ang ili- 
ligtas mo at pati ng mga nagsisipa- 
kinig sa iyo. 

KAPITULO 5. 

1 Huwag mong pagwikaan ang ma- 
tanda, kundi pangaralan mo siyang 
tulad sa ama; ang mga kabataang 
Ialake na tulad sa mga kapatid: 

2 Ang mga babaing matatanda na 
tulad sa mga ina; at ang mga kaba¬ 
taang babae na tulad sa mga kapa¬ 
tid na babae sa boong kalinisan. 

3 Papurihan mo ang mga babaing 
bao #na tunay na bao. 

4^ Nguni’t kung ang sinomang ba¬ 
baing bao ay may mga anak 6 mga 
ap6, magsipagaral ang mga ito muna 

S pamamahalang may kabanalan sa 
kanilang sariling sangbahayan , at 
magsiganti sa kanilang mga magu- 
lang: 'sapagka’t ito’y nakalulugod sa 
paningin ng Dios. 

5 Kaya’t ong tunay na babaing bao 
at walang nagaampon, ay may pag¬ 
asa sa Dios, at ^nananatili sa mga 
pagdaing at mga panalangin Sgabi’t 
a raw. 


12 Huwag shamakin ng sinoman 
ang iyong kabatjian; kundi ikaw ay 
maging uliran ng mga nagsisisampa¬ 
lataya, sa pananalita, sa 9 pamumu- 
hay, sa pagibig, sa pananampalataya, 
J sa kalinisan. 

13 Hanggang ako'y pumariyan ay 
magsikap ka sa pagbasa, sa 2 panga- 
ngaral, sa 5 pagtuturo. 

t *1 mong pabayaan ang ka- 

loob *na nasa iyo, na sa iyo’y ibini- 
gay 5 sa pamamagitan ng‘hula, 
may pagpapatong ng mga kamay ng 
kapulungan ng 7 mg a presbitero. 


8 £ c £: 1:3L 9 tal * * 2 Tim. 3:10. 

2 2 Tim. 2:23, 3 1 Tim. 1:4. J> Mat. 6:33. 
5 1 Tim. 1:16. 6 1 Tim. 6:17. 

7 1 Juan 4:14, 8 1 Cor. 16:11. 

9 Gal. 1:13. 1 1 Tim. 6:2. 2 Gawa 13:15. 

9 1 Tim. 6:17. U 2 Tim. 1:6. 

£ 1 Tim. 1:18. 6 1 Tim. 6;22. 

7 Gawa 20:17. 1 Tim. 6;17. 

836 


6 Datapuwa’t ang nangagpapaka- 
buyo sa mga kalayawan, ^bagama’t 
buhay ay patay. 

7 Ang mga bagay na ito’y iutos mo 
rin naman, upang sila’y mawalan ng 
kapintasan. 

8 Datapuwa’t kung ang sinoman ay 
Hindi nagkakandili sa mga sariling 
kaniya, lalong lalo na sa kaniyang 
sariling sangbahayan, ay tumanggi 
siya 5 sa pananampalataya at lalong 
masama kay sa 6 7 hindi sumasampala- 
taya. 

9 Huwag itala na gaya ng babaing 
bao samantalang walang anim na 
pung taon, 7na naging asawa ng 
isang Ialake, 


8 tal. 5, 16. 9 Mat. 15:4-6. 1 1 Tim. 2:3. 
2 Lu. 2:37. 3 1 Tes. 2:9 \ Apoc. 8:1, 

5 2 Tim. 3:5. Cl Cor. 6:6. 

7 X Tim. 3:2. 






I KAY TIMGTEO 6 


10 Na may ^mabuting patotoo tung- 
kol sa mabubuting gawa; kung si- 
ya y nagalaga sa mga anak, skung 
siya'y nagpatuloy sa mga taga ibang 
bayan, kung siya’y -*naghugas ng 
mga paa ng mga banal, kung siya’y 
umabuloy sa mga napipighati, kung 
gmanap niya na may kasipagan ang 
bawa’t mabuting gawa. 

11 Nguni’t tanggihan mo ang mga 
batang babaing bao: sapagka’t pag- 
kakaroon nila ng masamang pita na 
hiwalay kay Cristo, ay nagsisipagna- 
sang magasawa; 

12 Na nagkakaroon ng kahatulan, 
sapagka’t itinakuwil nila ang unang 
pananampalataya. 

13 At bukod dito ay nangagaaral 
din naman na waging mga tamad, na 
nagpapalipatlipat sa bahay-bahay; 
at Hindi lamang mga tamad, kundi 
*matatabil din naman Jat mga ma- 
pakialam, na nagsisipagsalita ng 
mga bagay na di nararapat. 

14 Ibig ko ngang magsipagasawa 
ang mga batang babaing bao, magsi- 
panganak, ^magsipamahala ng sang- 
bahayan, huwag magbigay sa kaa- 
way ng anomang pagkadahilanan ng 
ikalilibak: 

16 Sapagka’t ang mga iba’y nagsi- 
baling na sa hulihan ni Satanas. 

16 Kung ang sinomang babaing na- 
nampalataya ay may inaampong mga 
babaing bao, ay umabuloy sa kanila, 
at huwag pabigatan ang iglesia, 
5 upang maabuluyan nito ang mga 
tunay na bao. 

17 6 Ang mga matanda na ?nagsisi- 
pamahalang mabuti s ay ariing may 
karapatan sa ibayong ^kapurihan, 
1 along laid na ang mga nangagpapa- 
gal sa salita at sa pagtuturo. 

18 Sapagka’t sinasabi ng kasulatan, 
/Huwag mong lalagyan ng busal ang 
baka pagka gumigiik. ^At, ang 
nagpapagal ay Karapatdapat sa kau- 
pahan sa kaniya. 

19 Laban sa matanda ay huwag 
kang tatanggap ng sumbong, mali- 
ban #sa dalawa 6 tatlong saksi. 

8 Gawa 6:3. 9 Gawa 16:15. 

1 Juan 13:6, 14. 2 3 Juan 10. 3 2 Teg. 3:11 

4 Tit. 2:5. 5 tal. 3, 5. 6 Gawa 11:30. 

1 Tim. 4:14. 7 Rom. 12:8. 8 1 Tea. 6:13. 

0 Gawa 28:10. 1 Deut. 25:4. 2 Lu. 10:7. 

3 Deut. 19:16. 


20 Sila na mga nagkakasala ay paa- 
lalahanan mo sa harapan ng lahat 
upang ang iba nama’y mangatakot. 

21 Pinagbibilinan Jcita sa paningin 
ng ^Dios, at ni Cristo Jesus, at ng 
mga anghei na hinirang, na iyong 
ganapin ang mga bagay na ito na 
walang pagtatangi na huwag mong 
gagawin ang anomang pagayo. 

22 ^Huwag mong ipatong 6 ‘na mada- 
lian ang iyong mga kamav sa kanino 
man, 7ni huwag kang makaramay sa 
mga kasalanan ng iba: ingatan mong 
malinis ang iyong sariii. 

23 Huwag kang iinom pa ng tubig 
lamang , kundi gumamit ka ng s kaun- 
ting alak dahil sa iyong sikmura 
at sa iyong madalas na pagkakasa- 
kit. 

24 Ang mga kasalanan ng ilang tao 
ay hayag na, ^na nagsisipanguna sa 
paghukom: at ang ilang mga tao na- 
man ay kanilang sinusundan. 

25 Gayon din naman ang mabubu¬ 
ting gawa ay hayag: at ang mga dl 
gayo’y hindi maaaring ilihim. 

KAPITULO 6. 

1 Ang lahat ng mga alipin *na na- 
ngasa ilalim ng pamatok ay ariin 
ang kanilang mga panginoon na ka¬ 
rapatdapat sa boong kapurihan, 
upang 2ang pangalan ng Dios at ang 
aral ay huwag ^malapastangan. 

2 At ang mga may panginoong nag- 
sisisampalataya, ay huwag mayamot 
sa kanila, sapagka’t sila’y pawang 
^magkakapatid; kundi bagkus pag- 
lingkuran nila silang mabuti, sapag¬ 
ka’t nagsisipanampalataya at mga 
minamahal ang mga nagsisitanggap 
ng kapakinabangan. Iyong ituro at 
iaral ang mga bagay na ito. 

3 Kung ang sinoma’y nagtuturo ng 
ibang aral, at 5 hindi sumasangayon 
sa mga salitang nakagagaling, _ sa 
makatuivid ay sa mga salita ng ating 
Panginoong Jesucristo, 6 at sa aral 
na ayon sa kabanalan; 

4 Ang gayon ay palalo, walang na- 


4 1 Tim. 6:13. 

5 Gawa 6:6. 1 Tim. 4:14. G 1 Tim. 3:10. 

7 2 Juan 11. 8 1 Tim. 3:3, 8. 9 Tit. 3:11. 

1 Ef. 6:5. 2 1 Tim. 5:14. 8 Sant. 2:7. 

4 1 Tim.'4:6. Flm. 16. 5 1 Tim. 1:10. 





I KAY TIMOTEO 6 


lalamang anoman, 7kundi may-sakit 
sa mga usapan at *mga pagtatalo, sa 
mga salitang pinagbubuhatan ng ka- 
panaghilian, mga pagkakaalit, mga 
Spagalipusta, mga masasamang aka- 
la, 

6 Pagtataltalan ng mga taong Jma- 
sasama ang pagiisip at salat sa ka- 
totohanan, na nagsisipagakala na 
ang kabanalan ay paraan ng paki- 
nabang. 

6 Datapuwa’t ang kabanalan na 
-may kasiyahan ay Jmalaking kapa- 
kinabangan: 

7 Sapagka’t *wala tayong dinalang 
anoman sa sanglibutan, at wala rin 
naman tayong mailalabas na anoman; 

8 Nguni r t kung tayo’y may pagkain 
at pananamit ay masisiyahan na 
tayo doon. 

9 Datapuwa’t 5 * * 8 ang mga nagsisipag- 
nasang yuraaman, ay nangahuhulog 
sa tukso at sa silo at sa maraming 
mga pitang hangal at nakasasama, 
£na siyang naglulubog sa mga tao 
sa kapahamakan at kamatayan. 

10 Sapagka’t 7 a ng pagibig sa salapi 
ay ugat ng lahat ng uri ng kasa- 
maan; na sa pagnanasa ng iba ay 
nangasinsay sa pananampalataya, at 
tinuhog ang kanilang sarili ng ma¬ 
raming mga kalumbayan. 

11 Datapuwa’t ikaw, ^Oh tao ng 
Dios, tumakas ka sa mga bagay na 
ito, at sumunod ka sa katuwiran, sa 
kabanalan, sa pananampalataya, sa 
pagibig, sa pagtitiis, sa kaamuanl 

12 Makipagbaka ka ^ng mabuting 
pakikipagbaka ng pananampalataya, 
Jmanangan ka sa buhay na walang 
hanggan, na dito’y tinawag ka, at 
ipinahayag mo ang mabuting pagpa- 
pahayag sa harapan ng maraming 
mga saksi. 

* 13 -Ipinagbibilin ko sa iyo Ssa pa¬ 
ningin ng Dios 4na bumubuhay sa 

7 1 Tim. 1:4. 8 2 Tim. 2:14. 

9 Ef. 4:31. 1 Tit. 1:16. 

£ Fil. 4:11. Heb. 13:5. 5 1 Tim. 4 :8. 

4 Job 1:21. 6 Mat. 13:22: 19:23, 

6 1 Tim. 1:19. 7 2 Tim. 3:2. 

8 2 Tim. 3:17. 9 2 Tim. 4:7. 

1 tal. 19. Fil. 3:12. £ 1 Tim. 1:18. 

J 1 Tim. 6:21. £ Juan 6:21, 


lahat ng mga bagay, at ni Cristo 
Jesus, 5 na sa harapan ni Poncio Pi- 
lato ay sumaksi ng mabuting pagpa- 
pahayag; 

14 Na tuparin mo ang utos, na wa¬ 
lang dungis, walang kapintasan ^hang- 
gang sa pagpapakita ng ating Pa- 
nginoong Jesucristo: 

15 Na 7 S a kaniyang kapanahunan 
ay ipahahayag siya, <?na mapalad at 
tanging Makapangyarihan ^Hari ng 
mga hari, at Panginoon ng mga pa- 
nginoon; 

16 *Na siya lamang ang walang 
kamatayan, na nananahan sa Iiwanag 
na di malapitan; na di nakita ng 
-sinomang tao, 6 makikita man: su- 
makaniya niiwa ang kapurihan at 
paghaharing walang hanggan. Siya 
nawa. 

17 Ang mayayaman sa sanglibu- 
tang Jito, ay pagbilinan mo na 
^huwag magsipagmataas ng pagiisip, 
at huwag umasa sa mga kayamanang 
di nananatili, kundi sa Dios na si¬ 
yang nagbibigay sa ating sagana ng 
lahat ng mga bagay upang ating ika- 
galak; 

18 Na sila’y magsigawa ng mabuti, 
na sila’y magsiyaman sa mabuting 
gawa, na sila’y maging handa sa pa- 
mimigay, maibigin sa pamamahagi; 

19 5 Na mangagtipon sa kanilang 
sarili ng isang mabuting kinasasali- 
gan para sa panahong darating, upang 
^sila’y makapanangan sa buhay na 
tunay na buhay . 

20 Oh Timoteo, 7ingatan mo ang 
ipinagkatiwala sa iyo, «na ilagan mo 
ang mga usapan na walang kabu- 
luhan at ^ang mga pagsalungat ng 
maling tawag na kaalaman; 

21 Na palibhasa’y pinaniwalaan ng 
ilan ay nangasinsay tungkol sa pa¬ 
nanampalataya. Ang biyaya ay su- 
mainyo nawa. 


5 Juan 18:37. Apoc. 1:6; 3:14. 

G Fil. 1:6, 10. 7 1 Tim. 2:6. 5 1 Tim. 1:11, 
9 Apoc. 17:14. 1 1 Tim. 1:17. 2 Juan 1:18. 
5 2 Tim. 4:10. 4 Rom. 11:20. 

5 Mat. 19:21. 6 tal. 12. 7 2 Tim. 1:12, 14 

8 2 Tim. 2:16. 9 Tit. 1:14. 


338 






ANG IKALAWANG SULAT NI PABLO 

KAY 


TIMOTEO 


KAPITULO 1. 

1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Je¬ 
sus *sa pamamagitan ng kalooban 
ng Bios, ayon sa ^pangako ng buhay 
na nasa kay Cristo Jesus, 

2 5 Kay 'Timoteo na taking mlnama- 
hal na anak: Biyaya, kaawaan, ka- 
payapaan ?wwang mula sa Dios Ama 
at kay Cristo Jesus na Panginoon 
natin. 

3 Nagpapasalamat ako sa Dios, na 
^mula sa aking kanunununuan ay 
aking pinaglilingkuran sa budhing 
c malinis, 7 na walang patid na ina- 
alaala kita sa aking mga daing, ga- 
bi’t araw 

4 Na kinasasabikan kong makita 
kita, s na inaalaala ang iyong mga 
pagluha, upang ako y mapusposng ka- 
galakan; 

5 Na inaalaala ko *>ang pananam- 
palatayang hindi pakumvari na nasa 
fyo; na namalagi muna kay Loida na 
iyong lelang, at kay l Eunice na 
iyong ina; at, ^ ako’y naniniwalang 
lubos, na nasa iyo rin naman.’ 

6 Dahil dito ay ipinaaalaala ko sa 
iyo ^na paningasin mo ang kaloob ng 
Dios, ^na nasa iyo sa pamamagitan 
ng pagpapatong ng aking mga ka- 
may. 

7 Sapagka’t hindi tayo binigyan ng 

Dios ng espiritu ng katakutan; *kun- 
di ng kapangyarihan at ng pagibig 
at ng 5 kahusayan._ 

1 2 Cor. 1:1. 2 Tit. 1:2. 3 1 Tim. 1:2. 

4 1 Cor. 4:17. 5 Gnwa 22:3. Gal. 1:14. 

6 Gawa 23:1. 7 1 Tes. 1:2. Flm. 4. 

8 m. 1:2. 3 1 Tim. 1:5. 1 Gawa 16:1. 

2 1 Tim. 4:14. S 1 Tim. 1:18. 

4 Gawa 1:8. 5 1 Tim. 3:2. 


8 $Huwag mo ngang ikahiya 7 a ng 
pagpapatotoo sa ating Panginoon, 
ni ako na bilanggo niya: ^kundi 
magtiis ka ng mga kahirapan dahil 
sa evangelio ayon sa kapangyarihan 
ng Dios; 

9 Na siyang sa atin ay nagligtas, 
at sa atin ay ^tumawag ng isang ba¬ 
nal na ipagtawag, ^hindi ayon sa 
ating mga gawa, kundi s a yon sa ka- 
niyang sariling akala at ^biyaya, na 
ibinigay sa atin kay Cristo Jesus 
5 buhat pa ng mga panahong walang 
hanggan, 

10 Nguni’t ^ngayon ay nahayag sa 
pamamagitan ng pagpapaldta ng ating 
Tagapagligtas na si Cristo Jesus, ?na 
siyang nagalis ng kamatayan, at 
nagdala sa liwanag ng buhay at ng 
walang pagkasira sa pamamagitan 
ng evangelio, 

11 Na sa bagay na ito ay ako’y iti- 
nalaga na ^tagapangaral, at apostol 
at guro. 

12 Dahil dito’y nagtiis $din ako ng 
mga bagay na ito: gayon ma’y ^hin¬ 
di ako nahihiya; ^sapagka’t nakiki- 
lala ko yaong aking sinampalataya- 
nan, at lubos akong naniniwalang 
siya’y makapagiingat ng along ipi- 
nagkatiwala sa kaniya ^hanggang sa 
araw na yaon. 

13 Ingatan mo *ang mga ulirang 

6 Mar. 8:38. 

7 Apoc. 1:2. 8 2 Tim. 2:3. 9 Rom. 1:6. 

1 Heb. 3:1. 2 Tit. 3:5. 3 Rom. 8:28. 

4 Rom. 3:24. 5 2 Tim. 4:9, 21. 

6 Rom. 16:25, 26. 7 1 Cor. 15:26. 

8 1 Tim. 2:7. 9 2 Tim. 2:9. 

1 tal. 8. 5 1 Red. 4:19. 3 tal. 18. 

2 Tim. 4:8. 4 2 Tim. 3:14. Tit. 1:9. 

339 






II KAY TIMOTEO 2 


rrga salitang ^magagaling Gna na- 
rinig mo sa akin, ?sa pananarapala- 
taya at pagibig na nasa kay Cristo 
Jesus. 

14 Yaong mabuting bagay na ipi- 
nagkatiwala sa iyo ay ingatan mo sa 
pamamagitan ng Espiritu Santo 3 * 5 na 
nananahan sa atin. 

15 Ito’y nalalaman mo, na Gnagsi- 
hiwalay sa akin ang lahat ng.nanga- 
sa Asia; na sa mga yaon ay si Fige- 
llo at si Hermogenes. 

16 Pagkalooban nawa ng Panginoon 
ng habag ang sangbahayan *ni One- 
siforo: sapagka’t madalas niya akong 
pinaginhawa, at hindi ikinahiya ang 
taking tanikala; 

17 Kundi, nang siya’y nasa Roma, 
ay hinanap niya ako ng boong sikap, 
at ako’y nasumpungan niya 

18 (Pagkalooban nawa siya ng Pa¬ 
nginoon na niasumpungan niya ang 
kahabagan ng Panginoon 5 sa araw 
na yaon); at totoong alam mo kung 
gaano karaming mga bagay ang ipi- 
naglingkod niya sa fifeso. 

KAPITULO 2. 

1 Ikaw nga, 4anak ko, Gmagpa- 
kalakas ka sa biyayang nasa kay 
Cristo Jesus. 

2 At Gang mga bagay na iyong na- 
rinig sa akin sa gitna ng maraming 
saksi, 7ay siya mo ring ipagkati- 
wala sa mga taong tapat, na ma- 
kapagtuturo naman sa mga iba. 

3 sivlakipagtiis ka sa akin ng mga 
kahirapan, na sgaya ng mabuting ka- 
wal ni Cristo Jesus. 

4 Sinomang kawal na nasa pagka- 
kawal ay hindi nahalubilo sa mga ba¬ 
gay ng buhay na ito; upang siya’y 
kalugdan niyaong nagtala sa pagka- 
kawal. 

5 At kung ang sinoman ay.^maki- 
kipaglaban naman sa mga laro, ay 
hindi ^pinuputungan maliban na kung 
makipaglabang matuwid. 

6 Ang rnagsasaka na nagpapagal 


say siyang kailangang unang maka- 
bahagi sa mga bunga. 

7 Isipin mo ang sinasabi ko; sapag¬ 
ka’t bibigyan ka ng Panginoon ng 
pagkaunawa sa lahat ng mga bagay. 

8 Alalahanin mo si' Jesucristo na 
^muling nabuhay sa mga patay, sa 
binhi ni David, ayon sa aking evan- 
gelio: 

9 Na siyang pinagtitnsan ko ng ka¬ 
hirapan 5 sa mga tanikala, na tulad 
sa tampalasan; GngunPt ang salita ng 
Dios ay hindi natatanikalaan.. 

10 Kaya aking tinitiis ang lahat ng 

mga bagay ?dahil sa 5 mga hinirang, 
upang kamfcan naman nila. ang pag- 
kaligtas na nasa kay Cristo Jesus 
na may kaluwalhatiang walang hang- 
gan. f 

11 STapat ang pasabi: JSapagka t 
kung tayo’y nangamatay na kalakip 
niya, ay mangabubuhay naman ta- 
yong kasama niya: 

* 12 2 Kung tayo'y mangagtiis, ay 
Smangaghahari naman tayong kasama 
niya: ^kung ating ikaila siya, ay ika- 
kaila naman niya tayo: 

13 Kung tayo’y hindi mga tapat, 
Ssiya’y nananatiling tapat; sapagka’t 
Ghindi makapagkakaila sa kaniyang 
sarili. 

14 Ipaalaala mo sa kanila ang mga 
bagay na ito, na sila’y pagbilinan sa 
paningin ng Panginoon, ?na sila’y 
huwag makipagtalo tungkol sa mga 
salitaan na hindi mapapakinabangan, 
sa ikapapahamak ng mga nakiki- 
nig. 

15 Pagsikapan mong humarap na 
subolc sa Dios, manggagawang wa¬ 
lang anomang ikahihiya, na guma- 
gamit na matuwid ng salita ng kato- 
tohanan. 

16 Datapuwa’t silagan mo ang mga 
usapang walang kabuluhan: sapag¬ 
ka’t sila’y lalong magpapatuloy sa ka- 
samaan, 

17 At ang kanilang salita ay kaka- 
lat na gay a ng ganggrena: na sa 
mga ito ay si ^Himeneo at si Fileto; 


5 1 Tim. 1:10. 6 2 Tim. 2:2. 

7 1 Tim. 1:14. 8 1 Cor. 3:16. 

9 2 Tim. 4 :10, 11, 16. 1 2 Tim. 4 :19. 

2 Gawa 28:20. S tal. 12. 4 2 Tim. 1:2. 

5 Ef. 6:10. G 2 Tim. 1:13: 3:10, 14. 

7 1 Tim. 1:18. 8 2 Tim. 4:6. 9 1 Tim. 1:18. 

t 1 Cor. 9:26, 26. 2 2 Tim. 4:8. 

340 


3 1 Cor. 9:10. 4 1 Cor. 15:1. 

5 2 Tim. 1:12. G 2 Tim. 4 :17. 

7 2 Cor. 12:15. Col. 1:24. 8 Lu. 18:7. 

9 1 Tim. 1:15. 1 Rom. 6:6, 8. 2 Cor. 4:10. 

2 Mat. 6:10. 5 Lu. 22:29. 4 Mat. 10:33. 

5 1 Cor. 1 :9. 6 Tit. 1:2. 7 tal. 23. 

1 Tim. 6:4. ^ 1 Tim. C :20. 0 1 Tim. 1:20. 








II KAY T. 


MOTEO 3 


18 Na mga taong tungkol sa kato¬ 
tohanan ay nangasinsay, na sinasa- 
bing ang pagkabuhay na maguli ay 
nakaraan na, at ginugulo ang pana- 
nampalataya ng iba. 

19 Gayon ma’y ang matibay na pi- 
nagsasaligan ng Dios ay nananatili 
na may tatak nito, Nakikilala ng Pa¬ 
nginoon ang mga kaniya: at, -*Lu- 
niayo sa kalikuan ang bawa’t isa na 
sumasambitla ng pangalan ng Pangi¬ 
noon, 

20 Datapuwa’t sa Isang malaking 
bahay ay ~hindi lamang may mga si- 
sidlang ginto at pilak, kundi may- 
roondin namang kahoy at ^lupa; *at 
ang iba’y sa ikapupuri, at ang iba’y 
sa ikasisirang-puri. 

21 Kung ang sinoman nga ay mali- 
nis sa alin man sa mga ito, ay magi- 
ging sisidlang ikapupuri, pinakaba- 
nal u marapat gamitin ng mayari, 
nahahanda sa lahat ng gawang ma- 
buti. 

22 Datapuwa’t layuan mo ang ma- 
sasamang pita ng kabinataan, at 
5 sundin mo ang kabanalan, ang pa- 
nanampalataya, ang pagibig, ang ka- 
payapaan, kasama ng mga ^nagsisi- 
tawag sa Panginoon mula sa pusong 
malinis. 

23 Nguni’t tanggihan mo ang mga 
usapang ^walang kabuluhanat hangal, 
yamang nalalaman mo na namumunga 
ng mga pagtatalo. 

24 At 5 ang alipin ng Panginoon ay 
hindi nararapat na makipagtalo, 
kundi maamo sa lahat, %apat na ma- 
kapagturo, matiisin, 

25 Na sawaying may kaamuan ang 
mga nagsisisalangsang; baka saka- 
ling sila’y pagkalooban ng Dios ng 
pagsisisi *sa ikaaalam ng katotoha- 
nan, 

26 At Zsila’y makawala sa silo ng 

diablo, na bumihag sa kanira ayon 
sa kaniyang kalooban. * 1 

KAPITULO 3. 

1 Datapuwa’t alamin mo ito, s n a sa 

1 Mat. 7:23. 2 1 Tim. 3:15. 

3 2 Cor. 4:7. 4. Rom. 9:21. S 1 Tim. 6:11. 
6 Gawa 9:14. 7 1 Tim. 1:4. 

8 1 Tim. 3:3. Tit. 3:2. 

9 1 Tim. 3:2. Tit. 1:9. 11 Tim. 2:4. 

2 1 Tim. 3:7. 3 1 Tim. 4:1. 2 Tim. 4:3. 


mga huling araw ay darating ang 
mga panahong mapanganib. 

2 Sapagka’t ang mga tao’y magi- 
ging maibigin sa kanilang sarili, ma- 
ibigin sa salapi, mayayabang, mga 
mapagmalaki,_mapagtungayaw, ma- 
suwayin sa mga magulang, mga wa- 
lang tuning, mga walang kabanalan, 

3 Walang katutubong pagibig, mga 
walang paglulubag, mga palabinta- 
ngin, mga walang pagpipigil sa sa- 
n!i\ mga mabangis/ hindi mga mai- 
bigm sa mabuti, 

4^ Mga lilop mga matitigas ang ulo, 
mga palalo, mga maibigin sa kalaya- 
wan kay sa mga maibigin sa Dios; 

5 ^Na may Sanyo ng kabanalan, da¬ 
tapuwa’t ^tinanggihan ang kapang* 
yarihan nito: lumayo ka rin naman 
sa mga ito. 

6 Sapagka’t sa mga ito ang na- 
nganggagapang sa mga bahay, at bi¬ 
nib lhag ang babaing haling na linos 
ng mga kasalanan, hinihila ng higa 
iba’t ibang pita, 

7 Na laging nagsisipagaral, at kai- 
Ian pa man ay hindi nakararating 
7 sa pagkaalam ng katotohanan. 

8 At kung paanong «si Janes at si 
Jambres ay. nagsilaban kay Moises, 
ay gayon din naman ang mga ito’y 
nagsisilaban sa katotohanan; mga 
taong masasama ang pagiisip, 3mga 
itinakuwil tungkol sa pananampala- 
taya.^ 

9 Nguni’t sila’y hindi mangagpapa- 
tuloy: sapagka’t mangahahayag sa 
lahat ng mga tao ang kanilang ka- 
mangmangan, *gaya naman ng pag- 
kahayag ng sa mga yaon. 

10 Nguni’t sinunod mo ^ang aking 
aral, ugali, Sakala, ^pananampala- 
taya, pagpapahinuhod, pagibig, pag- 
titiis, 

11 Mga paguusig* mga pagbabata; 
anomang mga bagay ang nangya- 
n sa akin ^sa Antioquia, sa 6’lco- 
nio, sa ^Listra; anomang mga pag- 
uusig ang tiniis ko: at sa lahat ay 
iniligtas ako ng Panginoon. 

U Mat. 7:15. S Rom. 2:20. 6 1 Tim. 5:8. 

7 1 Tim. 2:4. 8 Ex. 7:11. 9 Tit. 1:10. 

1 Ex. 7:12. 2 1 Tim. 4:13. S Gawa 11:23. 

4 Tit. 2:2. 5 Gawa 13 :45, 50. 

6 Gawa 14:2, 5. 7 Gawa 14:6, 19. 

341 






II KAY TIMOTEO 4 


12 Oo, at $lahat na ibig mabuhay 
na may kabanalan kay Cristo Jesus 
ay mangagbabata ng paguusig. 

13 Datapuwa’t ang masasamang tao 
at mga magdaraya ay lalong sasama 
ng sasama, na mangagdadaya, at 
sila rin ang mangadadaya. 

14 Datapuwa’t ^manatili ka sa mga 
bagay na iyong pinagaralan at sa 
pinagkaroonan mo ng katunayan, ya- 
mang nalalaman mo kung kanino mo 
nangatutuhan; 

15 At mula sa pagkasanggol ay 
iyong nalalaman *ang mga banal na 
kasulatan *na makapagpadunong sa 
iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng 
pananampalataya kay Cristo Jesus. 

16 Ang lahat ng mga kasulatan s n a 
kinasihan ng Dios ay ^mapapakina- 
bangan din naman sa pagtuturo, sa 
pagsansala, sa pagsaway, sa ikatu- 
tuto na nasa katuwiran: 

17 Upang ang tao ^ng Dios ay ma¬ 
king sakdal, tinuruang lubos sa la- 
hat ng mga gawang mabuti. 

KAPITULO 4. 

1 c Ipinagbibilin ko sa iyo sa pani¬ 
ngin ng Dios, at ni Cristo Jesus, na 
siyang huhukom sa mga buhay at sa 
mga patay, sa pamamagitan ng 7ka- 
niyang pagpapakita at sa kaniyang 
kaharian: 

2 Ipangaral mo ang salita; magsi- 
kap ka sa kapanahunan, at sa di ka- 

anahunan, sumawata ka, ^sumaway 

a, ^mangaral ka na may boong pag- 
papahinuhod at pagtuturo. 

3 Sapagka’t darating ang panahon 
7 na hindi nila titiisin ang -magaling 
na aral; 5 kundi, pagkakaroon nila ng 
kati ng tainga, ay magsisipagbunton 
sila sa kanilang sarili ng mga gu- 
rong ayon sa kanilang sariling mga 
masasamang pita; 

4 At ihihiwalay sa katotohanan ang 
kanilang mga tainga, at mga *iba- 
baling sa katha. 

5 Nguni’t ikaw ay ^magpigil sa'la- 

8 Mat. 16:24 Juan 16:20. 

9 2 Tim. 1:13; 2:2. 1 Juan 6:47. 

2 Awit 110:99. 3 2 Pcd. 1:19-21. 

A Rom. 16:4. 5 1 Tim. 6:11. 6 1 Tim. 6:21. 

7 tal. 8. 2 Tes. 2:8. ,8 1 Tim. 6:20. 

9 Tit. 2:15. 1 2 Tim. 3:1. 2 1 Tim. 1:10. 

3 2 Tim. 3:6. A l Tim. 1 ;6. 5 Tes. 5:6. 

342 


hat ng mga bagay, ^magtiis ka ng 
mga kahirapan, gawin mo ang gawa 
7ng evangelista, ganapih mo ang 
iyong ministerio. 

6 Sapagka’t ^ako’y iniaalay na, at 
ang panahon ng taking pagpanaw 
ay dumating na. 

7 ^Nakipagbaka ako ng mabuting 
pakikipagbaka, -natapos ko na ang 
aking takbo, iningatan ko ang pana¬ 
nampalataya : 

8 Buhat ngayon ay natataan $sa 
akin *ang putong na katuwiran, na 
ibibigay sa akin ng Panginoon na 
tapat na hukom $sa araw na yaon; 
at hindi lamang sa akin, kundi sa 
lahat din naman ng mga naghaha- 
ngad sa kaniyang pagpapakita. 

9 Magsikap kang pumarini na ma- 
dali sa akin: 

10 Sapagka’t ako’y pinabayaan ni 
6 Demas, palibhasa’y iniibig niya ang 
sanglibutang ito, at napasa Tesalo- 
nica; si Crescent© ay .napasa Gala- 
cia, at si 7Tito ay sa Dalmacia. 

11 Si Lucas s lamang ang kasama 
ko. SKaunin mo si Marcos, at ipag- 
sama mo; sapagka’t siya’y napapa- 
kinabangan ko sa ministerio. 

12 Datapuwa’t si -^Tiquico ay sinu- 
go ko sa Efeso. 

13 Ang balabal na aking iniwan 
sa Troas kay Carpo ay iyong dalhin 
pagparini mo, at ang mga aklat, la- 
long lalo na ang mga pergamino. 

14 Si Alejandro na panday-tanso ay 
ginawan ^ako ng lubhang masama: 
gagantihan siya ng Panginoon ayon 
sa kaniyang mga gawa: 

15 Magingat ka rin naman sa ka- 
niya; sapagka’t totoong kaniyang si- 
nalangsang ang aming mga salita. 

16 Sa aking unang ^pagsasangga- 
lang sinoman ay walang kumampi sa 
akin, bagkus pinabayaan ako ng la¬ 
hat: huwag nawang ibilang sa kani- 
la ito. 

17 Datapuwa't *ang Panginoon ay 
sumaakin, at ako’y pinalakas; upang 

6 2 Tim. 2:3. 7 Ef. 4:11. 8 FU. 2:17. 

9 Fil. 1:23. 1 1 Tim. 6:12. 

2 Gawa 20:24. 3 Col. 1 :5. 

A 1 Cor. 9:25. 2 Tim. 2:5. 5 2 Tim. 1:12. 

6 Col. 4:14. 7 tal/Tl. s «2 Cor. 2:13. Tit 2:12 

8 2 Tim. 1:15. 9 Gavv f ajJ2:12. l Gawa 20:4. 

2 1 Tim. 1:20. S Mat.'10:18. 

A Gawa 27 :23. 





KAY TITO 1 


sa pamamagitan ko ang mabuting ba- 
lita ay maitanyag ng ganap, at upang 
mapakinggan ng lahat ng mga Gen- 
til: at 5 ako’y iniligtas sa bibig ng 
leon. 

18 Ako’y ililigtas ng Panginoon sa 
bawa’t gawa ng masama, at ako’y 
kaniyang iingatan sa kaniyang kaha- 
rian sa langit: na sumakaniya naiva, 
ang kaluwalhatian magpakailan man. 
Siya nawa. 

19 Batiin mo $si Prisca at si Aquila, 

at ang sangbahayan I7ni Onesifo- 
ro. ___ 

6 2 Tim. 3:11. 6 Gawa 18:2.7 2 Tim. 1:16. 


20 Si sErasto ay natira sa Corinto; 
datapuwa’t si ^Trofimo ay iniwan 
kong may-sakit sa ^Mileto. 

21 -Magsikap kang pumarini bago 
magtaginaw. Binabati ka ni Eubu- 
lo, at ni Pudente, at ni Lino, at 
ni Claudia, at ng lahat ng mga 
kapatid. 

22 Ang Panginoon nawa’y 3 suma- 
inyong espiritu. Ang biyaya nawa’y 
sumainyo. 

8 Rom. 16:23. 9 Gawa 20:4 

1 Gawa 20:16, 17. 2 tal 9. 3 Gawa 8:18. 


ANG SULAT NI PABLO 

KAY 

TITO 


KAPITULO 1. 

1 Si Pablo, na alipin ng Dios, at 
apostol ni Jesucristo, ayon sa pana- 
nampalataya ng *mga hinirang ng 
Dios, at 2 sa pagkaalam ng katotoha- 
nan na ayon sa kabanalan, 

2 Sa pagasa sa buhay na walang 
hanggan, na sipinangako ng Dios 4na 
di makapagsisinungaling buhat pa 
ng mga panahong walang hang¬ 
gan; 

3 Wguni’t sa kaniyang mga pana- 
hon ay ipinahayag ang kaniyang sa- 
lita sa pangangaral, na sa akin ay 
ipinagkatiwala 6 ayon sa utos ng 
Dios na bating Tagapagligtas; 

4 Kay ^Tito na aking *>tunay 1121 
anak ayon sa pananampalataya ng 
lahat: Biyaya at kapayapaan na- 
wang mula sa - Dios Ama at kay 

J Lu. 18:7. Rom. 8:33. 2 2 Tim. 2:25. 

8 2 Tim. 1:9. 4 2 Tim. 2:13. 5 1 Tim. 2:6.‘ 

C 1 Tim. 1:1. 7 Lu. 1:47. Tit. 2:10; 3:4, 

8 2 Cor. 2:13. 9 1 Tim. 1:2, 


Cristo Jesus na Tagapagligtas na- 
tin. 

5 ^Dahil dito’y iniwan kita sa Creta, 
upang husayin mo ang mga bagay 
na nagkukulang, at -maghalal ng 
3mga matanda sa bawa’t bayan, na 
gaya ng ipinagbilin ko sa iyo; 

6 4'Kung ang sinoman ay walang 
kapintasan, asawa ng isang babae 
lamang, na may mga anak na nag- 
sisisampalataya, na hindi maisusum- 
bong sa pangliligalig 6 suwail. 

7 Sapagka’t dapat na ang obispo ay 
walang kapintasan, palibhasa siya’y 
5 katiwala ng Dios; hindi mapagsa- 
riling kalooban, hindi magagalitin, 
hindi manggugulo, hindi palaaway, 
hindi masakim sa mahalay na kapa- 
kinabangan; 

8 Kundi mapagpatuloy, maibigin sa 

1 1 Tim. 1:8. 2 Gawa 14:23. 2 Tim. 2:2. 

S 1 Tim. 6:17, 19, 4 1 Tim* 3:2*4. 

■9. 1 Cor. 4;1, 2. 

343 . 










KAY TITO 2 


mabuti, mahinahon ang pagiisip, ma- 
tuwid, banal, mapagpigii; 

9 Na ^nananangan sa 7tapat na sa- 
lita na ayon sa turo, upang uma- 
l*al ng magaling na aral, at papa- 
mwalain ang nagsisisalangsang. 

10 Sapagka’t may maraming mga 
suwail, na mapagsalita ng walang 
kabuluhan at mga magdaraya, $la- 
3ong lalo na yaong mga sa pagtutuli, 

11 Na ang kanilang mga bibig ay 
nararapat matikom; mga taong nagsi- 
sipanggulo sa boong mga sangbahayan, 
na nangagtuturo ng mga bagay na 
di nararapat, i'dahil sa mahalay na 
kapakinabangan. 

. ^2 Sinabi ng* isa sa kanila rin, ng 
isang propetang sarili nila, 

Ang mga taga Creta kailan pa 
man ay mga sinungaling, ma- 
sasamang hayop, matatakaw 
na mga tamad. 

13 Ang patotoong ito ay tunay. Da- 
hil dito’y isawayin mong may kabag- 
sikan sila, npang ^mangapakagaling 
sa pananampalataya, 

1 14 Na ^huwag mangakinig sa mga 
•*katha ng mga Judio, at sa mga utos 
ng mga tao na nangagsisisinsay sa 
katotohanan. 

16 ^Sa malinis ang lahat ng mga 
bagay ay malinis: datapuwa’t sa 
nangahawa at di nagsisisampalataya 
ay walang anomang malinis; kundi 
pati ng kanilang ^pagiisip at kani¬ 
lang budhi ay pawang nangahawa. 

, MS'yy nangagpapanggap na na- 
kikilala nila ang Dios; nguni't ikina- 
kaila ?sa pamamagitan ng kanilang 
mga gawa, palibhasa’y mga maluiupit, 
at mga masuwayin, at mga itinaku- 
wil sa bawa’t gawang mabuti. 


KAPITULO 2. 

1 Nguni’t magsalita ka ng mga ba¬ 
gay na nauukol sa aral na ^maga- 
ling: 

.2 Na ang matatandang lalake ay 
maging mapagpigii, ^mahusay, ma¬ 


e 1 Tim. 1:19. 

2 Tim. 1:13; 3:14. 7 1 

£ Gawa 15:1. Gal. 2:12. 
Jud. 16. 1 1 Tim. 5:20. 

3 1 Tim. 1:4. 4 1 Tim. 

5 Lu. 11:41. Rom. 14:20. 
1 Tim. 6:5. 7 1 Tim. 6:8. 

9 1 Tim. 3:4. 


Tim. 1:15. 

9 1 Tim. 6:5. 

2 Tit. 2:2. 
6 : 20 . 

6 Rom. 1 ;28. 

8 1 Tim. 1:10. 


344 


hinahon ang pagiisip, *magagaling 
sa -pananampalataya, sa pagibig, sa 
pagtitiis: 

3 Na gay on din ang matatandang 
babae ay maging magalang sa ka¬ 
nilang kilos, hindi palabintangin ni 
paalipin man sa maraming alak, mga 
guro ng kabutihan; 

4_ Upang kanilang maturuan ang 
mga babaing may kabataan na ^mag- 
snbig sa kanikaniyang asawa, mag- 
siibig sa kanilang mga anak, raa- 
ngagpakahinahon, 

5 Mangagpakahinahon, mangagpaka- 
linis, mangagpakasipag sa bahay, rna- 
gagandang-loob, pasakop sa kanikani¬ 
yang asawa, upang huwag lapasta- 
nganin ang ^salita ng Dios: 

6 Iaral mo rin naman sa mga ba- 
gong tao na sila'y mangagpakahi¬ 
nahon ng pagiisip: 

7 Sa lahat ng mga bagay ay mag- 
pakilala kang ikaw ay isang uliran 
sa mabubuting gawa; at sa iyong 
aral ay ipakilala mo ang walang ka- 
malian ang kahusayan, 

8 Pangungusap na magaling, <?na di 
mahahatulan; ~upang sila na nasa 
kabilang panig ay mahiya, nang wa¬ 
lang anomang masaniang masabi 
tungkol sa atin. 

9 Iaral mo sa mga ^alipin na silaV 
pasakop sa kanikaniyang Panginoon, 
at^ kanilang kalugdan sa lahat ng 
mga bagay; at huwag mga masa- 
gutm; 

10 Huwag mangagdaya, kundi ma- 
ngagpakita ng boong buting pagta- 
tapat; upang pamutihan sa lahat ng 
mga bagay $ang aral ng Dios na 
bating Tagapagligtas. 

11 Sapagka’t napakita ang biyaya 
ng Dios, na may dalang kaligtasan 
sa lahat ng mga tao, 

12 Na nagtuturo sa atin, upang, 
pagtanggi natin sa kalikuan *at sa 
mga kahalayan ng sanglibutan, ay 
marapat mabubay tayong may pag- 
pipigil at matuwid at banal sa pa- 


1 Tit. 1:13. 2 2 Tim. 3:10. 

3 1 Tim. 2:9. 4 1 Tim. 5:14. *5 1 Tim. 6:1 
6 1 Tim. 6:3. 7 1 Ped. 2:12. 

8 Ef. 6:5. 1 Tim. 6:1, 2. 

»*, al -T 7 - l Ti. m ‘ 6:1 - i Tit. 1:3. 

2 1 Juan 2:16. 






KAY TITO 3 


nahong kasalukuyan ng sanglibutan 
ito; 

13 Na hintayin yaong -mapalad na 
pagasa at ang pagpapakita ng *ka- 
luwalhatian ng ating dakilang Dios 
at Tagapagligtas na si Jesucristo; 

14 Na siyang s na gbigay ng kani- 
yang sarili dahil sa atin, <>upang ta- 
yo’y matubos niya sa lahat ng mga 
kasamaan, at malinis niya sa kani- 
yang sarili ?ang bayang masikap sa 
mabubuting gawa, upang maging ka- 
niyang sariling pagaari. 

15 Ang mga bagay na ito ay iyong 
salitain at iaral at isaway ng boong 
kapangyarihan. ^Sinoman ay huwag 
humamak sa iyo. 

KAPITULO 3. 

1 Ipaalala mo sa kanilang $pasa- 
kop sa mga pinuno, sa mga may ka¬ 
pangyarihan, na mangagmasunurin, 
na humanda sa bawa't gawang ma- 
buti, 

2 Na huwag magsalita ng masama 
tungkol *sa kanino man, na ^huwag 
makipagtalo, kundi mapakahinhin, at 
magpakahinahon sa lahat ng mga 
tao. 

3 Sapagka’t tayo rin naman nang 
unang panahon 5 ay mga mangmang, 
mga suwail, mga nadaya, na nagsisi- 
paglingkod sa sarisaring masamang 
pita at kalavawan, na nangamumuhay 
sa masasamang akala at kapanaghih- 
an, mga napopoot, at tayo 9 y nangag- 
kakapootan. 

4 Nguni’t nang mahayag na *ang 
kagandahang-loob ng 5 Dios na ating 
Tagapagligtas, at ang kaniyang pag- 
ibig sa tao, 

5 Na 6 7 * hindi dahil sa mga gawa sa 
katuwiran na ginawa nating sarili, 
kundi 7ayon sa kaniyang kaawaan 
ay kaniyang iniligtas tayo, sa pama- 
magitan ^ng paghuhugas sa ^muling 
kapanganakan at ng ^pagbabago sa 
Espfritu Santo, 

6 Na kaniyang ibinuhos ng sagana 

5 Cel. 1:5, 23. 4 Col. 3:4. 

5 Rom. 4:26. 6 1 Tim. 2:6. 

7 Ex. 19:5. 1 Ped. 2:9. 8 1 Tim. 4:12. 

9 Rom. 13:1. 1 Tim. 2:2. 1 Ef. 4:31. 

2 1 Tim. 3:3. 2 Tim. 2:24. 25. 8 Ef. 6:8. 

4 Ef. 2:7. 5 Tit. 1:3. 6 Rom. 3:20, 28. 

Ef. 2:9. 7 Ef. 2:4. 8 Juan 3:5. Ef. 5:26. 

9 Mat. 19:28. 1 Rom. 12:2. 


-sa atin, sa pamamagitan ni Jesu¬ 
cristo na ating Tagapagligtas; 

7 Upang, sa 5 pagkaaring-ganap sa 
atin sa pamamagitan ng kaniyang 
biyaya, *ay maging tagapagmana ta¬ 
yo ^ayon sa pagasa sa buhay na wa- 
lang hanggan. 

8 Tapat ang pasabi, 0at tungkol sa 
mga bagay na ito ay ninanasa kong 
patotohanan mong may pagkakati- 
wala, upang ang mga nagsisipanam- 
palataya sa Dios ay maging maingat 
na papanatilihin ang mabubuting 
gawa. Ang mga bagay na ito ay pa- 
wang mabubuti at mapapakinaba- 
ngan ng mga tao: 

9 Nguni't ilagan mo 7ang mga 
hangal na usapan, at ang mga pag- 
sasalaysay ng lahi, at ang mga pag- 
tatalo, at pagtataltalan tungkol sa 
kautusan; sapagka't ang mga ito 
ay di pinakikinabangan at walang 
kabuluhan. 

10 Ang taong may maling pana- 
nampalataya ^pagkatapos nang una 
at ikalawang pagsaway ay itakuwil 
mo; 

11 Yamang nalalaman mo na stag 
gayon ay napahamak, at nagkaka- 
sala $at siya’y hinahatulan ng kani¬ 
yang sarili. 

12 Pagka susuguin ko sa iyo si Ar- 
temas, 6 si *Tiquico, ay magsikap 
kang pumarini sa akin sa Nieopolis: 
sapagka’t pinasiyahan kong doon 
matira sa taginaw. 

13 Suguin mong may sikap si Zenas 
na ^tagapagtanggol ng kautusan at 
si SApolossa kanilang paglalakbay, 
upang sila'y huwag kulangin ng ano 
man. 

14 At pagaralan din naman ng ating 
mga tao na manatili sa mabubuting 
gawa 4sakagamitangkailangan, upang 
huwag mawalan ng bunga. 

15 Binabati ka ng lahat ng mga 
kasama ko. Batiin mo ang mga 
nagsisiibig sa atin sa pananampala- 
taya. Biyaya ang sumainyo nawang 
lahat. 


2 Rom. 6 :B. 

5 Rom. 3:24. 4 Rom. 8:17. 5 Tit. 1:2. 

6 1 Tim. 1:15. Tit. 1:9. 7 1 Tim. 1:4. 

2 Tim. 2:16. 8 1 Cor. 11:19. 

9 1 Tim. 5:24. i Gawa 20:4. 2 Hat. 22:55 
S Gawa 18:24. 4 Ef. 4:2S.> 

345 





ANG SULAT NI PABLO 


KAY 

FILEMON 


KAPITULO 1. 

1 Si Pablo, na ^bilanggo ni Cristo 
Jesus, at si -Timoteo na ating kapa- 
tid kay Filemon na aming minamahal 
^at kamanggagawa, 

2 At kay Apia na ating kapatid na 
babae, at kay ^Arquipo na kapuwa 
kawal namin, at sa ^iglesia sa iyong 
bahay: 

3 Sumainyo nawa ang <>biyaya at 
kapayapaang niula sa Dios na ating 
Ama at sa Panginoong Jesucristo. 

4 7Nagpapasalamat akong lagi sa 
aking Dios, na ikaw ay binabanggit 
ko sa aking mga panalangin, 

5 Sa pagkabalita ko ng iyong pag¬ 
ibig, $at ng pananampalataya mo sa 
Panginoong Jesus, at sa lahat ng mga 
banal; 

6 Upang ang pakikipagkaisa ng 
iyong pananampalataya, ay maging 
mabisa *>sa pagkaalam ng bawa’t 
mabuting bagay na nasa iyo, sa kay 
Cristo. 

7 *Sapagka’t ako’y totoong nagalak 
at naaliw sa iyong pagibig, sapag- 
ka’t -ang mga puso ng mga banal 
ay ^naginhawahan sa pamamagitan 
mo, kapatid. 

8 Kaya, ^bagama’t kay Cristo ay 
mayroon akong boong pagkakatiwala 
upang ipagtagubilin ko sa iyo ang 
nauukol. 


1 tal. 9. Ef. 3:1. 2 Gawa 16:1. 

3 Fil. 2:25. 4 Col. 4:17. 5 Rom. 16:5. 

6 Rom. 11:7. 7 Rom. 1:8, 9. 2 Tim. 1:3, 

8 Ef. 1:15. 0 Fil. 1:6. 1 2 Cor. 7:4, 13. 
t taL 20. 8 2 Tim. 2:16. J, 1 Tes. 2:6. 

346 


9 Gayon ma’y alangalang sa pagibig 
ay bagkus akong namamanhik, kung 
sa bagay akong si Pablo ay matanda 
na, at ngayon nama’y ^bilanggo ni 
Cristo Jesus: 

10 Ipinamamanhik ko sa iyo ang 
aking anak, <*na aking ipinanganak 
sa aking mga tanikala, si ?Onesimo, 

11 Na nang unang panahon ay hin- 
di mo pinakinabangan, datapuwa’t 
ngayon ay may pakikinabangin ka 
at ako man: 

12 Na siya’y aking pinabalik sa iyo- 
sa kaniyang sariling katawan, sa 
makatuwid baga’y, ang aking sari¬ 
ling puso: 

13 Na ibig ko sanang pigilin siya 
sa aking piling, upang sa iyong pa- 
ngalan ay paglingkuran ako sa ^mga 
tanikala ng evangelio: 

14 Datapuwa’t hung wala kang pa- 
siya ay wala akong magagawang 
anoman; upang ang iyong kabuti- 
hang-loob ay huwag maging tila sa 
pagkakailangan, kundi sa sariling 
kalooban. 

15 Sapagka’t marahil sa ganito siya'y 
nahiwal'ay sa iyo sa sangdaling pa¬ 
nahon, upang siya’y mapasa iyo mag- 
pakailan man; 

16 Na ^hindi na alipin, kundi higit 
sa alipin, zisang kapatid na mina¬ 
mahal, lalong lalo na sa akin, ngu- 
ni’t gaano pa kaya sa iyo, na siya’y 

5 tal. 1. Ef. 3:1. 6 1 Cor. 4:15. 

7 Col. 4:9. 8 Fil. 1:13. 0 1 Cor. 7:22. 

Ef. 6:5. 11 Tim. 6:2. 






SA MGA 

minamahal mo maging ?sa laman at 
gayon din sa Panginoon. 

17 ^Kung ako nga ay inaari mong 
kasama, ay tanggapin mo siyang tila 
ako rin. 

18 Nguni’t kung siya’y nagkasala 
sa iyo ng anoman, 6 may utang sa 
iyong anoman, ay ibilang mo sa 
akin; 

19 Akong si Pablo na sumusulat 
into ng aking sariling kamay, ay si¬ 
yang magbabayad sa iyo: hindi sa 
sinasabi ko sa iyo na ikaw man ay 
utang mo pa sa akin. 

20 Oo, kapatid, magkaroon nawa 
ako ng katuwaan sa iyo sa Pangi¬ 
noon: ^panariwain mo ang aking 
puso kay Cristo. 

21 Kita’y sinuiatan sa pagkakati- 


HEBREG 1 

wala sa iyong pagtalima, palibhasa’y 
aking nalalaman na gagawin mo ang 
higit pa kay sa aking sinasabi. 

22 Datapuwa’t bago ang lahat ay 
ipagphanda mo ako ng matutuluyan: 
sapagka’t inaasahan kong 5 Sa pama- 
magitan ng inyong mga panalangin 
ay ipagkakaloob ako sa inyo. 

23 Binabati 6 7 ka ni ?Epafras, na 
aking kasama sa pagkabilanggo kay 
Cristo Jesus; 

24 At gayon din ni ^Marcos, ni 
^Aristarco, ni iDemas, at ni Lucas 
na aking mga kamanggagawa. 

25 -Ang biyaya ng ating Pangi- 
noong Jesucristo ay sumainyo na- 
wang espiritu. Siya nawa. 


I 2°Cor. 3 * 8?23. 4 taL 7. 5 2 Cor. 1 ill. 


6 tal. 23, 24. Col. 4:10, 12, 14. 

7 Col. 1:7. 8 Gftwa 12:12. 9 Gawa 19:29. 

1 Col. 4:14. 2 Gal. 6:18. 


ANG SULAT 

SA MGA 


HEBREO 


KAPITULO 1. 

1 Ang Dios, na nagsalita nang 
unang panahon sa ating mga magu- 
lang sa iba’t ibang panahon at *sa 
iba’t ibang paraan sa pamamagitan ng 
mga propeta, 

2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling 
araw na 5 ito sa pamamagitan, s n g 
kaniyang Anak, na siyang itina- 
laga na 4tagapagmana ng lahat ng 
mga bagay, 5 na sa pamamagitan 
naman mya'y ginawa ang sanglibu- 
tan; 

3 spalibhasa’y siyang sinag ng ka- 
niyang kaluwalhatian, at ?tunay na 

1 Big. 12:6, 8. 2 Gal. 4:4. Heb. 9:36. 

1 Ped. 1:20. S tal. 8. Heb. 3:6; 6:8; 7:28. 

4 Awit 2:8. Mat. 21:38. Rom. 8:17. 

6 Juan 1:3. Ef. 8:9. 6 Juan 1:14. 

7 2 Cor. 4 :4. 


larawan ng kaniyang pagka-Dios, at 
s umaalalay ng lahat ng mga bagay 
sa pamamagitan ng salita ng kani¬ 
yang kapangyarihan, ^nang kani¬ 
yang magawa na ang paglilinis ng 
mga kasalanan, -*ay lumuklok sa ka- 
nan ng Karangalan sa kaitaasan; 

4 Na naging lalong mabuti kay 
sa mga anghel, palibhasa’y ^nagma- 
na ng lalong marilag na pangalan 
kay sa kanila. 

5 Sapagka’t kanino nga sa mga 
anghel sinabi niya kaPan man, 

Ikaw ay taking Anak, 

Ikaw ay aking ipinanganak nga- 
yon? 
at muli. 


8 Col. 1:17. 9 Heb. 9:14. 

1 Awit 110:1. Heb. 8:1. 2 Ef. 1:21. 
Fil. 2:9, 10. 3 Awit 110:1. 

347 











SA MGA HEBREO 2 


^Ako’y magiging kaniyang Aina, 
At siya’y magiging aking Anak? 

6 At muli nang dinadala niya ^ang 
panganay sa sangkalupaan ay sina- 
sabi, At sambahin siya ng lahat ng 
mga anghel ng Dios. 

7 At sinasabi niya tungkol sa mga 
anghel, 

cYaong ginagawang mga ang¬ 
hel niya ang mga hangin, 

At ang kaniyang mga ministro 
ay ningas ng apoy: 

8 Nguni’t tungkol sa Anak ay si - 
licisabi, 

7 Ang iyong luklukan, 

Oh Dios, ay magpakailan man; 
At ang setro ng katuwiran ay 
siyang setro ng iyong kaha- 
l-ian. 

f) Inibig mo ang katuwiran, at ki- 
^napootan mo ang kasamaan; 
Kaya’t ang Dios, ang Dios mo, 
ay nagbuhos sa inyo, 

5 Ng langis ng kasayahang hi- 
git sa iyong mga kasamahan. 
10 At, 

Alkaw, Panginopn, nang pasi- 
3nula ? y inilagay mo ang kina- 
sasaligan ng lupa, 

At ang mga langit ay mga ga- 
wa ng iyong mga kamay: 

111 Sila’y mangapapahamak; data- 
puwa't iKavv ay nananatili: 

At silang lahat ay mangalulu- 
mang gaya ng isang kasuu- 
tan; 

At gaya ng isang balabal sila’y 
iyong bibilutin, 

At sila’y mapapalitang gaya ng 
kasuutan: 

Nguni’t ikaw ay ikaw rin. 

At ang iyong mga taon ay di 
matatapos. 

13. Nguni’t kanino sa mga anghel 
sinabi niya kailan man, 
^Lumuklok ka sa aking kanan, 
Hang-gang sa ang iyong mga 
kaaway ay gawin kong tung- 
tungan ng iyong mga paa? 

14 Hindi baga silang -lahat ay 


2 Sam. 7:14. 

5 Rom. 8:29. 6 Awit 104:4. 7 Awit 45:6 7. 
S Ib. 61:1, 3. 9 Awit 102:25-27. 

1 Awit 2:7. 2 Gen. 28:12; 32:1, 2, 24. 

Awit 103:20, 21. Lu. 1:19, 2G; 2:9, 13. 
Gawa 12:7. 

348 


mga espiritung tagapaglingkod, na 
mga sinugo upang magsipaglingkod 
sa kapakinabangan ng mangagma- 
mana ng kaligtasan? 

KAPITULO 2. 

1 Kaya’t nararapat nating pagka- 
tantuin ang mga bagay na narinig, 
baka sakaling tayo’y makahagpos. 

2 Sapagka’t kung ang ipinangusap 
na salita 5 sa pamamagitan ng mga 
anghel ay nagtibay, at ang bawa’t 
pagsalangsang at pagsuway ay tu- 
manggap ng matuwid na parusa na 
kabayaran; 

3 Paanong makatatanan ^tayo, 
kung ating pabayaan ang ganitong 
dakilang kaligtasan? 5 na ipinangu¬ 
sap ng Panginoon noong una ay 
Cpinatunayan sa atin sa pamamag¬ 
itan ng mga nakarinig; 

4 Na pawang sinasaksihan namnn 
ng Dios na kasama nila, sa pama¬ 
magitan ng ?mga tanda at mga 
kababalaghan, at ng saganang $ka- 
pangyarihan, at *>ng mga kaloob ng 
Espiritu Santo, ayon sa kaniyang 
sariling kalooban. 

5 Sapagka’t hindi niya ipinasakop 
sa mga anghel lang sanglibutang 
darating, na siya naming isinasay- 
say. 

G Nguni’t pinatunayan ng isa sa 
isang dako, na sinasabi, 

2 Ano ang tao, upang siya’y 
iyong alalahanin? 

O ang anak ng tao, upang 
siya’y iyong dalawin? 

7 Siya’y ginawa mong mababa ng 

kaunti kay sa mga anghel; 

Siya’y pinutungan ir.o ng 
kaluwalhatian at ng karanga- 
lan, 

At siya'y inilagay mo sa iba- 
baw ng mga gawa ng iyong 
mga kamay: 

8 Inilagay mo ^ang lahat ng mga 

bagay sa pagsuko sa ilalim ng 
kaniyang mga paa. 

Sapagka’t nang pasukuin niya ang 

3 Gawa 7:53. 

4 Heb. 10:28, 29; 12:25. 5 Mar. 1:14. 

G Lu. 1:2. 7 Gawa 5:12. 8 Gawa 2:22. 

1 Cor. 2:4. 9 1 Cor. 12:4, 11. 

1 Heb. 1:2, 4, 8. 2 Awit 8:4-6. 

3 Ef. 1:22. Fil. 3:21. 





; SA MGA 

lahat ng mga bagay sa kaniya, ay 
wala siyang iniwan na di sumuko sa 
kaniya. ^Nguni’t ngayon ay hindi 
pa natin nakikitang sumuko sa ka¬ 
niya ang lahat ng mga bagay. 

9 Kundi nakikita natin ang Sgi na _ 
wang mababa ng kaunti kay sa 
mga anghcl, sa makatuwid ay si 
Jesus, na dahil sa pagbata ng ka¬ 
matayan ay pinutungan ng kalu¬ 
walhatian at karangalan, upang sa 
pamamagitan ng biyaya ng Dios 
ay ^lasapin niya ang kamatayan 
7 dahil sa bawa’t tao. 

10 Sapagka’t marapat sa kaniya na 
^pinagukulan ng lahat ng mga bagay, 
at sa pamamagitan niya ang lahat 
ng mga bagay, sa pagdadala ng 
maraming anak sa kaluwalhatian *na 
Rawing sakdal siyang may gawa ng 
kaligtasan nila sa pamamagitan ng 
mga sakit. 

11 Sapagka’t 4 5 6 ang nagpapagingba- 
nal at ang mga pinapagingbanal 
ay pawang 4sa isa: na dahil dito’y 
^hindi siya nahihiyang tawagin silang 
mga kapatid, 

12 Na sinasabi, 

^Ibabalita ko ang iyong pa- 
ngalan sa aking mga kapa¬ 
tid, 

Sa gitna ng kapisanan ay aawi- 
tin ko ang kapurihan mo. 

13 At muli, "ilalagak ko ang aking 
pagkakativvala sa kaniya. At muli, 
sNarito, ako at ang mga anak na 
ibinigay sa akin ng Dios. 

14 Dahil sa ang mga anak ay mga 
may bahagi sa laman at dugo, 
; sjya nama’y gayon ding nakabaha- 
gi sa mga ito; #upang sa pamama¬ 
gitan ng kamatayan ay kaniyang 
malipol yaong may paghahari sa ka¬ 
matayan, sa makatuwid ay ang dia- 
blo; 

15 At mailigtas silang lahat ha 
dahil sa takot sa kamatayan ay na- 

4 1 Cor. 15:27. 

5 tal. 7. Gawa 2:23. Fil. 9:7-9. 

6 Mat. 16:28. 7 2 Cor. 5:15. 

1 Tim. 2:6. 1 Juan 2:2. 8 Lu. 24:26, 46. 

9 1 Cor. 8:6. Col. 1:16. Hcb. 1:2. 

1 Gawa 3:15. Heb. 12:2. 2 Keb. 5:9. 

3 Juan 17:19. Heb. 10:10, 29. 4 Rom. 8:14. 

5 Rom. 8:29. 6 Awit 22:22. 7 Is. 8:17. 

8 Is. 8:18. 9 Juan 17:2. l Rom. 8:3. 

2 2 Tim. 1:10. 1 Juan 3:8. 


HEBREO 3 

ngasailalim ng pagkaalipin sa boong 
buhay nila. 

16 Sapagka’t tunay na hindi niya 
tinutulungan ang mga anghel, kundi 
tinutulungan niya ang binhi ni 
Abraham. 

17 Kaya’t_ nararapat sa kaniya na 
sa, lahat ng mga bagay ay matulad 
sa kaniyang mga kapatid, upang ma- 
ging isang dakilang saserdoteng 
<maawain at tapat sa mga bagay 
na nauukol sa Dios, upang gumawa 
ng pangpalubag-loob patungkol sa 
mga kasalanan ng bayan. 

1£ 5 Palibhasa , y nagbata siya sa 
pagkatukso, siya’y makasasaklolo sa 
mga tinutukso. 


KAPITULO 3. 

1 Kaya, mga banal na kapatid, 
mga jnay bahagi sa ^pagtawag ng 
kalangitan, inyong isipin 7 8 ang Apos- 
tol at ^Dakilang Saserdote na atmg 
s kinikilala, si Jesus; 

2 Na siya’y tapat sa naglagay sa 
kaniya na gaya rin naman ni Moises 
sa boong sangbahayan niya. 

3 Sapagka’t siya ay inaring may 
karapatan sa lalong kaluwalhatian 
kay sa kay Moises, palibhasa’y ^may 
lalong karangalan kay sa bahay 
yaong nagtayo ng bahay. 

4 Sapagka’t ang bawa’t bahay ay 
may nagtayo; datapuwa’t ang nag¬ 
tayo ng lahat ng mga bagay ay ang 
Dios. 

6 At sa katotohanang si Moises ay 
tapat sa boong sangbahayan niya gaya 
ng lingkod, s n a pinakapatotoo sa mga 
bagay na sasabihin pagkatapos; 

6 Datapuwa’t si Cristo, gaya ng 4anak 
ay puno sa bahay niya; 5 na an g 
bahay niya ay tayo, kung bating 
ingatang matibay ang a ting pagka- 
katiwala at pagmamapuri 7 sa pag- 
asa natin hanggang sa katapusan. 

7 5 Gaya nga ng sabi ng Espiritu 
Santo, 


3 Rom. 8:15. 

4 Heb. 4 :15, 16; 5:1, 2. 

5 Heb. 4:15, 16; 5:1, 2. 6 Fil. 3:14. 

7 Juan 20:21. 8 Heb. 2:17; 4:4, 15; 5:5. 10- 
9 1 Tim. 6:13. 1 Mat. 16:18. 

2 Ex. 14:31. Blpr. 12:7. 3 Deut. 18:15, 18, 19 

U Heb. 1:2, 8; 5:3; 7:3, 28. 5 1 Tim. 3:15. 

1 Ped. 2:5. 6 tal. 14. 7 Rom. 5:2. 

Heb. 6:11, 18. 8 Gawa 1:16. Heb. 9:8. 

349 





SA MG A HEBREO 4 


Ngayon $kung marinig ninyo ang 
kaniyang tinig, 

8 Huwag ninyong papagmatigasin 

ang inyong mga puso, na gaya 
ng sa pamumungkahi, 

Gaya nang sa araw ng pagtuk- 
so sa ilang, 

9 Na doon ako tinukso ng inyong 

mga magulang sa pagsubok sa 
akin, 

At apat na pung taon na na- 
ngakita ang aking mga gawa. 

10 Dahil dito’y nagalit ako sa lahing ito, 

At aking sinabi, 

Laging sila’y nangagkakamali 
sa kanilang puso: 

Nguni’t hindi nila nangakilala 
ang aking mga daan; 

11 Ano 'pa’t aking isinumpa sa 

aking kagalitan, 

Sila’y^ bind! magsisipasoK sa 
aking kapahingahan. 

12 Magsipagingat kayo, mga kapa- 
tid, baka sakaling mayroon sa kani- 
no man sa inyo ng isang pusong ma- 
sama na walang pananampalataya, 
na naghihiwalay sa inyo sa Dios na 
buhay: 

13 Nguni’t J kayo’y mangagpanga- 
ralan sa isa’t isa araw-araw, saman- 
talang sinasabi, Ngayon; baka pa- 
pagmatigasin ang sinornan sa inyo 
2ng daya ng kasalanan: 

14 Sapagka’t tayo’y nagiging ka- 
bahagi ni Cristo, kung 7ating ini- 
ingatang matibay ang pasimula ng 
ating pagkakatiwala hanggang sa 
katapusan: 

15 Samantalang sinasabi, 

^Ngayon kung marinig ninyo ang 

kaniyang tinig, 

Huwag ninyong papagmatigasin 
ang inyong mga puso, na gaya 
ng sa pamumungkahi. 

1G Sapagka’t sino-sino, na pagkari- 
nig ay namungkahi? nguni’t, hindi 
baga yaong lahat $na nagsialis sa 
Egipto sa pamamagitan ni Moises? 

17 At sino-sino ang .kinagalitan 
niyang apat na pung taon? hindi 
baga yaong nangagkasala, ^na ang 


9 Awit 95:7-11. 1 Heb. 10:24, 25. 

2 Rom. 7:11. 3 tal. 6. 4 tal. 7. 

& 131k. 14 :2, 4, 11, 24, 30. Deut. 1:34, 36, 38. 
§ 1 Cor. 10:5. 


kanilang mga katawan ay nanga- 
buwal sa ilang? 

18 At sa kani-kanino {sinumpa ni¬ 
yang hindi makapapasok sa^'kani- 
yang kapahingahan, kundi yaong 
mga nagsisuway? 

19 At Snakikita natin na sila’y 
hindi nangakapasok dahil sa kawa- 
lan ng pananampalataya. 

KAPITULO 4. 

1 Mangatakot 5 nga tayo, yamang 
may iniwang pangako ng pagpasok 
sa kaniyang kapahingahan, baka sa¬ 
kaling sinornan sa inyo ay maging 
tulad sa di nakaabot niyaon. 

2 Sapagka’t tuhay na tayo’y pina- 
ngaralan ng mabubuting balita, ga¬ 
ya rin naman nila: Snguni’t hindi 
nila pinakinabangan ang salitang na- 
pakinggan, dahil sa walang kalakip 
na pananampalataya ang nangakari- 
nig. 

3 Sapagka’t tayong nagsislpanain- 
palataya ay nagsisipasok sa kapa- 
hingahang yaon; gaya ng sinabi 
niya, 

*Gaya ng aking isinun\pa sa 
aking kagalitan, 

Sila’y hindi magsisipasok sa 
aking kapahingahan: 
bagama’t ang mga gawa ay nanga- 
tapos mula nang itatag ang sang- 
libutan. 

4 Sapagka’t sa isang dako ay si¬ 
nabi niya ang ganito tungkol sa ika- 
pitong araw> *At nagpahinga nang 
ikapitong araw ang Dios sa lahat ng 
kaniyang mga gawa; 

5 At sa dakong ito ay muling si¬ 
nabi, 

Sila’y hindi magsisipasok sa 
aking kapahingahan., 

6 Kaya’t yamang may natitira 
pang ibang dapat magsipasok doon, 
Sat ang mga pinangaralan nang una 
ng mabubuting balita ay hindi na- 
ngapasok dahil sa pagsuway, 

7 Ay muling nagtangi siya ng isang 
araw, Ngayon pagkatapos ng ilang pa- 
nahon na sinabi sa mga awit 4ni Da- 

7 Hob. 4:6. 11. 

8 Heb. 12:15. 9 Hob. 3:18. 

1 Awit 95:11. 2 Gen. 2:2. 

3 Heb. 3:19. U Awit 95. 


360 





SA MCA HEBREO 


vid (ayon sa sinabi na ng una), 

Ngayon ^kung marinig ninyo 
ang kaniyang tinig, 

Huwag ninyong* papagmatigasin 
ang inyong mga puso. 

? Sapagka’t kung ibinigay sa kanila 
in ^Josue ang kapahingahan, ay hin¬ 
di na sana niya sasalitain pagkata- 
pos ang ibang araw. 

9 May natitira pa ngang isang pa- 
mamahingang sabbath, ukol sa ba- 
yan ng Dios. 

10 Sapagka’t ?ang pumasok sa ka¬ 
niyang kapahingahan ay nagpahi- 
nga naman sa kaniyang mga gawa, 
gaya ng Dios sa kaniyang mga 
gawa. 

11 Magsipagsikap nga tayo ng pag- 

asok sa kapahingahang yaon t upang 

uwag marapa ang ^sinoman ayon 

sa gayong halimbawa ng pagsu- 
way. 

12 Sapagka’t Sang salita ng Dios 
ay ibuhay, at mabisa, at mata- 
las kay sa alin mang tabak na 
may dalawang talim, at bumabaon 
hanggang sa paghihiwalay *ng ka- 
luluvva at espiritu, ng mga kasu- 
kasuan at ng utak, at ^madaling ku- 
milala ng mga pagiisip at mga haka 
ng puso. 

1$ At walang anomang nilalang na 
Hindi nahahayag sa kaniyang pani¬ 
ngin: nguni’t ang lahat ng mga ba- 
gay ay hubad at' hayag sa harapan 
ng mga mata niyaong ating pagsu- 
sulitan. 

14 Yaman ngang tayo’y mayroong 
4isang lubhang dakilang saserdote, 
fi na pumasok sa kalangitan, si Jesus 
na Anak ng Dios, ay ^ingatan na- 
ting matibay ang ating ?pagkakilala. 

15 Sapagka’t tayo’y s walang isang 
dakilang saserdote -na hindi maa- 
aring mahabag sa ating kahinaan, 
kundi isa na *tinukso sa lahat ng 
mga paraan gaya rin naman natin 
2 gayon ma'y walang kasalanan. 

16 ^Magsilapit nga tayong may 

6 Awit 95:7. 

Heb. 3:8, 13. 6 Gawa 7:45. 7 Apoc. 6:11. 

8 Heb. 3:12. 18. 19. 9 Juan 12:48. 

/ Is. 49:2. 1 Ped. 1:23. 2 1 Tes. 5:23. 

3 1 Cor. 14:25. 4 Heb. 3:1. 5 Heb. 7:26. 

* Heb. 10:23. 7 1 Tim. 6:13-14. 

8 Is. 53:3. 9 Heb. 5:2. 1 Heb. 2:18. 

« Juan 8:43. 2 Cor. 6:21. 3 Heb. 10:19, 22. 


pagkakatiwala sa luklukan ng biya- 
yfc, upang tayo’y magsipagtamo ng 
awa, at mangakasumpong ng biya- 
ya upang tumulong sa atin sa pana- 
hon ng pangangailangan. 

KAPITULO 5. 

1 Sapagka’t ang bawa’t dakilang 
saserdote palibhasa’y hinugot sa mga 
tao, 4ay inilagay dahil sa mga tao 
5 sa mga bagay na nauukol sa Dios, 
G upang siya’y makapaghandog ng 
mga kaloob at mga hain namang 
patungkol sa mga kasalanan: 

2 Na makapagtitiis na may kaamuan 
7 sa mga di nakaaalam at nangamama- 
li, yamang 5 siya rin naman ay nalili- 
bid ng kahinaan; 

3 At Sdahil dito’y nararapat siyang 
maghandog dahil sa mga kasalanan, 
at hindi lamang patungkol sa mga 
tao, kundi naman sa kaniyang sa- 
rili. 

4 /At sinoman ay hindi tumatanggap 
sa kaniyang sarili ng karangalang ito, 
liban na kung tawagin siya ng Dios, 
na Sgaya ni Aaron. 

5 Gayon din si Cristo man ay ^hindi 
nagmapuri sa kaniyang sarili upang 
maging dakilang saserdote, kundi 
yaong sa kaniya ay nagsabi, 

4 Ikaw ay aking Anak. 
lkaw ay aking naging anak nga- 
yon: 

6 Gaya rin naman ng sinasabi niya 
sa ibang dako , 

sikaw ay saserdote magpakai- 
lan man 

Ayon sa pagkasaserdote ni Mel- 
quisedec. 

7 Na siya sa mga araw ng kani¬ 
yang laman ay o'naghandog ng mga 
panalangin at mga daing ?na sumi- 
sigaw ng malakas at lumuluha sdoon 
sa may kapangyarihang makapaglig- 
tas sa kaniya sa kamatayan, at 
siya’y dininig dahil sa kaniyang ba¬ 
nal na takot, 

8 Bagama’t siya’y *>Anak, gayon 

4 Heb. 8:3. 

5 Heb. 2:17. 6 Heb. 9:9. 7 Heb. 2:18: 4:15- 

5 Heb. 7:28. 9 Lev. 4:3. 1 H1k. 16:5. 

2 Ex. 28:1. S Juan 8:54. 4 Heb. 1:6. 

6 Awit 119:4. Heb. 7:W, 21. 

6 Mat. 26:39, 44. 7 Mat. 27:46, 50. 

8 Mat. 14:36. 9 Juan 14:31. Heb. 1:2. 

351 





SA MGA HEBREO 6 


may *natuto ng pagtalima sa pa- 
mamagitan ng mga bagay na kani- 
yang tiniis; 

9 At Snang siya 9 y mapaging sakdal, 
ay siya ang gumawa ng walang 
hanggang kaligtasan ng lahat na 
mga nagsisitalima sa kaniya; 

10 Pinangar.lan ng Dios na sdaki- 
3ang sascrdote ayon sa pagkasaser- 
dote ni Melquisedec.' 

11 Tungkol sa kaniya’y ^maranri 
kaming sasabihin, at mahirap na 
saysayin, palibhasa’y nagsipurol ka¬ 
yo sa pakikinig. 

12 Sapagka’t nang kayo’y nangara- 
rapat nang imaging mga guro dahil 
sa kaluwatan, ay muling kayo’y na- 
ngangailangan na kayo’y turuan ni- 
noman £ng mga unang ^simulain ng 
7aral ng Dios: at naging tulad sa mga 
nangangailangan ng Ogatas, at hindi 
ng pagkaing matigas. 

13 Sapagka’t bawa’t tumatanggap ng 
gatas ay walang karanasan sa sali- 
ta ng katuwiran; sapdgka’t siya’y 
isang sanggol. 

14 Nguni’t ang pagkaing matigas 
ay sa mga may gulang, sa maka- 
tuwid ay doon sa mga sa pamama- 
gitan ng pamimihasa ay nangasanay 
ang kaniiang mga pakiramdam, upang 
makilala ang mabuti at ang masa- 
ma. 

KAPITULO 6. 


sang ^naliwanagan at nakalasap 6 ng- 
kaloob ng kalangitan, at mga 7naka- 
bahagi ng Espiritu Santo, 

5 At nakalasap ng mabuting salita 
ng Dios, at ng mga kapangyarihan 
s ng panahong darating, 

6 At saka nahiwalay sa Dios ay 
Sdi maaaring baguhin silang muli 
/sa pagsisisi; -yamang kaniiang ipina- 
papakong muli sa ganang kaniiang sa- 
rili ang Anak ng Dios, at inilalagay 
na muli siya sa hayag na kahihiyan. 

7 Sapagka’t ang lupang shumitit 
ng ulang madalas na lumalagpak sa 
kaniya, at tinutubuan ng mga da- 
mong pakikinabangan ng mga yaon 
na dahil sa kanila’y binukid, ay tu- 
manggap ng pagpapalang mula sa 
Dios: 

8 Datapuwa’t 4 kung namumunga ng 
mga tinik at dawag, ay itinatakuwii 
at malapit sa sumpa; at ang kani- 
yang kahihinatnan ay ang sunugin. 

9 Nguni’t, mga minamahal, nanini- 
wala kaming lubos sa magagaling na 
bagay tungkol sa inyo, at sa mga 
bagay na kalakip ng pagkaligtas, 
bagama’t kami ay nagsasalita ng ga- 
nito: 

10 Sapagka’t ang ^Dios ay hindi 
liko upang limutin ang inyong gawa 
at ang pagibig na inyong ipmakita 
sa kam’vang pangalan, sa inyong 
ffpaglilingkod sa mga banal, • at hang- 
gang ngayo’y nagsisipaglingkod ka- 


1 Kaya’t tayc’y tumigil na ng pag- 
sasalita ng mga unang simulain ng 
aral ni Cristo, at tayo’y mangagpa- 
tuloy sa kasakdalan; na huwag na- 
tlng llagay na muli ang kinasasaiigan 
ng pagsisisi °sa mga patay na gawa, 
at ng pananampalataya sa Dios, 

2 Ng aral *na tungkol sa mga pag- 
lilinis, ^at ng pagpapatong ng mga 
kamay, ^at ng pagkabuhay na maguli 
ng mga patay, vat ng paghuhukom 
na walang hanggan. 

3 At ating gagawin ito, kung ipa- 
hihintulot ng Dios. 

4 Sapagka’t tungkol sa mga min- 

-—---. . — 

i Fil. 2:8. 2 Hob. 2:10. S tal. 6. 
i 2 Ped. 3:16. 5 Heb. 6:1. 6 Gal. 4:3. 

7 Rom. 3:2. Si Cor. 3:2. 0 Ileb. 9:14. 

1 Gawa 19:4, 6. 2 Gawa 8:14-17. 

2 Gawa 17:31, 32. 4 Gawa 24:25. 

352 


y°- 

11 At ninanasa namin na ang ?ba- 
wa’fc isa sa inyo ay magpakita ng 
gayon ding sikap sa ikalulubos ng 
pagasa hanggang sa katapusan: 

12 Na huwag kayong Smga tamad, 
kundi mga taga tulad kayo sa mga 
na sa pamamagitan ng pananampa¬ 
lataya at ng pagtitiis ay nagsisipag- 
mana °ng mga pangako. 

13 Sapagka’t nang mangako ang 
Dios kay Abraham, palibhasa’y hin¬ 
di niya maipanumpa ang anomang 
lalong mataas, ay ^ipinanumpa ang 
kaniyang sarili, 


r Heb. 10:32. 6 Juan 4:10. 7 Heb. 2:4. 

Heb. 2:5. 9 Mat. 12:31, 45. Hcb. 10:26. 

Heb. 12:17. 2 Heb. 10:29. S Awit 65:10 
Is. 6:6. 5 Mat. 10:42. 

r Rom. 15:25. 2 Tim. 1 :„18. 7 Heb. 3:6. 
r Heb. 5:11. 9 Gal. 3:1$. / Lu. 1:73. 





SA MSA HEBREO 


14 Na slnasabl, ^Tunay sa pagpa- 
pala ay pagpapalain kita, at sa pag- 
paparami ay pararamihin kita, 

15 At sa ganito, nang makapag- 
hintay na may pagtitiis, ay nagtamo 
siya ng pangako. 

16 Sapagka’t ipinahuniimpa ng mga 
tao ang lalong mataas: at sa bawa’t 
pagtatalo nila’y 5 ang sumpa sa pag- 
papatotoo ang siyang katapusan. 

17 Sa ganito, sa pagkaibig ng Dios 
na maipakitang lalcng sagana sa 
mga ^tagapagmana ng pangako 5 ang 
kawalan ng pagbabago ng kaniyang 
pasiya, ay ipinamagitan ang sumpa; 

18 Upang sa dalawang bagay na 
di mababago, na diya’y *di maa- 
aring ang Dios ay magbulaan, ay 
mangagkaroon tayo ng isang mati- 
bay na kasiglahan, tayong nangag- 
sitakas na surnakanlong upang ma- 
ngapit sa pagasang nalalagay sa 
ating unahan: 

19 Na ating inaring tulad sa sinepete 
ng kaluluwa, isang pagusa na ma- 
tibay at matatag 7at pumapasok sa 
nasa loob ng ^tabing; 

20 Na doo’y ^pumasok dahil 3a 
atin si Jesus, na gay a ng panguna- 
hin, *na naging dakilang saserdote 
magpakailan man ayon ea pagkasa- 
serdote ni Melquisedec, 

KAPITULO 7. 

1 Sapagka’t itong. si ^Melquisedec, 
hari sa Salem, saserdote ng Kataas- 
taasanff Dios, na siyang sumalubong 
kay Abraham sa pagbabalik na ga- 
ling sa paglipol sa mga hari at 
siya’y pinagpala niya, 

2 Na siya namang binahagihan ni 
Abraham ng ikasangpung bahagi ng 
lahat (na kung sasaysayin, una- 
una, siya’y Hari ng katuwiran, at 
saka Hari naman sa Salem, na sa 
makatuwid, ay Hari ng kapayapa- 
an; 

3 Na walang am a, walang ina, wa- 
lang tandaan ng lahi, at walang pa- 
simula ng mga araw ni katapusan 
ng buhay man, datapuwa’t naging 

£ Gen. 22:16, 17. 3 Ex. 22:11. 

4 Heb. 11:9. 6 Awit 110:4. 6 Tit 1:9. 

7 Lev. 16:16. 8 Heb. 9:3. 9 Heb. 4:14. 
i Heb. 3:1; 5:6. 8 Gen. 14:18-20. 


katulad ng sAnak ng Dios), ay na- 
natiling saserdote ^magpakailan man. 

4 Nilaynilayin nga ninyo kung ga- 
ano ang kadakilaan ng taong ito, 
na binigyan ni Abraham, na patriar- 
ka, ng ikasangpung bahagi ng mga 
pinakamagagaling na samsam. 

5 At katotohanan $ang mga sa anak 

ni Levi na nagsisitanggap ng ka- 
tungkulang sacerdote, ay mayroong 
utos na kumuha ng ikasangpung ba¬ 
hagi sa bayan ayon sa kautusan, sa 
makatuwid ay sa kanilang mga ka- 
patid, bagama’t ang mga ito ay nag- 
silabas sa mga balakang ni Abra¬ 
ham: J 

6 Nguni’t yaong ang talaan ng la¬ 
hi ay hindi ibinibilang sa kanila 
ay kumuha ng ikasangpung bahagi 
kay Abraham, at pinagpala 0 yaong 
may mga pangako. 

7 Datapuwa’t walang anomang pag¬ 
tatalo ang mababa ay pinagpapala ng 
mataas. 

8 At dito’y ang mga taong may 
kamatayan ay tumatanggap ng ika¬ 
sangpung bahagi; datapuwa’t doon 
ay ang isa, na ^pmatutunayang na- 
bubuhay. 

9 At sa makatuwid baga’y sa pama-' 
magitan ni Abraham pati si Levi, na 
tumatanggap ng ikasangpung bahagi, * 
ay nagbayad ng ikasangpung bahagi; ; 

10 Sapagka’t siya’y nasa mga ba¬ 
lakang pa ng kaniyang ama, nang' 
ito’y salubungin ni Melquisedec. 

11 Ngayon kung may kasakdalan ^nga 
sa pamamagitan ng pagkasaserdote ng 
mga Levita (sapagka’t sa ilalim nito 
ay tinanggap ng bayan ang kautusan), 
anong kailangan pa na magbangon 
ang ibang saserdote, ^ayon sa pag¬ 
kasaserdote ni Melquisedec at ninai 
ibilang ayon sa pagkasaserdote ni 
Aaron? 

12 Sapagka’t nang palitan ang pag¬ 
kasaserdote ay kinailangang palitan 
naman ang kautusan. 

13 Sapagka’t yaong tungkol sa k&* 
niya ay sinasabi ang mga bagay na 
ito ay naukol sa ibang angkan, na 

8 id. 28. Heb. 1:2. 4 Heb. 10:1, 12, 14. J 
6 Big. 18:21, 26. 2 Kron. 81:4, 5. 
t Rom. 4:13. Ga l 8:16. 7 Heb. 5:6. 

8 GoL 2:21 Heb. 8:7. 9 Heb. 5:6. 

353 





SA MGA HEBREO 8 


doon ang sinoma'y hindi nagliling- 
kod sa dambana. 

14 Sapagka’t maliwanag na *ang 
ating Panginoon ay lumitaw mula 
kay Juda; na tungkol sa angkang 
yao’y walang sinalitang anoman si 
Moises hinggil sa mga saserdote. 

. 15 At lalo pang napakaliwanag ito, 
kung ayon sa anyo ni Melquisedec 
ay lumitaw ang ibang saserdote, 

16 Na ginawa, hindi ayon sa kautu¬ 
san ng utos na ukol sa laman, kundi 
ayon sa kapangyarihan ng isang bu- 
hay na walang katapusan: 

17 Sapagka’t pinatotohanan tung¬ 
kol sa kaniya, 

2Ikaw ay saserdote niagpakailan 
man 

Ayon sa pagkasaserdote ni Mel¬ 
quisedec. 

18 Sapagka’t napapawi ang unang 
utos dahil sa ^kaniyang kahinaan at 
kawalan ng kapakinabangan 

19 (Sapagka’t ang kautusan ay 
walang anomang pinasasakdal), at 
*may pagpapasok ng isang pag- 
asang lalong magaling, na sa pama- 
inagitan nito ay * * * 5 nagsisilapit tayo 
sa Dios. 

20 At yamang yao’y hindi naging sa 
walang sumpa 

21 (Sapagka’t sila’y sa katotoha- 
han ay ginawang mga saserdote na 
walang sumpa; datapuwa’t siya’y 
may sumpa sa pamamagitan niyaong 
nagsasabi tungkol sa kaniya, 

Sumumpa ang Panginoon at 
hindi siya nagsisisi, 

Ik aw ay saserdote niagpakailan 
man); 

22 Ay gayon din naman si Jesus 
ay naging tagapanagot $sa lalong 
mabuting tipan. 

-23 At katotohanang sila’y marami 
sa bilang na naging mga saserdote, 
sapagka’t dahil sa kamatayan ay 
napigil sila ng pagpapatuloy: 

24 Datapuwa’t siya, sapagka’t na- 
mamalagi magpakailan man ay may 
pagkasaserdote siyang di mapapali- 
tan. 

' 25 Dahil dito naman siya’y naka- 

/ Ts. 11:1. Mi. 5:2. 2 A wit 110:4. 
f Rom. 8 :3. Gal. 4 :9. 4 Gal, 3 ;24. 

6 Heb. 4U6. 6 Heb. 8:6* 

35.4 


pagliligtas na lubos sa ?mga nagsi- 
silapit sa Dios sa pamamagitan 
niya, palibhasa’y laging nabubuhay 
siya upang Smamagitan sa kanila. 

26 Sapagka’t nararapat sa atin ang 
gayong ^dakilang saserdoteng *ba- 
nal, walang sala, walang dungis, 
-nahihiwalay sa mga makasalanan, 
3at ginawang lalong mataas pa kay 
sa mga langit; 

27 Na hindi nangangailangan 
^araw-araw na maghandog ng hain, 
na gaya niyaong mga dakilang sa¬ 
serdote ^una-una’y patungkol sa ka- 
niyang sariling mga kasalanan at 
saka patungkol sa mga kasalanan 
ng bayan: sapagka’t 6 7 8 ’ito’y ginawa 
niyang 7minsan magpakailan man, 
nang kaniyang ihandog. ang kani- 
yang sarili. 

28 Sapagka’t inilagay ng kautusan 
na mga dakilang saserdote ang mga 
taong may kahinaan; nguni’t ang 
salita ng s sumpa na kasunod ng ka- 
utusan ay siyang naglalagay sa 
$Anak, *na sakdal magpakailan man. 

KAPITULO 8. 

1 Ang kinauuwian nga ng mga ba- 
gay na aming sinasabi ay ito : May- 
roon tayong isang ^dakilang saser¬ 
dote, Sna nakaupo sa kanan ng luklu- 
kan ng Karangalan sa mga langit, 

2 Ministro 4 sa santuario, at sa tu- 
nay na tabernakulo, na itinayo ng Pa¬ 
nginoon, hindi ng tao. 

3 Sapagka’t ang ^bawa’t dakilang 
saserdote ay inilagay upang mag¬ 
handog ng mga kaloob at ng mga 
hain naman: sa ganito’y ^kinakai- 
langan din namang siya’y magka- 
roon ng anomang ihahandog. 

4 Kung siya nga’y nasa lupa ay 
hindi siya saserdo.te sa anomang pa- 
raan, palibhasa’y mayroon nang nag- 
sisipaghandog ng mga kaloob ayon 
sa kautusan; 


7 Heb. 11:6. 

8 Rom. 8:31. 9 Heb. 3:1. 1 Apoc. 15:4. 

2 Heb. 4:15. 8 Ef. 1:20. 

1> Heb. 10:11. 5 Heb. 5:3. 

6 Rom. 6:10. Heb. 9:12, 14. 28; 10:12. 

7 Heb. 10:10. 8 tal. 21. 9 Heb. 1:2. 

1 Lev. 21:10. Heb. 5:9. 2 Heb. 3:1. 

8 Awit 110:1. Heb. 1:3. 

U Heb. 9:2. 8, 12,. 24, 25. 5 Heb. 5 :1 
6 Ef. 6:2, 





SA MGA HEBREO 9 


5 Na nangaglilingkod sa anyo at 
7 anino ng mga bagay sa kalangitan, 
gaya naman ni Moises na pinagsa- 
bihan ng Dios nang malapit ng ga- 
win niya ang tabernakulo: sapagka’t 
sinabi niya, 5 Ingatan mo naiyong ga- 
win ang lahat ng mga bagay ayon 
sa anyong ipinakita sa iyo sa bun¬ 
dok. 

6 Datapuwa’t ngayo’y kinamtan 
niya ang ministeriong ^lalong mara- 
ngal, palibhasa’y siya nama’y ^taga- 
pamagitan sa isang tipang sialong 
magaling, na inilagda sa lalong ma- 
bubuting pangako. 

7 Sapagka’t ^kung ang unang ti¬ 
pang yaon ay naging walang kaku- 
langan, ay hindi na sana inihanap 
ng pangangailangan ang ikalawa. 

8 Sapagka’t sa pagkakita ng kaku- 
langan sa kanila, ay sinabi niya, 

4 Narito, dumarating ang mga 
araw, sinasabi ng Panginoon, 

Na ako’y gagawa ng isang ba- 
gong pakikipagtipan; sa sang- 
bahayan ni Israel at sa sang- 
bahayan ni JudA. 

9 Hindi ayon sa tipang aking ipi- 

nakipagtipan sa kanilang mga 
magulang 

Nang araw na sila’y aking tang- 
nan sakamay, upang sila’y iha- 
tid sa labas ng lupain ng Egipto; 

Sapagka’t sila’y hindi nanatili 
sa aking tipan, 

At akin silang pinabayaan, si¬ 
nasabi ng Panginoon. 

10 Sapagka’t ito ang pakikipagti- 
ang aking gagawin sa sang- 
ahayan ni Israel 

Pagkatapos ng mga araw na 
yaon, sinasabi ng Panginoon; 

^Ilalagay ko ang aking mga ka- 
utusan sa kanilang pagiisip, 

At sa kanilang mga puso’y 
aking isusulat ang mga ito. 

At ako’y magiging Dios nila, 

At sila’y magiging bayan ko: 

11 At hindi magtuturo ang bawa’t 

isa sa kaniyang kababayan, 

7 Col. 2:17. Hob. 10:1. 

S Ex. 25:40. 9 Hob. 1 :4. 

1 Hob. 9:15; 12:24. 2 Heb. 7:22. 

S Hob. 7:11, 18. /, Jer. 81:31-34. 

5 Heb. 10:16. 


At ang bawa’t isa sa kaniyang 
kapatid, na sasabihing, 
Kilalanin mo ang Panginoon: 
Sapagka’t ako’y makikilala ng 
lahat, 

Mula sa kaliitliitan hanggang sa 
kadakidakilaan sa kanila. 

12 Sapagka’t ako’y magiging ma- 

habagin sa kanilang kaliku- 
an. 

At ang kanilang mga kasalanan 
ay hindi ko na aalalahanin pa. 

13 Doon sa sinasabi niya, Isang ba- 
gong tipan , ay elinuma niya ang una. 
Datapuwa’t ang nagiging luma at 
tumatanda ay malapit ng lumipas. 

KAPITULO 9. 

1 Ngayon, ang unang tipan din ay 
nagkaroon ng mga palatuntunan ng 
pagsamba sa Dios, at ng kaniyang 
7santuario, ang santuario ng sangli- 
butang ito. 

2 Sapagka’t sinihanda ang isang 
tabernakulo, ang una, 5 na kinaro- 
roonan ng *kandelero, at 2 n g du- 
lang, at ^ng mga tinapay na han- 
dog; na siyang tinatawag na Da- 
kong Banal. 

3 At sa likod ng ikalawang tabing 
*ay ang tabernakulo na tinatawag 
na Dakong Kabanalbanalan; 

4 Na may isang ^gintong dambana 
ng kamangyan at 6 * kaban ng tipan, 
at ang paligid ay nakakalupkupan 
ng ginto, na siyang kinaroroonan ng 
sisidlang-ginto 7na may lamang ma- 
na, at tungkod 8 ni Aaron na na- 
mulaklak, at 9 mga tapyas na bato 
ng tipan; 

5 At sa ibabaw nito ay J ang mga 
querubin ng kaluwalhatian na na* 
ngagsisililim sa ^luklukan ng awa; 
na ang mga bagay na ito ay hindi 
natin mapaguusapan ngayon ng isa 
isa. 

6 At sa ganitong pagkahanda ng 
mga bagay na ito, sa unang taber- 
n akulo ay pa 1 agi ng nagsisipasok ^ang 

6 2 Cor. 5:17. 7 Ex. 26:8. 

8 Ex. 26:1. 9 Ex. 2G :35. 1 Ex. 26:31-39. 

2 Ex. 25:23-29. S Ex. 25:30. 

4 Ex. 26:31-35. 5 2 Cron. 26:19. 

6 Ex. 25:10, 11; 40:3, 21. 7 Ex. 16:83, 84. 

8 Big. 17:10. 9 Ex. 25:16; 40:20. 

1 Har. 8:21. 1 Ex. 26:18-22. 2 Lev. 16:2. 

355 






SA MGA HEBREO 9 


mga saserdote, na tinutupad ang mga 
katungkulan; 

7 Datapuwa’t sa ^ikalawa ay pu- 
mapa3ok na 5 nagiisa ang dakilang 
saserdote, minsan sa isang taon, na 
hindi walang dalang dugo, na iniha- 
handog na patungkol sa kaniyang 
sarili, at sa mga kamalian ng ba- 
yan: 

8 Na ipinakikilala ^ng Espfritu 
Santo, na hindi pa naihahayag /ang 
pagpasok sa dakong banal samanta- 
lang natatayo pa ang unang taber- 
nakulo; 

9 Na yao’y isang ^talinghaga ngpa- 
nahong kasalukuyan; ayon dito ay 
inihahandog ang mga kaloob at ang 
mga hain, tungkol sa budhi, $na hinai 
magpapasakdal sa sumasamba, 

10 Palibhasci’y palatuntunan la- 
mang na -?ukol sa laman, na ini- 
atang hanggang sa panahon ng pag- 
babago (gaya ng mga ^pagkain, at 
mga inumin at sarisaring paglili- 
nis). 

11 Nguni’t pagdating ni Cristo na 
dakilang saserdote 3 ng mabubuting 
bagay_ na^ darating, *sa pamamagi- 
tan ng 1 along malaki at 1 along sak- 
dal na tabernakulo, na hindi 5 8 gawa 
ng mga kamay, sa makatuwid ba- 
gaV hindi sa paglalang na ito, 

12 At hindi rin naman sa pamama- 
gitan ng dugo ng mga kambing at 
ng mga bulong baka, kundi sa pama- 
raagitan ng ^kaniyang sariling dugo, 
ay pumasok na 7minsan magpakai- 
lan man sa sdakong banal, na ki- 
namtan ang walang hanggang katu- 
busan. 

13 Sapagka’t - 9 kung ang dugo ng 

mga kambing at ng mga baka, at 
*ang abo ng dumalagang baka na 
ibinubudbod sa mga nadungisan, ay 
makapagiging banal sa ikalilinis ng 
laman: , 

14 Gaano pa kaya -ang dugo ni 
Cristo, na sa pamamagitan ng Espi- 
ritu na walang hanggan ay inihan- 

3 Big. 23:3. h tal. 3. 5 Ex. 30:10. 

Lev. 16:34. 6 Heb. 3:7. 7 Juan 14:6. 

8 Heb. 11:19. 9 Heb. 7:19; 10:1. 11. 

1 Heb. 7:16. £ Lev. 11:2-47. 8 Heb. 10:1. 

U Heb. 8:2. 5 Mar. 14:58. 6 Gawa 20:28. 

7 Heb. 10:10. 8 Hob. 10:19. 

9 tal. 12, 19. Lev. 16:14-16. 

1 Big. 19:2, 17* 18. 2 Apoc. 7:14. 


dog ang kaniyang sarili na walang 
dungis sa Dios, ay Smaglilinis ng 
inyong budhi *sa mga gawang patay 
upang magsipaglingkod sa Dios na 
buhay? 

15 At dahil dito’y siya ang $taga- 
pamagitan ng isang ^bagong tipan, 
upang sa pamamagitan ng isang ka- 
matayan na ukol sa ikatutubos ng 
mga pag3alangsang na nasa ilalim ng 
unang tipan, ?ang mga tinawag ay 
magsitanggap ng pangako na ma- 
nang walang hanggan. 

16 Sapagka’t- kung saan mayroong 
tipan doo’y kinakailangan ang ka- 
matayan ng gumawa niyaon. 

17 Sapagka’t «ang isang tipan ay 
may kabuluhan kung mamatay ang 
gumawa: sa ibang paraa’y walang 
anomang kabuluhan samantalang 
nabubuhay ang gumawa. 

18 Kaya’t ang una mang tipan ay 
hindi itinalaga ng walang dugo. 

19 Sapagka^t $nang salitain ni Moi- 
ses ang bawa’t utos sa boong bayan 
ayon sa kautusan, ay kumuha siya 
ng dugo ng *mga bulong baka at ng 
mga kambing, -na may tubig at ba- 
lahibong mapula ng tupa at isopo, 
at winisikan ang aklat at gayon din 
ang boong bayan, 

20 Na sinasabi, Ito 5 ang dugo ng 
tipan na iniutos ng Dios tungkol sa 
inyo. 

21 Gayon din ang tabernakulo at 
ang lahat ng mga kasangkapan sa 
pangangasiwa ay *pinagwiwisikan 
niya ng dugo sa gayon ding paraan. 

22 At ayon sa kautusan, ay halos 
masasabi kong lahat ng mga bagay 
ay nililinis ng dugo, at 5 maliban na 
sa pagkabuhos ng dugo ay walang 
kapatawaran. 

23 Kinakailangan nga na 6 ang mga 
anyo ng mga bagay sa sangkalangi- 
tan ay linisin ng mga ito; nguni’t 
ang mga bagay ring ito sa sangka- 
langitan ay linisin ng lalong mabu¬ 
buting handog kay sa rito. 

24 Sapagka't hindi- pumasok si 

3 Tit. 2:14. Heb. 10:22. Apoc. 1:5. 

Heb. 6:1. 5 Heb. 8:6. 6 Heb. 8:8, 13. 

7 Hob. 3:1. 8 Gal. 3:15. 9 Ex. 24:7, 8. 

1 tal. 12. 2 Lev. 14:4, 6, 7, 49. 51. 62. 

3 Mat. 26:28. J, Ex. 24:6. 

Lev. 8:15. 19; 16:14 ; 16. 18, 19. 

5 Lev. 17:11. 6 Heb. 8:5. 






Cristo sa dakong banal na ginawa 
ng mga kamay, na kahalintulad la- 
mang 7 n g tunay; kundi #sa tala- 
gang langit, upang humarap nga- 
yon sa harapan ng Dios ^dahil sa 
atin: 

25 At siya’y hindi rin naman kaila- 
ngang ihandog na madalas pa ang 
kaniyang sarili, na *gaya ng dald- 
lang saserdote na pumapasok sa da¬ 
kong banal -taon-taon na may da- 
lang dugo na hindi niya sarili; 

26 Sa ibang paraan ay kailangan 
na slya’y magbatang madalas mula 
nang itacag ang sanglibutan: data- 
puwa’t ngayon ay Srninsan siya’y na- 
hayag * * 3 4 * sa katapusan ng mga pana- 
hon 6 upang alisin ang kasalanan sa 
pamamagitan ng pagkahandog ng 
kaniyang sarili. 

27 At kung paanong itinakda sa 
mga tao ang mamatay na minsan, 
at pagkatapos nito ay ang paghu- 
hukom; 

28 Ay gayon din paman si Cristo, 
na inihandog na minsan G upang dal- 
hin ang mga kasalanan 7ng marami, 
sa ikaiawa’y pakikita na hiwalay 
sa kasalanan, sa ikaliligtas s ng mga 
nagsisipaghintay sa kaniya. 

KAPITULO 10. 

1 Sapagka’t ang kautusan na may 
$isang anino J ng mabubuting bagay 
na darating, hindi ang tunay na la- 
rawan ng mga bagay, -kailan pa 
man ay di maaaring magpasakdal 
sa mga nagsisilapit sa pamamagi¬ 
tan ng mga hain na laging iniha- 
handog sa taon-taon. 

2 Sa ibang paraan ay hindi kaya 
baga nagsipaglikat sila ng pagha- 
handog? sapagka’t ang mga nagsi- 
sisamba, yamang nalinis na minsan, 
ay hindi na sana nagkaroon pa ng 
budhi sa mga kasalanan. 

3 Nguni’t ^sa mga hain yaon gina- 
gawa ang pagaalaala sa mga kasa¬ 
lanan taon-taon. 

4 Sapagka’t di maaari na 4ang dugo 


SA MGA HEBREO 10 


7 Heb. 8:2. 

8 Heb. 4:14. 9 Rom. 8:34. 1 tal. 7. 

2 Lev. 1G :34. S tal. 12. 4 Heb. 1:2. 

6 1 Juan 3:5. 6 1 Fed. 2:24. 7 Mat. 20:28. 
8 1 Cor. 1:7. 0 Col. 2:17. Heb. 8:5. 

1 Heb. 0:11. 2 Heb. 9:9. 8 Lev. 16:21. 

Heb. 9:7. 


ng mga baka at ng mga kambing 
ay makapagalis ng mga kasalanan. 
6 Kaya’t ^pagpasok niya sa sang 
libutan, ay sinasabi, 

tfHain at handog ay hindi mo 
ibig. 

Nguni’t isang katawan ang 7 sa 
akin ay inihanda mo; 

6 Sa mga handqg na susunugin at 

mga haing patungkol sa mga 
kasalanan a y hindi ka nalugod. 

7 Nang magkagayo’y sinabS ko, Na- 

rito, ako’y pumarito (sa balum- 
bon ng aklat ay nasusulat tung- 
kol sa akin.) 

Upang gawin, Oh Dios, ang 
lyong kalooban. 

8 Sa itaas ay sinasabi, Mga hain at 
mga handog at mga handog na susu- 
nuging buo at mga haing patungkol 
sa kasalanan ay hindi mo ibig, at di 
mo rin kinaluiugdan (mga bagay na 
inihahandog ayon sa kautusan) „ 

9 Saka sinabi niya, Narito, ako f y pu¬ 
marito upang gawin ang iyong ka¬ 
looban. Inaalis niya ang una, upang 
maitatag ang ikalawa. 

10 Sa fi kaloobang yaon tayo’y pi- 
napaging-banal, sa pamamagitan ng 
pagkahandog ng ^katawan ni Cristo 
na ^minsan magpakailan man. 

11 At katotohanang ang bawa’t sa¬ 
serdote 2na araw-araw ay nanga- 
ngasiwa ng patayo at naghahandog na 
madalas ng gayon ding mga hain, na 
hindi makaalis kailan pa man ng mga 
kasalanan: 

12 Nguni’t siya, nang makapag- 
handog ng ^isa lamang hain patung¬ 
kol sa mga kasalanan ^magpakai- 
lan man, ay umupo sa kanan ng 
Dios; 

13 Buhat noon ay naghihintay hang- 

gang sa ang kaniyang kaa- 

v/ay ay maging tungtungan ng ka¬ 
niyang mga paa. 

14 Sapagka’t sa pamamagitan ng 
isang paghahandog ay ^kaniyang 
pinasakdal magpakailan man 7ang 
mga pinapagiging-banal. 


J> Mi. 6:6-8. S Heb. 1:6. 

6 Awit 40:6-8. 7 tal. 10. Juan 6:51. 

3 Juan 17:19. 9 Rom. 6:10. Heb. 7:27. 

1 tal. 5. Juan 6:31. 2 Big. 28:3. Heb. 7:27. 

3 Heb. 7:27. U Heb. 1:3. 5 Awit 110:1. 

6 tal. 1. 7 tal. 10. 

357 





SA MGA h 

15 At ang Espiritu Santo ay nag- 
bibigay patotoo s rin naman sa atin; 
sapagka’t pagkasabi niya na, 

16 Ito ang tipang gagawin ko sa 
kanila 

Pagkatapos ng mga araw na 
yaon, sabi ng Panginoon; 

^Ilalagay ko ang aking mga ka- 
utusan sa kanilang puso, 

At isusulat ko rin naman sa ka¬ 
nilang pagiisip; 

17 At ang kanilang mga kasala- 

nan at kanilang mga kasama- 
an ay hindi ko na aalalahanin pa. 

18 At kung saan may kapatawaran 
ng mga ito ay wala nang paghahan- 
dog na patungkol pa sa kasalanan. 

19 Mga kapatid, yamang *may ka- 
layaan ngang makapasok sa 2 da- 
kong banal sa pamamagitan ng dugo 
ni Jesus, 

20 Sa pamamagitan ng daang bago 
at buhay na kaniyang itinalaga sa 
atin, 5 S a pamamagitan ng tabing, sa 
makatuwid baga'y sa kaniyang laman; 

21 At yamang may * isang Dakilang 
Saserdote na pangulo sa ^bahay ng 
Dios; 

22 Tayo’y magsilapit na may ta- 
pat na puso 6 sa lubos na pananam- 
palataya, na ang ating mga puso na 
winisikan mula ?sa isang masamang 
budhi: at s m ahugasan ang ating ka- 
tawan ng dalisay na tubig, 

23 Na ating ingatang matibay ang 
epagkakilala ng ating pagasa upang 
huwag magalinlangan: sapagka’t *ta- 
pat ang nangako: 

24 At tayo’y mangagtinginan upang 
tayo’y mangaudyok sa pagiibigan at 
mabubuting gawa; 

25 Na huwag nating pabayaan ang 

bating pagkakatipon, na gaya ng 
ugali ng iba, kundi mangagaralan 
sa isa't isa; at lalo na kung in- 
yong namamalas na nalalapit na Sang 
araw. _ 


8 Heb. 3:7. 

9 Jer. 31:33. Heb. 8:10. 1 Rom. 5:2. 

Heb. 4:16. 2 Heb. 8:2. 3 Heb. 9:3. 

U Heb. 3:1. 5 1 Tim. 3:15. 

6 Col. 2:2. 7 Heb. 9:14. 

8 1 Cor. 6:11. 9 1 Tim. 6:13. 

1 1 Cor. 1:9. Heb. 11:11. 

2 Gawa 2:42. Jud. 19. 3 Lu. 17:24. 

1 Cor. 3:13. 

358 


[EBREO 10 

26 Sapagka’t *kung ating sinasad- 
va ang pagkakasala pagkatapos na 
ating matanggap ang pagkakilala sa 
katotohanan, * 4 5 ay wala nang haing 
natitira pa tungkol sa mga kasala¬ 
nan, 

27 Kundi isang kakilakilabot na 
paghihintay sa paghuhukom, at isang 
tabangisan ng apoy na lalamon sa 
mga kaaway. 

28 e Ang magpawalang halaga sa 
kautusan ni Moises sa patotoo ng 
dalawa 6 tatlong saksi, ay mama- 
mat ay na walang awa: 

29 Gaano kayang higpit ng parusa, 
sa akala ninyo, 7ang ihahatol na na- 
uukol doon s sa yumurak sa 5 Anak 
ng Dios, at umaring di banal -isa 
dugo ng *tipan na ^nagpabanal sa 
kaniya, *at umalipusta sa Espiritu 
ng biyaya? 

30 Sapagka’t ating nakikilala yaong 
nagsabi, ^Akin ang paghihiganti, ako 
ang gaganti. At muli, Huhuku- 
man ^ng Panginoon ang kaniyang 
bayan. 

31 Kakilakilabot na bagay ang ma- 
hulog sa mga kamay ng Dios na 
buhay. 

32 Datapuwa’t Aalalahanin ang mga 
nakaraang araw, na sa mga yaon, 
pagkatapos na kayo’y maliwanagan, 
ay nangagtiis kayo ng malaking pa- 
kikilaban ng mga pagbabata; 

33 Na una una ay naging isang 
katawatawa dahil sa mga pagka- 
siphayo at gayon din sa mga ka- 
hirapan; at sa ikaalawa, ay naging 
kasama niyaong mga inaring ga¬ 
yon. 

34 Sapagka’t kayo’y nangaliabag sa 
mga may tanikala, at tinanggap 
ninyo ng boong galak Sang pagka- 
agaw ng inyong pagaari, palibha- 
sa’y inyong nalalamang s m ayroon 
kayo sa inyong sarili ng isang pag- 
aaring lalong mabuti at tumatagal. 

35 Huwag nga ninyong itakuwil ang 
inyong pagkakatiwala, na may daki- 

lang ganting-pala. 

4 Heb. 6:4. 5 1 Juan 6:16. 

6 Deut. 17:2, 6. 7 Heb. 2:3. 8 Heb. 6:6 

3 Heb. 1:2. 1 Heb. 13:20. 2 tal. 16. 

3 tal. 10. k Mat. 12:31, 32. ' 

5 Deut. 32:35. Rom. 12:19. 6 Deut. 32:46. 

7 2 Juan 8. 8 Mat. 5:12. Sant. 1:10. 

9 Mat. 6:20. 






/ 36 Sapagka’t kayo’y nangangaila- 
jngan i ng pagtitiis, upang kung in- 
\ y° B S rnagawa ang kalooban ng Dios, 
ay *magsitanggap kayo ng panga- 

37 Sapagka’t 5 sa madaling pana- 
hon, 

Siyang pumaparito ay *dara- 
ting, at hindi magluluwat. 
;38 Nguni’t ang aking lingkod na 
matuwid' ay ^mabubuhay sa pa- 
nanampalataya: 

At kung siya ay umurong, ay 
hindi kalulugdan ng aking ka 
luluwa. 

1 39 Nguni’t tayo’y hindi doon <?sa 
mga nagsisibalik sa kapahamakan; 
kundi doon sa mga may pananam- 
palataya sa ikaliligtas ng kaluluwa, 

KAPITULO 11. 

1 Ngayon, ang pananampalataya 
ay siyang kapanatagan sa mga 6a- 
gay na hinihintay, ang katunayan 
ng mga bagay ?na hindi nakikita. 

2 Sapagka’t ^sa pamamagitan nito 
ang mga matanda ay sinaksihan. 

3 Sa pananampalataya ay natata- 
lastas natin na ang sanglibutan ay 
natatag flsa pamamagitan ng salita 
ng Dios, -*ano pa’t ang nakikita ay 
hindi ginawa sa mga bagay na na¬ 
kikita. 

4 Sa pananampalataya si ^Abel ay 
naghandog sa Dios ng lalong ma- 
buting hain kay sa kay Cain, sa pa¬ 
mamagitan nito’y sinaksihan sa ka- 
niyang siya’y matuwid, na nagpapa- 
totoo ang Dios tungkol sa kaniyang 
mga kaloob: at sa pamamagitan nito 
patay na siya ay nagsasalita pa. 

a 5 Sa pananampalataya si sEnoc ay 
inilipat upang huwag niyang maki- 
ta ang kamatayan; at hindi siya 
nasumpungan, sapagka’t siya’y ini¬ 
lipat ng Dios: sapagka’t bago siya 
inilipat ay pinatotohanan sa kani¬ 
yang siya’y naging kalugodlugod sa 
Dios: 

6 At kung walang pananampala¬ 
taya ay hindi maaaring maging k a- 

1 Lu. 8:15. Heb. 12:1. 

Sant. 1:3, 4. 2 Heb. 9:15. 3 1 Ped. 5:10. 

J, Heb. 2:3, 4. 5 Rom. 1:17. 

6 2 Ped. 2:20, 21. 7 2 Cor. 4:18. 

S tal. 4 6 39. 9 2 Ped. 8:5. 1 Rom. 4:17. 

2 Gen. 4:4. 3 Gen. 6:22, 24. 


SA MGA HEBREO 11 


lugodlugod sa Jcaniya; sapagka’t ang 
lumalapit sa Dios ay dapat su- 
mampalatayang may Dios, at siya 
ang tagapagbigay ganti sa mga sa 
kaniya’y nagsisihanap. 

7 Sa pananampalataya si Noe, 4nang 

E aunawaan ng Dios tungkol sa mga 
agay na hindi pa nakikita, dala 
ng banal na takot, ay naghanda 
ng isang daong $sa ikaliligtas ng 
kaniyang sangbahayan; na sa pama¬ 
magitan nito ay ®hinatulan mya ang 
sanglibutan, at naging tagapagmana 
ng ?katuwiran na ayon sa pananampa¬ 
lataya. 

8 Sa pananampalataya si «Abra- 
ham, nang tawagin, ay tumalima 
upang pumaroon sa isang dakong ka¬ 
niyang tatanggaping mana; at siya’y 
yumaon na di nalalaman kung saan 
siya paroroon. 

9 Sa pananampalataya siya’y na¬ 
ging manglalakbay sa lupang pa- 
ngako, na gaya sa hindi niya sari- 
ling lupa, 0at tumaham sa mga tolda 
na kasama si Isaac at si Jacob, na 
mga tagapagmana ng isang pangako 
na kasama niya: 

10 Sapagka’t ^inaasahan niya ang 
bayang *may mga kinasasaligan, na 
ang nagtayo at Sgumawa ay ang 
Dios. 

11 Sa pananampalataya *si Sara 
rm ay tumanggap ng lakas upang 
ipaglihi ang binhi, nang lipas na ang 
kaniyang gulang, palibhasa’y inari 
niyang tapat ang nangako: 

12 Kaya naman ^sumibol sa isa, 
sa kaniya Ana tila patay na, ang 
leasing dami ng mga bituin sa langit 
sa karamihan, at di mabilang na 
gaya ng mga buhanging nasa tabi 
ng dagat. 

13 Ayon sa pananampalataya ay 
nangarnatay ang lahat ng mga ito, 
na hindi kinamtan ang mga panga¬ 
ko, nguni’t Tkanilang nangakita na 
natanaw mula sa malayo, at ka- 
nilang ipinahayag na sila’y pawang 


4 Gen. 6:13, 22. 5 1 Ped. 3:20. 

6 Mat. 12:41. 7 Rom. 3:22. 8 Gen. 12:1. 4 

0 Gen. 12:8; 13:3, 18; 18:1, 9. 

■f Heb. 12:22. 2 Apoc. 21:14. 

3 Heb. 13:14. Apoc. 21:2, 10. 4 Gen. 17:1* 

5 Gen. 22:17. 6 Rom. 4:19. 

7 Juan 8:56. 2 Cor. 4:18. 

359 





SA MGA HEBREO 11 


taga sibang bayan at znanglalakbay 
sa ibabaw rig lupa* 

34 Sapagka’fc ang mga nagsisipag- 
sabi ng mga gayong bagay ay nag- 
papakilalang hinahanap nila ang iu- 
paing kanilang sarili. 

15 At katotohanang kung kanilang 
naalaala yaong lupaing kanilang pi- 
nanggalingan, ay nagkaroon sana 
sila ng mabuting pagkakataon upang 
bumalik. 

16 Nguni’t ngayon ay nagnanasa 
sila ng lalong magaling na lupain, 
sa makatuwid baga'y ang sa langit: 
kaya hindi sila ikinahihiya ng ^Dios 
*na tawaging Dios nila;. sapagka’t 
kaniyang ipinaghanda sila ng isang 
bayan. (*) 

17 Sa pananampalataya, nang su- 
bukin si Abraham, ay inihandog si 
Isaac: oo, siyang tumanggap na may 
galak ng mga pangako ay siyang 
naghandog sa kaniyang bugtong na 
anak; 

18 Sa 'makatuwid baga'y yaong pi- 
nagsabihan, * * 4 5 6 Kay Isaac ay tatawa- 
•gin ang iyong binhi: 

19 Na inisip na imaging sa gitna 
ng rnga patay ay maaaring buhayin 
siyang maguli ng Dios; mula diyan 
din naman ay muli siyang tinanggap 
ea isang ^halimbawa. 

20 Sa pananampalataya’y ^binas- 
basan ni Isaac si Jacob at si Esau, 
tungkol sa mga bagay na darating. 

21 Sa pananampalataya, si Jacob 
ng mamatay na ay ^binasbasan ni- 

a ang bawa't isa sa mga anak ni 
ose; at sumambang nakatangan sa 
puno ng kaniyang tungkod. 

22 Sa pananampalataya, nang ma- 
iapit nang mamatay si 8 Jose, ay bi- 
nanggit riya ang pagalis sa Egipto 
ng mga anak ni Israel; at nagutos 
tungkol sa kaniyang mga buto. 

23 Sa pananampalataya, nang ipa- 
nganak si Moises, ^ay itinagong 
tatlong buwan ng kaniyang mga ma- 
gulang, sapagka’t kanilang nakitang 


(*) 6 ciudad 

$ Gen. 23:4. A wit 39:12. 0 Heb. 2:11. 

1 Ex. 3:6. 2 Heb. 13:14. 

S Gen. 21:12. Rom. 9:7. 4 Rom. 4:17, 19, 2L 
5 Keb. 9:0. 6 Gen. 27:27-29, 39. 40. 

7 Gen. 48:1, E, 16, 20. 3 Gen. CO :24, 25. 

9 Ex. 2:2. 

360 


magahda ang baia; at hindi sila na- 
takot sa utos ng hari. 

24 Sa pananampalataya, nang lu- 
maki na si i Moises, ay tumangging 
siya’y tawaging anak ng anak na 
babae ni Faraon; 

25 Na pinili pa ang siya’y tampa* 
lasanin na kasama ng bayan ng 
Dios, kay sa magtamo ng nagsisi- 
kupas na kaligayahan sa pagkaka- 
sala; 

26 Na inaring malaking kayamanan 
^ang kadustaan ni Cristo, kay sa 
mga kayamanan ng Egipto: sapag¬ 
ka’t ang kaniyang tinititigan ay 5 ang 
gantingpalang kabayaran. 

27 Sa pananampalataya’y ^iniwan 
niya ang Egipto, na hindi natakot 
sa poot ng hari: sapagka’t nagtiti- 
yagang ^tulad sa nakakita niyaong 
di nakikita. 

28 Sa pananampalataya’y itinatag 
niya ang paskua, G at ang pagwiwi- 
sik ng dugo, upang ang manglilipol 
sa mga panganay ay huwag silang 
lipulin. 

29 Sa pananampalataya’y nagsi- 
pagdaan sila sa gitna 7ngDagat na 
Mapula na gaya ng sa lupang tuyo: 
na_ nang subuking gawin ito ng 
mga taga Egipto ay pawang nanga- 
lunod. 

30. Sa pananampalataya’y *nanga- 
lagpak ang mga kuta ng Jerico, pag- 
katapos na makubkob na pitong 
araw. 

31 Sa pananampalataya’y °hindi 
napaliamak na kasama ng mga ma- 
nunuway, ang patutot na si Rahab, 
na tumanggap na payapa sa mga 
tiktik. 

32 At ano pa ang aking sasabihin? 
sapagka’t kukulangin ako ng pana- 
hon kung sasaysayin ko ang -^tungkol 
kay Gideon, "kay Barac, a kay Sam¬ 
son, *kay Jefte; tungkol kay "David, 
at c kay Samuel at sa mga propeta: 

33 Na ang mga ito, sa pamamag- 
itan ng pananampalataya’y ?nagsilu- 

1 Ex. 2:10. 11. 

2 Heb. 13:13. 1 Ped. 4:14. 3 Heb. 10 -.35. 

4 Ex. 10:28, 29. 5 tal. 13. 

0 Ex. 12:21, 22. 7 Ex. 14:22-29. 

8 Job. 6:20. V Jon. 6:23. Sant. 2:25. 

1 Huk. 6:11. 2 Huk. 4:6. 3 Huk. 13:24. 

4 Huk. 11:1. 6 1 Sam. 16:1, 13; 17:45. 

6 1 Sam. 1:20; 12:17. 7 2 Sam. 5:1-6. 






Pig ng mga kaharian, nagsigawa ng 
katuwiran, Snangagtamo ng mga pa- 
ngako, ^nangagtikom ng mga bibig 
ng mga leon, 

34 Nagsipatay 4ng bisa ng apoy, 
*nangakatanan sa talim ng tabak, 
nagsilakas sa kahinaan, naging mga 
makapangyarihan sa pakikipagbaka, 
•mangagpaurong ng mga hukbong 
taga ibang lupa. 

35 ^Tinanggap ng mga babae ang 
kanilang mga patay sa pamarnagitan 
ng^pagkabuhay na maguli: at ang 
jbay nangamatay sa hanipas, na 
hindi tinanggap ang kanilang katu- 
busan; upang kamtin nila ang la- 
long mabuting pagkabuhay na mag¬ 
uli: 


SA MGA HEBREO 12 


36 At ang iba’y nangagkaroon ng 
pagsubok sa pagkalibak at pagka- 
tiampas, oo, bukod dito’y sa mga ta- 
nikala at bilangguan naman: 

37 Sila’y pinagbabato, ^pinaglagari, 
pinagtutukso, pinagpapatay sa ta- 
^ak: e sila’y nagsilakad na paroo’t 
^arito na may balat ng mga tupa’t 
cambing: na mga salat, nangapipig- 
lati, tinatampalasan 

38 (?Na sa mga yaon ay hindi kara- 
oatdapat ang sanglibutan), na na- 
lgaliligaw sa mga ilang at sa mga 
cabundukan at sa mga yungib, at 
;a mga lungga ng lupa. 

39 At ang lahat ng mga ito, Snang 
ula’y mapatotohanan 11 a dahil sa 
canilang pananampalataya, ay hindi 
*kinamtan ang pangako, 

40 Na ipinaghanda ng Dios ng- la- 
ong mabuting bagay tungkol sa 
itin, upang sila’y huwag maging 
■sakdal ng bukod sa atin. 


KAPITULO 12. 

1 Kaya’t yamang nakukubkob tayo 
lg makapal na bilang ng mga saksi, 
tabi namang walang liwag ang ba- 
-va’t -pasan, at ang pagkakasalang 
nnnipigil sa atin, at bating takbu- 


? 2 Sam. 7:11, 12. 9 Huk. 14:5. 6. 

1 Sam. 17 :3i, 36. 1 Dan. 3:25. 

2 1 Sam. 20:1. 3 Huk. 7:21; 15:8 

L Sam. 17:51, 52. 2 Sam. 8:1-6. 

4 1 Har. 17:22. 2 Har. 4:35. 

? 1 Har. 21:13. 2 Kron. 24:21. 

? 2 Har. 1:8. 7 Is. 67:1. 8 tal. 2. 

9 tal. 13. 1 Ped. 1:12. l Heb. 6:9. 

2 2 Cor. 7:1. 5 1 Cor. 9:24. 


15. 


king may pagtitiis ang takbuhing* 
oiS^y sa hara P ai * natin. 

2 Na masdan natin si Jestis na 
gumawa at ^sumakdal ng citing pana¬ 
nampalataya, 5 na siya dahil sa ka- 
gaiakang milagay sa harapan niya 
ay nagtiis ng krus, na niwalang ba- 
hala ang kahihiyan, at ^umupo sa 
icanan ng luklukan ng Dios. 

^ k * 7 dilidilihin ninyo yaon^ 

nagtiis ng Sgayong pagsalangsang 
ng mga makasalanan laban sa kani- 
yan 2\ upang kayo’y huwag 

maffsjhina, na manglupaypay sa in- 
yong mga lcaluluwa. 

4 Hindi pa kayo -°nakikipaglaban 
nanggang sa mabubo ang dugo, na 
nakikipagaway laban sa kasalanan: 
b At myong’ nilimot ang iniaral 
na ipinakikipagtalo sa inyong tulad 
sa mga anak, 

7 Anak ko, huwag mong waling 
bahala ang parusa ng Pangi- 
noon, 

0 manglupaypay man kung ikaw 
a y pinagwiwikaan niya; 

6 Sapagka't pinarurusahan ng Pa- 


ngmoon ang kaniyang iniibig. 
At hmaharnpas ang bawa’t ti- 


- £ - 

natanggap na anak. 

7 Na dahil sa ito'y parusa kayo’y 
nagtitiis; inaari kayo ng 2Dios na 
tulad sa mga anak; sapagka’t alin 
ngang^ anak ang hindi pinarurusa¬ 
han ng kaniyang ama? 

8 Datapuwa’t kung kayo’y hindi pi- 
narurusahan, Sna pavvang naranasan 
ng lahat, kung gayo’y mga anak sa 
ligaw kayo, at hindi tunay na anak. 

9 Bukod dito, jtayo'y nangagkaroon 
ng mga ama ng ating laman upang 
tayo'y parusahan, at sila’y ating igi- 
nagalang: hindi baga lalong tayo’y 
pasasakop ^sa Ama ng mga espiritu, 
at tayo’y mabubuhay? 

10 Sapagka’t katotohanang tciyo’y 
pinarusahan nilang ilang araw ayon 
sa^ kanilang minagaling; nguni’t si- 
ya'y sa kapakinabangan natin , 
5 upang tayo'y makabahagi ng kani¬ 
yang kabanalan. 


4 1 Cor. 1:8.5 1 Pcd. 1:11. G Heb. 1:3. 

7 Mat. 10:24. Juan 15:20. 8 1 Ped. 2:23 

9 Heb. 10:32-34. 1 Kaw. 3:11, 12. 

2 Deut. 8:6. 3 1 Ped. 5:9. J, Big. 16:22. 

5 2 Ped. 1:4. 

361 







11 Lahat ng parusa sa ngayon ay 
tila man din Hindi ikaliligaya kun- 
di ikalulungkot; tfgayon ma’y pag- 
katapos ay namumunga ng bu- 
ngang mapayapa ng katuwiran sa 
mga nagsipagsanay sa pamamagitan 
nito. 

12 Raya’t itaas ninyo ?ang mga 
kamay na nakababa, ang mga tuhod 
namang nanginginig; 

13 At magsigawa kayo ng matuwicl 
na landas s sa inyong mga paa, upang 
huwag, maligaw ang pilay, »kundi 
bagkus gumaling. 

14 Sundin ninyo *ang kapayapaan 
sa lahat ng mga tao, -at ang pag- 
papakabanal 3 n a kung wala ito’y si- 
noman ay di makakakita sa Pangi- 
noon: 

15 Na pakaingatan na baka ang 
sinoma’y di makaabot sa biyaya ng 
Dios; baka kay o'y bagabagin ng ano- 
mang ugat ng kapaitan na sumisi- 
bol, at dahil dito’y mahawa ang ma- 
rami; 

16 Baka magkaroon ng sinomang 
^mapakiapid, s 6 mapaglapastangan, 
gaya ni $Esau, na sa isang pinggang 
pagkain ay ipinagbili ang kaniyang 
sariling pagkapanganay. 

17 Sapagka’t nalalaman ninyo na 
bagama’t pagkatapos ay ninanasa 
niyang magmana ng pagpapala, si- 
ya’y itinakuwil; sapagka’t wala na 
siyangnasumpungang pagkakataon ng 
pagsisisi sa kaniyang ama , bagama’t 
pinagsisikapan niyang mapilit ?na 
lumuluha. 

18 Sapagka’t hindi kayo nagsilapit 
£sa bundok na nahihipo, at naglili- 
yab sa apoy, at sa kapusikitan, at 
sa kadiliman, at sa unos, 

19 At * * 7 * 9 tunog ng pakakak, at tinig 
ng mga salita; na ang nakarinig 
ng tinig na ito ay ^nagsipamanhik 
na huwag nang sa kanila’y salitain 
pa ang anomang salita; 

20 Sapagka’t hindi matiis ang iniu- 
utos, ^Kahit ang isang hayop kung 
tumungtong sa bundok ay babatuhin; 


SA MGA HEBREO 13 

21 At totoong kakilakilabot 3 ang 
napanood, ano pa’t sinabi ni Moises, 
Ako’y totoong nasisindak at nangi¬ 
nginig: 

22 Datapuwa’t ^nagsilapit kayo sa 
bundok ng Sion, at sa ^bayan ng Dios 
na buhay, ang ^Jerusalem sa kala- 
ngitan, at sa mga di mabilang na 
hukbo ng mga anghel, 

23 Sa pangkalahatang 7pulong at 
iglesia ng mga Spanganay °na na- 
ngatatala sa langit, at sa Dios na 
Hukom ng lahat, at mga espiritu ng 
mga taong ganap na pinasakdal, 

24 At kay Jesus J na tagapamagitan 
ng bagong tipan, at ^dugong pang- 
wisik na nagsasalita ng Jlalong ma- 
buti kay sa dugo ni Abel. 

25 Pagingatan ninyong kayo'y hu¬ 
wag tumanggi sa nagsasalita. Sa¬ 
pagka’t 4 kung hindi nakatanan ang 
mga nagsitanggi sa ^nagbalita sa ka- 
nila sa ibabaw ng lupa, ay lalo pa 
tayong hindi makatatanan na nagsi- 
sihiwalay Doon sa nagbabalitang bu- 
hat sa langit: 

26 ®Na ang tinig na yaon ay nag- 
payanig noon ng lupa: datapuwa’t 
ngayo’y nangako siya, na nagsasabi ; 
7 Minsan pang yayanigin ko, Hin¬ 
di lamang ang lupa, kundi pati n| 
langit. 

27 At itong sadta f Minsan pang, 
ay pinakakanuluganan ang pagaa 
lis niyaong mga bagay na niya 
nig, gaya ng mga bagay na gina 
wa, upang mamalagi ang mga hind 
niyanig. 

28 Kaya’t pagkatanggap ng isan£ 
kahariang hindi magagalaw, ay mag 
karoon tayo ng biyayang sa pama 
magitan nito ay makapaghahandos 
tayong may paggalang at katakutai 
ng paglilingkod na nakalulugod sj 
Dios: 

29 Sapagka’t ang Dios natin a: 
isang «apoy na mamumugnaw. 

KAPITULO 13. 

1 Mamalagi nawa ang ^pagibig s; 
mga kapatid. 


e. Sant. 3:17, 18. 7 Is. 35:3. 

S Kaw. 4:26. *5 Gal. 6:1. 1 Bom. 14:19. 

2 1 Tcs. 4:3. 3 Mat. 5:8. 4 Heb. 13:4. 

5 1 Tim. s l:9. 6 Gen. 25:33. 

7 Gen. 27:34, 36, 38. 8 Ex. 19:12, 18, 19. 

$ Ex. 19:16. I Ex. 20:19. 2 Ex. 19:12, 13. 

362 


3 Ex. 19:16. 4 Apoc. 14:1. 

5 Ileb. 11:10, 16; 13:14. 6 Gal. 4:26. 

7 Heb. 2:12. 8 Ex. 4:22. 9 Lu. 10:20. 
1 Heb. 8:6. 2 1 Ped. 1:2. 3 Heb. 7:19. 

4 Heb. 2:3. 5 Heb. 8:5. 6'tai. 19. 

7 Hag. 2:6. 8 Awit 21:9. 2 Tes. 1:8. 

9 Rom f 12:10. 1 Juan 3:10, 11, 18. 






SA MGA HEBREO 13 

2 Huwag ninyong limutin ang pag- 
papakita ng pagibig sa mga taga 
ibang lupa: sapagka’t sa pamamag- 
itan nito ang iba’y -*walang malay 
na nakapagpapatuloy ng mga anghcl. 

3 Alalahanin ninyo 2 ang mga may 
tanikala, gaya ng kayo’y nanga- 
gagapos na kasama nila; ang mga 
tinatampalasan na gaya ng kayo 
naman ay tinatampalasan sa kata- 
wan. 

4 Paging marangal naiva, sa la- 
hat ang pagaasawa, at huwag na - 
wang magkadungis ang higaan: *sa- 
pagka’t ang mga mapakiapid at ang 
mga mapangalunya ay pawang ha- 
hatulan ng Dios. 

5 Mangilag kayo sa pagibig sa sa- 
lapi; ^mangagkasiya kayo sa in¬ 
yong tinatangkilik: sapagka’t siya 
rin ang nagsabi, Sa anomang paraan 
ay 4 * 6 hindi ki ta papagkukulangin, sa 
anomang paraan ni hindi kita paba- 
bayaan. 

6 Ano pa’t ating masasabi ng boong 
tapang, 

7 Ang Panginoon ang aking ka- 
tulong; hindi ako matatakot: 

Anong magagawa sa akin ng 
tao? 

7 Alalahanin ninyo ang nangagka- 
roon ng pagpupuno sa inyo na si- 
yang nangagsalita sa inyo ng salita 
ng Dios; at sa pagdidilidili ng wakas 
ng skanilang pamumuhay, ay inyong 
tularan ang kanilang pananampala- 
taya. 

8 Si Jesucristo ay ^siya ringkahapon 
at ngayon, oo at magpakailan man. 

9 Huwag nga kayong padala *sa 
mga turong sarisari at di kilala: 
sapagka’t mabuti na ang puso ay 
patibayin sa pamamagitan ng biya- 
ya; 2 hindi sa pamamagitan ng mga 
pagkain, na di pinakikinabangan ng 
mga nagabala sa kanila. 

10 Tayo ay may isang dambana, na 
hindi matuwid kainan ng mga nag- 
sisipaglingkod sa tabernakulo. 

11 Sapagka’t 3 ang mga katawan 


ng mga hayop na ang mga dugo'y 
dinadala ng dakilang saserdoto sa 
dakong banal na handog na patung- 
kol sa kasalanan, ay sinusunog sa 
labas ng kampamento. 

12 Kaya naman si Jesus, upang 
**mapaging banal sa pamamagitan ng 
kanilang sariling dugo ang bayan, 
ay 5 na gb a ta sa labas ng pintuan. 

13 Atin nga siyang labasin sa labas 
ng kampamento na dalhin natin ang 
^kaniyang pagkadusta. 

14 Sapagka’t dito’y 7 wala tayong 
bayan na namamalagi, nguni’t hina- 
hanap natin ang bayan na darating. 

15 Sa pamamagitan nga niya ay 
^maghandog tayong palagi ng ^ha- 
in ng ^ pagpupuri sa Dios, sa ma- 
katuwia baga, ay ng *bunga ng mga 
labi na nagpapahayag ng kaniyang 
pangalan. 

16 Datapuwa’t ang paggawa ng 
mabuti at 2 ang pagabuloy ay huwag 
ninyong kallmutan: sapagka’t s S a 
mga gayong hain ang Dios ay to- 
toong nalulugod. 

17 4magsitalima kayo sa namimi- 
nuno sa inyo, at kayo’y pasakop 
sa kanila: sapagka’t pawang na- 
ngagpupuyat dahil sa inyong mga 
kaluluwa, na parang sila ang $ma- 
ngagsusulit; «upang ito’y gawin ni- 
lang may kagalakan, at huwag may 
hapis: sapagka’t sa ganito’y di ninyo 
mapapakinabangan. 

18 Idalangin ninyo kami: 7 sapag- 
ka’t kami’y naniniwalang lubos na 
kami ay may mabuting budhi, na 
nagnanasang mabuhay na marangal 
sa lahat ng mga bagay. 

19 At iniaaral ko sa inyong ma* 
labis na inyong gawin ito, upang 
ako’y masauli na Ialong madali sa 
inyo. 

20 Ngayon #ang Dios ng kapayapaan 
^na muling nagdala mula sa mga 
patay *sa dakilang pastor ng mga 


/ Gen. 18:3; 19:2. 2 Mat. 25:36. Rom. 12:15. 
1 Cor. 12:26. Col. 4:18. 

3 1 Cor. 7:38. 1 Tim. 4:3. 4 1 Cor. 5:9-11, 

6 Mat. 6:26, 34. Fil. 4:6, 11, 12. 

1 Tim. 6:8. 6 Jos. 1:5. 7 Awit 118:6. 

£ Gal. 1:13. 9 Apoc. 1 :4. 8. 11, 17. 

/ Ef. 4:14. 2 Rora. 14:17. 3 Ex. 29:14. 


4 Heb. 10:10. 5 Mat. 21:39; 27:32. 

Juan 19:17, 18. 6 Heb. 11:26. 

7 Fil. 3:20. Heb. 11:10, 16. 8 Ef. 5:20. 
9 Lev. 7:12. 1 Ped. 2:5. 1 Os. 14:2. 

2 1 Tim. 6:18. 3 Fil. 4:18. 

4 1 Cor. 12:28. 5 Lu. 16:2. 

6 Gawa 20:24. 26. 7 1 Tim. 6:26. 

2 Tea. 3:1. 8 Rom. 16:83. 9 Gawa 2:24. 

1 Juan 10:11, 16. 1 Ped. 2:25; 5:4. 

363 






SANTIAGO 1 


!tupa 2 3 sa pamamagitan ng dugo ng 
jwalang hanggang tipan, sa nuikatu- 
\wid baga’y ang Panginoon Hating si 
Jesus, 

21 Ay pakasakdalin nawa niya kayo 
fsa bawa’t mabuting gawa upang ga- 
win ang kanyang kalooban, ^na ga- 
!win sa atin ang nakalulugod sa pa- 
iningin niya, sa pamamagitan ni Je- 
sucristo; ^na mapasa kaniya nawa 
ang kaluwalhatian magpakailan man. 
Siya nawa. 

22 Datapuwa’t ipinamamanhik ko 

sa inyo, mga kapatid, na inyong 
- 1 - 

2 Heb. 10:29. 8 1 Ped. 6:10. 4 Fil. 2:13,. 

5 Rom. 11:36, 


pagtiisan ang salitang iniaral: sa- 
pagka't kayo’y sinulatan ko ng ilang 
salita. 

23 Inyong talastasin na ang atmg 
kapatid na si Timoteo ay pinawalan 
na; na kung siya’y dumating na madall, 
kayo’y makikita kong kasama niya. 

24 Batiin ninyo ang lahat ng mga 
7 namiminuno sa inyo, at ang fi lahat 
ng mga banal. Kayofy binabati ng 
nangasa Italia. 

25 Ang biyaya’y sumainyo nawang 
lahat. Siya nawa. 


6 2 Cor. 1:1. Col. 1:1. 

1 Tes. 3:2. 7, _ 8 Fil. 4:22. 


ANG SULAT 

NI 

SANTIAGO 


KAPITULO 1. 

1 Si Santiago, na ^alipin ng Dios 
at ng Panginoon Jesucristo, ay bu- 
mabati 2 sa labingdalawang angkan 
i^na nasa Pangangalat. 

2 Mga kapatid ko, ariin. ninyong 
boong kagalakan, kung kayo'y ma- 
ngahulog sa sarisaring tukso; 

3 Yamang nalalaman 4 r\a ang pag- 
'subok sa inyong pananampalataya ay 
ifgumagawa ng pagtitiis. 

4 At inyong pabayaan na ang pag- 
ititiis ay magkaroon ng sakdal na ga- 
jvr a, upang kayo’y maging ^sakdal at 
(ganap, na walang anoman kakula- 

ngan. 

5 Nguni't kung nagkukulang ng 
karunungan ang sinoman sa inyo, ay 
7humingi sa Dios, na nagbibigay ng 
sagana sa lahat at hindi nanunum- 
bat; at ito’y ibibigay sa kaniya. 


1 Gawa 12:17: 13:13. 2 Gawa 26:7. 

3 Juan 7:35. Gawa 2:5, 11. 1 Ped. 1:1* 

4 1 Ped. 1:7. 5 Rom. 5:3. 

6 Mat. 5:48. Sant. 3:2. 7 Mat. 7:7. 

Mar. 11:24. 

364 


G Nguni’t shumingi siyang may pa¬ 
nanampalataya, 0 na walang anomang 
pagaalinlangan: sapag'ka’t yaong 
nagaalinlangan ay katulad *ng isang 
alon ng dagat na itinutulak ng ha- 
ngin at ipinapadpad sa magkabika- 
bila. 

7 Sapagka’t huwag isipin ng taong 
yaon na siya’y tatanggap ng^ ano¬ 
man bagay sa Panginoon; 

8 Ang taong -may dalawang akala, 
ay walang tiyaga sa lahat ng kani- 
yang mga paglakad. 

9 Datapuwa’t ang kapatid na ma- 
babang kapalaran ay magmapuri $sa 
kaniyang mataas na kalagayan: 

10 At ang mayaman, ^dahil sa 
siya’y pinababa: sapagka’t ^siya’y 
lilipas na gaya ng bulaklak ng damo. 

11 Sapagka’t sumisikat ang araw 
na may hanging nakakasunog, at 
naluluoy g ang damo; at nangalalagas 

8 Mat. 12:24. 9 Mat. 21:21. 

1 Ef. 4:14. £ Sant. 4:8. 3 Mat. 23:12. 

U Heb. 10:34. 5 Is. 40 :C. 1 Ped. 1:24. 

0 Is. 40:7. 










SANTIAGO 2 


ang bulaklak nito, hawawala ang 
karikitan ng kaniyang anyo: gayon 
din naman ang tacng mayanian na 
malalanta sa lahat ng kaniyang mga 
paglakad. 

22 ?Mapalad ang* taong nagtitiis ng 
tukso; sapagka’t pagkasubok sa ka¬ 
niya, siya’y tatanggap 8ng putong ng 
buhay, £na ipinangako ng Panginoon 
sa mga nagsisiibig sa kaniya. 

13 Hu wag sabihin ng sinoman pag- 
ka siya’y tinutukso, Ako’ytinutukso 
ng Dios; sapagka’t ang Dios ay hin- 
di matutukso sa masamang bagay, 
at hindi rin naman siya nanunukso 
sa kanino man: 

14 Kundi ang bawa’t tao ay natu- 
tukso, pagka nahihila *ng sariling 
masamang pita at nahihikayat. 

15 Kung magkagayo’y ang kahala- 
yan, * 2 * kung maipaglihi ay nanganga- 
nak ng kasalanan: at ang kasala- 
nan, pagka malaki na ay 5 namu- 
rnunga ng kamatayan. 

16 Huwag lcayong padaya, mga mi- 
namahal kong kapatid. 

17 Ang bawa’t mabuting kaloob *at 
ang bawa’t sakdal na kaloob ay pa- 
wang bubat sa itaas, na bumababa 
mula sa <*Ama ng mga ilaw, 0na wa¬ 
king pagbabago, ni kahit anino man 
ng pagiiba. 

18 7Sa kaniyang sariling kalooban 
ay kaniya tayong ipinanganak sa pa- 
mamagitan ng salita ng katotoha- 
nan, «upang tayo’y maging isang uri 
ng mga fi pangunahing bunga ng ka¬ 
niyang mga nilalang. 

19 Nalalaman ninyo ito , minamahal 
kong mga kapatid. Nguni’t fmag- 
maliksi ang bawa't tao sa pakikinig, 
-magmakupad sa pananalita, ^mag- 
makupad sa pagkagalit: 

20 Sapagka't ang galit ng tao ay 
hindi gumagawa ng katuwiran ng Dios. 

21 Kaya’t ^ihiwalay hinyo ang la- 
hat na karumihan at ang pagapaw 
ng kasamaan, at tanggapin ninyo 
na may kaamuan ang salitang itina- 

7 1 Ped. 3:14. 8 Apoc. 2:10. 

9 Mat 19:28, 29. Sant. 2:5. 1 Mat. 5:28. 

2 Awit 7:14. 5 Rom. 5:12. 

4 Juan 8:27. 1 Cor. 4:7. 5 1 Juan 1:6. 

6 23:19. 7 1 Fed. 1:23. 8 Ef. 1:12. 

9 Apoc. 14:4. 1 Ec. 6:1. 

2 Raw. 10:19. Ec. 5:2. 3 Kaw. 14:29. 

4 Ef. 4:22. 


nim, £na makapagliligtas ng inyong 
mga kaluluwa. 

22 Datapuwa’t maging ^tagatupad 
kayo ng salita, at huwag tagapa- 
kinig lamang, na inyong dinadaya 
ang inyong sarili. 

23 Sapagka’t ?kung ang sinoman 
ay tagapakinig ng salita at hindi 
tagatupad, ay katulad siya ng isang 
tao na tinitingnan ang kaniyang ta- 
iagang mukha sa ^salamin: 

24 Sapagka’t minamasdan niya ang 
kaniyang sarili, at siya’y umaalis 
at pagdaka’y kaniyang nalilimutan 
kung ano siya. 

25 Nguni’t ang nagsisiyasat ng 
sakdal na ^kautusan, ang kautusan 
ng kalayaan, at nananatuing gayon , 
na hindi tagapakinig na lumilimot, 
kundi tagatupad na gumagawa, ay 
pagpapalain ang taong ito sa kani¬ 
yang ginagawa. 

26 Kung ang sinoman ay nagiisip 
na siya’y relihioso fsamantalang 
hindi pinipigil ang kaniyang dila, 
kundi dinadaya ang kaniyang puso, 
ang relihion ng taong ito ay walang 
kabuluhan. 

27 Ang dalisay na relihion at wa¬ 
lang dungis sa harapan ng ating 
-Dios at Ama ay ito, ^dalawin ang 
mga ulila at mga babaing bao sa 
kanilang kapighatian, 4 at paginga- 
tang walang dungis ang kaniyang 
sarili sa sanglibutan. 

KAPITULO 2. 

1 Mga kapatid ko, fyayamang may- 
roon kayong pananampalataya ng 
ating Panginoong Jesucristo, na Pa- 
nginoon kaluwalhatian ay huwag 
magtatangi sa mga tao. 

2 Sapagka’t kung may pumapasok 
sa inyong sinagoga ang isang tao 
na may singsing na gmto, at may 
magandang kasuotan, at may puma¬ 
pasok namang isang dukha na may 
damit na hamak; 

3 At injmng itangi ang may suot 
na damit na maganda, at inyong 

5 Rom. 1:16. 1 Cor. 15:2. 

6 Rom. 2:13. 7 Mat. 6:24-27. 

8 1 Cor. 13:12. 0 Juan 8:32. Gal. 6:1. 

Sant. 2:12. 1 Sant. 3:2, 3. 2 Ef. 6:2ff. 

3 Mat. 26:36. 4 1 Tim. 5:22. 1 Juan 6:18. 

4 Deut. 1:17. Jud. 18. 0 1 Cor. 2:8. 

365 





SANTIAGO 2 


sabihin, Maupo ka rito sa dakong 
mabuti; at sa dukha ay inyong sa¬ 
bihin, Tumayo ka riyan, 6 maupo ka 
sa ibaba ng aking tungtungan; 

4 Hindi baga kayoty nagtatangi sa 
inyong sarili, at nagiging mga hu- 
kom na may masasamang pagii- 
sip? 

6 Dinggin ninyo, mga minamahal 
kong kapatid; ?hindi baga pinili ng 
Dios ang mga dukha sa sanglibu- 
tang ito upang waging ^mayayaman 
sa pananampalataya, at mga staga- 
pagmana *ng kahariang ^ipinanga- 
ko niya sa mganagsisiibigsakaniya? 

6 Nguni’t * 2 3 inyong ' niwalang-puri 
ang dukha. Hindi baga kayoty pi- 
nahihirapan ng mayayaman, *at sila 
rin ang kumakaladkad sa inyo sa 
harapan ng mga hukuman? 

7 Hindi baga 3 nilalapastangan nila 
yaong marangal na pangalan na sa 
inyoty 6 itinatawag? 

| 8 Gayon man kung inyong ganapin 
?ang kautusang hari, ayon sa kasu- 
latan, siibigin mo ang iyong ka- 
puwa na gaya ng sa iyong sari¬ 
li, ay nagsisigawa kayo _ ng>mabu- 
ti; 

9 Datapuwa’t kung kayoty nagta¬ 
tangi ng mga tao, ay nangagkaka- 
sala kayo, at kayoty hinahatulan ng 
kautusan na gaya ng mga suwail. 

10 Sapagka’t ang sinomang guma- 
ganap ng boong kautusan, at gayon 
maty natitisod sa isa, 3 ay nagiging 
makasalanan sa lahat. 

11 Sapagka't ang nagsabi, ^Hu- 
wag kang mangalunya, ay nagsabi, 
naman, Huwag kang pumatay. Nga- 
yon, kung ikaw ay hindi nanganga- 
lunya, nguni’t pumapatay ka, ay na¬ 
giging suwail ka sa kautusan. 

•12 Gayon ang inyong salitain, at 
gayon ang inyong gawin, na gaya 
ng mga taong huhukuman sa pama- 
magitan -ng kautusan ng kalayaan. 
13 Sapagka’t ang 3 paghuhukom ay 

7 1 Cor. 1:27, 28. 8 Lu. 12:21. 

9 Mat. 25 :34. 1 Mat. 5:3. Lu. 6:20; 12:32. 

2 Sant. 1:12. 3 1 Cor. 11:22. 

4 Gawa 8:3; 13:50. 5 Gawa 13:45^ 

6 Gawa 15:17. 7 Mat. 22:38. _ 

8 Lev. 19:18. Juan 13:34. 9 Gal.l3;l(ft 

1 1 Ex. 20:13, 14. 2 Sant. 1:25,^ 

3 Mat. 6:15: 18:35. Mar. 11 : 36.1 

Lu. 6:38; 16:25. 


walang awa doon sa hindi nagpakita 
ng awa; ang awa ay lumuluwalhati 
laban sa paghuhukom. 

14 Anong pakikinabangin, mga ka¬ 
patid ko, kung sinasabi ng sinoman 
na siyaty may pananampalataya, 
nguni’t walang mga gawa? maka- 
pagliligtas baga sa kaniya ang pa-! 
nanampalatayang iyan? 

15 Kung ang isang kapatid na la^ 
lake 6 babae ay hubad at walang 
kakanin araw-araw, 

16 At *ang isa sa inyo ay magsabi 
sa kanila, Magsiyaon kayong paya- 
pa, kayoty mangagpainit at mangag- 
pakabusog; at gayon maty hindi 
ninyo ibinibigay sa kanila ang mga 
bagay na kinakailangan ng katawan;, 
anong mapapakinabang dito? 

17 Gayon din naman ang pananam-] 
palataya na walang mga gawa, ay> 
patay sa kaniyang sarili. 

18 Oo, sasabihin ng isang tao, Ikaw 
ay mayroong pananampalataya, at 
akoty mayroong mga gawa: ipakita 
mo sa akin ang iyong pananampala- 
tayang hiwalay sa mga gawa. at 
ako sa pamamagitan ng aking 
mga gawa ay ipakita sa iyo ang, 
aking ^pananampalataya. 

19 G Ikaw ay sumasampalataya na] 
ang Dios ay iisa; mabuti ang iyongl 
ginagawa: ?ang mga demonio man| 
ay nagsisisampalataya, at nagsisipa-) 
nginig. 

20 Datapuwa’t ibig mo bagang ma^i 
alaman, Oh taong walang kabulu- 
han, na ang pananampalataya _ na! 
^walang mga gawa ay baog? 

21 Hindi baga ang ating amang'si 
o Abraham ay inaring ganap sa pa¬ 
mamagitan ng mga gawa, dahil sa 
kaniyang inihain si Isaac na kani¬ 
yang anak sa ibabaw ng dambana? 

22 Nakikita mo *na ang pananam- 
palataya ay gumagawang kalakip’ 
ng kaniyang mga gawa, at sa pa¬ 
mamagitan ng mga gawa ay naging : 
sakdal ang pananampalataya; 

23 At natupad -ang.kasulatan na 
nagsasabi, At si ^Abraham ay su- 

4 1 Juan 3:17, 18. 

5 Mat. 7:16, 27. Gal. 5:6. 6 1 Cor. 8:6. 

7 Mat. 8 :28, 29. Lu. 4 :33, 34. Gawa 16 :16, 17* 

8 tal. 26. Rom. 3:28. 9 Gen. 22:9, 12. " 

1 Ileb, 11:17,_$ tal, 8. 3 Gen, 15:6, 






SANTIAGO 3 


mampalataya sa Dios, at yao’y ibi- 
nilang na katuwiran sa kaniya; at 
siya’y tinawagna ^kaibigan ng Dios. 

24 Nakikita ninyo na sa pamamag- 
itan ng mga gawa’y inaaring ganap 
ang tao, at hindi sa pamamagitan 
ng pananampalataya lamang. 

25 At gayon din naman hindi rin 
baga si 5 Rahab na patutot ay ina- 
ring ganap sa pamamagitan ng mga 
.gawa, dahil sa tinanggap niya ang 
mga sugo, at kaniyang pinapagdaan 
sila sa ibang daan? 

26 Sapagka’t kung paanong ang ka- 
tawan na walang espiritu ay patay, 
ay gayon din ang pananampalataya 
na walang mga gawa ay patay. 

KAPITULO 3.. 

1 <?Huw&g maging guro ang marami 
sa inyo, mga kapatid ko, yamang 
nalalamang tayo’y tatanggap ng la- 
long mabigat na hatol. 

2 Sapagka’t sa maraming mga ba- 
gay tayong lahat ay nangatitisod. 
"Kung ang sinoman ay hindi nati- 
tisod sa salita, ay isang staong sak- 
dal ang gayon, may kaya rin na- 
mang ^makapigil ng boong katawan. 

3 Kung atin ngang inilalagay ang 
mga preno ng kabayo sa kanilang 
mga bibig, upang tayo’y talimahin, 
ay ibinabaling din naman natin ang 
kanilang boong katawan. 

4 Narito, ang mga daong naman, 
bagama’t lubhang malalaki at itf- 
nutulak ng malalakas na hangin, 
gayon ma’y sa pamamagitan ng isang 
lubhang maliit na ugit ay jiapapa- 
baling kung saan ibig ng taga- 
ugit. • 

5 Gayon din naman ang dila ay 
isang maliit na sangkap, at nagpa- 
palalo ng malalaking bagay, Nari¬ 
to, kung gaano kalaking gubat ang 
pinagaalab ng lubhang maliit na 
apoy! 

6 At *ang dila’y isang apoy: ang 
sanglibutan ng kasamaan sa ating 
mga sangkap ay dili iba’t ang dila, 
5 na nakakahawa sa boong katawan, 
at pinagningas ang gulong ng kata- 


4 2 Kron. 20:7. Is. 41:8. 5 Heb. 11:81. 

6 Mat. 23:8. 7 Sant. 1:19, 23. 8 Sant. 1:4. 
9 Sant. 1:26. 1 Awit 12:3. 4; 73:8. 9. 

2 Kaw. 16:27. 3 Mat. 15:11, 18. 


lagahan, at ang dila'y pinagniningas 
ng impierno. 

7 Sapagka’t ang bawa’t uri ng mga 
hayop at mga ibon, ng mga nag- 
sisiusad at mga bagay sa dagat, ay 
pinaaamo, at napaaamo ng taQ: 

8 Datapuwa’t ang dila ay hindi na-: 
paaamo ng sinomang tao; isang ma- 
samang hindi nagpapahinga, na ^pu- 
no ng lasong nakamamatay. 

9 Siyang ating ipinagpupuri sa Pa- 
nginoon at Ama; at siyang ating 
ipinanglalait sa mga taong 5 gina- 
wang ayon sa Iarawan ng Dios: 

10 Sa bibig din lumalabas ang pag- 
pujri’t paglait. Mga kapatid ko, ang 
mga bagay na ito ay hindi nararapat 
magkagavon. 

11 Ang bukal baga’y sa isa lamang 
siwang ay binubukalan ng matamis 
at mapait? 

12 M-aaari baga, mga kapatid ko, 
na ang puno ng igos ay magbunga 
ng aseitunas, 6 ng mga igos ang 
puno ng ubas? hindi rin naman ba- 
balungan ng matamis ang maalat 
na tubig. 

13 Sino ang marunong at matalino 
sa inyo? ipakita niya sa pamamag¬ 
itan ng mabuting ^kabuhayan ang 
"kaniyang mga gawa sa kaamuan ng 
karunungan. 

14 Nguni’t kung kayo’y mayroong 
mapapait na paninibugho at pagka- 
kampikampi sa inyong puso, ay hu- 
wag ninyong ipagmapuri at huwag 
magsinungaling laban sa katotoha- 
nan. 

15 Hindi «ito ang karunungang bu- 
mababa mula sa itaas, kundi ang na- 
uukol sa lupa, ^sa laman, sa diablo. 

16 Sapagka’t kung saan mayroong 
paninibugho at pagkakampi’kampi, 
ay doon mayroong kaguluhan at la- 
hat ng gawang masama. 

17 Nguni’t ang karunungang bu- 
hat sa itaas, ay una-una’y malinis, 
saka mapayapa, *banayad, madaling 
panaingan, ^puspos ng kawaan at ng 
mabubuting bunga, 3 wa lang inaayu- 
nan, ^walang pagpapaimbabaw. 


4 Awit 140:3. 5 Gen. 1:26. 6 Gal. 1:18. 

7 Sant. 2:18. 8 Sant. 1 :17. 

9 1 Cor. 2:14. 1 Fil. 4:5. 2 Gal. 6:22. 

3 Sant. 2:4. 4 Rom. 12:9. 

367 





SANTIAGO 4 


18 At ang bunga ng katuwiran 5 ay 
natatanim sa kapayapaan sa mga 
nagsisigav/a ng kapayapaan. 

KAPITULO 4. 

1 Saan nagbubuhat ang mga pag- 
babaka at saan nagbubuhat ang mga 

agaaway sa inyo? hindi baga nag - 
ubuhat dito, sa inyong mga ffkala- 
yawan ?na bumabaka sa inyong mga 
sangkap? 

2 Kayo’y nangagiimbot, at kayo’y 
wala: ^kayo’y nagsisipatay, at ka¬ 
yo’y nangaiinggit, at hindi maaa- 
ring kamtan: kayo’y nangakikipag- 
away at nangakikipagbaka; kayo’y 
wala, sapagka’t hindi kayo nagsisi- 
hingi. 

3 Kayo’y nagsisihingi, at hindi ka¬ 
yo nagsisitanggap, ^sapagka’t nag¬ 
sisihingi kayo ng masama, upang gu- 
gulin sa inyong mga kalayawan. 

4 Kayong imga mangangalunya, 
hindi baga ninyo nalalaman na 2 ang 
pakikipagkaibigan sa sanglibutan ay 
pakikipagaway sa Dios? ^Sinoman 
ngang magibig na maging kaibigan 
ng sanglibutan ay nagiging kaaway 
ng Dios. 

6 0 iniisip baga ninyo na ang ka- 
sulatan ay nagsasalita ng walang 
kabuluhan? Ang Espiritu baga na 
pinatira sa atin ay nagnanais hang- 
gang sa kapanaghilian? 

6 Nguni’t siya’y nagbibigay ng la- 
long biyaya. Kaya’t sinasabi ng ka~ 
sulatan f Ang 5 Dios ay sumasalan- 
sang sa mga palalo, datapuwa’t nag¬ 
bibigay ng biyaya sa mga mapag- 
pakumbaba. 

7 Pasakop nga kayo sa Dios; da¬ 
tapuwa’t magsisalangsang kayo sa 
diablo, at tatakas siya sa inyo. 

8 Magsilapit kayo sa Dios, at siya’y 
lalapit sa inyo. Mangaglinis kayo 
ng inyong mga kamay, kayong mga 
makasalanan; at 6 dalisayin ninyo 
ang inyong mga puso, kayong mga 
7may dalawang akala. 

9 Kayo’y mangagpighati, at magsi- 

6 Fit 1:11. 

6 Lu. 8:14. 7 1 Ped. 2:11. 8 Sant 6:6. 

9 Horn. 8:26. 1 Mat. 12:39. 2 Mat. 6:24. 

1 Juan 2:15. 3 Juan 15:19. 4 Gen. 6:5. 

5 Kaw. 3 :34. 1 Ped. 6 :5. 6 i Ped. 1 -.22. 

7 Sant. 1:8. 

368 


hibik, at magsit&ngis: inyong pahtsn 
ang inyong pagtawa ng paghibik, at 
ang inyong kagalakan ng kalumba- 
yan. 

10 Mangagpakababa kayo ^sa pani¬ 
ngin ng Panginoon, at kaniyang ita- 
taas kayo. 

11 ^Huwag kayong mangagsalita ng 
laban sa lsa’t isa, mga kapatid. 
Ang nagsasalita laban sa kapatid, 
16 humahatol sa kaniyang kapatid, 
ay ^nagsasalita laban sa kautusan, 
at humahatol sa kautusan: data¬ 
puwa’t kung ikaw ay humahatol sa 
kautusan, hindi ka na tagatupad ng 
kautusan, kundi hukom. 

12 lisa ang tagapagbigay ng ka¬ 
utusan at hukom, sa makatuwid ba~ 
ga'y ang makapagliligtas at ^maka- 
pagwawasak: datapuwa’t *sino ka 
na humahatol sa iyong kapuwa? 

13 ^Magsiparito ngayon, kayong nag- 
sisipagsabi, Wgayon 6 bdkas ay mag- 
sisiparoon kami sa gayong bayan, at 
titira kami doong isang taon, at 
mangangalakal, at magtutubo: 

14 Kayo ngang hindi nakaaalam ng 
mangyayari bukas. Ano ang inyong 
buhay? ?Kayo nga’y isang singaw 
na sa sangdaling panahon ay lumi- 
litaw, at pagdaka’y napapawi. 

IB Sapagka’t ang dapat ninyong sa- 
bihin ay, Kung loloobin ng. Pangi¬ 
noon ay mangabubuhay kami, at ga- 
gawin namin ito 6 yaon. 

16 Datapuwa’t ngayon ay nagma- 
mapuri kayo sa inyong mga pagpa* 
palalo: Sang lahat ng ganitong pag- 
mamapuri ay masama. 

17 ^Sa nakakaalam nga ng pagga- 
wa ng mabuti, at hindi ginagawa, 
ito’y kasalanan sa kaniya. 

KAPITULO 5. 

1 JMagsiparito ^ngayon,kayong ma- 
yayaman, kayo’y magsitangis at mag- 
sihagulhol dahii sa mga karalitaan 
ninyong sa inyo’y darating. 

2 Ang inyong mga kayamanan ay 
mga bulok, at ang inyong mga da- 
mit ay nginangatngat ng tanga. 

8 1 Ped. 6:6. 9 1 Ped. 2 :1. 
l Mat. 7 :L 2 Sant. 2 :8. 3 Mat. 10:28. 

4 Rom. 14:4. 5 Sant 6:1. 6 Lu. 12:18-20. 

7 Job 7:7. Si Cor. 6:6. 9 Juan 9 :41; 15 

l Sant. 4:13. t Lu. 6:24. ft Mat. 6:20. 






8 Ang inyong ginto at ang inyong 
pilalc ay kinakalawang na; atang mga 
kalawang na i to ay siyang magiging 
patotoo Iaban sa inyo, at gaya ng 
apoy na lalamunin ang inyong la^ 
man. ^Kayo’y nagtipon ng inyong 
mga kayamanan 5 sa mga huiing 
arav/. 

4 Narito, ang kaupahan ^ng mga 
manggagawa na nagsiani sa inyong 
mga bukid, na iniring ninyo sa pa- 
mam agitan_ng dava, ay humihibik: 
at 7ang mga hibik ng mga nagsiani 
ay nagsipasok sa mga pakinig ng Pa- 
nginoon ng ^mga hukbo. 

5 Kayo’y nangabuhay ng tamasa sa 
ibabaw ng lupa, at nangagalak; in¬ 
yong pinataba ang inyong mga puso 
sa 0araw ng patayan. 

6 ^Inyong hinatulan, -inyong pina- 
tay ang matuwid; hindi niya kayo 
nilalabanan. 

7 Mangagtiis nga kayo, mga ka¬ 
patid, hanggang sa 3p a g par it 0 ng 
Panginoon. Narito, inaasahan ng 
magsasaka ang mahalagang bunga 
ng lupa, na may pagtitiis, hanggang 
sa tanggapin ang ulang ^maaga at 
hulf. 

8 Mangagtiis din naman kayo; 
flpagtibayin ninyo ang inyong mga 
puso, sapagka’t ang pagparito ng 
Panginoon ay malapit na. 

9 Huwag kayong mangagupasalaan, 
mga kapatid, laban sa isa’t isa, 
upang kayo’y‘huwag mahatulan; na¬ 
rito, ang hukom 6 ay nakatayo sa ha- 
rapan_ ng mga pinto. 

10 ?Kunan rdnyong halimbawa ng 
pagbabata at ng pagtitiis, mga ka¬ 
patid, ang mga propeta na nagsipag- 
salita sa pangalan ng Panginoon. 

11 Narito, s tinatawag nating ma- 
papalad ang nangagtiis: inyong na- 
balitaan »ang pagtitiis ni Job, at in¬ 
yong nakita *ang pinapangyari ng Pa¬ 
nginoon, kung gaano ang lubos na 
pagkahabag at ang pagkamaawain ng 
Panginoon. 


SANTIAGO 5 


12 Nguni’t higit sa lahat ng mga 
bagay, mga kapatid ko, ay ^huwag 
ninyong ipanumpa, kahit ang langit, 
ni ang lupa, ni ang anomang ibang 
sumpa: kundi ang inyong oo, ay ma- 
ging oo; at ang inyong hindi, ay 
maging hindi; upang kayo’y huwag 
raangahulog sa ilalim ng hatol. 

13. Nagbabata baga ang sinoman 
sa inyo? siya’y manalangin. Natu- 
tuwa ang sinoman? ^awitin niya 
ang mga pagpupuri. 

. 14 May sakit baga ang sinoman sa 
myo? ipatawag niya *ang mga ma- 
tanda sa iglesia; at ipanalangin nila 
siya* 5 * 7 * 9 na pahiran nila ng langis sa 
pangalan ng Panginoon: 

15 At ang panalangin ng pananam- 
palataya ay magliligtas sa may sa¬ 
kit, atibabangon siya ng Panginoon; 
e at kung nagkasala siya, ay ipata- 
tawad sa kaniya. 

16 Mangagpahayagan nga kayo sa 
isa.t isa ng inyong mga kasalanan, 
at ipanalangin ng isa’t isa ang iba, 
upang kayory magsigaling. Malaki 
ang nagagawa 7ng maningas #na 
panalangin ng taong matuwid. 

17 Si Elias ay isang taong may 
pagkataong gaya rin ng atin, at 
siya’y nanalangin ng boong ningas 
upang huwag umulan; »at hindi 
umulan sa lupa sa loob ng tatlong 
taon at anim na buwan. 

18 At muli siyang nanalangin; at 
ang langit ay ^nagbigay ng ulan, at 
ang lupa ay namunga ng kaniyang 
bunga. 

19 Mga kapatid ko, -kung ang si¬ 
noman sa inyo ay nalilihis sa kato- 
tohanan, at siya’y papagbaliking- 
loob ng sinoman; 

20 Ay alamin nito na ang nagpapa- 
balik-loob ng isang makasalanan, 
mula sa kamalian ng lakad niya ay 
magliligtas ng isang kaluluwa sa 
kamatayan, at ^magtatakip ng kara- 
mihang kasalanan. 


4 Rom. 2:5. 5 taJ. 8. 9. 6 Lev. 19:18. 

Jer. 22:13. 7 Deut. 24:15. 8 Rom. 9:20. 

5 Jer. 12:3. i’Sant. 2:6. S Sant. 4:2. 

8 1 Tes. 2:10. 1 Ped. 4:7. 4 Deut. 11:14. 

5 1 Tes. 3:13.* 6 1 Ped. 6:5. Apoc. 22:12. 
7 Mat. 5:12. 8 Mat. 6:10; 10:22. 

9 Job 1:21, 22; 2:10. 1 Job 42:10, 12. 


S Mat. 5:34-37. S E€. 5:19. 4 Gawa 11:30. 

5 Mar. 6:13. 6 Is. 33:24. Mat. 9:2. 

7 1 Tim. 2:1. 8 Blpr. 11:2. Deut. 9:16, 20. 

1 Sam. 12:18. 1 Har. 17:20. 2 Har. 4:33; 

19:16-20; 20:2-5. 

9 1 Har. 17:1. 1 1 Har. 13:42. 45. 
t Mat. 18:15. 8 A wit 32:1. 1 Ped. 4:8. 

269 






ANG UNANG SULAT 


NI 

PEDRO 


KAPITULO 1. 

1 Si Pedro, na apostol ni Jesucris- 
to, sa mga hinirang na nangingibang 
bayan *na nasa Pangangalat sa Ponto, 
Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia, 

2 *Ayon $sa paunang kaalaman ng 
Dios 4 Ama, sa pagpabanal ng Espi- 
ritu, . upang magsitalima at 4ma- 
ngawisikan ng dugo ni Jesucris- 
to: ^Biyaya at kapayapaan nawa 
ang sa inyo’y sumagana. 

3 Purihin nawa ang Dios $at Araa 
ng ating Panginoong Jesucristo, na 
ayon sa kaniyang malaking awa ay 
ipinanganak na muli 7tayo sa isang 
buhay na pagasa s sa pamamagitan 
ng pagkabuhay na maguli ni Jesu¬ 
cristo sa mga patay, 

4 Sa isang manang di nasisira, at 
walang dungis, at hindi kumukupas, 
Pna inilaan sa langit para sa inyo, 

. 5 Na sa kapangyarihan ng Dios *ay 
iniingatan sa pamamagitan ng pa- 
nanampalataya sa ikaliligtas na na- 
handa upang ihayag sa huling pana¬ 
hon. 

6 Na ito ang inyong totoong ikina- 
gagalak, bagama’t ^ngavo’y sa sang- 
daling panahon, $kung Kailangan, ay 
pinalumbay kayo sa muli’t muling 
pagsubok, 

7 Upang *ang pagsubok sa inyong 
pananampalataya na lalong mahala- 
ga kay sa ginto na nasisira baga- 

1 Gawa 2:9. Sant 1:1. 2 1 Ped. 2:9. 

2 Gawa 2:23. Rom. 8:29; 14:2. 

4 Heb. 10:22; 12:24. 5 2 Ped. 1:2. 

6 2 Cor. 1:3. Ef. 1:3. 7 tal. 23. Juan 3:3. 

8 1 Ped. 3:21. 9 Mat. 6:20. 
l Juan 10:28, 29. 2 1 Ped. 5:10. 
s Sant. 1:2. 4 Sant. 1:3. 

370 


ma't ito'y ^sinusubok sa pamamag- 
itan ng apoy, c ay masumpungan sa 
ikapupuri at ikaluluwalhati at ikk- 
rarangal "sa pagpapakahayag ni Je¬ 
sucristo: 

8 Na hindi ninyo nakita ay inyong 
iniibig; s na bagama’t ngayon ay hin¬ 
di ninyo siya nakikita, gayon ma’y 
^inyong sinasampalatayanan, na ka- 
yo’y nangagagalak na totoo na may 
galak na di masayod at puspos ng 
kaluwalhatian: 

9 ^Na inyong tinatanggap ang la- 
yunin ng inyong pananampalataya, 
ang pagkaligtas ng inyong mga ka- 
luluwa. 

10 Tungkol sa pagkaligtas na ito 
ay nagsikap at nagsiyasat na maigi 
-ang mga propeta, na nangagsihula 
tungkol sa biyayang dadating sa 
inyo: 

11 Na* sinisiyasat ang kahulugan 
kung ano at kailang panahon itinuro 
3 ng Espiritu ni Cristo na sumasa 
kanila, 4nang patotohanan nang una 
ang mga pagbabata ni Cristo, at 
ang mga kaluwalhatiang hahalili sa 
mga ito. 

12 Na ipinahayag sa kanila, na 
hindi sa ganang kanilang sarili, kun- 
di sa ganang inyo, pinangasiwaan 
nila ang mga bagay na ito, na nga- 
yo’y ibinalita sa inyo sa pamamag¬ 
itan ng mga nagsipangaral sa inyo 
ng evangelio sa pamamagitan 5 6 * 8 ng 

5 1 Cor. 3:13. 

6 Rom. 2:7, 10. 7 1 Ped. 4:13. 

8 Juan 20:29. 9 Juan 16:22. 

1 Heb. 10:36. 1 Ped. 6:4. 2 Rom. 1:2. 

8 2 Ped. 1:11. 4 Lu. 24:26. 5 Gawa 2:2-4- 






I PEDRO 2 


Espiritu. Santo na sinugo itiula sa 
langit; na ang mga bagay na ito'y 
ninanasang mamasdan ng mga ang- 
hel. 

13 Kaya't ^inyong bigkisan ang 
mga baywang ng inyong pagiisip, 
7na maging mapagpigil kayo at in¬ 
yong ilagak na lubos ang inyong 
pagasa sa biyayang sdadalhin sa in- 
yo sa pagkahayag ni Jesucristo; 

14 Na gaya ng mga anak na mata- 
limahin, ^na huwag kayong mangag- 
asal na ayon sa inyong dating mga 
masasamang pita nang kayo’y na *sa 
kawalang kaalaman: 

15 Nguni’t yamang banal * 1 2 * 4 ang sa 
inyo’y tumawag, ay mangagpakaba- 
nal naman kayo sa lahat ng paraan 
^ng pamumuhay; 

16 Sapagka’t nasusulat, ^Kayo’y 
mangagpakabanal; sapagka’t ako’y 
banal. 

17 At kung inyong tinatawagan, na 
Ama, siyang ^walang itinatanging 
tao, na humahatol ayon sa gawa ng 
bawa’t isa, ay gugulin ninyo sa 6 ta- 
kot ang panahon ng inyong ?pangi- 
ngibang bayan: 

. 18 Na inyong nalalamang $kayo’y ti- 
nubos hindi ng mga bagay na nanga- 
sisira, ng pilak 6 ginto, mula sa 
inyong walang kabuluhang paraan 
ng pamumuhay, na ^ipinamana sa 
inyo ng inyong mga magulang; 

19 Kundi ng mahalagang *dugo, 
gaya ng sa *korderong ^walang ka- 
pintasan at walang dungis, sa maka- 
tuwid baga'y ang dugo ni Cristo: 

20 4Na nakilala nga nang una ba- 
go itinatag ang sanglibutan, nguni’t 
inihayag 5 sa mga huling panahon 
dahil sa inyo, 

21 Na sa pamamagitan niya ay 
nanganampalataya kayo sa Dios, 6 na 
sa kaniya’y bumuhay na maguli sa 
mga patay, at 7sa kaniya’y nagbi- 
g ay ng kaluwalhatian; upang ang 

6 Ef. 6:14. 7 1 Ped. 4 :7 ; 6:8. 

8 tal. 7. 9 1 Ped. 4 :2. 3. 

1 Gawa 17:30. Ef. 4:18. 2 2 Cor. 7:1. 

1 Tes. 4:7. 2 Ped. 3:11. 3 taL 18. GaL 1:13. 

4 Lev. 11:44. 5 Sant. 2:1. 

6 1 Ped. 3:16. 7 Ef. 4:22. 8 1 Cor. 6:20. 

9 Gal. 3:13: 4:5. 1 Gawa 20:28. 

2 Juan 1:29. S Heb. 9:14. 

4 Gawa 2:23. Apoc. 13:8. 5 Heb. 1:2. 

6 Gawa 2:24. 7 Gawa 3:13. FiL 2:9. 


inyong pananampalataya at pagasa 
ay mapasa Dios. 

22 Yamang ^nilinis ninyo ang mga 
kaluluwa sa inyong pagtalima sa ka- 
totohanan, 9 sa pagibig na hindi pa- 
kunwari sa mga kapatid, ay ma- 
ngagibigan kayo ng ^boong ningas 
ng inyong puso sa isa’t isa: 

23 £ Yamang ipinanganak kayong 
muli, hindi sa binhing t nasisira, kun¬ 
di sa walarrg kasiraan, ^sa. pama¬ 
magitan 4ng salita ng Dios na na- 
bubuhay at namamalagi. 

24 Sapagka’t, 

°Ang lahat ng laman ay gaya 
ng damo, 

At ang lahat ng kaniyang ka- 
rangalan ay gaya ng bulak- 
lak ng damo. 

Ang damo’y riatutuyo, at ang 
bulaklak ay nalalanta: 

25 7Datapuwa’t ang salita ng Pa- 

nginoon ay namamalagi mag- 
pakailan man. 

At ito ang salita ng mabubuting ba- 
lita na ipinangaral sa inyo. 

KAPITULO 2. 

1 ^Kaya’t sa paghihiwalay ng la¬ 
hat na ^kasamaan, at lahat ng pag- 
daraya, at pagpapaimbabaw, at mga 
pananaghili, at ng lahat «*ng pang- 
lalait. 

2 *Gaya ng mga sanggol na bagong 
panganak ay nasain ninyo 5 ang 
gatas na walang daya na ukol sa 
espiritu, upang sa pamamagitan ni- 
to’y magsilago kayo sa ikaliligtas; 

3 Kung inyong 4napagkilala na ang 
Panginoon ay mapagbiyaya: 

4 Na kayo’y magsilapit sa kaniya, 
na isang batong buhay, na sa ka- 
totohana’y ^itinakuwil ng mga tao, 
datapuwa’t sa Dios ay hirang, ma- 
halaga, 

5 Kayo rin naman, na gaya ng mga 
batong buhay, ay 7natatayong ^bahay 
na ukol sa espiritu, °upang maging 

8 Gawa 15:9. Sant. 4:8. 9 Heb. 13:1. 

1 Ped. 2:17; 3:8. 11 Tim. 1:5. 2 tal. 8. 

3 Sant. 1:18. 4 Gawa 10:36, 87. 

5 Heb. 4:12. 6 Is. 40 :6. 8. 

7 Awit 119:89. Mat. 24:35. 8 1 Ped. 2:11. 

9 Ef. 4:31. 1 Sant. 4:11. 2 Mat. 18:3. 

3 1 Cor. 3:2. 4 Heb. 6:5. 5 Lu. 6:35. 

6 tal. 6, 7. 7 Ef. 2:20-22. 8 Heb. 3:6. 

9 tal. 9. 

371 





I PEDRO 2 


pagkasaserdoteng banal, /upang mag- 
handog ng mga ham na ukol sa es- 
piritu, ^na nangakalulugod sa Dios 
sa pamamagitan ni Jesucristo. 

6 Sapagka’t ito ang nilaiaman ng 
kasulatan, 

^Narito, aking inilalagay sa 
Sion ang isang batong panu- 
lok na pangulo, hirang, ma- 
halaga: 

At ang sumasampalataya sa ka- 
niya ay hindi mapapahiya. 

7 Sa inyo ngang nangananampala- 
taya, siya’y mahalaga: datapuwa’t 
sa hindi nangananampalataya, 

4 Ang batong itinakuwil ng nag- 
sisipagtayo ng bahay 

Siyang naging pangulo sa pa- 
nulok; 


8 At, 

Batong katitisuran, 1 2 * * 5 6 &t bato na 
pangbuwal; 

Sapagka’t sila ay natitisod sa sa- 
lita, palibhasa’y mga suwail: $na dito 
rin naman sila itinalaga, 

9 Datapuwa’t kayo’y *7isang lahing 
hirang, isang makaharing ^pagka- 
saserdote, ^bansang banal, bayang 
pagaaring sarili ng Dios , upang in- 
yong ipahayag ang. mga karangalan 
niyaong tumawag sa inyo ^mula sa 
kadiliman, hanggang sa kaniyang 
kagilagilalas na kaliwanagan: 

10 N a 5 nang nakaraang panahon 
ay hindi bavan, datapuwa’t ngayo’y 
bay an ng Dios: na hindi nagsipag- 
kamit ng awa, datapuwa’t ngayo’y 
nagsipagkamit ng awa. 

11 Mga minamahal, ipinamamanhik 
ko sa inyong ijulad sa mga ‘nangi- 
ngibang bayan at nagsisipaglakbay, 
na kayo’y magsipagpigil sa mga ma- 
Samang pita ng laman, s na nakiki- 
paglaban sa kaluluwa; 

12 Na ^kayo’y mangagkaroon 5 n§ 
timtimang ugali sa gitna ng mga 
Gentil; upang, sa inga bagay na 
ipinagsasalita nila laban sa inyong 
tulad sa ^nagsisigawa ng masama. 


1 Rom. 12:1. Heb. 13:16. 

2 Fil. 4:18. S Is. 28:16. Rom. 9:33. 

4 Awit 118:22. 5 Is. 8:14. 6 Rom. 9:22. 

7 1 Ped. 1:2. 8 Apoc. 1:6. S Deut. 2G:1G. 
I Gawa 26:18. 2 Rom. 9:26, 26. 

8 Sant. 4:;. 4 Fil. 2:16. 5 Gal. 1:13. 

6 1 Ped. 3:16. 


dahil sa inyong mabubuting gawa 
?na kanilang nakikita, ay purihin 
nila cmg Dios sa araw s ng pagda- 
law. 

13 Kayo’y ^pasakop sa bawa’t pa- 
latuntunan ng tao alangalang sa Pa- 
nginoon: maging sa hari, na kataas- 
taasan; 

14 0 sa mga gobernadorr, na sinugo 
niya *sa .panghihiganti sa nagsisi- 
gawa ng masama at sa kapurihan 
ng nagsisigawa ng mabuti. 

15 Sapagka’t ^siyang kalooban ng 
Dios, na dahil sa paggawa ng ma¬ 
buti ay inyong mapatahimik ang ka- 
mangmangan ng mga taong palalo: 

16 Na gaya nang kayo’y mga laya ; 
5 at ang inyong kalayaan ay hindi 
ginagamit na balabal ng kasamaan, 
kundi ^gaya ng mga alipin ng Dios. 

17 Igalang ninyo ang lahat ng mga 
tao. Ibigin ninyo ang pagkakapati- 
ran. Mangatakot kayo sa Dios. Iga¬ 
lang ninyo ang hari. 

18 Mga alila, ^kayo’y magsisuko na 
ftiay boong takot sa inyong mga pa- 
nginoon; hindi lamang sa mabubuti 
at mahihinahon, kundi naman sa ma- 
babagsik. 

19 Sapagka’t ito’y ^kalugodlugod, 
kung dahil sa budhing ukol sa Dios 
ay magtiis ang sinoman ng mga ka- 
lumbayan, na magbata ng di matu- 
wid. 

20 Sapagka’t ?anong kapurihan 
nga, kung kayo’y nangagkakasala, at 
kayo’y tinatampal ay inyong tang- 
gapin na may pagtitiis? nguni’t kung 
kayo’y gumagawa ng mabuti, at ka¬ 
yo’y nagbabata, ay inyong tanggapin 
na may pagtitiis, ito’y kalugodlugod 
sa Dios. 

21 Sapagka’t $sa ganitong bagay 
kayo’y tinawag: sapagka’t si ^Cristo 
man ay nagbata dahil sa inyo, na 
kayo’y iniwanan ng halimbawa, 
upang kayo’y mangagsisunod sa mga 
hakbang niya: 

22 Na siya’y hindi nagkasala, *6 
kinasumpungan man ng daya ang 
kaniyang bibig: 

7 Mat. 5:16. S Lu. 19:44. 

9 Rom. 13:1. 1 Rom. 13:4. 2 1 Ped. 3:17. 

5 Gal. 5:1. 4 1 Cor. 7:22. 5 Ef. 6:5. 

6 Mat. 5:10. Rom. 13:5. 7 1 Ped. 3:14. 

8 Gawa 14:22. 9 1 Ped. 3:18. 1 Is. 63:9. 


372 





I PEDRO 


23 Na, nang siya’y alipustain, ay 
^hindi gumanti ng pagalipusta; nang 
siya’y magbata, ay Hindi nagbala; 
kundi ipinagkatiwala ^ang kaniyang 
sarili doon sa humahatol ng matu- 
wid: 

24 Na siya rin ang ^nagdala ng 
ating naga kasalanan sa kaniyang 
katawan sa ibabaw ng kahoy, upang 
^pagkamatay natin sa mga kasala¬ 
nan, ay mangabuhay tayo sa katu- 
wiran; 6 na dahil sa kaniyang mga 
sugat ay nangagsigaling kayo. • 

25 Sapagka’t 7kayo’y gaya ng mga 
tupang nangaliligaw; datapuwa’t 
ngayon ay nangabalik kayo sa s Pas- 
tor at Obispo ng inyong mga kalu- 
luwa. 

KAPITULO 3. 

1 Gayon din naman, ^kayong mga 
asawang babae, pasakop kayo sa in¬ 
yong sarisariling asawa; upang, *kung 
ang ilan ay hindi tumalima sa salita, 
ay manganikayat ng walang salita 
sa pamamagitan ng ^ugali ng kani- 
kaniyang asawang babae; 

2* Sa pagkamasid nila ng inyong 
^ugaling mahinhin na may takot. 

3 Na *huwag sa labas ang kanilang 
paggayak na gaya ng pagpapahiyas 
ng buhok, at pagsusuot ng mga hi- 
yas na ginto, 6 pagbibihis ng ma- 
ringal na damit; 

4 Kundi ^ang pagkataong natata- 
go sa puso na may damit na walang 
kasiraan ng espiritung maamo at 
payapa, na may malaking halaga sa 
paningin ng Dios. 

5 Sapagka’t nang unang panalion, 
ay • ganito naman nagsigayak ang 
mga babaing banal na nagsiasa sa 
Dios, <?na pasakop sa kanikaniyang 
asawa; 

6 Na gaya ni Sara na tumalima kay 
Abraham, na kaniyang tinawag na 
panginoon: na kayo ang mga anak 
niya ngayon, kung nagsisigawa kayo 
ng mabuti, at di kayo nangatatakot 
sa anomang kasindakan. 

7 ?Gayon din naman kayong mga 

£ Is. 53:7. S I,u. 23:46. 

4 Is. 53:4. Mat. 8:17. 5 Rom. G :2. 

C Is. 53:5. 7 Is. 53:6. 8 1 Ped. 5:4. 

9 Ef. 5:22. 1 1 Cor. 7:16. 2 Gal. 1:13. 

5 1 Tim. 2 :9. 4 Rom. 7 :22. 5 Ef. 6 :22. 
0-Gen. 18:12. 7 1 Cor. 7:3. Ef. 5:25. 


lalake, magsipamahay kayong kasa- 
ma ng inyo-inyong asawa ayon sa 
pagkakilala, na pakundanganan «ang 
babae, na gaya ng marupok na si- 
sidlan, yamang kayo nama.’y kasa- 
mang tagapagmana ng biyaya ng ka- 
buhayan: ^upang ang inyong mga pa- 
nalangin ay huwag mapigilan. 

8 Katapustapusan, ^kayong lahat ay 
mangagkaisang akala, madamayin, 
2 mangagibigang tulad sa niagkaka- 
patid, ^mga mahabagin, mga mapag- 
kumbabang pagiisip: 

9 ^Na huwag ninyong gantihin ng 
masama ang masama, 6 o ng alipusta 
ang pagalipusta; kundi £ng pagpapala; 
sapagka’t dahil dito kayo’y tinawag, 
upang kayo’y mangagmana ng pag¬ 
papala. 

10 Sapagka’t, 

7Ang magnais umibig sa buhay, 
At makakita ng mabubuting 
araw, 

Ay magpigil ng kaniyang dila 
sa masama, 

At ang kaniyang mga Iabi ay 
huwag magsalita ng daya: 

11 At tumalikod siya sa masama, 

at gumawa ng mabuti; 
Hanapin ang kapayapaan, ’at 
kaniyang sundan. 

12 Sapagka’t ang mga mata ng Pa¬ 

nginoon ay nasa mga matu- 
wid, 

At ang kaniyang mga pakinig 
ay sa kanilang mga daing: 
Nguni’t ang mukha ng Pangi¬ 
noon ay laban sa mga nagsi¬ 
sigawa ng masama. 

13 At sino ang sa inyo ay aapi, 
kung kayo’y mapagmalasakit sa ma¬ 
buti? 

14 Datapuwa’t s kung mangagbata 
kayo ng dahil sa katuwiran ^ay ma- 
papalad kayo: at 1 huwag kayong 
mangatakot sa kanilang pangtakot, 
6 *huwag kayong mangagulo; 

15 Kundi * 4 5 inyong ariing banal si Cris- 
to na Panginoon sa inyong mga pu- 

8 1 Tes. 4:4. 9 1 Cor. 7:5. l Rom. 12:1G. 

2 1 Ped. 1 :22. S Ef. 4 :32. Col. 3 :12. 

4 Mat. 5:39. 5 1 Ped. 2:23. 

0 Mat. 5:44. Rom. 12:14. 7 Awit 34:12-16. 

8 1 Ped. 2:19, 20. 9 Mat. o:10-12. 

I Is. 8:12, 13. 2 Juan 14:1, 27. 2 Mat. 6:9. 

373 





I PEDRO 4 


so: na lagi kayong handa ng pag- 
sagot sa bawa’t tao na humihingi 
sa inyo ng katuwiran tungkol sa 
pagasang nasa inyo, nguni’t sa <>ka- 
amuan at ^takot: 

16 Na taglay ?ang mabuting budhi; 
*upang, sa mga bagay na salitain la- 
ban sa inyo, ay mangapahiya ang 
^nagsisialipusta sa inyong mabuting 
paraan ng Jpamumuhay kay Cristo. 

17 Sapagka’t lalong magaling, kung 
gayon ang iniibig ng kalooban ng 
Dios na kayo’y mangagbata dahil sa 
paggawa ng mabuti kay sa dahil sa 
paggawa ng masama. 

18 Sapagka’t si Cristo man ay -nag- 
bata ring ^minsan dahil sa mga ka- 
salanan, ang matuwid dahil sa mga 
di matuwid, ^upang tayo’y madala 
niya sa Dios; siyang pinatay i * * * 5 sa 
laman, nguni’t ^binuhay "sa espiritu; 

19 Na iyan din ang kaniyang ini- 
yaon at Snangaral sa mga espiritung 
nasa bilangguan, 

20 Na nang unang panahon ay mga 
suwail, 9 na 'ang pagpapahinuhod ng 
Dios, ay nanatili noong mga araw 
ni Noe, samantalang finihahanda ang 
daong, na sa loob nito’y kakaunti, 
sa makatuwid ay walong kaluluwa, 
ang nangaiigtas sa pamamagitan ng 
tubig: 

21 Na ayon sa tunay na kahawig 
ngayo'y nagligtas, sa 7 nakatuwid ba- 
ga’y ang bautismo, hindi sa pagaalis 
4ng karumihan ng laman, kundi sa 
paghiling ng ^isang mabuting budhi 
sa Dios, <>sa pamamagitan ng pagka- 
buhay na maguli ni Jesucristo; 

22 Na nasa kanan ng Dios, pagka- 
akyat niya sa langit; na ?ipinasakop 
*sa kaniya ang mga anghel _at ang 
mga kapamahalaan ang mga ka- 
pangyarihan. 

KAPITULO 4. 

1 Ku ng paano ngang si ^Cristo ay 

i Col. 4:6. 5 2 Tim. 2:26. 5 '££. 6:83. 

7 tal. 21. 8 1 Ped. 2:2. P Mat. 6:44. 

1 tal. 1. 2 1-Ped. 2:21. 24. 

5 Hcb. 9:26. 28. h Ef. 2:18. 5 Col. 1:22. 

6 Rom. 8 :11. 7 1 Tim. 3 :16. 

8 Gawa 2:27, 31. Ef. 4 :9. 

9 Gen. 6:3, 5, 13. 14. Mat. 24:37-39. 

1 Heb. 11:7. » Hob. 9:24. S Ef. 6:26. 

i Tit. 3 :5. 5 tal. 16. 6 l Ped. 1 :3. 

7 Mat. 28:18. 8 1 Cor. 15:24. Ef. 1:21. 

V 1 Ped. 3:18. 

374 


nagbata sa laman, ay magsandata 
rin naman kayo ng gayong pagiisip; 
sapagka’t siya *na nagbata sa laman 
ay nagpapatigil sa kasalanan; 

2 2 Upang huwag na kayong manga- 
buhay sa laman sa inyong nalalabing 
panahon sa 5 mga masamang pita ng 
mga tao, 4kundi sa kalooban ng Dios. 

3 Sapagka’t sukat na ang naka- 
raang panahon 5 upang gawin ang 
hangad ng mga Gentil, at lumakad 
sakalibugan, sa mga masamang pita, 
samga paglalasing, sa mga kalayawan, 
sa mga kayamuan, at sa kasuklam- 
suklam na ^pagsamba sa mga dios* 
diosan: 

4 Ikinahahanga nila ang bagay na 
ito na kayo’y hindi nakikitakbong 
kasama nila sa gayong pagpapakalabis 
ng kaguluhan, 7kung kaya’t kayo'y pi- 
nagsasalitaan ng masama: 

5 Na sila’y magbibigay sulit sa ka¬ 
niya na handang shumukom sa mga 
buhay at sa mga patay. 

6 Sapagka’t dahil dito’y ^ipinanga- 
ral maging sa mga patay ang evange- 
lio, upang sila, ayon sa mga tao sa 
laman ay mangahatulan, datapuwa’t 
mangabuhay sa espiritu ayon sa Dios. 

T Nguni't lang wakas ng lahat ng 
mga bagay ay malapit na: -kayo 
nga’y mangagpakahinahon, at ma- 
ngagpuyat sa pananalangin: 

8 Na una sa lahat ay imaging ma- 
ningas kayo sa inyong pagiibigan; 
^sapagka’t ang ^pagibig ay nagtata- 
kip ng karamihang kasalanan: 

9 6 7 * Na mangagpatuluyan kayo ng 
walang bulongbulungan: 

10 Na Tayon sa kaioob na tinang- 
gap ng bawa't isa, ay ipaglingkod sa 
inyo-inyo rin, na gaya ng mabubu- 
ting ^katiwala ng masaganang biya* 
ya ng Dios; 

11 Na kung ang sinoma’y nagsasa- 
lita, ay gaya ng sa mga 9 aral ng 
Dios: *kung ang sinoman ay nanga- 
ngasiwa, ay gaya ng sa kalakasang 

1 Rom. 6:2, 7. 

2 Rom. 6:11, 13. 8 Tit. 2:12. i tal. 19. 

5 Ef. 4 : :17, 18. 19. 6 Gal. 5:20. 

7 1 Ped. 3:16. 8 Gawa 10:42. 

9 1 Ped. 3:19. 1 Mat. 24:14. Rom. 18:11. 

2 Mat. 26:41. Lu. 21:36. 5 Juan 13:84. 

4 Col. 3:14. 5 Kaw. 10:12. 6 1 Tim. 8:2. 

7 Rom. 12:6. 8 Lu. 12:42. 9 Rom. 3:2- 
1 Rom. 12:7. 





I PEDRO 


ibinibigay ng Dios: Supang ang Dios 
ay papurihan sa lahat ng mga ba- 
gay sa pamamagitan ni Jesucristo, 
^na sa kaniya ang kaluwalhatian at 
ang paghahari magpakailan man. Siya 
n a w a. 

12 Mga minamahal, huwag kayong 
mangagtaka tungkol sa mahigpit na 
pagsubok sa inyo, na dumarating sa 
inyo upang kayo’y ^subukin, na wa¬ 
ring ang nangyayari sa inyo’y di 
karaniwang bagay: 

13 Kundi kayo’y mangagalak, 5 sa- 
pagka’t 6 kayo’y mga karamay sa 
mga hirap ni Cristo; "upang sa pag- 
kahayag ng kaniyang kaluwalhatian 
naman ay mangagalak kayo ng ma- 
labis na galak. 

14 Kung kayo’y mapintasan sdahil 
sa pangalan ni Cristo,ay mapapalad 
kayo; sapagka’t ang Esyxritu ng ka¬ 
luwalhatian at ang Espiritu ng Dios 
ay nagpapahingalay sa inyo. 

15 Nguni’t huwag magbata ang si- 
noman sa inyo na gaya ng mama- 
matay-tao, 6 magnanakaw, 6 mang- 
gagawa ng masama, 9 6 gaya ng ma- 
pakialam sa mga bagay ng iba: 

16 Nguni’t kung ang isang tao ay 
magbata na 7 gaya ng Cristiano, ay 
huwag mahiya; kundi luwalhatiin 
ang Dios sa pangalang ito. 

17 Sapagka’t dumating na ang pa- 
nahon ng pasimula ng paghuhukom 
sa ^bahay ng Dios: at 5 kung ir.auna 
sa atin, ano kaya ang wakas ng mga 
hindi nagsisitalima sa evangelio ng 
Dios? 

18 At kung ang matuwid *ay ba- 
hagya ng makaliligtas, ang masama 
at ang makasalanan ay saan kaya 
magsisiharap? 

19 Kaya’t ^ipagkatiwala naman ng 
nangagbabata ayon sa ^kalooban ng 
Dios ang kanilang mga kaluluwa sa 
paggawa ng mabuti sa tapat na 
Lumalang. 

KAPITULO 5. 

1 Sa 7matatanda nga sa inyo’y uma- 

S Cor. 10 :31. 

5 1 Ped. 6 :11. * ! Pod. 1:9. 5 Gawa 6:41. 

6 2 Cor. 1:5„ 7. 7 1 Ped. 1 :5-7. 

8 Juan 15:21. 9 2 Tcs. 3 :11. 1 Gawa 11:26. 
t Heb. 10:21. 3 Horn. 2:9. b Kaw. 11:31. 
f Lu. 23:46. 6 tal. 2. 7 Gawa 11:30. 


aral ako, Sakong matandang kasa- 
mahan ninyo, at isang Ssaksi ngmga 
hirap ni Cristo, na may bahagi na¬ 
man sa^kaluwalhatiang ihahayag: 
2_ Pangalagaan ninyo ang kawan 
^ng Dios na nasa inyo, na magsiga- 
mit kayo ng pagpupuno, na hindi 
sapilitan, kundi may kasayahan, na 
ayon sa kalooban ng Dios; ni *hindi 
dahil sa mahalay na kapakinabangan, 
kundi sa handang pagiisip; 

3 Ni hindi din naman ang gaya ng 
kayo’y ^may pagkapanginoon sa ^pi- 
nangangasiwaang ipinagtagubilin sa 
inyo, kundi kayo’y maging mga uli- 
ran ng kawan. 

4 At Spagkahayag ng pangulong 
Pastor, ay magsisitanggap kayo G ng 
di nasisirang putong ng kaluwalha¬ 
tian. 

5 Gayon din naman, kayong mga 
kabataan, ay magsisuko sa 7mata- 
tanda. Oo, kayong siahat ay ma- 
ngagbigkis ng kapakumbabaan, na 
kayo-kayo’y ^maglingkuran: sapag¬ 
ka’t ang ^Dios ay sumasalangsang 
sa mga palalo, datapuwa’t nagbi- 
bigay ng biyaya sa mga mapagpa- 
kumbaba. 

6 Kaya’t kayo’y mangagpakababa 
-sa ilalim ng makapangyarihang ka- 
may ng Dios, upang kayo’y kaniyang 
itaas sa kapanahunan; 

7 Na inyong ilagak sa kaniya Jang 
lahat ng inyong kabalisahan , sapag¬ 
ka’t kayo’y ipinaginamalasakit niya. 

8 Kayo’y maging mapagpigil, ka¬ 
yo’y maging mapagpuyat; ang in¬ 
yong kalaban 4 na dfablo, na gaya ng 
ieong umuungal, ay gumagala na hu- 
mahanap ng masisila niya: 

9 Na siya’y labanan ninyong mata- 
tag sa inyong pananampalataya, 
5 yamang inyong nalalaman na ang 
mga gayong hirap ay nagaganap sa 
inyong mga kapatid na nangasa 
sanglibutan. 

10 At ang Dios ng boong biyaya 
*na sa inyo’y tumawag sa kaniyang 

8 2 Juan 1. 3 Juan 9 Lu. 24:48. 

1 Juan 21:16. 2 1 Tim. 3:3, 8; Tit. 1:7. 

3 Mat. 20:25. b Deut. 9:29. 

5 Heb. 13:20. € 1 Ped. 1:4. 7 Gawa 11:30. 

8 Rom. 12:10. 9 Is. 4:2. 1 Kaw. 3 :34. 

2 Mat. 23:12: Sant. 4:10. 3 Awit 37:5. 

b Ef. 6:11. 5 Gawa 14:22. 





II PEDRO 1 


walang hanggang kaluwalhatian kay 
Cristo, pagkatapos na kayo’y maka- 
pagbatang sangdaling panahon, ay 
siya rin ang magpapasakdal, mag- 
papatibay, at magpapalakas 7sa inyo. 

11 Sumasakaniva nawa Sang pagl* 
hahari magpakailan man. Siya r.a- 
wa. 

12 Sa pamamagitan ni ^Silvano, na 
tapat nating ikapatid, ayon sa aking 
paiagay sa kaniya, ay sinulatan ko 

7 Heb. 13:21. 1 2 Cor. 11:5. 

9 Gawa 15:34. 8 1 PedL 4:11. 


kayo ng maiksi, na aking iniaaral at 
sinasaksihan na ito ang tunay na 
"biyaya ng Dios: magsitibay kayo 
dito. 

13 Binabati kayo ng nasa Babilonia, 
na kasamang hinirang; at ni * * * 5 Mar- 
cos na aking anak. 

14 Mangagbatian kayo 4ng halik 
ng pagibig. ^Kapayapaan nawa ang 
sumainyong lahat na na kay Cris¬ 
to. 


2 Gawa 13:43. 

3 Gawa 12:12. U Rom. 16:16. 5 Ef. 6:23. 


ANG IK AL AW ANG SULAT 

NI 

PEDRO 


KAPITULO 1. 

1 Si Simon Pedro, na *alipin at 
apostol ni Jesucristo, sa nagsipagka- 
mit na kasama namin ng mahalagang 
pananampalataya -sa katuwiran 5 ng 
ating Dios at Tagapagligtas na si 
Jesucristo: 

2 Biyaya at kapayapaan ang <*sa 
inyo’y dumami 5 sa pagkakilala sa 
Dios at kay Jesus na Panginoon na- 
tin; 

3 Yamang ipinagkaloob sa atin ng 
kaniyang banal na kapangvarihan ang 
lahat ng mga bagay na nauukol sa 
kabuhayan at sa ^kabanalan, sa pa¬ 
mamagitan rig pagkakilala sa kaniya 
na 7tumawag sa atin sa pamamagi¬ 
tan ng kaniyang sariling kaluwalha¬ 
tian at kagalingan; 

4 Na dahil dito ay ipinagkaloob niya 
sa atin ang kaniyang mahahalaga at 
napakadakilang pangako; upang sa 
pamamagitan ng mga ito ay Smaka- 
bahagi kayo sa kabanalang mula sa 

1 Sant. 1:1. £ Rom. 3:21-26. 3 Tit. 2:13. 

4 1 Ped. 1:2. 5 tal. 3. 8. 

6 tal. 6, 7. 2 Ped. 3:11. 7 1 Ped. 2:9. 

8 Juan 1:12. 1 Juan .3:2. 

376 


Dios, yamang nakatanan sa kabulu* 
kang nasa sanglibutan dahil sa ma- 
s am ang pita. 

5 Oo, at dahil din dito, sa pagka- 
ragdag sa ganang inyo ng boong si- 
kap, ay ipamahagi ninyo sa inyong 
pananampalataya ang kagalingan; at 
sa kagalingan ay ang ^kaalaman; 

6 At sa kaalaman ay ang ipagpipi- 
gil; at sa pagpipigil ay ang ^pagti- 
tiis; at sa pagtitiis ay ang ^kabana- 
lan; 

7 At sa kabanalan ay ang 4 ma bu- 
ting kalooban sa kapatid; at sa ma- 
buting kalooban sa kapatid ay ang 
^pagibig. 

8 Sapagka't kung nasa inyo ang 
mga bagay na ito at sumasagana, 
ay hindi kayo pababayaang maging 
mga tamad 6 mga walang bunga sa 
pagkakilala sa ating Panginoong Je¬ 
sucristo. 

9 Sapagka’t yaong wala ng mga 
bagay na ito 0 ay bulag, na ang na- 
kikita lamang ay ang nasa malapit, 

9 1 Ped. 3:7. 

1 Gawa 24:25. 2 Sant. 1:3. 

5 tal. 3, 7. 2 Ped. 3:11. 4 Heb. 13:1. 

5 1 Cor. 13:13. G 1 Juan 2:9, 11. 










II PEDRO 2 

sa pagkalimot ng 7paglilinis ng ka- 
niyang dating mga kasalanan. 

10 Kaya, mga kapatid, lalong pag- 
sikapan ninyo na mangapanatag ka¬ 
yo sa * * 5 6 7 pagkata\vag at pagkahirang 
sa inyo: sapagka’t kung gawin ninyo 
ang mga bagay na ito ay ^hindi ka¬ 
yo mangatitisod kailan man: 

11 Sapagka’t sa gayon ay ipina- 
mamahaging sagana sa inyo ang pag- 
pasok J sa kahariang walang hang- 
gan ng Panginoon natin at Tagapag- 
ligtas na si Jesucristo. 

12 Kaya’t magiging handa akong lagi 
na ipaalaala ko sa inyo ang mga 
bagay na ito, *bagama’t inyong nala- 
laman, at kayo’y Spinatitibay sa kato- 
tohanang nasa inyo . 

13 At inaakala kong matuwid, na 
samantalang ako’y nasa tabernaku- 
long *ito, ay kilusin kc kayo na ipa¬ 
alaala ko sa inyo; 

14 Yamang alcing nalalaman na 
dumarating na madali ang paghi- 
walay ko sa aking tabernakulo, na 
^gaya ng ipinahiwatig sa akin ng 
Panginoon nating Jesucristo. 

15 Oo, pagsisikapan ko na sa tu- 
wituwi na, pagkamatay ko’y in¬ 
yong maalaala ang mga bagay na 
ito. 

16 Sapagka’t kami ay hindi nagsi- 
sunod sa ^mga kathang ginawang 
mainan, noong aming ipinakilala sa 
inyo ang kapangyarihan at 7pag- 
parito ng ating Panginoong Jesu¬ 
cristo, skundi. kami ay naging mga 
saksing nakakita ng kaniyang kara- 
ngalan. 

17 Sapagka’t siya’y tumanggap sa 
Dios Aina ng *>karangalan at kalu- 
walhatian, nang dumating sa kaniya 
ang isang tinig mula sa Marangal 
na Kaluwalhatian, ^Ito ang* sinisinta 
kong Anak, na siya kong kinalu- 
lugdan: 

18 At ang tinig na ito ay aming 
narinig na nanggaling sa langit, 


7 Ef. 5:26. Tit. 2:14. 8 Heb. 3:1. 

9 1 Juan 2:10. 1 Col. 1:13. 

£ 1 Ped. 5:12. 2 Ped. 3:17. 1 Juan 2:21. 

S 1 Ped. 5:10. 4 2 Cor. 5:1. 

5 Juan 13:36; 21:18, 29. 6 1 Tim. 1:4. 

7 1 Tea. 2:19. 8 Mat. 17:1, 2, 6. 

Mar. 9:2. Lu. 9:28, 29. 9 Apoc. 4:9. 
i Mat. 17 ;5, 


nang kami ay kasama niya sa banal 
na bundok. 

19 At kami ay mayroong lalong pa- 
natag na salita ng hula; na ma- 
buti ang inyong ginagawa kung 
ito y inyong sinusundan, na gaya ng 
sa isang ^ilawang lumilitvanag sa 
isang dakong madilim, hanggang sa 
pagbubukang liwayway, at ang talasa 
umaga ay sumilang sa inyong mga 
puso: 

20 Na maalaman muna ito, na *alin 
mang hula ng kasulatan ay hindi 
nagbuhat sa sariling pagpapaliwa- 
nag. 

21 Sapagka’t hindi sa kalooban ng 
tao dumating ^ang hula kailanman: 
^kundi ang mga tao ay nagsalita 
buhat sa Dios, na nangaudyokan ne 
Espiritu Santo. 

KAPITULO 2. 

1 Nguni’t may nagsilitaw din na- 
man sa bayan na 'mga bulaang pro- 
peta, na Sgaya naman sa inyo’y 
magkakaroon ng mga bulaang guro, 
na mangagpapasok sa lihim »ng mga 
makakapahamak na mga hiduwang pa- 
nanampalataya, na itatatuwa pati 
7 ang Panginoon ?na bumili sa kani- 
la, na mangagtataglay sa kanilang 
sarili ng madaling pagkapahamak. 

2 At maraming magsisisunod sa ka¬ 
nilang mga gawang mahahalay; na 
dahil sa kanila ay pagsasalitaan ng 
masama ang o'daan ng katotohanan. 

3 At 4sa kasakiman sa mga pa- 
kunwaring salita ay ipangangalakal 
kayo: na ang hatol nga sa kanila 
mula nang una ay hindi nagluluwat, 
at ang kanilang kapamahakan ay 
hindi nagugupiiing. 

4 Sapagka’t kung ang Dios ay hindi 
nagpatawad sa mga anghel $nang 
mangagkasala ang mga yaon, kundi 
7 sila’y ibinulid sa impierno, at kinu- 

2 Juan 5:35. 

3 Apoc. 2:28: 22:16. A Rom. 12:6. 

5 2 Tim. 3:16. 1 Ped. 1 :10, 11. 

6 2 Sam. 23:2. Lu. 1:70. 7 Deut. 13:1. 

8 Mat. 24:11. Gawa 20:30. 2 Cor. 11:13. 

1 Tim. 4:1. 9 Tit. 1:10. 1 Jud. 4. 

Apoc. 6:10. 2 1 Cor. 6:20. 1 Ped. 1:18. 

3 Gawa 19:9. A 1 Tim. 6:5. Tit. 1:11. 

5 Rom. 16:18. 0 Jud. 6. 

7 Apoc. 20:2, 3, 10. 

377 







II PEDRO 2 


long sa mga hukay ng kadiliman, 
upang ilaan sa paghuhukom; 

5 At ang dating sanglibutan ay 
flhindi phjatawad, datapuwa't °ini- 
ngatan si Noe na tagapangaral ng 
katuwiran na kasama ng ibang pito 
pa, noong dalhin ang pagkagunaw 
sa sanglibutan ng masasama; 

6 At pinarusahan niya ng pagka- 
lipol J ang mga bayan ng Sodoma 
at Gomorra na pinapaging abo, nang 
maging halimbawa sa mga magsisi- 
pamuhay na masama; 

7 At ^iniligtas ang matuwid na si 
Lot, na lubhang nahahapis sa ma- 
hahalay na ^pamumuhay ng masa¬ 
sama 

8 (Sapagka't ang matuwid na ito 
na namamayang kasama nila, ay lub¬ 
hang ^nahapis araw-araw ang kani - 
yang matuwid na kaluluwa sa pag- 
kakita at pagkarinig niya, ng mga 
gawa nilang laban sa kautusan): 

9 Ang ^Panginoon ay marunong 
magligtas ng mga banal, sa tukso at 
maglaan ng mga di matuwid sa ila- 
lim ng kaparusahan hanggang sa 
araw ng paghuhukom; 

10 Datapuwa’t lalong-lalo na ng 
c mga nagsisilakad ng ayon sa laman 
sa masamang pita ng karumiban, 
at nangapopoot sa pagkasakop. Mga 
pangahas, ^mapagsariling kalooban, 
silaV hindi natatakot na ^magsiali- 
pusta sa mga pangulo: 

11 Samantalang ang $mga anghel, 
bagama't lalong dakila ang lakas at 
kapangyarihan, ay hindi nagtatag- 
lay ng paghatol na may alipusta laban 
sa kanila sa harapan ng Panginoon. 

12 Datapuwa't ang mga ito, na 
igaya ng mga kinapal na walang 
bait, na ipinanganak na talagang 
mga hayop upang hulihin at lipulin, 
na nagsisialipusta sa mga bagay na 
hindi nila nalalaman ay walang pag - 
salang lilipulin sa kanila ring pag- 
kalipol. 

18 Na nangagbabata ng masama 


8 Jud. 14. 15. 

9 1 Ped. 3:20. 1 Gen. 19:24. Jud. 7. 

2 Gen. 19:16. 8 Gal. 1:13. 

4 Awfc 119:53. 136. 158. 5 Awit 3.4:17, 19. 
\6 2 Ped. 3:3. Jud. 16. 7 Tit. 1:7, 

* Jud. 10. 9 Jud. 9. / Jud. 10. 

378 


Ina ^kabayaran ng gawang masama; 
Ipalibhasa'y inaari nilang isang ka- 
ligayahan ang Jmagpakalayaw kung 
araw, 4mga dungis at kapintasan, 
na nangagpapakalayaw 5sa kanilang 
mga daya, samantalang sila'y ^na- 
ngakikipagpiging sa inyo; 

14 Na may mga matang puspos ng 
pangangalunya, at hindi maaaring 
maglikat sa pagkakasala; na uma- 
akit sa mga kaluluwang walang 
tiyaga; na may pusong sanay sa 
kasakiman; mga anak ng paglait, 

15 Na pagkaalis sa daang matu¬ 
wid ay nangaligaw sila, palibhasa'y 
nagsisunod ?sa daan ni Balaam na 
anak ni Beor, na nagibig ng kaba- 
yaran ng gawang masama; 

16 Datapuwa't siya'y sinasaway da- 
hil sa kaniyang sariling pagsalang- 
sang: na isang asnong Spipi ay na- 
ngusap ng tinig ng tao at pinigil 
ang kaululan ng propeta. 

17 Ang mga ito’y mga bukal na 
walang tubig, %iga ulan na tina- 
tangay ng unos; * *na sa kanila'y iti- 
naait ang kapusikitan ng kadiliman; 

18 Sapagka't, ^sa pananalita ng 
mga kapalaluan na walang kabulu- 
han, ay umaakit sila sa masasamang 
pita ng laman, sa pamamagitan ng 
kalibugan, doon sa nagsisitakas sa 
nangamumuhay sa-kamalian; 

19 Na pinangangakuan ng^kala- 
yaan, ^samantalang sila'y mga ali- 
pin ng kabulukan; sapagka't ang 
nadaig ninoman ay naging alipin din 
naman niyaon. 

20 Sapagka’t kung, pagkatapos na 
sila'y makatakas sa mga pagkahawa 
sa sanglibutan ^sa pamamagitan ng 
pagkakilala sa Panginoon at Taga- 
pagligtas na si Jesucristo, ay muling 
manalubiluhan at madaig niyaon, ay 
lalong sumasama 0 ang huling kala- 
gayan nila kay sa nang una, 

21 Sapagka't mailing pa sa kanila 
ang hindi nakakilala ng daan ng 
katuwiran, kay sa, pagkatapos na 

2 tal. 16. Gawa 1:18. S Rom. 13:13, 

U Ef. 6:27. 5 1 Cor. 11:21. o' Jud. 12. 

7 Bis. 22:5, 7. 8 Big. 22:21, 23. 28. 

9 Jud. 12. I Jad. 13. 2 Jud. 16. 

8 Gal. 6:13. Jud. 4. 4 Juan 8:34. 

Rom. 6:16, 20. 6 2 Ped. 1:2. tf Mat. 12 U5 






II PEDRO 3 


makakilala ito ay tumalikod sa banal 
na utos na ibinigay sa kanila. 

22 Nangyari sa kanila ang ayon sa 
kawikaang tunay, Nagbabalik na 
muli 7ang aso sa kaniyang sariling 
suka, at sa paglulubalob sa pusali 
ang babaing baboy na nahugasan. 


KAPITULO 3. 

1 Ito nga ang ikalawang sulat, mga 
minamahal, na isinusulat ko sa inyo; 
at sa dalawa’y ginigising ko ang 
inyong #tapat na pagiisip sa pama¬ 
magitan ng pagpapaalaala sa inyo; 

2 Upang maalaala ninyo ang mga 
salitang sinabi *>nang una ng mga 
banal na propeta, at ang ntos ng 
Panginoon at Tagapagligtas sa pa- 
mamagitan ng inyong mga apostol: 

3 Na maalaman muna ito, *na sa 
mga huling araw ay magsisiparito 
ang mga manunuya na may pag- 
tuya, ^na magsisilakad ayon sa ka- 
nikanilang masasamang pita, 

4 At magsisipagsabi, ^Saan naroon 
ang pangako ng kaniyang pagparito? 
sapagka’t, buhat nang araw na manga- 
tulog ang mga magulang, ay nanga- 
nanatili ang lahat ng mga bagay na 
gaya ng kalagayan nila mula nang 
pasimulan ang paglalang. 

5 Sapagka’t sadyang nililimot nila, 
na mayroong sangkalangitan mula 
nang unang panahon, at isang lu- 
pang inanyuan sa tubig at sa gitna 
ng tubig, ^sa pamamagitan ng sali- 
ta ng Dios; 

6 Na sa pamamagitan din nito $ang 
sanglibutan noon, na inapawan ng 
tubig, ay napahamak: 

7 Nguni’t ang sangkalangitan nga- 
yon, at ang lupa, sa pamamagitan 
ng gayon ding salita ay iningatang 
talaga _sa e apoy, na itinataan sa 
araw ng paghuhukom at ng paglipol 
sa mga taong masama. 

8 Datapuwa’t huwag ninyong kali- 
mutan, mga minamahal, ang isang 
bagay na ito, na ang 7isang araw 
sa Panginoon ay katulad ng isang 


7 Kaw. 26:11. 8 1 Cor. 6 :8. 

9 2 Ped. 1:21. 1 2 Tim. 3:1-3. Jud. 18. 
12 Ped. 2:10. S Ie. 6:19. Jer. 17:15. 

Ez. 12:22, 27. Mat. 24:48. Lu. 12:45. 

4 Gen. 1:6, 9. Heb. 11:3. 5 Gen. 7:11, 21. 
2 Ped. 2:5. 6 tal. 10, 12. 7 Awit 90:4. 


libong taon, at ang isang libong taon 
ay katulad ng isang araw. 

9 Hindi mapagpaliban «ang Pangi¬ 
noon tungkol sa kaniyang pangako, 
na gaya ng pagpapalibang ipinala- 
lagay ng iba; kundi ^mapagpahinu- 
hod sa inyo, *na hindi niya ibig na 
sinoman ay mapahamak, ®kundi ang 
lahat ay magsipagsisi. 

10 Datapuwa’t darating Sang araw 
ng Panginoon na gaya ng ^inagna- 
nakaw; na ang Sangkalangitan sa 
araw na iyan ay mapaparam na ka- 
sabay ng malaking ugong, at <?ang 
mga bagay sa. langit ay mapupug- 
naw sa matinding init, at ?ang lupa 
at ang mga gawang nasa lupa ay 
pawang masusunog. 

11 Yamang ang lahat ng mga ba¬ 
gay na ito ay mapupugnaw ng ga- 
nito, 5 ano ngang anyo ng mga pag- 
katao ang nararapat sa inyo Sa ba¬ 
nal na pamumuhay at pagkama- 
awain, 

12 *Na ating hinihintay at pinaka- 
nanasa_ ang pagdating ng ^kaara- 
wan ng Dios, na dahil dito’y ang 
sangkalangitan na nagniningas ay 
mapupugnaw, at ang mga bagay sa 
langit ay matutunaw sa matinding 
init? 

13 Nguni’t, ayon sa kaniyang pa¬ 
ngako, ay ^naghihintay tayo ng ^a- 
gong langit at ng bagong lupa, rf na 
tinatahanan ng katuwiran. 

14 ^Kaya nga, mga minamahal, ya¬ 
mang kayo’y nagsisipaghintay ng mga 
bagay na ito, ay pagsikapan ninyong 
tfmasumpungan kayo sa kapayapaan, 
na walang dungis at walang kapin- 
tasan sa paningin niya. 

15 .At ^inyong ariin na ang pagpa- 
pahinuhod ng ating Panginoon ay 
pagliligtas; na gaya rin naman ni 
Pablo, na ating minamahal na ka- 
patid, na ayon sa karunungang ibi¬ 
nigay sa kaniya, ay sinulatan kayo; 

16 Gayon din naman sa lahat ng 


B Heb. 10:37. 9 tal. 15. 1 Apoc. 2:21. 

B Rom. 2:4. 3 tal. 12. 4 Mat. 24:43. 

5 Mat. 24:35. Mar. 13:31. Apoc. 21:1. 

6 taL 12. 7 tal. 7. Mi. 1:4. 5 1 Ped. 1:15- 

9 GaL 1:13. l Jud. 21. 2 tal. 10. 

S la. 65:17; 66:22. Apoc. 21:11. 

4 Apoc. 21:27. 5 1 Cor. 15:58. 

€ FiL 1:10. 1 Tea. 2:19. 7 tal. 9. Rom. 2:4 

379 





I JUAN 1 


Icaniyang mga sulat, fi na doo’y sins- 
salita ang mga bagay na ito; na 
doo'y may Hang bagay na mahirap 
unawain, na isinisinsay ng mga di 
nakaaalam at ng mga walang tiya- 
ga, na gaya rin naman ng kanilang 
ginagawa sa ibang mga kasulatan, 
sa ikapapahamak din nila. 

17 Kaya nga, mga minamahal, ya- 
mang Snalalaman na ninyo nang una 
ang mga bagay na ito , ay magsipag- 


8 Rom. 8:19. 1 Cor. 15:24. 1 Tes. 4:15. 

9 2 Ped. 1:12. 


ingafc kayo, baka kung mangaligaw 
kayo isa pamamagitan ng kamalian 
ng masasama, ay mangahuiog kayo sa 
inyong sariling katiyagaan. 

18 Datapuwa’t magsilago kayo 2sa 
biyaya at sa pagkakilala $sa ating 
Panginocn at Tagapagligtas na si 
Jesucristo. ^Sumakaniya nawa ang 
kaluwalhatian ngayon at magpakai- 
lan man. S iya nawa. _ 

1 Ef. 4:14. 

2 Ef. 4:15. 1 Ped. 2:2. 8 2 Ped. 

4 Rom. 11:36. 


ANG UNANG SULAT 

N1 

JUAN 


KAPITULO 1. 

1 Yaong ibuhat sa pasimula, ya- 
ong aming narinig, *yaong nakita ng 
aming mga mata, Syaong aming na- 
masdan, at 4nahipo ng aming mga 
kamay, tungkol sa salita ng bu- 
hay 

2 ( at * 5 ang buhay ay nahayag, at 
aming nakita, at 6 pinatotohanan, 
7 at sa inyo’y aming ibinabalita ang 
buhay, ang buhay na walang hang- 
gan, «na kasama ng Ama at sa atin 
ay nahayag); 

8 Yaong aming nakita at narinig 
ay siya rin naming ibinabalita sa 
inyo, upang kayo naman ay mag- 
karoon ng pakikisama sa amin: oo, 
at stayc ay may pakikisama sa 
Ama, at sa kaniyang Anak na si 
Jesucristo: 

4 At ang mga bagay na ito ay 
aming isinusulat, 1 upang ang ating 
kagalakan ay mal ufcos. _ _ 

1 Juan 1:1. 1 Juan 2:13, 14. 2 Apoc. 1:2. 

8 Juan 1:14. 4 Lu. 24:39. 5 Juan 1:4. 

6 Juan 15:27; 21:24. 7 1 Juan 5:20. 

8 Juan 1:1, 2. 9 Juan 17:21. 1 Juan 2:24. 

2 Juan 15:11. 2 1 Juan 3:11. 3 Juan 1:4. 

380 


5 At *ito ang pasabing aming nari¬ 
nig sa kaniya at sa inyo’y aming 
ibinabalita, s na ang Dios ay ilaw, 
at sa kaniya’y walang anomang ka- 
diliman. 

6 Kung sinasabi nating *tayo’y may 

f iakikisama sa kaniya at Snagsisi- 
akad tayo sa kadiliman, ay nangag- 
bubulaan tayo, at hindi tayo nagsi- 
sigawa ng katotohanan: 

7 Nguni’t kung tayo’y nagsisilakad 
sa liwanag, na gaya niyang nasa 
liwanag, ay may pakikisama tayo 
sa isa’t isa, at nililinis <?tayo 7ng 
dugo ni Jesus na kaniyang Anak sa 
lahat ng kasalanan. 

8 Kung sinasabi nating tayo’y wa- 
lang kasalanan, ay ating dinadaya 
ang ating sarili, at ang katotohanan 
ay 5 wala sa atin. 

9 Kung ipinanahayag natin ang 
Sating mga kasalanan, ay tapat at 
banal siya na tayo’y patatawarin 
sa ating mga kasalanan, at tayo’y 

lilinisin sa lahat ng kalikuan. 

4 1 Juan 2:4. 5 Juan 12:35. 1 Juan 2:11. 

6 Gawa 20:28. Apoc. 7:14. 7 1 Cor. 6:11* 

8 l Juan 2:4. 9 Awit 61:3. 









I JUAN 


10 Kung sinasabi nating tayo’y hin- 
di nangagkasala, *ay ating ginaga- 
wang sinungaling siya, at ai;g ka¬ 
niyang salita ay wala sa atin. 

KAPITULO 2. 

1 Mumunti kong mga anak, ang 
mga bagay na ito ay isinusulat ko 
sa inyo upang kayo’y huwag ma- 
ngagkasala. At kung ang sinoman 
ay magkasala, ay -may Tagapamag- 
itan tayo sa Ama, si Jesucristo ang 
matuwid: 

2 At s s iy a pangpalubag-loob 
sa ating mga kasalanan; at Hindi 
iamang sa ating mga kasalanan , 
kundi ng sa boong sanglibutan 4 din 
naman. 

3 At sa ganito’y nalalaman natin 
ua siya’y ating nakikilala, kung $ti- 
nutupad natin ang kaniyang mga 
utos. 

4 ^Ang nagsasabing, 7Nakikilala ko 
siya, at hindi tumutupad ng kani¬ 
yang mga utos, s ay sinungaling, at 
ang katotohanan ay fl wala sa ka¬ 
niya; 

5 Datapuwa’t ang sinomang tumu¬ 
tupad ng kaniyang salita, tunay na 
sa kaniya ay naging sakdal Jang 
pagibig ng Dios. ^Dahil dito’y na¬ 
lalaman nating tayo’y nasa kaniya: 

6 Ang nagsasabing siya’y ^nananahan 
sa kaniya ay nararapat din namang 
lumakad na gaya ng inilakad niya. 

7 Mga minamahal, ^wala akong isi¬ 
nusulat sa inyo na anomang bagong 
utos, kundi ang dating utos $na na¬ 
sa inyo buhat nang pasimula; ang da¬ 
ting utos ay ang salita na inyong 
narinig. 

8 Muli, tfisang bagong utos ang isi¬ 
nusulat ko sa inyo, bagay na tunay 
sa kaniya at sa inyo; 7sapagka’t 
ang kadiliman ay lumilipas, at Sang 
tunay na ilaw ay lumiliwanag na. 

9 Ang nagsasabing siya’y nasa li- 
'wanag at napopoot sa kaniyang ka- 


1 1 Juan 5:10. 

2 Rom. 8 :34. 3 Rom. 3 :25. 1 Juan 4 :10. 

* Juan 1:29; 11:51, 52. 5 Juan 14:15; 15:10. 

Juan 3:22, 24; 5:2, 3. 6 1 Juan 1:6. 

Juan 3:6. 8 1 Juan 4:20. 
an 8:44. 1 Juan 1:8. 11 Juan 4:12, 17. 

Tuan 4:13. 3 Juan 15:4, 5, 7. 
uan 5. 5 1 Juan 3:11. 

' 13:34. 7 1 Tes. 5:5, 8. 8 Juan 1:9. 


patid, ay nasa kadiliman pa hangga 
ngayon. 

10 $Ang umiibig sa kaniyang kapa- 
tid ay nananahan sa liwanag, at sa 
kaniya’y Jwalang anomang kadahi- 
lanang ikatitisod. 

11 Nguni’t ang napopoot sa kani¬ 
yang kapatid ay nasa kadiliman, at 
lumalakad sa kadiliman, at hindi 
niya nalalaman kung saan siya napa- 
roroon, sapagka’t ang kaniyang mga 
mata ay binulag ng kadiliman. 

12 Kayo’y sinusulatan ko, mumunti 
kong mga anak, sapagka’t ipinata- 
wad sa inyo ang ^inyong mga kasa¬ 
lanan dahil sa kaniyang pangalan. 

13 Kayo’y sinusulatan ko, mga ama, 
sapagka’t inyong nakikilala yaong 
buhat pa nang pasimula Say siya na. 
Kayo’y sinusulatan ko, mga binata, 
sapagka’t inyong dinaig * *ang masa- 
ma. Kayo’y aking sinulatan, mu- 
munting mga anak, sapagka’t in¬ 
yong nakikilala ang Ama. 

14 Kayo’y aking sinulatan, mga 
ama, sapagka’t inyong nakikilala 
yaong buhat pa nang pasimula ay siya 
na. Kayo’y aking sinulatan, mga 
binata, sapagka’t kayo’y malalakas, 
at ang salita ng Djos ay nananahan 
sa inyo, at inyong dinaig ang masa- 
ma. 

15 Huwag ninyong ibigin ang sang¬ 
libutan, £ni ang mga bagay na nasa 
sanglibutan. ^Kung ang sinoman ay 
umiibig sa sanglibutan, ay wala sa 
kaniya ang pagibig ng Ama. 

16 Sapagka’t ang lahat na nangasa 
sanglibutan, ang masamang pita ng 
laman at ang masamang pita ng mga 
mata at ?ang kapalaluan sa buhay, 
ay hindi mula sa Ama, kundi sa sangli¬ 
butan. 

17 At *ang sanglibutan ay lumili¬ 
pas, at ang masamang pita niyaon; 
datapuwa’t ang gumagawa ng ka- 
looban ng Dios ay nananahan mag'- 
pakailan man. 

18 Mumunting mga anak, ^ito ang 
huling oras: at gaya ng inyong na- 


9 1 Juan 3:14. 1 2 Pea. 1:10. 

8 Gawa 13:38. 1 Juan 1:7. 3 1 Juan 1:1. 

U 1 Juan 5:18. 5 Rom. 12:2. 6 Mat. 6:24. 

Sant. 4:4. 7 Sant. 4:16. 8 1 Cor. 7:81. 

9 2 Tim. 3:1. 


381 






1 JUAN 3 


rinig. na darating ang ^anticristo, ka : 
hit figayon ay lumitaw ang marami 
nang anticristo; kay.a nga nalalaman 
natin na ito na ang huling oras ; 

19 Sila’y nangagsilabas. sa atin, 
fcnguni’t sila’y hindi sa atin; sapag- 
ka’t kung sila’y sa atin * 1 * 3 ay nagsi- 
panatili sana sa atin: nguni’t na - 
ngagsilabas, 4upang sila’y mahayag 
na silang lahat ay hindi sa atin. 

20 At *kayo’y may pahid ng Banal, 
at ^nalalaman ninyo ang lahat ng 
mga bagay. 

21 Hindi ko kayo sinulatan ng da- 
hil sa hindi ninyo nalalaman ang ka- 
totohanan, kundi ?dahil sa inyong 
nalalaman, at sapagka’t alin mang 
kasinungalingan. ay hindi sa katoto- 
hanan. 

22 Sino ang sinungaling skundi 
ang tumatanggi na si Jesus, ay si- 
yang Cristo? Ito ang anticristo, sa 
makatuwid ay ang tumatanggi sa 
Ama at sa Anak. 

23 Ang sinomang ^tumatanggi sa 
Anak, *ay hindi sumasa kaniya ang 
Ama: ang nagpapahayag sa Anak 
ay sumasa kaniya naman ang 
Ama. 

24 Tungkol sa inyo, ay manahan 
sa inyo ang inyong narinig buhat nang 
pasimula. Kung manahan sa inyo 
yaong buhat nang pasimula ay inyong 
narinig, kayo *naman ay mananahan 
sa Anak, at sa Ama. 

25 At ito ang pangakong ^kaniyang 
ipinangako sa atin, ang buhay na 
walang hanggan. 

26 Isinulat ko sa inyo ang mga ba¬ 
gay na ito tungkol sa mga may ibig 
na magligaw sa inyo. 

27 At tungkol sa inyo, ang 4pagka- 
pahid na sa kaniya’y inyong tinang- 
gap ay nananahan sa inyo, at hindi 
ninyo kailangang kayo’y turuan ng 
8inoman; nguni't kung paanong ka¬ 
yo’y tinuturuan ng kaniyang pa¬ 
hid tungkol sa lahat ng mga bagay. 


1 Mat. 24:5, 24. 2 Tee. 2:3, 4. 

1 Juan 4:3. 2 Juan 7. 2 Gawa 20:80. 

3 Juan 17:12; 18:9. 4 1 Cor. 11:10. 

6 2 Cor. 1:21. 6 tal. 27. Juan 14:26. 

7 2 Ped. 1:12. 5 1 Juan 4:3. 2 Juan 7. 

9 Juan 6:23; 15:13. 1 1 Juan 5:12. 

2 1 Juan 4:12, 18, 15, 16. 

4 Juan 17:2. 3. 1 Juan 6:11. 4 Ul 20. 

382 


at siyang totoo, at hindi kasinunga¬ 
lingan, at kung paanong kayo’y ti- 
nuruan nito, ay gayon kayong nana¬ 
nahan sa kaniya. 

28 At ngayon, mumunti hong mga 
anak, manahan kayo sa kaniya; 
upang, tfkung siya’y mahayag, ay 
magkaroon kayo ng pagkakatiwala, 
"at huwag tayong mangapahiya sa 
harapan niya sa kaniyang pagpa- 
rito. 

29 Kung nalalaman ninyong siya’y 
matuwid, nalalaman naman ninyo 
s na ang bawa’t gumagawa ng ka- 
tuwiran ay ipinanganak niya. 

KAPITULO 3. 

1 Masdan ninyo ^kung gaanong 
pagibig ang ipinagkaloob sa atin 
ng Ama, upang tayo’y ^mangatawag 
lia mga anak ng Dios; at tayo’y 
gayon nga. Dahil dito’y hindi tayo 
nakikilala ng sanglibutan, *sapag- 
ka’t siya’y hindi nakilala nito. 

2 Mga minamahal, 3 ngayon ay mga 
anak tayo ng Dios, at hindi pa 4 na- 
hahayag kung magiging ano tayo. Na¬ 
lalaman natin, na kung siya’y ma¬ 
hayag, ^tayo’y magiging katulad ni- 

a: ^sapagka’t siya’y ating 7maki- 
itang gaya ng kaniyang sarili. 

3 At sinomang mayroon ng pag- 
asang ito sa kaniya s ay naglilinis sa 
kaniyang sarili, »gaya naman niyang 
malinis. 

4 Ang sinomang gumagawa ng ka- 
salanan ay sumasalangsang din na¬ 
man sa kautusan: at *ang kasala- 
nan ay ang pagsalangsang sa kau¬ 
tusan. 

6 At nalalaman ninyo na siya’y 
^nahayag 3 upang magalis ng mga 
kasalanan; at sa kaniya’y 4 walang 
kasalanan. 

6 Ang sinomang nananahan sa ka- 
niya ay hindi nagkakasala: 3 sino- 

5 Juan 14:17. 6 Col. 8:4. 1 Juan 8:2. 

7 1 Juan 4:17. 8 1 Juan 3:7, 10. 8 Juan 11- 

9 1 Juan 4:10. 1 Juan 1:12. 

2 Juan 16:8; 17:25. 3 Gal. 8:26. 2 Ped. 1:4 

4 Rom. 8:18. 5 Rom. 8:29. 

6 Job 19:26. Juan 17:24. 

7 Mat. 6:8. Apoc. 22:4. 8 2 Cor. 7:L 
9 1 Ped. 1:15. 1 Juan 4:17. 

1 Rom. 4:15. 1 Juan 5:17. 2 Heb. 9:26 

3 Juan 1:29. 4 2 Cor. 6:21. Heb. 4:’ 

5 3 Juan 8. 





inang nagkakasala ay hindi nakakita 
sa kaniya, «ni hindi man nakakilala 
sa kaniya. 

7 Mumunti kong mga anak’ huwag 
kayong padaya kanino man: ang gu- 
magawa ng katuwiran ay matuwid, 
gay a niya na matuwid: 

8 Ang gumagawa ng kasalanan ay 
sa diablo; sapagka’t buhat pa nangpa- 
Simula ay nagkakasala ?ang diablo. 
Sa bagay na ito’y nahayag ang Anak 
ng Dios, ^upang iwasak ang mga 
gawa ng diablo. 

0 Ang sinomang ^ipinanganak ng 
Dios ay hindi nagkakasala, sapagka’t 
ang Jkaniyang binhi ay nananalian 
sa kaniya: at siya'y hindi maaaring 
magkasala, sapagka’t *siya’y ipina- 
nganak ng Dios. 

10 Dito nahahayag ang mga anak 
ng Dios, at ang mga anak ng diablo: 
ang sinomang hindi gumagawa ng 
katuwiran ay hindi sa Dios, ni ang 
hindi umiibig sa kaniyang kapa- 
tid. 

11 Sapagka’t 5 ito ang pasabing 
inyong narinig buhat ng pasimula, 
4 na mangagibigan tayo sa isa’t isa: 

12 Hindi ^gaya ni Cain na siya’y 
sa masama, at pinatay ang kaniyang 
kapatid. At bakit niya pinatay? Sa¬ 
pagka’t ang kaniyang mga gawa ay 
masasama, at ang mga gawa ng ka¬ 
niyang kapatid ay matuwid. 

13 Hu wag kayong mangagtaka, mga 
kapatid, kung kayo’y kinapopootan 
6 'ng sanglibutan. 

14 Nalalaman nating 7tayo’y na- 
ngalipat na sa buhay mula sa kama- 
tayan, sapagka’t tayo’y nagsisiibig 
sa mga kapatid. Ang hindi umiibig 
ay nananalian sa kamatayan. 

15 Ang sinomang ^napopoot sa ka- 
niyang kapatid ay ^mamamatay-tao: 
at nalalaman ninyong sinomang ma- 
mamatay-tao ay hindi pinananaha- 
nan ng buliay na walang hanggan. 

16 Dito’y nakikilala natin ang pag- 
ibig, ^sapagka’t kaniyang ibinigay 


I JUAN 4 


C 1 Junn 2:1. 7 2 Pcd. 2:4. 

- Con. 3:15. Hcb. 2:14. 9 1 Juan 5:18. 

1 Pc«l. 1:23. 2 Juan 3:3. 8 1 Juan 1: 

nan 13:34. 5 Gen. 4:4, 8. Hob. 11:4. 

an 15:18, 19; 17:14. 7 Juan 5:24. 

:t. 5:21, 22. 9 Juan 8:44. 

uan 4:9, 11. 2 Juan 15:13. 


ang kaniyang buhay dahil sa atin; 
at, nararapat nating ibigay ang 
ating mga buhay dahil sa mga ka¬ 
patid. 

17 Datapuwa’t ang ^sinomang may- 
roong mga pagaari sa sanglibutang 
ito, at nakikita ang kaniyang kapa¬ 
tid na nangangailangan, at doo’y ipag- 
kait ^ang kaniyang awa, ^paanong 
mananahan ang pagibig ng Dios sa 
kaniya? 

18 Mumunti kong mga anak, #huwag 
tayong magsiibig ng salita, ni ng 
dila man; kundi ng gawa at kato- 
tolianan. 

10 Dito’y makikilala nating 7tayo'y 
sa katotohanan, at Spapapanatagin 
natm ang ating mga puso sa hara- 
pan niya. 

20 Sapagka’t $kung hinahatulan ta¬ 
yo ng ating puso, ang Dios ay la- 
long dakila kay sa ating puso, at 
nalalaman niya ang lahat ng mga 
bagay. 

21 Mga minamahal, kung tayo’y 
hindi hinahatulan ng ating puso, *ay 
may pagkakatiwala tayo sa Dios; 

22 2At anomang ating hingin ay ti- 
natanggap natin sa kaniya, sapag¬ 
ka’t tinutupad natin ang kaniyang 
mga utos at gir.agawa natin ang 
mga bagay na kalugodlugod sa ka¬ 
niyang paningin. 

23 At ito ang kaniyang utos, s n a 
manampalataya tayo sa pangalan ng 
kaniyang Anak na si Jcsucristo, at 
tayo’y mangagibigan, ayon sa ibini¬ 
gay niyang utos sa atin. 

24 At ang tumutupad ng kaniyang 

mga utos *ay mananahan sa kaniya, 
at ^siya ay sa kaniya. At <?dito’y 
nakikillala natin na siya’y nana- 
nahan sa atin, sa pamamagitan ng 
Espiritu na kaniyang ibinigay sa 
atin. J 

ICAPITULO 4. 

1 Mga minamahal, 7huwag kayong. 
magsipaniwala sa bawa’t espiritu, 


3 Sant. 2:15, 1G. /, Col. 3:12. 

5 1 Juan 4:20. 6 Rosa. 12:9. 7 Juan 18:37. 

8 2 Pcd. l:io. 9 1 Cor. 4:4; 11:28. 

• l 1 Juan 2:38; 4 :17 ; 5:14. 

2 Mat, 7:7. Sant. 5:16. 1 Juan 5:14. 

3 Juan 6:29. U Juan 6:56. 1 Juan 4:15, 18., 

5 Juan 14:20; 17:21-23. 6 Rom. 8:9. J 

1 Juan 4:13. 7 Mat. 24:4. 

383 







I JUAN 4 


skundi inyong subukin ang mga espi- 
ritu, kifng sila’y sa Dios: sapagka’t 
^maraming nagsilitaw na *mga bu- 
laang propeta sa sanglibutan. 

2 Dito’y nakikilala ninyo ang Es- 
pSritu ng Dios: -ang bawa’t espi- 
ritung nagpapahayag na si Jesu- 
cristo ay ^naparitong nasa laman ay 
sa Dios: 

3 At ang ^bawa’t espiritung hindi 
ipinahahayag si Jesus, ay hindi sa 
Dios: at ito ang sa anticrista, na in- 
yong narinig na darating; $at nga- 
yo’y nasa sanglibutan na. 

4 Kayo’y sa Dios, mumunti kovg 
mga anak, at inyong dinaig sila: sa¬ 
pagka’t lalong dakila 6 siyang nasa 
inyo 7kay sa nasa sanglibutan. 

5 Sila’y sa sanglibutan: kaya’t tung- 
kol sa sanglibutan ang sinasalita 
nila, at sila’y dinidinig fi ng sangli¬ 
butan. 

6 Tayo nga’y sa Dios: ^ang naka- 
kakilala sa Dios ay dumirinig sa atin; 
ang hindi sa Dios ay hindi dumiri¬ 
nig sa atin. Dito’y ating nakikilala 
•*ang espiritu ng katotohanan, at ang 
espiritu ng kamalian. 

7 Mga minamahal, mangagibigan 
tayo sa isa’t isa: sapagka’t ang pag- 
ibig ay sa Dios; at ang bawa’t umi- 
ibig ay ipinanganak ng Dios, at na- 
kakakilala sa Dios. 

8 *Ang hindi umiibig ay hindi na- 
kakakilala sa Dios; sapagka’t ang 
fl Dios ay pagibig. 

9 *Dito nahayag ang pagibig ng 
Dios sa atin, sapagka’t sinugo ng 
^Dios ang kaniyang bugtong na 
Anak sa sanglibutan ^upang tayo’y 
mabuhay sa pamamagitan niya. 

10 Narito ang pagibig, 7hindi sa 
tayo’y umibig sa Dios, kundi siya 
ang umibig sa atin, at sinugo ang 
kaniyang Anak * 1 * * * 5 na pangpaiubag- 
loob sa ating mga kasalanan. 

11 Mga minamahal, skung tayo’y 


8 1 Cor. 14:29. 1 Tea. 5:21. 

9 1 Juan 2:18. Apoc. 2:2. 1 Mat. 7:15. 

£ tal. 15. 1 Juan 6:1. 3 Juan 1:14. 

1 Tim. 8:16. 4 2 Juan 7. 5 1 Juan 2:18. 

C Rom. 8:31. 7 Juan 12:31, 8 Juan 15:19 

9 Juan 8 :47: 10:27: 18:37. 1 Juan 14:17. 

S 1 Juan 3:10. 3 tal. 16. \ 1 Juan 8:16. 

5 Juan 8:16. 6 1 Juan 5:11. 

7 tal. 19. Juan 15:16. 8 1 Juan 2:2. 

9 Juan 18:84. 

884 


inibig ng Dios ng gayon, ay nara- 
rapat na mangagibigan din naman 
tayo. 

12 Sinoman ay hindi nakakita kai- 
lan man sa Dios: 7kung tayo’y na- 
ngagiibigan, ang *Dios ay nanana- 
han sa atin, at ang kaniyang pag¬ 
ibig ay nagiging sakdal sa atin: 

13 Dito’y nakikilala natin na Jta- 
yo’y nangananahan sa kaniya at si- 
ya’y sa atin, sapagka’t binigyan niya 
tayo ng kaniyang Espiritu. 

14 At ^nakita natin at sinasaksi- 
han na sinugo $ng Ama ang Anak 
upang imaging ^Tagapagligtas ng 
sanglibutan. 

15 Ang 7sinomang nagpapahayag 
s na si Jesus ay Anak ng Dios, ang 
Dios ay nananahan sa kaniya, at si- 
ya’y sa Dios. 

16 At ating nakilala at ating si- 
nampalatayanan ang pagibig ng Dios 
3a atin, *>Ang Dios ay pagibig; at 
ang nananahan sa pagibig ay nana¬ 
nahan sa Dios, at ang Dios ay nana¬ 
nahan sa kaniya. 

17 Dito’y naging sakdal ang pag¬ 
ibig sa atin, upang tayo’y magkaroon 
ng pagkakatiwala sa *araw ng pag- 
huhukom; sapagka’t kung ano siya, 
ay gayon din naman tayo sa sangli- 
butang ito. 

18 Walang takot sa pagibig: *kun- 
di ang sakdal na pagibig ay nag- 
papalayas ng takot, sapagka’t ang 
takot ay may kaparusahan; at ang 
natatakot ay hindi pa pinasasakdal 
sa pagibig. 

19 sTayo’y nagsisiibig, sapagka’t 
siya’y unang umibig sa atin. 

20 Kung sinasabi ng sinoman, 
^Ako’y umiibig sa Dios, at napopoot 
sa kaniyang kapatid, $ay sinunga- 
ling; sapagka’t ang hindi umiibig sa 
kaniyang kapatid na kaniyang na- 
kita, ay paanong makaiibig siya sa 
Dios na hindi niya nakita? 

21 At ang utos na itong mula sa 
kaniya ay nasa atin, na ang umi- 


1 Juan 1:18. 

2 1 Juan 2:24. 3 I Juan 3:24. 

1 1 Juan 1:1. 5 Juan 3:17. C Juan 4:4 

7 tal. 2. 8 1 Juan 5:5. 9 tal. 8. 

1 1 Juan 2:28. £ Rom. 8:15. 8 tai. i r 

J, 1 Juan 8:17. 5 1 Juan 2:4. 






I JUAN 5 


ibig sa Dios ay dapat umibig sa ka- 
niyang kapatid. 

KAPITULO 5. 

1 Ang sinomang nananampalataya 
na 6 si Jesus ay siyang Cristo 7ay 
ipinanganak ng Dios: at s ang bawa’t 
umiibig sa nanganak ay umiibig din 
naman sa ipinanganak niyaon. 

2 Dito'y ating nakikilala na ta¬ 
yo’y nagsisiibig sa mga anak ng 
Dios, pagka tayo’y nagsisiibig sa 
Dios at tinutupad natin ang kani- 
yang mga utos. 

3 Sapagka’t *>ito ang pagibig sa 
Dios, na ating tuparin ang kaniyang 
mga utos: *at ang kaniyang mga 
utos ay hindi mabibigat. 

4 Sapagka’t ang sinomang ipina¬ 
nganak ng Dios ay dumadaig sa 
sanglibutan:. ^at ito ang pagtata- 
gumpay na dumadaig sa sanglibutan, 
sa makatuwid ay ang ating pana- 
nampalataya. 

5 At sino ang dumadaig sa sangli¬ 
butan, kundi yaong nananampalata- 
yang ^si Jesus ay anak ng Dios? 

6 Ito yaong naparito sa pamama- 
gitan ng tubig at dugo, sa makatu¬ 
wid ay si Jesucristo; ^hindi sa tubig 
lamang, kundi sa tubig at sa dugo. 

7 At ang Espiritu ang nagpapato- 
too, 5 S apagka’t ang Espiritu ay ka- 
totohanan. 

8 Sapagka’t may tatlong nagpapa- 
totoo, ang Espiritu, ang tubig, at 
ang dugo: at ang tatlo ay nagka- 
kaisa. 

9 6 Kung tinatanggap natin ang pa- 
totoo ng mga tao, ay lalong dakila 
ang patotoo ng Dios, sapagka’t ito 
ang patotoo ng Dios: sapagka’t ito 
papatotoo tungkol sa kaniyang 
Anak. 

10 Ang nananampalataya sa Anak 
ng Dios ay * 5 may patotoo sa kaniya: 
ang hindi nananampalataya sa Dios 
p ay ginagawang isang sinungaling 
a ng Dios : sapagka’t hindi sumampa- 

6 1 Juan 2:22. 

7 Juan 1:13. 8 Juan 8:42. 0 Juan 14:15. 

1 Mat. 11:30. 2 1 Juan 4:4. 

’ 1 Cor. 15:57. 1 Juan 4:16. 4 Juan 19:34- 

Juan 15:26. 6 Juan 6:34, 36; 8:17'. 

Mat. 3:17. 8 Rom. 8:16. 

oc. 12:17; 19:10. 9 1 Juan 1:10. 


lataya sa patotoo na ibinigay ng 
Dios tungkol sa kaniyang Anak. 

11 At ito ang patotoo, na tayo’y bi- 
nigyan ng Dios ng *buhay na \ya- 
lang hanggan, 2 at ang buhay na ito 
ay nasa kaniyang Anak. 

12 sAng kinaroroonan ng Anak ay 
kinaroroonan ng buhay; ang hindi 
kinaroroonan ng Anak ng Dios ay 
hindi kinaroroonan ng buhay. 

13 ^Ang mga bagay na ito ay isi- 
nulat ko sa inyo, upang inyong ma- 
alaman na kayo’y mayroong buhay 
na walang hanggan, sa makatuwid ay 
sa inyong nananampalataya sa pa- 
ngalan ng Anak ng Dios. 

14 At ito ang nasa ating Spagkaka- 
tiwala sa kaniya, na kung tayo’y hu- 
mingi ng anomang bagay na 6 ayon 
sa kaniyang kalooban, ay dinidinig 
tayo niya: 

15 At kung ating nalalaman na ta¬ 
yo’y dinidinig niya sa anomang ating 
hingin, ay nalalaman natin na nasa 
atin ang mga kahilingang sa kani- 
ya’y ating hiningi. 

16 Kung makita ng sinoman na 
ang kaniyang kapatid ay nagkaka- 
sala ng kasalanang hindi ikamama- 
tay, ay idalangin siya at 7bibigyan 
siya ng Dios ng buhay, na ukol sa 
mga nagkakasala nang hindi ikama- 
matay. ^May kasalanang ikamama- 
tay: hindi tungkol dito ang sinasabi 
ko na idalangin niya. 

17 Lahat ng ^kalikuan ay kasala- 
nan: at may kasalanang hindi ika- 
mamatay. 

18 Nalalaman natin na ang sino¬ 
mang ipinanganak ng Dios ay hindi 
nagkakasala; *datapuwa’t ang ipi¬ 
nanganak ng Dios ay nagiingat sa 
kaniyang sarili, at hindi siya gina- 
galaw ng masama. 

19 Nalalaman natin na tayo’y sa 
Dios ^at ang boong sanglibutan ay 
nakahilig sa masama. 

20 At nalalaman natin na naparito 
ang Anak ng Dios, at tayo’y binig- 

1 1 Juan 2:25. 2 Juan 1:4. 1 Juan 4:9. 

5 Juan 3:15, 36; 4:24; 6:40, 47. 

4 Juan 20:31. 5 1 Juan 3:21. 

6 Rom. 8:27. Sant. 4:3. 7 Sant. 6:15. 

8 Mat. 12:31, 32. Heb. 6:4, 6; 10:26. 

9 1 Juan 3:4. 1 1 Juan 3:9. 2 GaL 1:4. 

385 






II JUAN I 


yan ng .'pagkaunawa, upang ating 
makilala ^siya na totoo, at tayo’y na- 
sa kaniya na totoo, sa makatuwid ay 
sa kaniyang Anak na si Jesucristo. 


I to ang tunay na Dios, at ang 4bu- 
hay na walang hanggan. 

21 Mga anak ko , 6 mangagingat ka- 
yosamga diosdiosan. 


S Juan 17:3. Apoc. 3:7, 14; 19:11. 


4 1 Juan 1:2. 5 1 Cor. 10:14 


ANG IK ALA WANG SULAT 

NI 


JUAN 


KAPITULO 1. 

1 *Ang matanda sa hirang na 1 2 3 gi- 
nang at sa kaniyang mga anak, Sna 
aking iniibig sa katotohanan; at hin- ' 
di lamang ako, kundi pati ng lahat 
ng mga nakakakilala *n§ katotoha¬ 
nan; 

2 Alangalang sa katotohanan na 
nananahan sa atin, at sasa atin mag- 
pakailan man: 

3 ^Sumaatin nawa ang biyaya, awa, 
at kapayapaang mula sa Dios Ama 
at kay Jesucristo, Anak ng Ama, 
sa katotohanan at sa pagibig. 

4 Ako’y lubhang nagagalak na 
aking nasumpungan ang ilan sa 
iyong mga anak <ma nagsisilakad sa 
katotohanan, ayon sa ating tinang- 
gap na utos sa Ama. 

5 At ngayo’y ipinamamanhik ko sa 

ginang, na hindi waring sinusula- 
tan kita ng isang bagong utos, kundi 
myaong ating tinanggap nang pasimula, 
na tayo y mangagibigan sa isa’t isa. 



ngagsilakad sa kaniya, gaya ng in’ 
yong narinig nang pasimula. 

7 Sapagka’t maraming magdaraya 
na nangagsilitaw sa sanglibutan, sa 
makatuwid ay ^ang mga hindi n a- 

/ Gawa 11:30. 1 Fed 6:1. 3 Juan 1. 

£ tal. 13. 3 1 Juan 5:3. 4 Juan 1:17: 14 *6- 

5 1 Tim 1:2. 6 3 J uan 3, 4. 

7 1 Juan 2:7; 3:11. 9 3 Juan l. 

it 1 Juan 2 ;22 , 4 ;3. 

33 6 


ngagpapahayag na si Jesucristo ay 
napariritong nasa laman. I to ang 
magdaraya at *ang anticristo. 

8 Mangagingat kayo sa inyong sarilf, 
upang ^huwag ninyong iwala ang 
mga bagay na aming pinagpagalan, 
kundi upang tanggapin ninyo ang 
isang lubos na kagantihan. 

9 Ang sinomang nagpapatuloy at 
hindi nananahan sa aral ni Cristo, 
ay Jhindi kinaroroonan ng Dios: ang 
nananahan sa aral, ay kinaroroonan 
ng Ama at gayon din ng Anak. 

10 Kung sa inyo’y dumating ang 
sinoman, at hindi dala ang aral na 
ito, ay <*huwag ninyong tanggapin sa 
inyong bahay, at huwag ninyo si- 
yang batiin: 

11 Sapagka’t ang bumabati sa ka¬ 
niya ay Snararamay sa kaniyang 
masasamang gawa. 

12 ^Yamang may maraming mga 
bagay na isusulat sa inyo, ay" hindi 
ko ibig isidat sa papel at tinta; da- 
tapuwa’t inaasahan kong pumariyan 
sa inyo, at makipagusap ng muk- 
haan, ^upang malubos ang inyong 
galak. 

13 Ang mga anak ng iyong ^hirang 
na kapatid na babae ay bumabati sa 
iyo. 


1 1 Juan 2:18. 

Apoc. 1:4. 2 Ga-L 0 >4. flcb. 10 :32. 35. 

3 1 Juan 2*23. 4 Rom. 16:17. Gen. 1:8, 

5 1 Tim. 0*22. 6 8 J^uan 18. 7 Juan lBt* 

8 tal L 











ANG IKATLONG SULAT 

NI 


JUAN 


KAPITULO 1. 

1 *Ang matanda, kay Gayo na mi- 
namahal, na aking iniibig sa kato- 
tohanan. 

2 Minamahal, aking idinadalangin 
na sa lahat ng mga bagay ay gumin- 
hawa ka at bumuti ang iyong kata- 
wan, na gaya ng pagginhawa ng 
iyong kaluluwa. 

3 Sapagka’t ako’y totoong -nagalak 
nang magsidating ang mga kapatid 
at mangagpatotoo sa iyong katoto- 
hanan, ayon sa paglakad mo sa ka¬ 
totohanan, 

4 Wala nang dakiiang kagalakan sa 
ganang akin na gaya nito, na mari- 
nig na ang taking mga anak ay nag- 
sisilakad sa katotohanan. 

5 Minamahal, ginagawa mo- ang ta- 
pat na gawa sa lahat ng iyong gina¬ 
gawa doon sa -*mga kapatid at sa 
mga taga ibang Iupa; 

6 Na siyang nangagpapatotoo ng 
iyong pagibig sa liarapan ng iglesia: 
na iyong gagawan ng magaling kung 
iyong tutulungan sila ng nararapat 
,sa Dios, sa kanilang paglalakbay: 

7 Sapagka’t dahil sa Pangalan, ay- 
nangagsiyaon sila na 5 walang kinu- 
hang anoman sa mga Gentil. 

8 Nararapat nga nating tangga- 

ping mabuti ang mga gayon, upang 
tayo’y maging kasama sa paggawa 
sa katotohanan._ 

/ 2 Juan 1 . 2 1 Juan 4. 3 1 Cur. 4:16* 

A Gal. 6:10. a 1 Cor. 9:1.2, 15. 


9 Ako’y sumulat ng ilang bagay sa 
iglesia: datapuwa’t si Diotrefes na 
nagiibig magkaroon ng kataasan sa 
kanila, ay hindi kami tinatanggap. 

10 Kaya’t kung pumariyan ako, ay 
ipaaalaala ko ang mga gawang ka- 
niyang ginagawa, na ^nagsasalita ng 
masasamang salita laban sa amin: 
at hindi nasisiyahan sa ganito, ni 
hindi man niya tinatanggap ang mga 
kapatid, at silang mga ibig tumang- 
gap ay pinagbabawalan niya at pi- 
nalalayas sila 7 sa iglesia. 

11 Minamahal, $huwag mong tula- 
ran ang masama, kundi ang mabuti. 
9Ang gumagawa ng mabuti ay sa 
Dios: ang gumagawa ng masama ay 
*hindi nakakita sa Dios. 

12 Si Demetrio ay ^pinatototoha- 
nan ng lahat, at ng katotohanan: 
oo* kami man ay nagpapatotoo rin; 
at nalalaman mo na ang aming pa- 
totoo ay ^tunay. 

13 Maraming mga bagay ang isusulat 
ko sanct sa iyo, 4datapuwa’t hindi ko 
ibig isulat sa iyo ng tinta at panulat: 

14 Datapuwa’t inaasaban kong ma- 
kita kang madali, at tayo’y magkaka- 
usap ng muknaan. Ang kapayapaa’y 
sumainyo nawa. Binabati ka ng 
mga kaibigan. Batiin mo ang mga 
kaibigan sa pangalan. 

0 1 Tim. 5:13. 7 Is. 66:5. 

8 Awit 34:14. 1 Ped. 3:11, 13. 9 1 Juan 2:29, 

/ 1 Juan 3:6. 2 Gawa 6:3. 3 Juan 21 ;24„ 
•4 2 Juan 12. 

387 






ANG SULAT 

NI 


JUDAS 


KAHTULO L 

1 Si Judas, na *aiipin ni Jesucristo, 
at kapatid ni ^Santiago, sa mga ^ti- 
nawag, na minamahal sa Dios Ama, 
at 4inilngatang para kay Jesucris- 
to: 

2 Kaawaan at 5 kapayapaan at pag- 
ibig ang sa inyo nawa’y paramihin. 

3 Mga minamahal, samantalang 
ako’y totoong nagsislkap ng pagsulat 
sa inyo 6 tungkol sa kaligtasan na- 
ting lahat, ay napilitan akong sumu- 
lat sa inyo na inaaralan kayong 
^makipaglabang masikap dahil «sa 
pananampalataya na ibinigay na 
minsan at magpakailan man sa mga 
banal. 

4 Sapagka’t may ilang taong ^nag- 
sipasok ng lihim, yaong mga itina- 
laga nang una pa sa kahatulang ito, 
mga di banal, *na pinalitan ng kali- 
bugan ang biyaya ng ating Dios, na 
itinatatuwa ang ating iisang /?Guro 
at Panginoong si Jesucristo. 

6 Ninanasa ko ngang ipaalaala sa 
inyo, bagama’t nalalaman ninyong 
maigi ang lahat ng # mga bagay, na 
nang mailigtas 3 n g* Panginoon ang 
isang bayan, sa lupain ng Egipto, 
ay ^nilipol niya pagkatapos yaong 
mga hindi nagsisipanampalataya. 

1 Sant. 1:1. 2 Gawa 12:17; 15:13. 

8 Rom. 1:7. A Juan 17 :11. 12, 15. 1 Ped. 1 & 

6 1 Ped. 1:2. 6 Tit. 1:4. 

7 Fil. 1:27. 1 Tim. 1:18; 6:12. 

2 Tim. 1:13; 4:7. 8 Ef. 4:5, 13. 

9 2 Ped. 2:1. l 2 Ped. 2:19. 2 2 Ped. 2:1. 

9 1 Cor. 10:6, 9. A Big. 14 :29, 87; 26:64, 65. 

388 


6 At ®ang mga anghel na hindi na- 
ngagingat ng kanilang sariling 0pa- 
munuan, kundi inivvan ang kani¬ 
lang sariling tahanan, ay iniingatan 
niya sa mga tanikalang walang 
hanggan sa paghuhukom sa dakilang 
araw. 

7 Gayon din ang 7Sodoma at Go- 
morra, at ang mga bayang nasa.pa- 
libot ng mga ito, na dahil sa pagpa- 
pakabuyo sa pakikiapid at sa pag- 
sunod sa ibang ^man, ay inilagay 
na pinakahalimbawa, na sila’y *nag- 
babata Sng parusang apoy na wa¬ 
lang hanggan. 

8 Gayon ma’y ang mga ito rin na- 
man sa kanilang pagkagupiling ay 
inihahawa ang laman, at hinahamak 
ang mga paghahari, at nilalait ang 
mga puno. 

9 Datapuwa't 2 ang arkanghel ^ Mi¬ 
guel, nang makipaglaban sa diablo, 
na nakikipagtalo stungkol sa kata- 
wan ni Moises, ay 4hindi nangahas 
gumamit laban sa kaniya ng isang 
hatol na may pagalipusta, kundi si- 
nabi, eSawayin ka nawa ng Panginoon. 

10 Datapuwa’t 6 ang mga ito’y nang- 
alipusta sa anomang bagay na hindi 
nila nalalaman; at sa mga bagay na 
talagang kanilang nauunawa, ay na- 
ngagpapakasira na gay a ng mga ki- 
napai na walang bait. 

11 Sa aba nila! sapagka’t sila'y 

5 2 Ped. 2:4. 6 Ef. 1:21. 7 2 Ped. 2:6. 

8 2 Ped. 2 :10. 9 2 Tee. 1:8. 1 Dan. 10:13. 

£ 1 Tea. 4:16. Deut. 84:6. 4 2 Ped. 2:11. 
5 fcak. 3:2, 0 2 Ped. 2d2. 






JUDAS 1 


nagsilakad sa daan ni ?Cain, at nag- 
eidaluhong na walang pagpipigil sa 
kamalian s ni Balaam dahil sa upa, 
at nangapahamak sa pagsalangsang 
0ni Cor$. 

12 Aug mga ito’y pawang mga ba- 
tong natatago *sa inyong piging ng 
pagiibigan, kung sila’y nakikipagpi- 
ging sa inyo, mga pastor na wa- 
iang takot na nangagpapasabsab sa 
kanilang sarili; *mga alapaap na 
walang tubig, na Stinatangay ng mga 
hangin; mga punong kahoy sa tagi- 
naw na walang bunga, na makalawang 
namatay, na binunot pati ugat; 

13 Mga mabangis na alon sa da- 
gat, na pinagbubula ang kanilang sa- 
riling kahihiyan; mga bituing gala 
na siyang pinaglaanan ng pusikit ng 
kadiliman magpakailan man. 

14 At ang mga ito naman ang hi- 
nulaan ni Enoc, na 4ikapito sa 6i- 
lang mula kay Adam, na nagsabi, 
Narito, dumating ang Panginoon, na 
kasama ang kaniyang mga slaksa- 
laksang banal, 

15 Upang isagawa ang paghuhukom 
sa lahat, at upang sumbatan ang la- 
hat ng masasama sa lahat ng kani¬ 
lang mga gawang masasama na ka¬ 
nilang ginawang may kasamaan, at 
sa lahat ng mga bagay ria mabibigat 
6 na sinalita laban sa kaniya ng mga 
makasalanang masasama. 

16 Ang mga ito’y mga mapagbulong, 
mga madaingin, na nangagsisilakad 
ayon sa kanilang masasamang pita 
(at ang 7kanilang bibig ay nangag- 
sasalita ng mga kapalaluanh s na- 
ngagpapakita ng gal a ng sa mga tao 
dahil sa pakikinabangin. 


7 1 Juan 3:12. 

8 2 Ped. 2:15. 9 Big. 16:1-3. 31-35. 

I 2 Ped. 2:13. 2 2 Ped. 2:17 3 Ef. 4:14. 

4 Gen. 5:18. 5 Deut. 33 :2. 1 Tcs. 3:13. 

Heb. 12:22. 6 Awit 31:18. 7 2 Ped. 2 :18. 
8 Sant. 2:1. 


17 Nguni't kayo, mga minamahal, 
9ay alalahanin ninyo ang mga sali- 
tang nang una’y sinabi ng mga apos- 
tol ng ating Panginoong Jesucristo; 

18 Kung paanong sinabi sa inyo, 
iMagkakaroon ng mga manunuya sa 
huling panahon, na magsisilakad 
ayon sa kanikanilang masasamang 
pita, " 

19 Ang mga ito *ang nagsisigawa 
ng paghihiwalay, smalalayaw, na 
^walang taglay na Espiritu. 

20 Nguni’t kayo, mga minamahal, 
Spapagtibayin ninyo ang inyong sa¬ 
rili sa inyong lubhang banal na pa- 
nanampalataya, 6 ‘na manalangin sa 
Espiritu Santo, 

21 Na magsipanatili kayo sa pag- 
ibig sa Dios, ?na. jnyong asahan ang 
awa ng ating Panginoong Jesucristo 
sa ikabubuhay na walang hanggan. 

22 At 5 ang ibang nagaalinlangan 
ay inyong kahabagan; 

23 At ang ^iba’y inyong iligtas, *na 
agawin ninyo sa apoy; at ang iba’y 
inyong kahabagan na may takot; na 
inyong kapootan pati * 2 * 4 ng damit na 
nadungisan ng laman. 

24 Ngayon doon sa makapagiingat sa 
inyo mula sa pagkatisod, at sa inyo’y 
Smakapaghaharap na walang kapin- 
tasan na may malaking galak, sa ha- 
rapan ng kaniyang kaluwalhatian, 

25 Sa ^iisang Dios na Sating Taga- 
pagligtas, sa pamamagitan ni Jesu¬ 
cristo na ating Panginoon, ay suma- 
kaniya nawa ang kaluwalhatian, ang 
karangalan, ang paghahari, at ang 
kapangyarihan, sa kaunaunahang 
panahon, at ngayon at magpakailan 
man. Siya nawa. 

9 2 Ped. 3:2. 1 2 Ped. 3:3. 

2 Heb. 10:25. S 1 Cor. 2:14. 4 Rom. 8:9. 

5 Col. 2:7. 6 Ef. 6:18, 7 Tit. 2:13. 

8 2 Cor. 2:7. 9 Rom. 11:14. I Zak. 3:2. 

2 Apoc. 3:4. 3 2. Cor. 11:2. CoL 1 ;22. 

4 1 Tim. 1:17. 6 Lu. 1:47, 


389 






ANG APOCALIPSIS 

NI 

JUAN 


KAPITULO 1. 

..1. Ang *Apocalipses ni Jesucristo, na 
lbmigay ng ^Dios sa kaniya upang 
ipahayag sa kaniyang mga alipin, 
sa makatuwid ay ang mga bagay na 
nararapat mangyaring madali: At ka¬ 
niyang ipinadala at ipinaalam &sa pa- 
mamagitan ng kaniyang anghel sa 
kaniyang alipin na si Juan; 

2 Na sumaksi ^sa salita ng Dios, at 
sa^patotoo ni Jesucristo, sa lahat ng 
mga bagay na nakita niya. 

3 Mapalad 5 6 ang bumabasa, at ang 
nangakikinig ng mga salita ng hula, 
at tumutupad ng mga bagay na na- 
ngasusulat doon: sapagka't *>ang pa- 
naho’y malapit na. 

4 Si Juan sa 7pitong iglesia na na- 
sa Asia: ^Biyaya ang sumainyo 
naiva, at kapayapaang mula $doon 
sa kaniya na ngayon, at nang naka- 
raan at darating; at mula sa ^pi- 
tong Espiritu na nasa harapan ng ka¬ 
niyang luklukan; 

5 At mula kay Jesucristo na siyang 
^saksing tapat, 3na panganay sa 
mga patay, at pangulo ng mga hari 
sa lupa. 4 Doon sa umiibig sa atin, 

/ Gal. 1:12; 2:2. 

2 Juan 8 :2G ; 12 :49. S Apoc. 22:16. 

A tal. 9. Apoc. 6:9; 12:17; 19:10. 

5 Apoc. 22:7. 6 Apoc. 3:11; 22:10. 

7 tal. 11. 8 2 Juan 3. 

9 tal. 8. Ex. 3:14. Apoc. 4:8; 16:5. 

1 Apoc. 3:1; 5:6. 2 1 Tim. 6:13. 

Apoc. 3:14; 19:11. S Col. 1:18. 

A Juan 15:9. 


at sa nagkalag £sa atin sa ating 
mga kasalanan sa pamamagitan ng 
kaniyang dugo; 

6 At ginawa ^tayong kaharian, mga 
saserdote sa kaniyang Dios at Ama; 
sumakaniya nawa ang kaluwalhatian 
at ang paghahari magpakailan kailan 
man. Siya nawa. 

7 Narito, ?siya’y pumaparitong 
5 nasasa mga alapaap; at makikita 
siya ng bawa’t mata, at s n g nangag- 
siulos sa kaniya; at ang lahat ng 
mga angkan sa lupa ay_ magsisitag- 
hoy dahil sa kaniya. Gayon din, Siya 
nawa. 


8 Ako ang Alpha J at ang Omega, 
sabi ng Panginoong Dios, ^ngayon 
at nang nakaraan at sa darating, ang 
^kapangyarihan sa lahat. 
y Akong si Juan, na inyong kapa- 
tid at inyong karamay sa kapigha- 
tian at sa kaharian at sa pagtitiis 
na kay Jesus, ay nasasa pulo na ti- 
natawag na Patmos, sdahil sa salita 
ng Dios at sa patotoo ni Jesus. 

10 Ako’y Jnasa Espiritu *nang araw 
ng Panginoon, at narinig ko sa 
aking likuran ang ^clakilang tinig 
na tulad sa isang pakakak. 

11 Na nagsasabf, Ang'jyong naki- 


5 Apoc. 7 :14. 

6 Apoc. 5:10; 20:4. 6. 7 Mat. 16:27. 

8 Dan. 7:13. 9 Zak. 12:10. Juan 19:37. 

1 tal. 11. Apoc. 21:6; 22:13. 2 tal. 4. 

S tal. 2. A Apoc. 4:2 ; 17:3. 

5 Gawa 20:7. 1 Cor. 16:2. 6 Apoc. 4:1. 


390 







APOCALIPSIS 2 


kita, ay isulat mo sa isang aklat at 
iyong ipadala sa Tpitong iglesia: sa 
5 Efeso, at sa ^Smirna, atsa JPergamo, 
at sa ^Tiatira, at sa ^Sardis, at sa 4Fi- 
ladelfia, at sa ^Laodicea. 

12 At ako’y lumingon upang ma- 
kita ang tinig na nagsasalita sa 
akin. At nang ako’y lumingon ay 
enakita ko ang pitong kandelerong 
ginto: 

13 At sa gitna ng mga kandelero ay 
may ?isang katulad ng isang anak 
ng tao, *na may suot na ^damit 
hanggang sa paa, at 'may bigkis 
ang dibdib na isang pamigkis na 
ginto. 

14 At ang kaniyang ulo at ang 
fkaniyang buhok ay mapuputing ga- 
ya ng balahibong maputi ng tu- 
pa, gaya ng niebe; at ang s kani- 
yang mga mata ay gaya ng ningas 
ng apoy; 

15 At ang kaniyang mga paa ay 
katulad ng ^tansong binuli, na gaya 
ng dinalisay sa isang Jutuang-bakalj 
at ang ^kaniyang tinig ay gaya ng 
lagaslas ng maraming tubig. 

16 At sa kaniyang kanang kamay 
ay may pitong bituin: at sa kani¬ 
yang bibig ay lumabas ang isang 
matalas na tabak na may dalawang 
talim: at ang kaniyang mukha ay 
gaya ng a raw na sumisikat ng ma- 
tindi. 

17 At Cnang siya’y aking makita, 
ay nasubasob akong waring patay sa 
kaniyang paanan. At ?ipinatong niya 
sa akin ang kaniyang kanang ka¬ 
may, na sinasabi, Iluwag kang ma- 
takot; $ako’y ang una at ang huli, 

18 At ang Nabubuhay; at ako’y na- 

matay, at narito, ako’y nabubuhay 
magpakailan man, at 5 nasa‘ akin ang 
mga susi ng ^kamatayan at ng Ila- 
des._______ 

7 tal. 4. 8 Gawa 18:19. Apoc. 2:1. 

9 Apoc. 2:8. 1 Apoc. 2:12. 

2 Apoc. 2:18, 24. 3 Apoc. 3:1, 4. 

4 Apoc. 3:7. 5 Apoc. 3:14. 

C Ex. 25:37 ; 37:23. Zak. 4:2. 

7 Dan. 7:13. Apoc. 14:14. 8 Dan. 10:5. 

9 Ex. 28:4. 1 Apoc. 15:6. 2 Dan. 7:9. 

3 Dan. 10:6. 4 Ez. 1:7. Dan. 10 ;6. 

5 Ez. 1:24; 43:2. 6 Ez. 1:28. 

7 Dan. 8:18; 10:10. 8 tal. 8. 9 Juan 6:21. 

Apoc. 3:7. 1 Job 28:22. 1 Cor. 15:55. 


19 Isulat mo nga ^ang mga bagay 
na nakita mo, ^at ang mga bagay 
ngayon, * 4 at ang mga bagay na 
mangyayavi sa darating; 

20 Ang hiwaga 5 * 7 ng pitong bituin 
na iyong nakita sa aking kanang 
kamay, at &ng pitong kandelerong 
ginto. Ang pitong bituin ay ang mga 
anghel ng pitong iglesia: at ang pitong 
kandelero ay ang pitong iglesia, 

KAPITULO 2. 

1 Sa ?anghel ng iglesia sa SEfeso 
ay isulat mo: 

Ang mga bagay na ito ay sinasabi 
ng may hawak ng ^pitong bituin sa 
kaniyang .kanang kamay, na -*yaong 
lumalakad sa gitna ng pitong kan¬ 
delerong ginto: 

2 Nalalaman ko ang iyong mga ga¬ 
wa, at ang iyong pagpapagal at pag- 
titiis, at hindi mo matiis ang ma- 
sasamang tao, at sinubok mo ang 
mga ^nagpapanggap na apostol, at 
sila’y hindi gayon, atnasumpungan mo 
silang pawang bulaan; 

3 At may pagtitiis ka at nagbata 
ka dahil sa aking pangalan, at hindi 
ka napagod. 

4 Nguni’t mayroong akong laban sa 
iyo, na Jiyong iniwan ang iyong 
unang pagibig. 

5 Kaya’t alalahanin mo kung saan 
ka nahulog, at magsisi ka at gawin 
mo ang iyong mga unang gawa; 6 
kung hindi ay 4paririyan ako sa iy.o, 
at aalisin ko ang %ong kandelero sa 
kaniyang kinalalagyan, maliban na 
magsisi ka. 

6 Nguni’t ito’y nasa iyo, na iyong 
kinapopootan ang mga gawa ng 
flmga Nicolaita, na kinapopootan ko 
naman. 

7 Ang may pakinig, ay makinig sa 
sinasabi ng Espirtu sa mga iglesia. 
Ang magtagumpay, ay siya kong pa- 
kakanin ?ng punong kahoy ng bu- 
hay, na nasa sParaiso ng Dios. 

8 At °sa anghel ng iglesia sa 
*Smirna ay isulat mo: 

2 tal. 12-16. 9 Apoc. 2:1-2, 22. 

4 Apoc. 4 :1. 5 tal. 16. 6 tal. 12. 

7 Apoc. 1:20. 8 Apoc. 1:11. 9 Apoc. 1:16. 

1 Apoc. 1:13. 2 2 Cor. 11:13. 3 Jcr. 2:2. 

4 Mat. 21:41, 43. 5 tal. 1. 6 tal. 15. 

7 Gen. 2:9. Apoc. 22:2. 14. 8 Ez. 28:13. 

Lu. 23:43. 9 Apoc. 1:20. 7 Apoc. 1:11. 

391 






Ang mga bagay na ito ay sinasabi 
ng una at ng huli, ^na namatay, at 
muling nabuhay: 

9 Nalalaman ko ang iyong kapig- 
hatian, at ang iyong skadukhaan 
(datapuwa’t ikaw ay mayaman), at 
ang pamumusong ng <*mga nagsasa- 
bing sila’y mga Judio, at hindi sila 
gayon, ^kundi isang sinagoga ni Sa 
tanas. 

10 Huwag mong katakutan ang 
mga bagay na iyong malapit ng ti- 
isin: narito, malapit ng ilagay ng 
diablo ang ilan sa inyo sa bilang- 
guan, upang kayo'y masubok; at 
^magkakaroon kayo ng kapighatiang 
7sangpung araw. «Magtapat »ka 
hanggang sa kamatayan, at bibigyan 
kita Jng putong ng buhay. 

11 Ang may pakinig, ay rnakinig 
sa sinasabi ng Espiritu sa mga igle- 
sia. Ang magtagumpay ay hindi pa- 
rurusahan -ng ikalawang kamata 
yan. 

12 At 5 sa anghel ng iglesia sa *Per- 
gamo ay isulat mo: 

Ang mga bagay na ito ay sinasabi 
5 ng may matalas na tabak na may 
dalawang talim: 

13 Nalalaman ko kung saan ka tu- 
matahan, sa makatuwid baga'y sa 
kinaroroonan ng luldukan ni Sata- 
nas; at iniingatan mong matibay 
ang aking pangalan, at hindi mo iki- 
naila ang aking pananampalataya, 
kahit nang mga araw man ni Antipas 
na aking saksi, aking taong tapat, 
na pinatay sa gitna ninyo, na tinata- 
hanan ni Satanas. 

14 Datapuwa’t mayroon akong ilang 
bagay na laban sa iyo, sapagka’t 
mayroon ka diyang ilan na nangha- 
hawak sa aral ni ^Balaam, na sivang 
nagturo kay Balac na maglagay ng 
katisuran sa harapan ng mga anak 
ni Israer, ?upang magsikain ng mga 
bagay na mihahain sa mga diosdio- 
san, at s makiapid. 

15 Gayon din naman na mayroon 


APOCALIFSIS 2 


2 Apoc. 1:18. 3 Sfcnt. 2:5. A Rom 2*17 
5 Apoc. 8:9. 5 Juan 16:33. ‘ 2 ’ 17 ’ 

7 Dan. 1:12, 14. 8 Mat. 10 :22. 

1 Aroc. 1:11. l Sant. 1:12. Apoc. 3:11. 

2 Apoc. 20 :6. S Apoc. 1:20. /, Apoc. 1:11. 

s ? c Ped. 2 : 16 . 7 Gawa 66:29. 

2 Bl£T. 25:1; 31:16. 1 Cor. 10:8. 

392 


kang ilan na nanghahawak 6a aral 
ng ^mga Nicolaita. 

16 Magsisi ka nga; 6 kung hindi ay 
rnadaling paririyan ako sa iyo, at ba- 
bakahin ko sila ng tabak ng aking 
bibig. 

17 Ang.. may jiakinig, ay rnakinig 
sa sinasabi ng Espiritu sa mga igle¬ 
sia. Ang magtagumpay ay bibigyan 
ko *ng manang natatago, at siya’y 
bibigyan ko ng isang batong puti, 
at sa bato ay may nakasulat na 
-isang bagong pangalan, na walang 
nakakaalam kundi yaong tumatang- 
gap. 

18 At Ssa anghel ng iglesia sa *Tia- 
tira ay isulat mo: 

Ang mga J)agay na ito ay sinasabi 
ng Anak ng Dios, 5 na may mga ma- 
tang gaya ng ningas ng apoy, at ang 
kaniyang mga paa ay gaya ng tan- 
song binuli: 

19 Nalalaman ko ang iyong mga 
gawa, at ang iyong pagibig, at pa- 
nanampaiataya at ministerio at pag- 
titiis, at ang iyong mga huling gawa 
ay higit kay sa mga una. 

20 Datapuwa’t ^mayroon akong la- 
ban sa iyo, na pinahintulutan mo 
ang babaing si Jezebel, na nagpapang- 
gap na propetisa; at siya'y nag- 
tuturo at humihikayat sa aking mga 
hngkod upang makiapid, at 7kumain 
ng mga bagay na inihahain sa mga 
diosdiosan. 

21 At binigyan ko siya ng panahon 
upang 5 makapagsisi; at siya’y ayaw 
^^sisi sa. kaniyang pakikiapid. 

22 Narito, aking siyang iniraratay sa 
higaan, at ang mga nakikiapid sa 
kamya sa malaking kapighatian, 
maliban na kung sila’y magsisipag- 
sisi sa kaniyang mga gawa. 

23 At p^patayin ko ng salot ang 
kan.yang m| a anak; at malalaman ni 

ahat ng mga iglesia na ako’y yaong 
- sumasaliksik ng mga pagiisip at ng 
rpga puso: at ^bibigyan ko ang ba^ 

mla gawa®. 3 y ° ay ° n sa in y° n K 

0 taL 6. 

1 Juan 6:48-60. 2 Apoc. 3:12; 19:12 

o &ssl uu ‘ 

i aZ-^. 21: 16 







APOCALIPSIS 3 


24 Datapuwa't sinasabi ko sa in- 
yo, sa mga iba na nasa Tiatira,. sa 
lahat ng walang aral na ito, na hindi 
nakakaalam ng malalalim na bagay ni 
Satanas, gaya ng sinasabi nila; 
-hindi na ako niagpapasan sa inyo 
ng ibang pasan. 

25 Gayon ma’y ang nasa inyo’y 
panghawakan ninyong matibay hang- 
gang sa Sako’y pumariyan. 

26 4At ang magtagumpay, at tu- 
mupad ng aking mga gawa hanggang 
sa katapusan, $ay bibigyan ko ng 
kapamahalaan sa mga bansa: 

27 At sila’y paghaharian niya sa 
pamamagitan ng isang panghampas 
na $bakal, gaya'ng pajgkadurog ng 
mga sisidlang lupa ng. magpapal- 
yok; gaya naman ng tinanggap ko 
sa aking Ama: 

28 At sa kaniya’y ibibigay ko ?ang 
tala sa umaga. 

29 Ang may pakinig,.ay makimg 
sa sinasabi ng Esplritu sa mga 
iglesia. 

KAPITULO 3. 

1 At sa anghel ng iglesia sa 5 Sar- 
dis ay isulat mo: 

Ang mga bagay na ito ay sinasabi 
ng ^may pitong Espiritu ng Dios, at 
may pitong bituin: Nalalaman ko 
ang iyong mga gawa, na ikaw ay 
may pangalang ikaw ay nabubuhay, 
-*at ikaw ay patay. 

2 Magpuyat ka, at pagtibayin mo 
ang mga bagay na natitira, na mala- 
pit ng mamatay: sapagka’t wala akong 
nasumpungang iyong mga gawang 
sakdal sa harapan ng aking Dios. 

3 Alalahanin mo nga kung paanong 
iyong tinanggap at narinig; at ito’y 
tuparin mo, at magsisi ka. Kaya’t 
kung hindi ka magpupuyat £ay pariri- 
yan akong Sgaya ng magnanakaw, at 
hindi mo malalaman kung anong pa- 
nahon paririyan ako sa iyo. 

4 Nguni’t mayroon kang -*ilang pa¬ 
ngalan sa Sardis na hindi ^nangag- 
dumi ng kanilang mga damit: at si- 


la’y kasama kong magsisilakad «na, 
may mga damit na maputi; sapag¬ 
ka’t sila’y karapatdapat. 

5 7Ang magtagumpay s a y daram- 
tang gayon ng mga mapuputing da¬ 
mit; at hindi ko spapawiin sa ano- 
mang naraan ang kaniyang panga- 
lan *sa aklat ng buhay, at_*ipaha- 
hayag ko ang kaniyang pangalan sa 
harapan ng aking Ama, at 5 sa ha¬ 
rapan ng kaniyang mga anghel. 

6 Ang may pakinig, ay makinig sa 
sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. 

7 At *sa anghel ng iglesia sa 5 Fila- 
delfia ay isulat mo: 

Ang mga bagay na ito ay sinasabi 
ng banal, niyaong tftotoo, 7niyaongmay 
susi ni David, Niyaong nagbubukas at 
di mailalapat ng sinoman, at naglala- 
pat at di maibubukas ng sinoman: 

8 Nalalaman ko ang iyong mga ga¬ 
wa (narito, inilagay ko sa harapan 
mo ang isang. pintuang bukas, na di 
mailalapat ng sinoman), na ikaw ay 
may kaunting kapangyarihan, at ti- 
nupad mo ang aking salita, at hindi 
mo ikinaila ang aking pangalan. 

9 Narito, ibinibigay ko 9 sa sina- 
goga ni Satanas, ang mga nagsasa- 
bing sila’y mga Judio, at sila’y hin¬ 
di, kundi nangagbubulaan; narito,. 
sila’y J aking papapariyanin at pasa- 
sambahin sa harap ng iyong mga 
paa, at nang maalamang ikaw ay 
aking inibig. 

10 Sapagka’t tinupad mo ang sa¬ 
lita'ng aking pagtitiis, ikaw naman 
ay aking iingatan sa panahon ng 
pagsubok, na darating sa boong 
sanglibutan, upang subukin ang mga 
nananahan sa ibabaw ng lupa. 

11 ^Ako’y dumarating na madali: 
5panghawakan mong matibay ang na¬ 
sa iyo, upang huwag kunin ng sino¬ 
man ang 4iyong putong. 

12 5 Ang magtagumpay, ay gaga- 
win kong Ghaligi sa templo ng aking 
Dios, at hindi na siya’y lalabas pa 


2 Gawa 15:28. S Apoc. 8:8. 

4 tal. 7. 5 Mat. 19:28. Lu. 22:39, 30. 

1 Cor. 6:2. Apoc. 3:21; 20:4. € Awit 2:9. 
7 2 Ped. 1:19. Apoc. 22:16. 8 Apoc. 1:11. 

9 Apoc. 1:4, 16. 1 Ef. 2:1. 2 Apoc. 2:25. 

2 Mat. 24:43. Apoc. 16:15. 4 Gawa 1:15. 

’ 5 Jud. 23. Apoc. 14:4. 


6 Apoc. 3 :11; 7.9. 

7 Apoc. 2:7. 8 Apoc. 19:8. 9 Ex. 32:32. 

1 Apoc. 13:8; 17:8; 20:12, 15; 21:27; 22:19.) 

2 Mat. 10:32. 3 Lu. 12:8. 4 Apoc. 1:20. / 

5 Apoc. 1:11. 6 1 Juan 5:20. 7 Is. 22:22. 

8 Mat. 16:19. 9 Apoc. 2:9. s/ 

1 Is. 49:23; 60:14. 2 Apoc. 22:7. 12, 20. 

3 Apoc. 2:25. U Apoc. 2:10. 5 tal. 5. 

6 Jer. 1:18. Gal. 2:9. 

393 





, APOCALIPSIS 4 

doom at isusulat ko sa kaniya ?ang 
pangalan ng aking Dios, at ang pa¬ 
ngalan ng bayan ng aking Dios, ang 
Magong Jerusalem, na mananaog 
buhat sa langit mula sa aking Dios, 
at ang taking sariling bagong na- 
ngalan. 

13 Ang may pakinig, ay makinig 
sa sinasabi ng Espiritu sa mga igle 
sia. 

14 At sa anghel ng iglesia sa *Lao- 
dicea ay isulat mo: 

Ang mga bagay na ito ay sinasabi 
fcg 2 Siya Wawa, ng saksing tapat 
at totoo, 4ng pasimula ng paglalane 
ng Dios: 

15 Nalalaman ko ang iyong mga 
gawa, na ikaw ay hindi malamig 6 
mainit man: ibig ko sanang ikaw ay 
malamig 6 mainit. 

16 Kaya sapagka’t ikaw ay mala- 
hininga, at hindi mainit 6 malamig 
man, ay isusuka kita sa aking bibig. 

17 Sapagka’t sinasabi mo, Ako’y ma- 
yaman, at nagkamit ng kayamanan, at 
hindi ako nangangailanganng anoman; 
at hindi mo nalalamang ikaw ang aba 
at maralita at dukha at bulagat hubad: 

18 Ipinapayo ko sa iyo Ma ikaw ay 
bumili sa akin ng gintong dinalisay 
ng apoy, upang ikaw ay yumaman: 
at ng Miapuputing damit, upang 
iyong maisuot, at iipang huwag ma- 
hayag ang iyong kahiyahiyang kahu- 
baran; at ng pangpahid sa mata, na 
ipahid sa iyong mga mata, upang 
ikaw ay makakita. 

19 Ang lahat kong iniibig, ay aking 
smasaway ?at pinarurusahan: ikaw 
ngay magsikap, at ^magsisi. 

20 Narito ako’y nakatayo sa pin- 
tuan at ^tumutuktok: kung ang sino- 
man ay duminig ng aking tinig at 
magbukas ng pinto, Mko’y papasok 
sa kaniya, at hahapong kasaio niya, 
at siya’y kasaio ko. 

21 Ang magtagumpay, *ay aking 
pagkakaloobang umupong kasama 
ko sa aking luklukan, gaya ko na- 


7 Apoc. 14:1; 22:4. 

B Gal. 4:26. Apoc. 21:2. 9 Apoc. 2:17. 
i Apoc. 1:11. 2 Is. 65:16. 

9 Juan 8:14. Apoc. 19; 11; 22:6. 

4 Col. 1:15. 5 Is. 55:1. Mat. 13:44; 46; 25:9. 

5 tal. 4, 7 Kaw. 3:11, 12. 8 tal. 3. 

P Lu. 12:36 87.. 1 Juan 14:23. 

9 Mat. 19:28. 


man na Magtagumpay, at umupong 
kasama ng aking Ama sa kaniyang 
luklukan. 

22 Ang may pakinig, ay makinig sa 
sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia, 

KAPITULO 4. 

1 Pagkatapos ng mga bagay na ito 
ay tummgin ako, at narito, ang isang 
pintong bukas sa langit, at *ang 
unang tinig na aking narinig, na 
gaya ng sa pakakak, na nakikipag- 
usap sa akin, ay sa isang nagsasa- 
bi, Umakyat ka rito, Jat ipakikita 
ko sa iyo ang mga bagay na dapat 
mangyari sa haharapin. 

2 Pagdaka’y napasa Espiritu «ako: 
at narito, ?may isang luklukang na- 
lalagay sa langit, at sa ibabaw ng 
luklukan ay may isang nakaupo; 

3 At ang nakaupo ay katulad ng 
isang batong ^jaspe at isang »sar- 
dio:^ *at naliligid ng isang bahag- 
hari na tulad sa anyo ng isang es- 
meralda. 

4 At sa palibot ng luklukan ay 
-may dalawangpu’t apat na luklu¬ 
kan: at sa mga luklukan ay nakita 
kong nangakaupo ang Malawangpu’t 
apat na matatanda, na Madaram- 
tan ng mapuputing damit; at sa ka- 
nilang mga ulo ay may mga putong 
na ginto. 

5 At mula sa luklukan ay may lu- 
malabas na Midlat, at mga tinig at 
mga kulog. GAt may pitong ila- 
wang apoy na mga nagliliyab sa ha- 
rapan ng luklukan, na ?siyang pi¬ 
tong Espiritu ng Dios; 

6 At sa harapan ng luklukan, ay 
wari na may isang fi dagat na bubog 
na katulad ng salamin; 0at sa gitna 
ng luklukan, at sa palibot ng luklu¬ 
kan, ay may apat na nilalang na 
buhay na puno ng mga mata sa ha¬ 
rapan at sa likuran. 

7 At *ang unang nilalang ay katur 
iad ng isang leon, at ang ikalawang 


5 Apoc. 6:5; 6:2; 17:14. 

4 Apoc. 1:10. 5 Apoc. 1:1, 19. 

6 Apoc. 1:10. 7 Awit 11:4. 8 Ex. 28:20. 
Ez. 28:13. 9 Ex. 28:17. 

i Ez. 1:28. Apoc. 10:1. 2 Apoc. 11:16. 

3 Apo. 5:6; 14; 7:11; 19:4. 

4 Apoc. 3:4. 5 Apoc. 8:11; 11:19; 16:18. 
C Ez. 1:13. 7 Apoc. 1.4. 8 Apoc. 15:2. 

9 EZ. l-K - fn- - -- -. 







APOCALIPSIS 5 


nilalang ay katulad ng isang gu 
yang baka, at ang ikatlong mla- 
lang ay may mukhang katulad ng 
sa isang tao, at ang ikaapat na ni¬ 
lalang ay katulad ng isang agila na 
lumilipad. 

8 At ang apat nilalang na buhay, 
na may «anim na pakpak bawa’t isa 
sa kanila, ay mga puno ng mata sa 
palibot at sa loob; at sila’y walang 
pahinga araw at gabi, na nagsasabi, 

3 Banal, banal, banal, ang Pa- 
nginoong Dios, ang Maka- 
pangyarihan sa lahat, 4na na- 
buhay at nabubuhay at siyang 
darating. 

9 At pagka ang mga nilalang na bu¬ 
hay ay nangagpupuri, at nangagpa- 
parangal at nangagpapasalamat sa 
nakaupo sa luklukan, doon sa nabu¬ 
buhay magpakailan kailan man, 

10 Ang aalawangpu’t apat na ma- 
tatanda ay mangagpapatirapa sa 
harapan niyaong nakaupo sa luklu¬ 
kan, at mangagsisisamba doon sa na¬ 
bubuhay magpakailan kailan man, at 
ilalagay ang kanilang putong sa hara- 
pan ng luklukan na nangagsasabi, 

11 ^Marapat ka, Oh Panginoon na- 

min at Dios namin, pa tumang- 
gap ng kaluwalhatian at ng 
kapurihan at ng kapangyarihan: 
sapagka’t ^nihkha mo ang la- 
hat ng mga bagay at dahil 
sa iyong kalooban ay nangag- 
silitavv, at nangalikha. 
KAPITULO 5. 

1 At nakita ko sa kanang kamay 
niyaong 7nakaupo sa luklukan ang 
fiisang aklat na may sulat sa loob 
at sa labas, na ^tinatakang mahig- 
pit ng pitong tatak. 

2 At nakakita ako ng isang mala- 
kas na anghel na nagtatanyag ng 
malakas na tinig, Sinong karapat- 
dapat magbukas ng aklat, at mag- 
tanggal ng mga tatak nito? 

3 At sinoman sa langit, 6 sa iba- 
baw man ng lupa, 6 sa ilalim man 
ng lupa, ay hindi makapagbukas ng 
aluat, 6 makatingin man. 


4 At ako’y umiyak na mainam, sa¬ 
pagka’t hindi nakasumpong ng sino- 
mang marapat magbukas ng aklat, 

6 makatingin man: 

5 At sinabi sa akin ng *isa sa ma- 
tatanda, Huwag kang umiyak; na- 
rito, -ang Leon 3 S a angkan ni Juda, 
^ang Ugat ni David, ay nagtagum- 
pay upang magbukas ng aklat at ng 
pitong tatak 1 2 * * 5 * * 8 nito. 

6 At nakita ko sa gitna ng luklu¬ 
kan at ng apat na nilalang na buhay, 
at sa gitna ng matatanda, ang ^isang 
Cordero na nakatayo, na wari ay pi- 
natay, na may pitong sungay, at 
7pitong mata, na s siyang pitong Es- 
piritu ng Dios, na sinugo sa boong 
lupa. 

7 At siya’y lumapit, at kinuha ang 
aklat sa kanang kamay niyaong na¬ 
kaupo sa luklukan. 

8 At pagkakuha niya ng aklat, 5 ang 
apat na nilalang na buhay at ang da- 
lawangpa’t apat na matatanda ay 
nangagpatirapa sa harapan ng Cor¬ 
dero, na ang bawa’t isa’y may *alpa, 
at mga Bangkok na ginto na puno 
ng kamangyan, $na siyang mga pa- 
nalangin ng mga banal. 

9 At sila’y nangagaawitan ng isang 
bagong awit, na nagsasabi, 

Ikaw ang karapatdapat na ku- 
muha ng aklat, at magbukas 
ng mga tatak nito: sapagka’t 
ikaw ay pinatay, at binili mo 
sa Dios *ng iyong dugo 5 ang 
mga tao <?sa bawa’b angkan,* 
at wika, at bayan, at bansa, 

10 At sila’y ?iyong ginawang kaha- 

rian at mga saserdote sa aming 
Dios; at sila’y nangaghahari sa 
ibabaw ng lupa. 

11 At nakita ko, at narinig ko ang 

tinig ng maraming mga anghel sa 
palibot ng luklukan at ng mga nila- 
lang na buhay at ng matatanda; #at 
ang bilang nila ay sangpung libong 
tigsasangpung libo at libolibo;_ 


5 Is. 6:3. A Apoc. 1:4. 5 Apoc. 6:9, 12. 

6 Apoc. 10 :G ; 14 :7. 7 Apoc. 4 :2. 

8 Ez. 2:9, 10. 

9 Is. 29:11. Dan. 12:4. 


1 Apoc. 4:4. 

2 Gen. 49:9 10. 3 Heb. 7:14. 

A Is. 11:10. 5 Apoc. 6:1. 6 Juan 1:20. 

7 Zak. 3:9; 4:10.3 Apoc. 1:4. 

9 Apoc. 4:8. 1 Apoc. 14:2; 15:2. 

2 Apoc. 15:7. 3 Awit 142 :2. Apoc. 8:3. 4. 
A Gawa 20:28. 5 Apoc. 14:3, 4. 

€ Apoc. 7:9; 11:9; 14:6. 7 Apoc. 1:6; 20.7* 

8 Dan. 7 :10. 

395 








APOCALIPSIS 6 


12 Na nangagsasabi ng malakas na 
tinig, 

Karapatdapat ^ang Cordero na 
pinatay upang tumanggap Jng 
kapangyarihan, at kayama- 
nan, at karunungan, at kala- 
kasan, at kapurihan, at kalu- 
walhatian, at pagpapala. 

13 At ang bawa’t bagay na nilalang na 
nasa langit, at nasa ibabaw ng lupa, 
at nasa ilalim ng lupa, at nasa iba¬ 
baw ng dagat, at lahat ng mga ba¬ 
gay na nasa mga ito, ay narinig 
kong nangagsasabi, 

Sa kaniya na nakaupo sa luklu- 
kan, at sa Cordero ay ang pag¬ 
papala, at kapurihan, *at ka- 
luwalhatian, at paghahari, mag- 
pakailan lcailan man. 

14 At ^ang apat na nilalang na bu- 
My ay nagsabi, 4 Siya navva. At 
ang matatanda ay nangagpatirapa at 
nangagsisamba, 

KAPITULO 6. 

1 At nakita ko ^iiang buksan ng 
Cordero ang isa sa pitong tatak, at 
narinig ko sa isa sa apat na nilalang 
na buhay, na nagsalitang gaya ng 
tunog ng kulogj, Kalika. 

2 At tumingin ako, at narito, ang 
6 isang kabayong maputi, at 7yaong 
nakasakay dito ay may isang busog; 
s at binigyan siya ng isang putong: 
at siya’y yumaong nagtatagumpay, 
at upang magtagumpay. 

3 At nang buksan niya ang ikala- 
wang tatak, ay narinig ko sa ikala- 
wang nilalang na buhay, na sinasabi, 
Ualika. 

4 At may slumabas na ibang ka - 
bayo t na kabayong mapula: at ang 
nakasakay dito, ay pinagkaloobang 
^magalis sa lupa ng kapayapaan, at 
upang mangagpatayan ang isa't isa: 
at binigyan siya ng isang malaking 
tabak. 

5 At nang buksan niya ang ikat- 
long tatak, ay narinig ko sa ikatlong 
nilalang na buhay, na nagsasabi, Ha- 
lika. At tumingin ako, at 'narito, 


ang *isang kabayong maitim; at 
yaong nakasakay dito ay may sjsang 
timbangan sa kaniyang kamay. 

6 At narinig ko ang gaya ng isang 
tinig sa gitna ng apat na nilalang na 
buhay na nagsasabi, Sa isang dena- 
rio ay isang takal na trigo, at sa 
isang denario ay tatlong takal na 
sebada; at *huwag mong ipahamak 
ang langis at ang alak. 

7 At nang buksan niya ang ika- 
apat na r tatak, ay narinig ko ang ti¬ 
nig ng lkaapat na nilalang na buh&y 
na nagsasabi, Halika. 

8 At tumingin ako, at ^narito, ang 
isang kabayong maputla: at ang na¬ 
kasakay dito ay may pangalang Ka- 
matayan; at ang Hades ay sumusu- 
nod sa kaniya. At sila’y pinagka- 
looban ng kapamahalaan sa ikaapat 
na bahagi ng lupa, <?na pumatay sa 
pamamagitan ng tabak, at ng gu- 
tom, at ng salot, at ng mga ganid 
na hayop sa lupa. 

9 At nang buksan niya ang ikali- 
mang tatak, ay nakita ko sa ilalim 
ng 7dambana $ang mga kaluluwa ng 
mga pinatay $dahil sa salita ng 
Dios, at dahil sa patotoong suma- 
kanila: 

10 At sila’y sumigaw ng.tinig na 
malakas, na nagsasabi, fianggang 
kailan, Oh Panginoong banal 'at to- 
too, ihindi mo hahatulara at ipag- 
hihiganti ang aming dugo, sa mga 
nananahan sa ibabaw ng lupa? 

11 At binigyan s an g bawa’t isa sa 
kanila ng isang maputing balabal; 
at sa kanila’y sinabi, 3na mangagpa- 
hinga pa ng kaunting panahon, 
hanggang sa maganap ang bilang ng 
kanilang mga kapuwa alipin at ng 
kanilang mga kapatid, na mga pa- 
patayin namang gaya nila. 

12 At nakita ko nang buksan niya 
ang ikaanim na tatak, 4 a t uagkaroon 
ng malakas na lindol; at * 5 ang ara w 
ay umitim na gayajng isang maga s- 


9 tfil. 6. 1 Apoc. 7:12. 

2 Apoc. 4:2. 3 Apoc. 19:4. 

•f 1 Kron. 16:36. 1 Cor. 14:16. 

e Awit 6:6, 7. 6 Zak. 6:3. Apoc. 19:11. 

7 Awit 46:4, 15. Zak. 9:13; 14. 8 Zak. 6:11, 
9 2ak. 1:8; 6:2. 1 Mat 19:84. 

396 


t Zak. 6:2. S Lev. 19:86. 4 Apoc. 7:8; 9;4. 

5 Zak. 6.3. 6 Ez. 14:21. 

7 Ex. 29:12. Lev. 4:7; 8:15. 8 Apoc. 20:4. 
9 Apoc. 1:9. 1 Apoc. 11:18; 19:2. 

2 Apoc. 3:4. 3 Apoc. 14:13. 

4 Apoc. 11:13; 16:18. 5 Joel 2:81. 

Mat. 24:29. Apoo. 8:12. 






APOCALIPSIS 7 


pang na kayong buhok na maitim, at 
ang boong buwan ay naging gaya ng 
dugo; 

13 At ang mga bituin sa langit ay 
Gnangahulog sa lupa, gaya ng puno 
ng igos na isinasambulat ang kani- 
yang mga bungang bubot pagka hi- 
nahampas ng malakas na hangin. 

14 At ang langit ay nahawi na ga¬ 
ya ?ng isang lulong aklat kung na- 
lululon; at ang bawa't s bundok at 
$pulo ay naalis sa kanilang kinata- 
tayuan. 

15 At ang mga hari sa lupa, at ang 
mga prinsipe, at ang mga pangulong 
kapitan, at ang mayayaman, at ang 
mga makapangyarihan, at ang ba¬ 
wa’t alipin at ang bawa’t laya, *ay 
nagsipagtago sa mga yungib at sa 
mga bato sa mga bundok; 

16 At sinasabi nila sa mga'bundok 
sat sa mga bato, Mahulog kayo sa 
amin, at kami’y inyong itago sa 
mukha Snoong nakaupo sa luklukan, 
at sa galit ng Cordero: 

17 Sapagka’t dumating na <*ang da- 
kilang araw ng kanilang kagalitan; 
$at sino ang makatatayo? 

KAPITULO 7. 

1 At pagkatapos nito ay nakita ko 
ang apat na anghel na nakatayo sa 
apat na sulok ng lupa, G na pinipigil 
ang apat na hangin ng lupa, upang 
huwag humihip ang hangin sa lupa, 
6 sa dagat man, 6 sa anomang pu- 
nong kahoy. 

2 At nakita ko ang ibang anghel na 
umaakyat mula sasikatanng araw, na 
taglay ang tatak ?ng Dios na bu- 
hay: at siya’y sumigaw ng tinig na 
malakas sa apat na anghel na pi- 
nagkaloobang maipahamak ang lupa 
at ang dagat, 

3 Na nagsasabi, $Huwag ninyong 
ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, 
kahit ang mga punong kahoy, hang- 
gang sa aming matatakan sa kani- 


6 Apoc. 8:10 : 8:1. 

7 Awit 102:26. Ib. 84:4. 8 Jer. 4:24. 

0 Apoc. 16:20. 1 Is. 2:19. 2 Ob. 10:8. 

Lu. 23:20. 2 Apoc. 6:13. 

4 Jer. 80:7. Joel. 2:11. Zef. 1:14. 

Apoc. 16:14. 6 Awit. 76:7. 6 Dan. 7:2. 

7 Awit 42:2. 

8 Apoc. 6 :6 » 9 :4. 


lang mga noo ang mga alipin ng 
ating Dios. 

4 At narinig ko ang bilang ^ng 
mga natatakan, na ^isang daan at 
apat na pu’t apat na libo, na nata- 
takan, sa bawa’t ang.kan ng mga 
anak ni Israel: 

5 Sa angkan ni_Juda ay labingda- 

lawang lrbo ang tinatakan: 

Sa angkan ni Ruben ay labing- 
dalawang libo; 

Sa angkan ni Gad ay labing- 
dalawang libo; 

6 Sa angkan ni Aser ay labingda- 

lawang libo; 

Sa angkan ni Neftali ay labing- 
dalawang libo; 

Sa angkan ni Manases ay la- 
bingdalawang libo; 

7 Sa angkan ni Simeon ay labing- 

dalawang libo; 

Sa angkan ni Levi ay labing- 
dalawang libo; 

Sa angkan ni Isacar ay labing- 
dalawang libo; 

8 Sa angkan ni Zabulon ay labing- 

dalawang libo; 

Sa angkan ni Jose ay labingda- 
lawang libo; 

Sa angkan ni Benjamin ay la- 
bingdalawang libo ang* * tina¬ 
takan. 

9 Pagkatapos ng mga bagay na ito 
ay tumingin ako, at narito, ang isang 
lubhang karamihan na di mabilang 
ng sinoman, -na mula sa bawa’t ban- 
sa at lahat ng mga angkan at mga 
bayan at mga wika, na nakatayo sa 
harapan ng luklukan at sa haparan 
ng Cordero, na 3 n angadaramtan ng 
mapuputing damit, at may mga 
^palma sa kanilang mga kamay; 

10 At nagsisigawan ng tinig na ma¬ 
lakas, na nangagsasabi, 

5 Ang pagliligtas ay sumaaming 
Dios ^na nakaupo sa luklukan. 
at sa Cordero. 

11 At ang lahat ng m§a_anghel ay 
nangakatayo sa palibot ng luklukan, at 
ng matatanda at ng apat na niialang 
na buhay; at sila’y nangagpatirapa 


9 Apoc. 9:16. 

1 Apoc. 14:1. t Apoc. 6:9. 3 Apoc. 8:4. 

* Lev. 23:40. 5 Apoc. 19:1. 6 Apoc. 6:18. 

397 






sa harapan ng luklukan* at nangag- 
sisamba sa Dios, 

12 Na nangagsasabi, 

7 Siya nawa: Pagpapala at kalu- 
walhatian, at karunungan, at 
pagpapasalamat, at karanga- 
lan, at kapangyarihan, at ka- 
lakasan, naiva ang suma- 
aming Dios magpakailan kai- 
lan man. Siya nawa. 

13 At suinagot ang isa sa matatan 
da na, nagsasabi sa akin, Ang mga 
ito na nangadaramtan ng mapuputing 
damit, ay sino-sino at saan nagsi- 
panggaling? . 

14 At sinabi ko sa kaniya, * Pangi- 
noon ko, Ikaw ang nakakaalam. At 
sinabi niya saakin, Ang mga ito’y ang 
nanggalingsa malaking kapighatian, at 
^nangaghugas ng kanilang mga da¬ 
mit, at pinaputi sa dugo ng Cordero. 

15 Kaya’t_ sila’y nasa harapan ng 

luklukan ng Dios; at nangagliling- 
kod sa kaniya araw at gabi sa kani- 
yang templo: at siyang nakaupo sa 
luklukan, ay ^lulukuban sila ng kani- 
yang tabernakulo. b 

16 Sila’y hindi na magugutom pa, 
*ni mauuhaw pa man; ni hindi na 
sila tatamaan ng araw, 6 ng ano- 
mang init: 

17 Sapagka’t ang Cordero na nasa 
gitna ng luklukan -ay siyang magi- 
ging pastor^ nila, at sila’y papatnu- 
gutan sa mga bukal ng tubig ng bu- 
hay: at^papahirin ng Dios ang bawa't 
luha ng kanilang mga mata. 

KAPITULO 8. 

1 At nang buksan niya *ang ika- 
pitong tatak, ay nagkaroon ng ka- 
tahimikan sa langit na may kalaha- 
ting oras. 

2 At nakita ko ang pitong anghel 
na nangakatayo sa harapan ng Dios; 
at sila’y binigyan ng pitong Spaka- 
kak. 

3 At dumating ang ibang anghel at 
tumayo sa harap ng dambana, na may 
hawak na ffisang gintong pangsuob ng 


APOCAL1PSIS 8 


7 Apoc. 5:12, 14. 8 Is. 1:18. Zak. 8:3 f 
Heb. 9:14. 1 Juan 1:7. Apoc. 1:5. 

9 Apoc. 21:3. 1 Is. 49:10. 

2 Awit 23:1. 2 Juan 10:11, 14. 

5 Is. 25:8. Apoc. 21:4. \ Apoc. 6:3.. 

6 Lev. 25:9, 10. c Heb. 9:4, 

398 


8 . 


kamangyan; at binigyan siya ng ma* 
raming kamangyan, upang idagdag ito 
sa T'mga panalangin ng iahat ng.mga 
banal sa ibabaw ^ng dambanang gin- 
to, na nasa harapan ng luklukan. 

4 At ang usok ng kamangyan, kalakip 
ng mga. panalangin ng mga banal, 
ay napailanglang rnula sa kamay ng 
anghel, sa harapan ng Dios. 

5 At kinuha ng anghel ang pang¬ 
suob ng kamangyan; at Gpinuno niya 
ng apoy ng dambana, at itinapon sa 
lupa:_ at nagkaroon ng mga kulog, 
at mga *tinig, at mga kidlat, at ng 
isang lindol. 

6 At ang pitong anghel na may pi¬ 
tong pakakak ay nagsihanda upang 
magsihihip. 

7 At humihip ang una, -at nagka- 
roon ng granizo at apoy, na may 
halong dugo, at Jitinapon sa lupa: 
at 4ang ikatlong bahagi ng lupa ay 
nasunog, at ang ikatlong bahagi ng 
mga pimong kahoy ay nasunog, at 
ang lahat ng sariwang damo ay na¬ 
sunog. 

8 At humihip ang ikalawang anghel, 
"at ang tulad sa isang malaking 
bundok na nagliliyab sa apoy ay na- 
bulusok sa dagat: c at ang ikatlong 
bahagi ng dagat 7ay naging dugo; 

9 At. namatay ang ikatlong bahagi 
ng mga nilalang na nasa dagat, na 
mga may buhay; at ang ikatlong ba¬ 
hagi sa mga daong ay nawalat. 

10 At humihip ang ikatlong anghel, 
s at nahulog mula sa langit ang isang 
malaking bituin, na nagliliyab na. 
gaya ng isang sulo, <?at nahulog sa 
ikatlong bahagi ng mga ilog, at sa 
mga bukal ng tubig; 

11 At ang pangalan ng bituin ay 
*Ajenjo: at ang ikatlong bahagi ng 
tubig ay naging ajenjo; at mara- 
ming tao ay nangamatay dahil sa 
tubig, sapagka t mapait ang tubig. 

12 At humihip ang ikaapat na ang¬ 
hel, at -nasugatan ang ikatlong ba¬ 
hagi ng araw, at ang ikatlong ba- 
hagi ng buwan, at ang ikatlong ba- 


•7 Apoc. 5:8. 

8 Ex. 30:1, 3. 9 Lev. 16:12. 1 Apoc. 4:5. 

2 Ez. 38 :22. 8 Apoc. 16 :2. 4 Apoc. 9:4. 

5 Jer. 51:25. 6 Apoc. 16:3. 7 Ez.'7 :17, 19. 
8 Apoc. 9:1. o Apoc. 16:4. ! Deut. 29:18. 
2 Mat. 24 :29. 







APOCALIPSIS 9 


hagi ng bituin; upang magdilim ang 
ikatlong bahagi nila, at upang ang 
ikatlong bahagi ng maghapon ay hu- 
wag lumiwanag, at gayon din na- 
man ang gabi. 

13 At nakita ko, at narinig ko ang 
isang agila, na lumilipad sa pagitan 
ng langit, na nagsasabi ng malakas 
na tinig, ^Sa aba, sa aba, sa aba 
ng mga nananahan sa ibabaw ng 
lupa, dahil. sa mga ibang tunog ng 
pakakak ng tatlong anghel, na mag- 
sisihihip pa. 

KAPITULO 9. 

/ 1 At humihip ang ikalimang ang¬ 
hel, at <*nakita ko ang isang bituin 
na nahulog sa lupa mula sa langit: 
at sa kaniya’y ibinigay ^ang susi ng 
tfhukay ng kalaliman. 

2 At binuksan niya ang balon ng 
kalaliman; at napailanglang ang 
usok mula sa hukay, na gaya ng 
usokng isang malaking lutuang-bakal; 
at nagdilim ang araw at ang him- 
papawid dahil sa usok ng hukay. 

i 3 At nangagsilabas sa usok ang 
mga Malang sa lupa; at binigyan 
sila ng kapangyarihan, na gaya ng 
mga alakdan sa lupa na may ka¬ 
pangyarihan. 

_ 4 At sinabi sa kanila 5 na huwag 
ipahamak ^ang damo salupa, ni ang 
anomang bagay na sariwa, ni ang 
anomang punong kahoy, kundi ang 
mga tao lamang na walang ^tatak 
ng Dios sa kanilang mga noo. 

| 5 At pinagkalooban silang huwag 
patayin ang mga ito, kundi pahira- 
pan nilang limang .buwan: at ang 
kanilang pahirap ay gaya ng pa- 
hirap ng alakdan kung kumakagat 
sa isang tao. 

6 At sa mga araw na yaon ay ”ha- 
hanapin ng mga tao ang kamatayan, 
at sa anomang paraa’y hindi nila 
masusumpungan; at mangagnana- 
sang mamatay, at ang kamatayan ay 
tatakas sa kanila. 

I 7 At ^ang anyo ng mga balang ay 
katulad ng mga kabayong nahahan- 

3 Apoc. 9:12; 11:14. 

\ Apoc. 8:10. 5 Apoc. 20:1. € Lu. 8:31. 

7 Ex. 10:4. 8 Apoc. 9:6; 7 :2. 9 Apoc. 8:7. 
jf Apoc. 7:2. 2 Jer. 8:3. $ Joel 2:4. 


da sa pagbabaka; at sa kanilang 
mga ulo ay gaya ng mga putong 
na katulad ng ginto, at ang kani¬ 
lang mga mukha ay gaya ng mga 
mukha ng mga tao. 

8 At sila’y may buhok na gaya 
ng buhok ng mga babae, at ang *ka- 
nilang mga ngipin ay gaya ng sa 
mga leon. 

9 At sila'y may mga baluti, na ga¬ 
ya ng baluting bakal; at ang ugong 
ng kanilang mga pakpak 5 ay gaya 
ng ugong ng mga karro, at ng ma- 
raming kabayo na dumadaluhong sa 
pagbabaka. 

10 At sila’y may mga buntot na 
gaya ng sa mga alakdan, at mga 
tibo; at sa kanilang mga buntot na- 
roroon ang kanilang kapangyarihan 
upang ipahamak ang mga taong 
limang buwan. 

11 Sila’y may Gpinakahari na ang¬ 
hel ng kalaliman: ang kaniyang pa- 
ngalan sa wikang Hebreo ay Abad¬ 
don,* at sa Griego ay may pangalan 
.siyang Apolyon.* 

12 Ang unang Pagkaaba ay naka- 
raan na: ?narito, darating pa ang 
dalawang Pagkaaba sa haharapin. 

13 At humihip ang ikaanim na ang¬ 
hel, at narinig ko ang isang tinig 
'mula sa s mga sungay ng sdarnba- 
nang ginto na nasa harapan ng 
Dios, 

14 Na nagsasabi sa Ikaanim na ang¬ 
hel na may pakakak, Kalagan mo ang 
apat na anghel ha nagagapos Jsa 
malaking ilog ng Eufrates. 

15 At kinalagan ang apat na ang¬ 
hel, na nangahahanda sa oras at 
araw at buwan at taon upang pata¬ 
yin ang ikatlong bahagi ng mga 
tao. 

16 At ^ang bilang ng* mga hukbong 
nangangabayo ay makalawang sang- 
punglibong tigsasangpung libo: 
aking narinig ang bilang nila. 

17 At nakita kong sa pangitain ang 
mga kabayo, at ang mga nakasa- 
kay dito, na may mga baluting 


*Isang mangwawasak 


\ Joel 1:6. 5 Joel 2:5. Kaw. 30:27. 
7 Apoc. 8:13. 8 Ex. 30:3. 9 Apoc. 8:3. 
1 Apoc. 16:12. 2 Awit 68:17. 

399 







APOCALIPSIS 10 


gay a ng *apoy at ng Jacinto at 
ng asupre: at ang mga ulo ng mga 
kabayo ay gaya ng mga ulo ng mga 
leon; at sa kanilang mga bibig ay 
lumalabas ang apoy at usok at asu¬ 
pre. 

18 Sa pamamagitan ng tatlong sa- 
lot na ito ay napatay ang ikatlong 
bahagi ng mga tao,sa pamamagitan 
ng apoy at ng usok at ng asupre, na 
nangagsisilabas sa kanilang mga 
bibig. 

19 Sapagka’t ang kapangyarihan 
»|r mga kabayo ay nasa kanilang bi¬ 
big, at nasa kanilang mga buntot; 
sapagka’t ang kanilang mga buntot 
ay kawangis ng mga alias, at may 
mga ulo; at siya nilang ipinanana- 
kit. 

20 At ang nalabi sa mga tao, na 
hmdi napatay sa mga salot na ito, 
ay hindi nagsipagsisi sa *mga gawa 
iig kanilang mga kamay, upang 
nuwag sumamba sa mga demonio, 
5 at sa mga diosdiosang ginto, at pi- 
lak, at tanso, at bato, at kahoy; na 
hindi nangakakakita, ni nangakariri- 
mg man, . ni nangakalalakad man. 

21 At sila’y hmdi nagsipagsisi sa 
kanilang mga pagpatay, kahit man 
sa kanilang panggagaway, kahit 
man sa kanilang pakikiapid, kahit 
man sa kanilang pagnanakaw. 

KAPITULO 10. 

1 At nakita ko ang ibang malakas 
na anghel na nanaog na mula sa la- 
ngit, na nabibihisan ng isang ala- 
paap; flat ang bahaghari ay nasa 
kaniyang ulo, at ang kaniyang 
7 mukha ay gaya ng araw, at ang 
^kaniyang mga paa ay gaya ng mga 
hanging apoy; 

2 At may isang maliit na aklat na 
,bukas sa kaniyang kamay: at iti- 
nungtong ang kaniyang kanang paa 
sa dagat, at ang kaniyang kaliwa ay 
sa lupa; 

3 At sumigaw ng malakas na tinig, 
na gaya ng leon na umaangal: at 
pagkasigaw niya, ay ang pitong ku- 
log ay umugong. 

3 Apoc. 16:8. 

4 Deut. 31:29. 5 Awit 115:4-7; 135:15-17. 

O Ez. 1:28. Apoc 4 :3. 7 Mot. 17:2. 

Apoc. 1:16. 8 Apoc. 1:16. 

400 


4 At pagkaugong ng pitong ku- 
log, ay isusulat ko sana: at na- 
rinig ko ang isang tinig na mula 
sa Iangit, na nagsasabi, ^Tatakan 
mo ang mga bagay na sinalita ng 
pitong kulog, at huwag mong isu- 
iat. 

5 At ang anghel na aking nakita 
na nakatayo _sa ibabaw ng dagat at 
sa ibabaw ng lupa ay *itinaas ang 
kaniyang kanang kamay sa Iangit, 

6 At ipinanumpa ^yaong nabubuhay 
magpakailan kailanman, Sna lumalang 
ng iangit at ng mga bagay na naro- 
roon, at ng lupa at ng mga bagay 
na naririto, at ng dagat at ng mga 
bagay na naririto, na hindi na mag- 
luluwat ang panahon: 

7 Kundi sa mga araw ng tinig ng 
lkapitong anghel, pagka malapit 
nang siyay humihip, kung magka- 
gayoy ganap na ang hiwaga ng 
Dios, ayon sa mabubuting balita na 
kajnyang. isinaysay sa kaniyang 
mga alipin na mga propeta. 

8 At ang tinig na aking narinig na 
mula sa Iangit, ay muling nagsalita 
sa akin, at nagsabi, Humayo ka, ku- 
nin mo ang aklat na bukas na nasa 
kamay ng anghel na nakatayo sa iba- 
baw ng dagat at sa ibabaw ng lupa. 

9 At ako’y naparoon sa anghel na 
nagsabi ako sa kaniya na ibigay sa 
akin ang maliit na aklat. At kani- 
yang smabi sa akin, 4Kunin mo ito, at 
ito y kanin mo; at papapaitin ang iyong 
tiyan, datapuwa’t sa iyong bibig ay 
magiging matamis na gaya ng pu- 
lot. 

10 At kinuha ko ang maliit na ak¬ 
lat sa kamay ng anghel, at aking 
kmain; ^at sa^aking bibig ay mata¬ 
mis na gaya ng pulot: at nang aking 
makain, ay pumait ang aking tiyan. 

11 At sinasabi nila sa akin, Dapat 
kang manghulang muli sa maraming 
mga bayan at mga bansa at mga 
wika at mga hari. 

KAPITULO 11. 

1 At binigyan ako n g <>isang tam- 

9 Dan. 12:4. 

1 Dan. 12:7. S Apoc. 4:9. S Apoc. 4:11. 

4 Ez. 2:8; 3:1. 5 Ez. 3:8. 

6 Ez. 40:3. Zak. 2:1. 





APOCALIPSIS 11 

bong katulad ng isang panukat: at 
may isang nagsabi, Magtindig ka, 
at sukatin mo ang templo ng Dios, at 
7ang dambana, at ang mga suma- 
samba doom 

2 At ang loobang nasa labas ng 
templo * * 3 * 5 ay pabayaan mo, at huwag 
mong sukatin; ^sapagka’t ibinigay 
sa mga bansa: at kanilang yuyura- 
kang Japat na pu’t dalawang buwan 
ang banal na siudad. 

3 At may ipagkakaloob ako sa 
aking dalawang *saksi, a ^ sila’y 
magsisipanghulang isang libo at da¬ 
lawang daan at anim na pung araw, 
na nararamtan ng magagaspang na 
kayo. 

4 Ang mga ito’y s a ng dalawang 
punong olibo 4at ang dalawang kan- 
delero, na nangakatayo sa harapan 
ng Panginoon ng lupa. 

5 At kung nasain ng sinoman na 
sila’y ipahamak, ay apoy ang 5 lu 
malabas sa kanilang bibig, at luma 
lamon sa kanilang mga kaaway; at 
kung nasain ng sinoman na sila’y 
ipahamak ay kailangan ang mama- 
tay sa ganitong paraan. 

6 Ang mga ito’y ^may kapangya- 
rihang magsara ng langit, upang 
huwag umulan sa loob ng mga araw 
ng kanilang hula: at may kapang- 
yarihan sila sa mga tubig 7na ma¬ 
naging dugo, at Smapahirapan an S 

lupa ng bawa’t salot sa tuwing ka¬ 
nilang nasain. 

7 At pagka natapos nila ang ka¬ 
nilang spatotoo, *ang hayop na uma- 
hon 2 mula sa kalaliman ay 5 babaka 
sa kanila, at pagtatagumpayan sila, 
at sila’y papatayin. 

8‘ At ang kanilang mga bangkay ay 
ruvaa lansangan 4ng malaking bayan, 
na ayonsaespiritu ay tinatawagna^So- 
doma atEgipto, nadoon dinnaman ipi- 
nako sa krus ang Panginoon nila. a 
9 At ang mga tao mula sa gitna 
ng mga bayan at mga angkan at 


7 Ez. 41:22. Apoc. S :3. 

8 Ez. 40:17. 20. 9 Lu. 21:24. 

/ Apoc. 12:6; 13:5. 2 tal. 10. 

3 Znk. 4:3. 11. 14. U Zak. 4 :2. Apoc. 1:12. 13. 

5 2 Har. 1:10. 12. Jer. 5:14. 6 Sant. 5:17. 
7 Ex. 7 :19. Apoc. 8:8. 8 Ez. 7 :10. 

9 Apoc. 1:2. I Apoc. 13:1; 17:8. 

6 Apoc. 9:1. 3 Dan. 7:21. 4 Apoc. 14:8. 

S Is. 1:10. 


mga wika at mga bansa, ay nano* 
nood sa kanilang mga bangkay . na 
tatlong araw at kalahati, at hindi 
itutulot na ang kanilang mga bang¬ 
kay ay malibing. 

10 At ang mga nananahan sa iba- 
baw ng lupa ay mangagagalak tung- 
kol sa kanila, at mangatutuwa; at 
sila’y mangagpapadalahan ng mga 
kaloob; $sapagka’t ang^ dalawang 
propetang ito ay. ?nagpahirap sa na- 
ngananahan sa ibabaw ng lupa. 

11 At pagkatapos ng tatlong araw 
at kalahati, Sang hininga ng buhay 
na mula sa Dios ay pumasok sa ka¬ 
nila, at sila’y nangagsitindig; at di- 
natnan ng malaking takot ang mga 
nakakita sa kanila. 

12 At narinig. nila ang isang ma* 
lakas na tinig na nagsasabi sa ka¬ 
nila, XJmakyat kayo rito. At sila’y 
umakyat sa langit $sa isang alapa- 
ap; at pinagmasdan sila ng kanilang 
mga kaaway. 

13 At nang oras na yaon ay nagka- 

roon ng isang malakas na lindol, 2 at 
nagiba ang ikasangpung bahagi ng 
bayan; at may nangamatay sa lin¬ 
dol na pitong libo katao: at ang mga 
iba ay nangatatakot, 2 at nangagbi- 
gay ng kaluwalhatian 5 sa Dios ng 
langit. , 

14 Nakaraan na ang ^lkalawang 
Pagkaaba: narito, nagmamadaling du- 
marating ang ikatlong Pagkaaba. 

15 At humihip $ang ikapitong ang- 
hel; at nagkaroon ng malalakas na 
tinig sa langit, at nagsasabi, 

$Ang kaharian ng sanglibutan 
ay naging sa ating Pangi¬ 
noon, at sa ?kaniyang ^ r ^ s ‘ 
to: «at siya’y maghahari mag- 
pakailan. kailan man. 

16 At ang dalawangpu’t apat. na 
matatanda 5 na nakaupo sa kanika- 
niyang luldukan sa harapan ng Dios 
ay nangagpatirapa, at nangagsisam- 
ba sa Dios, 

17 Na nangagsasabi, ___ 


6 tal. 3. 7 1 Har. 18:7. 

8 Ex. 37:5. 9. 10. 14. 9 1 Tea. 4:17. 

1 Apoc. 16:19. 2 Apoc. 14:7; 16:9. 

S Ezra 1:2; 5:11. 12. Neh. 2:4. 

4 Apoc. 8:13. 5 Apoc. 10:7. 6 Apoc. 12.10. 

7 Awit 2:2. S Is. 24:23. Dan. 7:14. 18. 27. 

Lu. 1:33. 9 Apoc. 4:4. 

401 







Pinasasalamatan ka namin, Oh 
Panginoong Dios, na Maka- 
pangyarihan sa lahat, . ^na 
ikaw ngayon, at naging ikaw 
nang nakaraan; sapagka’t hi- 
nawakan mo ang iyong daki- 
lang kapangyarihan, at ikaw 
ay naghari. 

18 At nangagalit ang mga bansa, 
at dumating ang ^iyong poot, 
at Sang panahon ng mga patay 

S mangahatulan, at ang 
on ng pagbibigay mo ng 
ganting-pala sa iyong mga al£ 

E m na mga propeta, at sa mga 
anal, at sa mga natatakot sa 
iyong pangalan, maliliit at ma- 
lalaki^ at upang ipahamak mo 
angmganagpapahamaknglupa. 
19 At nabuksan 4ang templo ng 
Dios na nasa langit: at nakita sa 
kaniyang templo Sang kaban ng ka- 
niyang tipanj at nagkaroon ng mga 
kidlat, at mga tinig, at mga kulog, 
at isang lindol, at malaking granizo. 

KAPITULO 12. 

1 At ang isang dakilang tanda ay 
nakita sa langit: isang babae na na- 
raramtan ng araw, at ?ang buwan 
ay nasa ilalim ng kaniyang mga paa, 
at sa kaniyang ulo ay may , isang 
putong na labingdalawang bituin; 

2 At Ssiya'y nagdadalang tao; at 
siya'y sumisigaw, na nagdaramdam 
sa panganganak, at sa hirap upang 
manganak. 

3 At ang ibang tanda ay nakita sa 
langit: at narito, ang isang mala¬ 
king ^dragong mapula, na may pi- 
tong ulo at ^sangpung sungay, at sa 
kaniyang mga ulo’y may pitong dia- 
dema. 

4 At kinaladkad ng kaniyang bun- 
tot ang ikatlong bahagi ng mga bi- 
tum sa langit, -at ipinaghagis sa 
lupa: at lumagay ang dragon sa ha- 
rapan ng babaing manganganak na, 
Supang lamunin ang kaniyang anak 
pagkapanganak niya. 

1 Apoc. 1:4. 

2 Awit 110:5. S Dan„ 7 :10. Apoc. 20:12. 

4 Apoc. 15:5. 5 Heb. 9:4. 6 Apoc. 4 :o. 

7 A. ng A. 6:10. 2 la. 66:7-10. Mi. 4:10. 

9 Awit 9:13. Is. 27:1. Apoc. 13:2, 4, 11: 
16 :13 ; 20 :2. l Dan. 7 :7. 2 Dan. 8:10. 

3 Mat. 2:1G. 


APOCALIPSIS 12 


5 At siya'y nanganak ng isang anak 
na lalake, na ^maghahari na may pang- 
hampas na bakal sa lahat ng mga 
bansa: at ang kaniyang anak ay.ina- 

f aw na dinala hanggang sa Dios, at 
anggang sa kaniyang Tuklukan. 

6 At tumakas ang babae sa ilang, 
na doon siya’y ipinaghanda ng Dios 
ng isang dako, upang doon siya am- 
puning sisang libo dalawang daan at 
anim na pung araw. 

7 At nagkaroon ng pagbabaka sa 
langit: ^si Miguel at ang kaniyang 
mga anghel ay nakipagbaka sa ?dra- 
gon; at ang dragon at ang kaniyang 
mga anghel ay nakipagbaka; 

8 At hindi sila nanganalo, 5 ni na- 
sumpungan pa man ang kanilang 
dako sa langit. 

9 At ^inihagis ang malaking dra¬ 
gon, *ang matandang ahas, ang ti- 
natawag na Diablo at ^Satanas, Sang 
dumadaya sa boong sanglibutan; 
Biy&’y inihagis sa lupa, at ang kani¬ 
yang mga anghel ay inihagis na ka- 
sama niya. 

‘10 At. narinig ko ang isang malakas 
na tinig sa langit, na nagsasabi, 
^Ngayo’y dumating ang kaligta- 
san, at ang kapangyarihan, at 
ang kaharian ng ating Dios,- 
at ang kapamahalaan ng ka¬ 
niyang Cristo: sapagka’t ini- 
hagis.na ang tagapagsumbong 
sa ating mga kapatid 5 na‘si- 
yang sa kanila’y nagsusum- 
bong sa harapan ng ating* 
Dios araw at gabi. 

11 At siya’y ^kanilang dinaig.da- 
hilsadugong Cordero, atdahilsa 
T'salita ng kanilang patotoo, *at 
hindi nila inibig ang kanilang 
- n tt bu , hay hanggang sa kamatayr.n. 
12 Kaya t mangagalak kayo, Oh mga 
langit at kayong nagsisitahan 
diyan. 

s Sa aba ng lupa at ng dagat: 
sapagka’t ang diablo’y buma- 
ba sa inyo, na may malaking 


4 Apoc. 2:27. 

5 tal. 14. Apoc. 11:3. G Pan. 10:13. 

7 tal. 3. 8 L u . 10:18. 2 Ped. 2:4. 

9 Juan 12:31. 1 Gen. 3:1, 4. 2 Apoc. _2 :9. 
3 Apoc. 20:3-8. 4 Apoc. 11:16. 

5 Job 1:9; 2:4, 6 . G Juan 16:33. 

7 tal. 17. Apoc. 1:2. 8 Lu. 14:26. 

9 Apoc. 8:18. 


402 







APOCALIPSIS 13 


galit, sa pagkaalam niya na 
kaunting panahon na lamang 
mayroon siya. 

13 At nang makita ng dragon na 
siya’y inihagis sa lupa, ay inusig 
niya * * * * 5 ang babaing nanganak ng 
sanggol na lalake. 

14 At sa babae’y_ ibinigay ang da- 
lawang pakpak ng agilang malaki, 
upang ilipad sa ilang mula sa harap 
ng ahas hanggang sa kaniyang ta- 
hanan, na pinagkandilihan sa kani¬ 
yang -isang panahon, at mga pana¬ 
hon, at kalahati ng isang panahon. 

15 At ang ahas ay nagbuga sa ka¬ 
niyang bibig sa likuran ng babae ng 
tubig na gaya ng isang ilog, upang 
maipatangay siya sa agos. 

16 At tinulungan ng lupa ang ba¬ 
bae, at ibinuka ang kaniyang bibig 
at nilamon ang ilog na ibinuga ng 
dragon sa kaniyang bibig. 

17 At nagalit ang dragon sa babae ; 
3at umalis' upangbumaka sa nalabi 
sa kaniyang binhi, ^na siyang nag- 
sisitupad ng mga utos ng Dios, at 
mga may 5 patotoo ni Jesus: 

KAPITULO 13. 

1 At siya’y tumayo sabuhanginan 
ng dagat. 

At nakita ko ang ^isang hayop na 
umaahon sa dagat, ?na ™ay sang- 
pung sungay at pitong ulo, at sa ka- 
nilang mga sungay ay may sang- 
pung diadema, at sa kaniyang mga 
ulo ay mga pangalan ng kapusu¬ 
ngan. , 

2 At ang hayop na aking nakita 
«ay katulad ng isang leopardo, 9 at 
ang kaniyang mga paa ay gaya ng 
sa oso, at J ang kaniyang bibig ay 
gaya ng bibig ng leon: at ibinigay 
sa kaniya -ng dragon ang kaniyang 
kapangyarihan, at ang kaniyang 
luklukan, at dakilang kapamaha- 
laan. 

3 At nakita ko ang isa sa kaniyang 
mga ulo na waring sinugatan ng ika- 
mamatay; at ang kaniyang sugat na 
ikamamatay ay gumaling: at ang 


boong slupa’y nanggilalas sa ha- 

y°p; 

4 At sila’y nangagsisamba sa dra¬ 
gon, sapagka’t ibinigay niya ang ka¬ 
niyang kapamahalaan sa hayop; at 
nangagsisamba sa hayop, na nangag- 
sasabi, Sino ang kagaya ng hayop? 
at sinong makababaka sa kaniya? 

5 At binigyan siya ng isang *bibig 

na nagsasalita ng malalaking bagay 
at mga kapusungan; at binigyan siya 
ng kapamahalaan, upang magpatuloy 
na Sapat na pu’t dalawang buwan. 

6 At binuka niya ang kaniyang bi¬ 
big sa mga kapusungan laban sa 
Dios, upang pusungin ang kaniyang 
pangalan, at ang kaniyang taberna- 
kulo, gayon din naman ang mga na- 
nanahan sa langit. 

7 At ipinagkaloob sa kaniya na maki- 
pagbaka sa mga banal, at pagtagum- 
payan sila; at binigyan siya ng kapa¬ 
mahalaan sa bawa’t angkan at bayan 

at wika at bansa. 

8 At ang lahat ng nangananahan 
sa lupa ay magsisisamba sa kaniya, 
na ang kanikaniyang pangalan ay 
hindi nasusulat sa 6 aklat ng buhay 
7 ng Cordero na pinatay ^buhat nang 
itatag ang sanglibutan. 

9 Kung ang sinoman ay may paki- 
nig, 5 ay makinig. 

16 *Kung ang sinoman ay sa pagka- 
bihag, ay sapagkabihag paroroon siya: 
-kung ang sinoman ay papatay sa 
tabak, ay dapat siyang mamatay sa 
tabak. Warito ang pagtitiyaga at 
ang pananampalataya ng mga ba¬ 
nal. 

11 At nakita ko ang 4 ibang hayop 
5na umaahon sa lupa; at may dala¬ 
wang sungay na katulad 6 ng sa 
isang kordero, at siya’y nagsasali- 
tang gaya ng dragon. 

12 At kaniyang isinasagawa ?ang 
boong kapamahalaan ng unang ha¬ 
yop sa kaniyang paningin. At pina- 
sasamba niya ang lupa at ang na¬ 
ngananahan dito sa unang hayop, 


/ tal. 5. 2 Dan. 7:25; 12:7. 

3 Gen. 3:15. U Apoc. 4:12. 

5 1 Juan 5:10. Apoc. 19:10. 6 Dan. 7:3. 

7 Apoc. 12:3. S Dan. 7:6. 9 Dan. 7:5. 

1 Dan 7:4. 2 Apoc. 12:3. 3 Apoc. 17:8. 


U Dan. 7:8, 11, 20. 25. 5 Apoc. 11:2. 

6 Dan. 12:1. Apoc. 3:5. 7 Apoc. 5:6, 12. 

5 Ef. 1:4. 9 Apoc. 2:7. 1 la. 33:1. 

2 Mat. 26:62. 3 Apoc. 14:12. \ Apoc. 16:18*. 

5 Apoc. 12:12. 6 Apoc. 6:6. 7 tal. 2. 

403 








«na gumaling ang SUgafc na ikama 
mat ay. 

13 At ^siya'y gumagawa ng mga 
dakilang tanda, *na ano pa't naka- 
pagpapababa ng kahit apoy mula sa 
langit hanggang sa lupa sa pani¬ 
ngin ng mga tao. 

14 At -nadadaya niya ang mga na- 
nanahan sa lupa 5 dahil sa mga tan¬ 
da na sa kaniya’y. ipinagkaloob na 
magawa sa paningin ng hayop; na 
smasabi sa mga nananahan sa lupa, 
na dapatjsilang gumawa ng isang la- 
rawan ng hayop na mayroon ng su- 
gat ng tabak at nabuhay. 

15 At siycSy pinagkaloobang maka- 
pagbigay ng hininga sa larawan ng 
hayop, upang ang larawan ng hayop 
ay makapangusap, at maipapatay 
naman ang lahat ng hindi ^suma- 
samba sa larawan ng hayop. 

16. At ang lahat, maliliit at mala- 
laki, at mayayaman at mga dukha, 
at ang mga laya at ang mga alipin 
*ay pinabigyan ng isang tanda sa 
kanilang kanang kamay, 6 sa noo; 

17 At nang huwag makabili 6 ma- 
kapagbili ang sinoman, kundi siyano* 
mayroong tanda, sa makatuwid ay n£ 
pangalan ng hayop ^6 bilang ng ka- 
myang pangalan. 

18 Dito'y may karunungan. Ang 
may pagkaunawa ay bilangin ang bi¬ 
lang ng hayop; sapagka't ^siyang bi¬ 
lang ng isang tao: at ang kaniyang bi¬ 
lang ay^Anim na raan at anim na 
pu't anim. 


APOCALIPSIS 14 


KAPITULO 14. 

1 At tumingin ako, at narito, $ang 
Cordero ay nakatayo sa ^bundok ng 
Sion, at ang kasama niya’y i isang 
daan at apat na pu’t apat na libong 
may pangalan niya, at pangalan ng 
kaniyang Ama, na nasusulat sa ka- 
nikaniyang noo. 

2 At narinig ko ang isang tinig 
na mula sa langit, na *gaya ng la- 
gaslas ng maraming tubig, at gaya 

8 tal. 3, 14. 9 Mat. 24 :24. 

1 1 Har. 18:38. 2 Har. 1:10, 12. Lu. 9:54, 

2 Apoc. 19:20. S 2 Tes. 2:9. 

4 Apoc. 16:2; 19:20; 20:4. 6 Gal. 6:17. 
Apoc. 15:2; 16:2. 0 Apoc. 16:2. 

7 Apoc. 21:7. 8 Apoc. 6:6. 9 Heb. 12:22. 

< tal. 3. Apoc. 7:4. £ Apoc. 1:16. 

404 


ng ugong ng malakas na kulog: at 
ang tinig na aking narinig ay gaya 
ng sa mga manunugtog ng s a lpa na 
tpmutugtog ng kanilang mga alpa: 

3 At 4sila’y nangagaawitan na wari’y 
isang* bagong awit sa harapan ng 
luklukan, at sa harap ng apat na 
nilalang na buhay at ng mata- 
tanda: at sinoman ay ‘hindi maa* 
aring matuto ng awit kundi ang 
isang daan at apat na pu’t apat na 
libo lamang, sa makatuwid ay siyang 
mga binili mula sa lupa. 

4 Ang mga ito’y ang hindi nanga- 
hawa sa mga babae; sapagka’t sila’y 
mga ^malilinis. At ang mga ito’y ang 
^nagsisisunod sa Cordero saan man 
siya . pumaroon. Ang mga ito’y ang 
binili sa gitna • ng mga tao, na wa¬ 
ging mga ^pangunahing bunga sa 
Dios at sa Cordero. 

5 At 5 sa kanikaniyang bibig ay wa- 
lang nasumpungang kasinungali- 
ngan: ^sila’y mga walang dungis. 

6 At nakita ko ang ibang anghel 
na lumilipad sa gitna ng langit, *na 
may mabuting balita na walang 
hanggan upang ibalita sa mga na¬ 
nanahan sa lupa, at sa bawa’t bansa 
at angkan at wika at bayan; 

7 .At sinasabi niya ng malakas na 
tinig, Matakot kayo sa Dios, at 
^magbigay kaluwalhatian sa kaniya; 
sapagka’t dumating ang panahon 
s ng kaniyang paghatol: at magsi- 
samba kayo sa gumawa ng langit at 
ng lupa at ng dagat at ng mga bukal 
ng tubig. 

8 At angiba, ang pangalawang ang* 
hel, ay sumunod na nagsasabi, *Na- 
guho, naguho ang dakilang Babilo- 
nia, *na siyang nagpainom sa lahat 
na bansa ng alak ng kagalitan ng 
kaniyang pakikiapid. 

9 At ang ibaftg anghel, ang panga- 
tlo, ay sumunod sa kanila, na nagsa¬ 
sabi ng malakas na tinig, ^Kung ang 
sinoman ay sumasamba sa hayop at 


S Apoc. 6:8. /, Apoc. 6:9. 6 2 Cor. 11:2. 
0 Apoc. 7:17; 17:14. 7 Sant. 1:18. 

8 Zef. 3:13. 9 Jud. 24. 

1 Gal. 1:6-9. Ef. 3:9, 11. Tit.l;2. 

£ Apoc. 11:13. S Apoc. 11:18. 

4 Is. 21:9. Apoc. 17:5; 18:2. 

5 Apoc. 18:2, 10, 18, 19, 21. 

$ Apoc. 13:15, 16. 








APOCALIPSIS 15 


sa kaniyang larawan, at tumatang- 
gap ng tanda sa kaniyang noo, 6 
sa kaniyang kamay, 

10 ?Ay iinom din naman siya ng 
alak ng kagalitan ng Dios, na na- 
hahandang walang halo s sa inuman 
ng kaniyang kagalitan; at siya’y 
spahinirapan ng *apoy at asupre sa 
harapan ng mga banal na anghel, at 
sa harapan ng Cordero: 

11 At #ang usok ng hirap nfla ay na- 
paiilanglang magpakailan kailan man; 
at sila’y Swalang kapahingahan araw 
at gabi, silang mga nagsisisamba sa 
hayop at sa kaniyang larawan, at 
sinomang tumatanggap ng tanda ng 
kaniyang pangalan. 

12 Narito *ang pagtitiyaga ng mga 
banal, s n g mga nagsisitupad ng 
mga utos ng Dios, at ng pananam- 
palataya kay Jesus. 

IS At narinig ko ang isang tinig 
na mula sa langit na nagsasabi, 6 Isu- 
lat mo, Mapapalad ang mga patay 
7na nangamamatay sa- Panginoon 
mula ngayon: oo, sinasabi ng Espi- 
ritu, supang sila’y mangagpahinga 
sa kanilang mga gawa; sapagka’t 
ang kanilang mga gawa ay sumusu- 
nod sa kanila. 

14 At nakita ko, at narito, ang 
isang alapaap- na maputi; at nakita 
ko ncu nakaupo sa alapaap ang isang 
okatulad ng isang anak ng tao, na sa 
kaniyang ulo’y may isang putong na 
ginto, at sa kaniyang kamay ay may 
isang panggapas na matalas. 

15 At lumabas ang ibang anghel *sa 
templo, na sumisigaw ng malakas na 
tinig doon sa nakaupo sa alapaap, 
*Ihulog mo ang iyongpanggapas, at 
gumapas ka; sapagka’t dumating 
ang oras ng paggapas^ sapagkat 
ang aanihin sa lupa ay hinog na. 

16 At inihagis ng nakaupo sa ala¬ 
paap ang kaniyang panggapas sa 
lupa; at ang lupa ay nagapasan. 

17 At lumabas ang ibang anghel 

7 Awit 75:8. 

8 Apoc. 16:19. 9 Apoc. 20:10. 

1 Apoc. 19:20; 21:8. t Is. 84:10. Apoc. 19 :8. 
8 Apcc.4:8. 4 Apoc. 13:10. 5 Apoc. 12:17. 

6 Apoc. 10:4. 7 1 Cor. 15:18. 1 Tee. 4:14, 16. 
8 Apoc. 6:11. 9 Apoc. 1:13. I tal 17 

t Mat. 13 :39. Mar. 4 :29. 


$sa templor.g nasa langit, na may 
panggapas din namang matalas. 

18 At ang ibang anghel ay luma¬ 

bas 4 sa dambana, na siyang may ka- 
pangyarihan sa apoy; at tinawagan 
ng malakas na tinig yaong may 
panggapas na matalas, na sinasabi, 
^Ihulog mo ang iyong panggapas na 
matalas, at putihin mo ang mga 
buwig sa ubasan sa lupa; sapagka’t 
ang kaniyang mga ubas ay mga hi¬ 
nog na. . _ 

19 At inihagis ng anghel ang kani¬ 
yang panggapas sa lupa, at pinuti 
ang mga ubas sa lupa, at inihagis 
sa 6 pisaan ng ubas, sa malaking pi* 
saan ng kagalitan ng Dios. 

20 At nayurakan 7 8 ang pisaan ng 
ubas sa labas ng bayan, at lumabas 
sa pisaan ng ubas ang dugo, na 
umapaw hanggang sa mga preno ng 
mga kabayo, sa lawak na isang libo 
at anim na raang estadio. 


KAPITULO 15. 

1 At Snakita ko ang ibang tanda 
sa langit, dakila at kagilagilalas. 
Spitong anghel na may pitong sa- 
lot, na siyang mga panghuli, 7 sa¬ 
pagka’t sa mga yao’y magaganap 
ang kagalitan ng Dios. 

2 At nakita ko ang gaya ng *isang 
dagat na bubog na may halong apoy; 
at yaong nangagtagumpay sa hayop, 
s a t sa kaniyang larawan, at sa 4bilang 
ng kaniyang pangalan, ay nangaka- 
tayo sa tabi ng dagat na bubog, 5 na 
may mga alpa ng Dios. 

3 At inaawit nila c ang awit ni Moi- 
ses na alipin ng Dios, at 7 ang awit 
ng Cordero, na sinasabi, 

Mga dakila at kagilagilalas ang 
iyong mga gawa, Oh Pangino- 
ong Dios, na Makapangyanhan 
sa lahat; Smatuwid at tunay 
ang iyong mga daan, ikaw na 
Hari ng mga bansa. 

4 £»Sinong hindi matatakot, Oh Pangi- 

/apoc! 5 6:9. 5 Joel 3:13. 6 Apoc. 19:1b. 

7 Is. 63:3. Panap. 1:15. 8 Apoc. 12:1. «. 

5 Apoc. 16:1: 21:9. 1 Apoc. 14:10. 

2 Apoc. 4:6. 3 Apoc. 13:1. 14, 16. 

4 Apoc. 13:18. 5 Apoc. 6:8. 

, € Ex. 15:1. Deut. 31:30. 7 Apoc 5 :9. 

I 8 Awit 111:7. Os. 14:9. 9 Bx. 15:14-16. 

I 405 







APOCALIPSX5 16 


noon, atluluwalhatiin ang iyong 
pangalan? sapagka’t Jikaw la- 
mang ang banal; sapagka’t ang 
slahatng mga bansa ay darating 
at magsisisamba sa harapan mo; 
sapagka’t ang iyong mga ma- 
tuwid na gawa ay nangahayag. 
. 5 At pagkatapos ng mga bagay na 
ito ay tumingin ako, at s a ng santuario 
ng 4tabernakulo ng patotoo *sa la- 
ngit ay nabuksan. 

6 .At sa santuario ay nagsilabas ang 
tfpitong anghel na may pitong salot, 
na 7nararamtan ng mahalagang ba- 
to, tunay at makintab, at nangabi- 
bigkisan ng gintong pamigkis ang ka- 
nilang mga dibdib. 

7 At isa sa apat na ^nilalang na bu- 
bay ay nagbigay sa pitong anghel 
ng pitong Smangkok pa ginto na 
puno ng kagalitan ng Dios, na siyang 
nabubuhay magpakailan lcailan man. 

8 At toapuno ng usok ang santua¬ 
rio "mula six kaluwalhatian ng Dios, 
at sa kaniyang kapangyarihan; ^at 
sinoman ay Hindi nakapasok sa san¬ 
tuario, hanggang sa matapos ang pi¬ 
tong salot ng pitong anghel. 

KAPITULO 16. 

1 At narinig ko ang isang malakas 
na tinig na mula sa santuario, na 
nagsasabi Asa pitong anghel, Humayo 
kayo, atibuhos ninyo ang pitong mang- 
kok *ng kagalitan ng Dios sa lupa. 

2 At humayo ang una, at ibinuhos 
ang kaniyang mangkok <?sa lupa; at 
7 naging sugat na masama at mabi- 
gat sa mga taong «may tanda ng 
hayop na yaon, at ‘ 0 nangagsisamba 
sa kaniyang larawan. 

3 At ibinuhos ngikalawa ang kaniyang 
mangkok *sa dagat; atnaging dugo na 
gaya ng isang patay; ^at bawa’t ka- 
luluwangmay buhay, samakatuwid ay 
ang nangasa dagat ay nangamatay. 

4 At ibinuhos ng ikatlo ang kani- 
yang mangkok ^?sa mga ilog at sa 


rTugO bUkal tUbig; 4at nan § a ^ in ^ 

5 At narinig ko ang anghel ng tubig 
na nagsasabi, ^Matuwid ka, ffna nga- 
yon at nang nakaraan, Oh Banal, 
sapagka’t humatol ka na gayon; 

6 Sapagka’t ibinuhos nila ang dugo 
7ng mga banal at ng mga propeta, 
s at pinainom mo sila ng dugo; ito’y 
karapatdapat sa, kanila. 

7 ^At narinig ko ang Jdambana 
na nagsasabi, Oo, Oh ^Panginodng 
Dios, na Makapangyarihan sa lahat, 
tunay at matuwid ang iyong mga 
hatol. 

8 At ibinuhos ng ikaapat ang kani¬ 
yang mangkok s S a araw; at ibinigay 
nito sa kaniya ang masunog ng apoy 
ang mga tao. 

9 At ^nangasunog ang mga tao sa 
matinding init: at ^sila’y namusong 
sa pangalan ng Dios na may ka¬ 
pangyarihan sa mga salot na ito; 
^at hind! sila nangagsisi upang siya’y 
7 luwalhatiin. 

10 At ibinuhos ng ikalima ang ka- 
niyang mangkok 5 sa luklukan ng ha¬ 
yop na yaon; p at nagdilim. ang ka¬ 
niyang kaharian; at nginatngat nila 
ang kanilang mga dila dahil sa hi- 
rap, 

11 At sila’y namusong sa' Dios ng 
langit dahil sa kanilang mga hi- 
rap *at sa kanilang mga sugat; at 
Hindi sila nangagsisi sa kanilang 
mga gawa. 

12 At ibinuhos ng ikaanim ang ka¬ 
niyang mangkok ?sa malaking ilog 
na Eufrates; at natuyo <? ang tubig 
nito, ^upang mahanda ang dadaanant 
ng mga haring mula sa sikatan ng 
araw. 

13 At nakita kong lumcibas sa bibig 
5 ng dragon, at sa c bibig ng hayop, 
at sa bibig ?ng bulaang propeta, ang 
tatlong espiritung karumaldumal, na 
6> gaya ng mga palaka: 


1 Hob. 7:26. 2 Awit. 86:9. S Apoc. 14:17. 
A Big. 1:50. 5 Apoc. 11:19. 

G tal. 1. Apoc. 16:1; 21:9. 

7 Ex. 29:6. Ez. 44:17. Apoc. 1:13. 

S Apoc. 4:6. 9 Apoc. 6:8. 

1 Ex. 40:34. Ia. 6:4. 2 Tes. 1:9. 

S Ex. 40:35. 1 liar. 8:11. j t Apoc. 16:1. 

5 Apoc. 14:10, G Apoc. 8:7. 7 Ex. 9:9 11. 

1 ^ POC ’ I 3 ; 16 * 9 Apoc * 1 2 3:16. l Apoc. *8:8! 

2 Apoc. 8:9. 8 Apoc. 8:10. 

406 


A Ex. 7:17. 20. 

5 Apoc. 16:3. G Apoc. 1:4. 7 Apoc. 11:18. 

8 Ts. 49:26. 9 Apoc. 6:9. 1 Apoc. 9:13. 

2 Apoc. 15:3. S Apoc. 8:12. 

A Mat. 13:6. Mar. 4:6. 5 tal. 11, 21. 

6 Apoc. 2:21. 7 Apoc. 11:13. 8 Apoc. 13:2. 

9 Ex. 10:21. 1 tal. 2. 2 Apoc. 9:14. 

3 Is. 44:27. 4 Is. 41:2. 

5 Apoc. 12:3. 0 Apoc. 13:1. 

7 Apoc. 13:11, 14; 19:20, 20:10. 8 Ex. 8:6. 







APOCALIPSIS 17 


14 Sapagka’t sila'y mga esplritu n§ 
mga demonio, ^na nagsisigawa ng 
mga tanda; na pinaparoonan nila 
ang mga hari sa boong sanglibutan, 
upang tipunin sa ipagbabaka -sa 
dakilang araw ng Dios, na Maka- 
pangyarihan sa lahat. 

15 (Narito, ako’y pumaparitong 
3gaya ng magnanakaw. <Mapalad 
siyang nagpupuyat, at nagiingat ng 
kaniyang mga # damit, na baka si- 
ya’y lumakad na hubad, at makita 
nila ang kaniyang kahihiyan.) 

16 At tinipon sila ^sa dako na sa 
Hebreo ay tinatawag na GArmage- 
don. 

17 At ibinuhos ng ikapito ang ka¬ 
niyang mangkok sa hangin; at lu- 
mabas Tsa santnario ang isang ma- 
lakas na tinig, mula sa luklukan na 
nagsasabi, Nagawa na: 

18 At nagkaroon ng mga kidlat, at 
mga tinig, at mga kulog; at nagka- 
roong ng malakas na * * 5 * 7 * lindol, na di 
nangyari kailan man mula nang 
magkatao sa lupa, isang lindol na- 
lubhang malakas, lubhang kakilakila- 
bot. 

19 At ang dakilang »bayan ay na- 
bahagi sa natlo, at ang mga bayan 
ng mga bansa ay nangaguho: at ang 
dakilang Babilonia ay napagalaala 
sa paningin ng Dios, s U pang siya’y 
bigyan ng inuman ng alak ng kabag- 
sikan ng kaniyang kagalitan. 

20 At tumakas ang ^bawa’t pulo, 
at ang mga bundok ay hindi nanga- 
sumpungan. 

21 At malaking granizo na kasing- 
laki ng talento ay ^lumagpak sa mga 
tao buhat sa langit, at namusong 
ang ^mga tao sa Dios dahil sa sa- 
lot na granizo; sapagka’t ang 'salot 
na ito ay lubhang malaki. 

KAPITULO 17. 

1 At dumating ang ^isa sa 7pitong 
anghel na may pi tong mangkok, at 

9 Mat 24:24. Apoo. 13:14; 19:20. 

l Apoc. 17:14. 19:19. 2 Apoc. 6:17. 

S Apoc. 3 :2. 4 Mat. 24 :42, 46. 

5 Apoc. 19:19. <> Huk. 5:19. Zak. 2:11. 

7 Apoc. 14:17. 8 Dan. 12:1. Mat. 24:21. 

9 Apoc. 14:8. 1 Apoc. 11:13. 2 Apoc. 14:10. 
3 Apoc. 6:14. 4 Apoc. 11:19. 5 tal. 9, 11. 

€ Apoc. 21:9. 7 Apoc. 15:1. 


nagsalitasa akin, na nagsasabi, Pu- 
marito ka, ipakikita ko sa iyo ang 
hatol sa «bantog na patutot 9 na na- 
kaupo sa maraming tubig; 

2 Na siyang pinakiapiran *ng mga 
hari sa lupa, at -ang mga nanana- 
han sa lupa ay nalasing sa alak ng 
kaniyang pakikiapid. 

3 At ako’y kaniyang dinalang ^nasa 
Espiritu sa isang ilang: at nakita 
ko ang isang babae na nakasakay 
sa isang hayop na pula, na puno ng 
mga ^pangalang pamumusong, _ na 
may pitong ulo at sangpung sungay^. 

4 At nararamtan ang babae ng 
kulay-ube at ng pula, ^at nahihiya- 
san ng ginto at ng mga mahalagang 
bato at mga perlas, na sa kaniyang 
kamay ay G may isang sarong ginto 
na puno ng mga kasuklamsuklam, 
at ng mga bagay na marurumi ng 
kaniyang pakikiapid, 

5 At sa kaniyang noo ay nakasulat 
ang isang pangalan, 7HIWAGA, 
DAKILANG BABILONIA, 1NA NG 
MGA PATUTOT AT NG MGA KA- 
SUKLAMSUKLAM SA LUPA. 

6 At nakita ko s ang babae na la¬ 
sing sa dugo ng mga banal, ^ at sa 
dugo ng * 9 mga martir ni Jesus. At 
nang aking makita siya ay nanggi- 
lalas ako ng malaking panggigila- 
las. 

7 At sinabi sa akin ng anghel, Ba* 
kit ka nanggilalas? Sasabihin ko sa 
iyo ang hiwaga ng babae, at ng ha- 
yop na sinasakyan niya, na may pi¬ 
tong ulo at sangpung sungay. 

8 At ang hayop na nakita mo ay 
naging siya, at wala na; at imalapit 
ng umahon sa ^kalaliman, at patu- 
ngo sa kapahamakan. At silang mga 
r.ar.anahan sa lupa ay manggigilalas 
Sna ang kanilang pangalan^ ay hin¬ 
di nakasulat sa aklat ng buhay mu¬ 
la nang itatag ang sanglibutan, pag- 
kakita nila sa hayop, kung paano 
naging siya at wala na, at darating. 

9 ^Narito ang pagiisip na may ka- 


8 Nah. 3:4. Apoc. 19:2. 9 Jer. 51:13. 

1 Apoc. 18:3. 2 Apoc. 14:8. 

3 Apoc. 1:10; 21:10. 4 Apoc. 13:1. 

5 Dan. 11:38. € Jer. 51:7. 7 2 Tes. 2:7. 

8 Apoc. 18:24. 9 Apoc. 2:13. 1 Apoc. 11:7. 

2 Apoc. 91. 3 Apoc. 13:8. 4 Apoc. *8:18. , 

407 






APOCALIPSIS 18 


runungan. $Ang pitong ulo ay pi- 
tong bundok na kinauupuan ng ba- 
bae: 

10 At sila’y pitong hari; ang lima 
ay nanga buwal, ang isa’y narito, 
ang isa ay hindi pa dumarating; at 
pagdating niya ay dapat magtagal 
na sangdaling panahon. 

11 At ang hayop na naging siya, at 
Tvala na, ay siya ring ikawalo at si- 
ya'y sa pito at siya’y patungo sa 
kapahamakan. 

12 At ang sangpung sungay tfna 
lyong nakita ay sangpung hari, na 
hindi pa nagsisitanggap ng kaha- 
Tian; datapuwa’t magsisitanggap si- 
la ng kapamahalaang paghahari na 
isang oras na kasama ng hayop. 

13 Ang mga ito ay may isang kai¬ 
sipan, at ibinibigay nila ang kani¬ 
lang kapangyarihan at kapamaha- 
laan sa hayop. 

14 7Makikipagbaka ang mga ito la- 
ban sa Cordero, at sila’y dadaigin 
sng Cordero, Ssapagka’t siya’y Pa- 
nginoon ng mga panginoon at Hari 
ng mga Hari; at ng mga kasama 
niya, na mga tinawag at mga pili 
at mga tapat ay nananaig din. 

15 At sinabi niya sa akin, 5Ang 
tubig na iyong nakita, na kinauu¬ 
puan ng patutot, ay mga bayan, at 
mga karamihan, at mga bansa, at 
mga wika. 

^ 16 At 4ang ■ sangpung sungay na 
iyong nakita, at ang hayop, ay si- 
yang nangapopoot sa patutot, at si¬ 
ya’y pababayaan ^at huhubaran, at 
^kakanin ang kaniyang laman, at 
7siya’y lubos na susupukin ng apoy. 

17 Sapagka’t inilagay ng ^Dios sa 
kanilang mga puso na gawin ang 
kaniyang kaisipan, at mangagkaisa 
ng kaisipan, at ibigaiy ang kanilang 
kaharian sa hayop, ^hanggang sa 
maganap ang mga salita ng Dios. 

18 At ang babae na iyong nakita 
*ay ang dakilang bayan, na nagha- 
hari sa mg a hari sa lupa. 

S Apoc. 13:1. 6 Dan. 7:7, 20. Zak. 1:18. 

7 Apoc. 16:14. 8 Apoc. 3:21. 0 Apoc. 14:4. 

i Apoc. 19:16. 2 Dan. 2:47. S tal. 1. Is. 8:7. 
4 tal. 12. 5 Ez. 16:37, 39. € Apoc. 19:18. 

7 Apoc. 18:8. 8 2 Tes. 2:11 9 Apoc. 10:7. 

1 Apoc. 14:8. 

408 


KAPITULO 18. 

1 -Fagkatapos ng mga bagay na 
ito ay nakita ko ang ibang anghel 
na nananaog mula sa langit, na may 
dakilang kapamahalaan; s a t ang lu¬ 
pa ay naliwanagan ng kaniyang ka- 
luwalhatian. 

2 At'siya’y sumigaw ng malakas na 
tinig, na nagsasabi, 4Naguho, naguho 
ang dakilang Babilonia, at naging 
tftahanan ng mga demonio, at kulugan 
ng bawa't espiritung karumaldunmal, 
at kulungan ng bawa’t karumaldumal 
at kasuklamsuklan na mga ibon. 

3 Sapagka’t dahil sa alak ng galit 
ng kaniyang pakikiapid ?ay nanga- 
guho ang lahat ng mga bansa; at 
ang mga hari sa lupa ay nangaki- 
apid sa kaniya, at «ang mga manga- 
ngalakal sa lupa ay nagsiyaman da¬ 
hil sa kapangyarihan ng kaniyang 
kalayawan. 

4 At narinig ko ang ibang tinig na 
mula sa langit, na nagsasabi, s Ma« 
ngagsilabas kayo sa kaniya, bayan 
ko, upang huwag kayong mangara- 
may sa kaniyang mga kasalanan, at 
huwag kayong magsitanggap ng ka¬ 
niyang mga salot: 

5 Sapagka’t ang kaniyang mga 
^kasalanan ay umabot hanggang sa 
langit at naalaala ng -Dios ang ka¬ 
niyang mga katampalasanan. 

6 Ibigay din ninyo ang Jayon sa 
ibinigay^ niya sa inyo,' at ibayuhin 
ninyo ng ibayo sa kaniyang mga ga- 
*wa: 2 3 4 sa sarong kaniyang pinagha- 
luan ay ipaghalo ninyo siya ng 
ibayo. 

7 e Kung gaano ang pagkakapag- 
mapuri, at pagkapamuhay na mala- 
yaw, ay gayon din naman ang ibi¬ 
gay ninyo sa kaniyang pahirap at 
pagluluksa: sapagka’t sinasabi niya sa 
kaniyang puso, $Ako’y nakaupong 
reina, at hindi ako bao, at hindi ko 
makikita kailan man ang paglu¬ 
luksa. 


2 Apoc. 17:1. S Ez. 48:2. 

A Apoc. 14:8. Is. 21:9. 5 Is. 18:21; 84:14. 
0 Is. 14:23; 34:11. 7 Apoc. 14:8; 17:2. 

8 Is. 47:16. Sis. 48:20, 2 Cor. 6:17. 

1 Jer. 61:9. 2 Apoc. 16:19. 

3 Awit 137:8. Jer. 60:16. 29. 

4 Apoc. 16:19; 17:4. 5 Ez. 28:2-8. 

6 la. 17:7, 8, Zef. 2:16. 





APOCALIPSIS 18 


8 Kaya’t darating sa isang araw 
ang mga salot sa kaniya, kamatayan 
at pagluluksa, at gutom; 7at siya’y 
lubos na susunugin sa apoy; Ssapag- 
ka’t malakas ang Panginoong Dios 
na humatol sa kaniya. 

9 At °ang mga hari sa lupa, na 
nangakiapid at nangabuhay na ma- 
layaw na kasama niya, ay -*mangag- 
sisiiyak at mangagsisitaghoy tung- 
kol sa kaniya, ^pagkakita nila 
usok ng kaniyang pagkasunog, 

10 At nangakatayo sa malayo dahil 
Ba takot sa pahirap sa kaniya, na 
nangagsasabi, 3Sa aba, sa aba ng 
dakilang bayang Babilonia, ng ba- 
yang matibayl sapagka’t sa isang 
oras ay dumating ang hatol sa iyo. 

11 At 4 ang mga mangangalakal sa 
lupa ay mangagsisiiyak at mangag- 
luluksa tungkol sa kaniya, sapagka’t 
wala nang bibili pa ng kaniyang kala¬ 
kal* 

12* Ng kalakal na ginto at pilak, at 
mahalagang bate, at mga perlas, at 
mainam na lino, at kayong kulay 
ube, at sutla, at kayong pula; at sa- 
risaring mababangong kahoy, at ba- 
wa’t kasangkapang garing, at ba- 
wa’t kasangkapang mahalagang ka¬ 
hoy, at tanso, at bakal, at marmol; 

13 At kanela, at especias, at in- 
cienso, at ungguento, at kamang- 
yan, at alak, at langis, at mainam 
na harina, at trigo, at mga baka, 
at mga tupa; at kalakal na mga 
kabayo at mga karo, at mga ali- 
pin; at ^mga kaluluwa ng mga 
tao. 

14 At ang mga bungang pinipita 
mo ay nangapalayo sa iyo, at lahat 
ng mga bagay na maiinam at mari- 
ringal ay nangalipol sa iyo, at hindi 
na mangasusumpungan pa. 

15 Ang mga mangangalakal ng 
mga bagay na ito, <ma nangagsiya- 
man dahil sa kaniya, ay mangagsisi- 
tayo sa malayo dahil sa takot sa pa¬ 
hirap sa kaniya, na nagsisiiyak at 
nagsisipagluksa; 

16 Na nangagsasabi, Sa aba, sa 


aba, niyaong dakilang bayan, siya na 
nararamtan ng mahalagang lino at 
ng kayong kulay ube, at pula, at na- 
papalamutihan ng ginto at ng maha¬ 
lagang bato at ng perlas! 

17 Sapagka’t sa loob ng isang oras 
ay nalipol ang gayong malaking ka- 
yamanan. At 7bawa’t pinunong da- 
ong, at bawa’t naglalayag saan mang 
dako, at ang mga mangdaragat, at 
lahat ng nagsisipaghanap-buhay sa 
dagat, ay nangakatayo sa malayo, 

18 At nangagsisisigaw spagkakita 
sa usok ng kaniyang pagkasunog, 
na nangagsasabi, sAnong bayan ang 
katulad ng dakilang bayan? 

,19 At sila’y ^nangagbubuhos ng ala- 
bok sa kanilang mga ulo, at nansisiga- 
wan, na nagiiyakan at nagtataghuyan, 
na nangagsasabi Sa aba, sa aba, ang 
dakilang bayan, na siyang iniyaman ng 
lahat na may mga daong sa dagat 
dahil sa kaniyang mga kayamanan! 
sapagka’t sa loob ng isang oras ay 
nalipol. 

20 Magalak ka tungkol sa kaniya. 
Oh ^langit, at kayong mga banal, 
at kayong mga apostol, at kayong 
mga propeta; ^sapagka’t inihatol ng 
Dios ang inyong hatol sa kaniya. 

21 *At dinampot ng isang anghel 
na malakas ang isang bato, na gaya 
ng isang malaking gilingang bato, at 
inihagis sa dagat, na sinasabi, 5 Ga- 
yon sa isang kakilakilabot na pag- 
kahulog, igigiba ang Babilonia, ang 
dakilang bayan, at hindi na masu- 
sumpungan pa. 

22 At 6 ang tinig ng mga manunug- 
tog ng alpa, at ng mga^ 7musiko at 
ng mga manunugtog ng plauta, at 
ng mga manunugtog ng pakakak ay 
hindi na maririnig pa sa iyo; at 
wala nang manggagawa ng anomang 
gawa ay masusumpungan pa sa iyo; 
sat ang ugong ng gilingan ay hindi 
na maririnig pa sa iyo; 

23 At ang ilaw ng ilawan ay hindi 
na liliwanag pa sa iyo, *>at ang tinig 
ng kasintahang lalake at ng kasin- 


7 Apoc. 17:16. 

8 Jer. 50:34. 9 Ez. 26:16. 17. Apoc. 17:2. 
1 Jcr. 50:46. 2 tal. 18. Apoc. 19:3. 

3 Apoc. 14:8. U Ez. 27:36. 5 Ez. 27:13. 

6 Ez. 27:33. 


7 Ez. 27 :29. 8 Ez. 27 :32. 

9 Apoc. 13:4. J Ez. 27:30, 31. 

2 Jer. 51:48. Apoc. 12:12. 3 Apoc. 6:10. 

!> Jer. 51:63, 64. 5 Jcr. 51:63. 64. 

6 Is. 24:8. Jer. 25:10. 

7 Ez. 26:13. 8 Ec. 12:6. 9 Jer. 7:84. 

409 







tahang babae ay hindi na maririnig 
pa sa'iyo; sapagka’t *ang mga ma- 
ngangalakal mo ay naging mga pa- 
ngulo sa lupa; ^sapagka’t dinaya ng 
iyong panggagaway ang lahat ng 
mga bansa. 

24 At nasumpungan *sa kaniya ang 
dugo ng mga propeta, at ng mga 
banal, at ng* lahat ng mga ^pinatay 
sa lupa. 

, KAPITULO 19. 

1 Pagkatapos ng mga bagay na ito 
ay Snarinig ko ang gaya ng isang 
malakmg tinig ng isang makapal na 
karamihan sa langit, na nagsasabi, 

Aleluya; pKaligtasan, at ?ka- 
luwalhatian, at kapangyari- 
han, ay nauukol sa atiner 
Dios; 

2 Sapagka’t tunay at matuwid ang 

^kaniyang mga paghator; sapag- 
ka’b hinatulan niya Sang bantog 
na patutot, na siyang nagpasa- 
ma sa lupa ng kaniyang pakiki- 
apid, at *iginanti niya ang dugo 
ng kaniyang mga alipin sa pa- 
mamagitan ng kaniyang kamay. 

3 At sila’y muling nangagsabi, Ale¬ 
luya. * At ang usok niya ay napaii- 
Ianglang magpakailan kailan man. 

4 At nangagpatirapa ang dala- 
wangpu’t apat na matatanda s a t ang 
Rpat na nilalang na buhay, at nangag- 
^fsamba sa Dios na nakaupo sa luk- 
lukan, na nangagsasabi, *Siya na- 
iva; Aleluya. 

5 At lumabas ang isang tinig sa 
luklukan, na nagsasabi, 

sPurihin ninyo ang ating Dios, 
ninyong lahat na mga lingkod 
niya, ninyong lahat na mga 
natatakot sa kaniya, maliliit 
at malalaki. 

6 At narinig ko ang tfgaya ng isang 
tinig ng isang makapal na karami¬ 
han, at 7g aya ng lagaslas ng. mara- 
ming tubig, at gaya ng ugong ng 
malalakas na kulog na nagsasabi, 

Aleluya: sapagka’t naghahari 

2 Is. 23:8. 2 Nah. 3:4. 3 Apoc. 16:6. 

4 Jor. 51:49. 5 Apoc. 11:15. 6 Apoc. 7:10. 

7 Apoc. 4:9. 8 Apoc. 16:7. 9 Apoc. 17:1. 

1 Deut. 32:43. 2 Apoc. 14:11. 

8 Apoc. 5.8, 14. 4 Apoc. 5-’14. 

5 Awit 134:1; 135:1. tfEz. l ;24. Dan. 19:6. 

7 Apoc. 1:15. 

410 


PSIS 19 

ang Panginoong ating Dios na 
Makapangyarihan sa lahat. 

7 Tayo’y ihangagalak at .tayo’y ma- 
ngagsayang mainam, at siya’y 
ating luwalhatiin; * 4 5 * 7 sapagka't 
dumating ang pagkakasal ng 
Cordero, at ang ^kaniyang asa- 
wa ay nahahanda na. 

8 At *sa kaniya’y ipinagkaloob na 
*damtan ang kaniyang sarili ng 
mahalagang lino, makintab at 
tunay: sapagka’t ang mahala¬ 
gang lino ay siyang mga matu- 
wid na gawa ng mga banal. 

9 At sinasabi niya sa akin, Isulat 
mo, 5 Mapapalad ang mga inanyaya- 
han sa paghapon sa kasalan ng Cor- 
,? ro * A? sinasabi niya sa akin* 
4Ang mga ito’y siyang tunay na mga 
salita ng Dios. 

10 At Sako’y nagpatirapa sa kani¬ 
yang paanan upang siya’y aking 
sambahin. At sinasabi niya sa akin, 
tflngatan mong huwag gawin iyan: 
ako’y kapuwa mo alipin at ng iyong 
mga kapatid ?na mayroong patotoo 
ni Jesus: sumamba ka sa Dios- sa- 
pagka’t *ang patotoo ni Jesus ay 
siyang ^espjritu ng hula. 

11 At nakita kong bukas ang *la- 
ngit; at narito, ang isang J?kaba- 
yong maputi, at yaong nakasakay 
dito ay tinatawag na ^Tapat at <To- 
too; ^at sa katuwiran siya’y huma- 
hatol at nakikipagbaka. 

12^At ang ^kaniyang mga mata ay 
mngas ng apoy, 7at sa kaniyang ulo 
ay maraming diadema; at siya’y 
«may isang pangalang nakasulat, na 
sinoman ay di nakaaalam kundi siya 
rin. 

13 At siya’y nararamtan $ng damit 
na winisikan ng dugo: at ang ka¬ 
niyang pangalan ay tinatawag na 
*Ang Verbo ng Dios. 

14 At ang mga hukbong J?nasa la¬ 
ngit ay sumusunod sa kaniya na 

8 Mat. 22:2; 25:1. 

9 Is. 54:5. 2 Cor. 11:2. Apoc. 21:2, 9. 

1 Awit 45:14, 15. Ez. 16:10. 2 Apoc. 3:5, 18. 

3 Lu. 14:15. 4 Apoc. 21:5. 5Apoc. 22:3. 

G Gawa 10:26. Apoc. 22:9. 7 Apoc. 12:17. 

8 Apoc. 1:2. 9 Apoc. 11:3. l Ez. 1:1. 

Gawa 10:11. 2 Apoc. 6:2. 3 Apoc. 3:4. 

4 Apoc. 3:7. 5 Is. 11:4. 6 Apoc. 1:14. 

7 Apoc. 6:2. 8 Apoc. 2:17. 9 Is. 63:2, 3. 

1 Apoc. 13:14, 16. 2 Apoc. 14:20. 





APOCALIPSIS 20 


mga nakasakay sa mga kabayong 
puti, at nangararamtan ngmahalagang 
slinong maputi at dalisay. 

15 At 3 4 sa kaniyang bibig ay luma- 
labas ang isang tabak na matalas, 
upang sa pamamagitan nito’y suga- 
tan niya ang mga bansa: at 5 kani- 
yang paghaharian ng tungkod ha ba- 
kalf at niyuyurakan 6 niya ang pi- 
saan ng ubas ng kabangisan ng ka- 
galitan ng Dios na Makapangyarihan 
sa lahat. 

16 At siya’y mayroong isang pa- 
ngalang nakasulat sa kaniyang da- 
mit at sa kaniyang hita, 7 Hari NG 
MGA HARI AT PANGINOON NG MGA 
PANGINOON. 

17 At nakita kong nakatayo ang 
isang anghel sa araw; na siya’y su- 
misigaw ng malakas na tinig, na 
nagsasabi sa lahat ng mga ibong lu- 
milipad sa gitna ng himpapawid, 
sHalikayo at mangagkatipon °sa da- 
kilang hapunan ng Dios; 

18 Upang kayo’y *makakain ng la- 
man ng mga hari, at ng laman ng 
mga -pangulong kapitan, at ng laman 
ng mga taong makapangyarihan, at 
ng laman ng mga kabayo at ng jnga 
nakasakay dito, at ng laman ng la¬ 
hat ng mga taong laya at mga^ ali- 
pin man, at maliliit at malalaki. 

19 At nakita ko ^ang hayop, at ang 
mga hari sa lupa, at ang kanilang 
mga hukbo, na nangagkakatipon 
*upang makipagbaka laban doon sa 
nakasakay sa kabayo, at laban sa 
kaniyang hukbo. 

20 At sinunggaban ang hayop, 5 at 
kasama niya ang bulaang propeta na 
gumawa ng mga tanda ^sa harapan 
nito, na siyang 7 ipinangdaya sa mga 
nagsitanggap ng tanda ng hayop at 
sa mga sumamba sa larawan nito: 
ang dalawang ito *ay inihagis na bu- 
hay sa dagatdagatang apoy na nag- 
liliyab sa asupre: ^ 

i 21 At ang mga iba ay pinatay sa 


3 tal. 8. Apoc. 3:4. 4 Apoc. 1:16. / 

C Apoc. 2:27. 6 Apoc. 14:19, 20. ' 

7 Apoc. 17:14. S Jcr. 12:9. Ez. 32:17. 

9 Zef. 1:7. 1 Ez. 39:18. 20. Apoc. 17:1 

£ Apoc. G:16. 3 Apoc. 11:7. 4 Apoc. 16:14. 

£ Apoc. 16:13. 6 Apoc. 13:12, 14. 

7 Juan 1:1. 8 Dan. 7:11. Apoc. 20:10, 14, 15. 


tabak na lumalabas sa bibig 9 niya- 
ong nakasakay sa kabayo, at *ang 
lahat ng mga ibon ay nangabusog 
ng mga laman nila. 

KAPITULO 20. 

1 At nakita ko ang isang anghel na 
nananaog mula sa langit, ~na may. 
susi ng kalaliman at isang malaking 
tanikala sa kaniyang kamay. 

2 At sinunggaban niya Sang dra¬ 
gon, 4ang matandang ahas, na siyang 
Diablo at Satanas, at ginapos na 
isang libong taon, 

3 At siya’y ibinulid sa kalaliman 
at sinarhan, at 5 tinatakan ito sa iba- 
baw niya, upang huwag ng magdaya 
pa sa mga bansa, hanggang sa ma- 
ganap ang isang libong taon: pagka- 
tapos nito ay kailangang siya’y pa- 
walang kaunting panahon. 

4 At nakakita ako ng mga *luklu- 
kan, at may mga nagsisiluklok sa 
mga ito, 7sila’y pinagkalooban ng 
paghatol: at nakita ko ffangjnga kalu- 
Fuwa ng mga pinugutan ng ulo dahil 
sa patotoo ni Jesus, at dahil sa salita 
ng Dios, at 5 ang mga hindi sumam¬ 
ba sa hayop, 6 sa * kaniyang larawan 
man, at hindi tumanggap ng tanda sa 
kanilang noo at sa kanilang kamay; at 
sila’y nangabuhay, at ^nagsipagha- 
ring kasama ni Cristo sa loob ng 
isang libong taon. 

5 Ang mga iba sa mga patay ay 
hindi nangabuhay hanggang sa na- 
ganap ang isang libong taon. Ito 
^ang unang pagkabuhay na maguli. 

6 Mapalad at banal ang makalakip 
sa unang pagkabuhay na maguli : sa 
mga ito’y walang kapangyariha'n 
*ang ikalawang kamatayan,; kundj 
sila’y magiging 5 mga saserdote ng 
Dios at ni Cristo, at mangaghaha¬ 
ring kasama niya sa loob ng isang 
libong taon. 

7 At kung maganap na ang isang 
libong taon, si Satanas ay kakala* 
gan.^sa kaniyang bilangguan , 

9 tal. 11, 19. 1 tal. 17. 8 Apoc. 9:1. 

3 Apoc. 12:3. 4 2 Ped. 2:4, Jud. 6. 

Apoc. 12:9. 5 Dan. 6:17. 

C Dan. 7:9, 22, 27. Mat. 19:28. Apoc. 2:26. 
7 1 Cor. 6:2. 8 Apoc. 6:9. 9 Apoc. 13:12. 

1 Apoc. 13:15, 16. £ Dan. 7:18. 2 Tim. 2:12* 
| S 1 Tes. 4:16. 4 Apoc. 2:11; 21:8. 

5 Apoc. J :G. 6 tal. 2. 

411 





APOCALIPSIS 21 


8 At lalabas upang dumaya sa 
mga bansa na nasa apat na sulok 
ng lupa, 7sa Gog at sa Magog, 
s upang tipunin sila sa pagbabaka: 
na ang bilang nila ay gaya ng bu- 
hangin sa dagat. 

9 At ^nangagsipanhik sila sa kala- 
paran ng lupa, at kinubkob ang kam- 
pamento ng mga banal, at ^ang ba- 
yang iniibig:_ at bumaba ang ^apoy 
mula sa langit, at sila’y nasupok. 

10 At ang diablo na dumaya sa ka- 
nila ay ibinulid sa dagatdagatang 
apoy at asupre, Sr.a kinarorconan din 
naman ng Fiayop at ng bulaang pro- 
peta; at sila’y pahihirapan araw at 
gabi magpakailan kailan man. 

11 At nakita ko ang isang mala- 
king luklukang maputi, at ang naka- 
luklok doon, na sa kaniyang hara- 
pan 4 ang lupa at ang langit ay tu.- 
makas; at *walang nasumpungang 1 
kalalagyan nila. 

12 At nakita ko ang mga patay, 
malalaki at maliliit, na nangakatayo 
sa harapan ng luklukan; at nanga- 
buksan Sang mga aklat: 7at nabuk- 
san ang ibang aklat, na siyang aklat 
ng buhay: at ang mga patay ay hina- 
tulan ayon sa mga bagay na nasu- 
sulat sa mga aklat, s ayon sa kani- 
1 ang mga gawa. 

13 At ibinigay ng dagat ang mga 
patay na nasa kaniya; $at ibinigay 
ng kamatayan at ng Hades ang mga 
patay na nasa kanila: at sila'y hi- 
natulan bawa't tao ayon sa kanikani- 
yang mga gawa. 

14 At J ang kamatayan at ang Ha¬ 
des ay ibinulid sa dagatdagatang 
apoy. Ito "ang ikalawang kamata¬ 
yan, sa mdkatuwid ay ang dagatda¬ 
gatang apoy. 

15 At kung ang sinoman ay hindi na- 
sumpungang pakasulat sa aklat ngbu- 
nay, ay ibinulid sa dagatdagatang apoy. 


langit ang isang bagong lupa: 
sapagka’t 4 ang unang langit at ang 
unang lupa ay naparam; at ang 
dagat ay wala na. 

2 At nakita 5 ko Sang bayang ba¬ 
nal, ang bagong ^Jerusalem, $na na- 
nanaog mula sa langit buliat sa 
Dios, na nahahandang Sgaya ng 
isang babaing kasintahan na ^naga- 
gayakang talaga sa kaniyang asawa. 

3 At narinig ko ang isang mala- 
kas na tinig na mula sa luklukan, na 
nagsasabi, Narito, ^ang tabernakulo 
ng Dios ay nasa mga tao, at siya’y 
mananahan sa kanila, at sila’y ma- 
glging mga bayan niya, at Sang Dios 
din ay sasa kanila, at magiging 
Dios nila: 

4 At papahirin niya ang bawa’t 
luha^ 4sa kanilang mga znata; at 
hindi na magkakaroon ff ng Ijamata- 
yan; hindi na magkakaroon pa ng 
sdalamhati, 6 ng pananambitan man, 
6 ng hirap pa man: ang mga bagay 
nang una ay naparam na. 

5 7At yaong nakaluklok sa luklukan 
ay nagsabi, *Narito, ginagawa kong 
bago ang lahat ng mga bagay. At 
sinabi niya, Isulat mo: ^sapagka’t 
ang mga salitang ito ay tapat at 
tunay. 

6 At sinabi niya sa akin, Nagawa 
na. *Ako ang Alpa at ang Omega, 
angpasimula at ang wakas. *Ang nau- 
uhaw ay aldng Spaiinuming walang 
bayad sa bukal ng tubig ng buhay. 

7 4 Ang magtagumpay ay magma- 
mana ng mga bagay na ito; at 
5 ako’y magiging Dios niya, at siya’y 
magiging anak ko. 

8 Nguni’t sa mga duwag, at sa mga 
hindi mananampalataya, at sa mga 
kasuklamsuklam, at sa mga c maraa-. 
matay-tao, at sa mga mapakiapid, 
at sa mga manggagaway, at sa mga 


KAPITULO 21. 

1 At nakita ko ang isang bagong 

7 Ez. 38:2. 

S Apoc. 16:14. 9 Is. 8:8. Ez. 38:9, 16. 

1 Awit 132:13. 2 Apoc. 13:13. 

3 tal. 14. 15. Apoc. 19:20. 4 Apoc. 21:1. 

5 Dan. 2:35. <t Dan. 7:10. 7 Dan. 12:1. 

Apoc. 3:6. 8 Apoc. 2:23. 9 Apoc. 6:8. 

1 1 Cor. 15:23, 54. Apoc. 21:4. 2 tal. 6. 

412 


is. oo /; do : zz . 


- — —--■» — c. jreu. o .lo. 

* 2 Ped. 3:10. 5 Apoc. 22:8. 

€ Is. 62:1. Gal. 4:26. Apoc. 22:19. 

7 Apoc. 3 :12. 8 Heb. 11:10. 

0 tal. 9. Apoc. 19:7; 22:17. l I 0 . 61:10. 

2 Lev. 26:11, 12. Apoc. 7:15. 

3 Ez. 48:35. Apoc. 22:3. 4 Apoc. 7:17. 

5 Apoc. 20:14. - € Is. 35:10; 51:11; 66:19. 

7 Apoc. 4:2, 9. 8 2 Cor. 6:17. 

9 Apoc. 22:6. 1 Apoc. 1:8. 

2 Juan 4:10; 8:37. Apoc. 22:17. 3 Is. 55 :L 

4 Apoc. 2:7. 6 Jer. 31:33. 6 Apoc. 22:15. 





mapagsamba sa diosdiosan, at sa 
lahat na mga sinungaling, ang ka- 
nilang bahagi ay 7 sa dagatdagatang 
nagniningas sa apoy at asupre; na 
fi siyang ikalawang kamatayan. . 

9 At dumating ang ^isa sa pitong 
anghel na may pitong mangkok, na 
mga puno ng pitong huling salot; at 
nagsalita sa akin, na nagsasabi, Ha- 
lika, ipakikita ko sa iyo *ang ba- 
baing kasintahan, ang asawa ng 
Cordero. 

10 *At dinala niya akong nasa Es- 
piritu sa isang malaki at inataas 
na bundok, at ipinakita sa akin ang 
bayang banal na Jerusalem, na na- 
nanaog mula sa langit buhat sa 
Dios, 

11, 3Na may kaluwalhatian ng 
Dios: ang kaniyang ilaw ay katulad 
ng isang totoong mahalagang bato, 
na gaya ng 4 batong jaspe, na mali- 
naw na gaya ng salamin: 

12 Na may isang malaki at ma¬ 
taas na kuta; na may ^labingdala- 
wang pintuan, at sa mga pintuan ay 
labing dalawang anghel; at may 
mga pangalang nakasulat sa mga 
yaon, na siyang sa labing dalawang 
angkan ng mga anak ng Israel: 

13 Sa silanganan ay may tatlong 
pintuan; at sa hilagaan ay may tat¬ 
long pintuan; at sa timugan ay may 
tatlong pintuan; at sa kalunuran ay 
may tatlong pintuan. 

14 At ang kuta ng bayan ay may 
labingdalawang pinagsasaligan, at 
tfsa mga ito’y ang labingdalawang 
pangalan ng labingdalawang apostol 
ng Cordero. 

15 At ang nakikipagusap sa akin 
ay 7 may panukat na tambong ginto 
upang sukatin ang bayan, at ang 
mga pintuan nito, at ang kuta nito. 

18 At ang pagkatayo ng bayan ay 
parisukat, at ang kaniyang haba ay 
gaya ng kaniyang luwang: at sinu- 
kat niya ng tambo ang bayan, ay la¬ 
bing dalawang libong estadio: ang 
haba at ang luwang at ang taas 
nito ay magkakasukat. 

7 Apoc. 19:20. 8 Apoc. 20:6. 9 Apoc. 17:1. 

1 tal. 2. 2 Apoc. 17 :3. 8 ta! 23. Ez. 43 :2, 4. 
A Apoc. 4:3. 5 Ez. 48:31-31. 6 Ef. 2:20. 

7 Apoa 11:1. 


[PSIS 21 

17 At sinukat niya ang kuta nito, 
ay isang daan at apat na pu’t apat 
na siko, ay on sa sukat ng tao, sa 
makatuwid baga’y ng isang anghel. 

18 At ang malaking bahagi ng kuta 

niya ay jaspe: at ang bayan ay dali- 
say na ginto, na katulad ng malinis na 
bubog. . .. - . . 

19 Ang mga pinagsasaligan ng kuta 
Sng bayan ay may pamuting sarisa- 
ring mahahalagang bato. Ang unang 
pinagsasaligan ay jaspe; ang ikalawa 
ay zafiro; ang lkatlo ay calcedonla; 
ang ikaapat ay esmeralda; 

20 Ang ikalima ay sardonica; ang 
ikaanim ay sardio; ang ikapito ay 
crisolito; ang ikawalo^ ay berilo; 
ang ikasiyam ay topacio; ang ika- 
sangpu ay crisopasio; ang jkalabing- 
isa ay jacinto; ang ikalabingdalawa 
ay amatista. 

21 At ang labingdalawang pintuan 
ay labingdalawang perlas; at bawa't 
pinto ay isang perlas; ^at ang lan : 
sangan ng bayan ay dalisay na 
ginto, na gaya ng nanganganinag na 
bubog. 

22 At hindi ako nakakita ng tern, 
plo doon: ^sapagka’t ang Pangi- 
noong Dios, ang TVIakapangyarihan 
sa lahat, at ang Cordero ay siyang 
templo doon. 

23 At ang bayan ay ^hindi nanga- 
ngailangan ng araw, 6 ngbuwan man. 
upang lumiwanag sa^kaniya: sapag- 
ka’t nililiwanagan. ng kaluwalhatian 
ng Dios, at ang ilaw doon ay ang 
Cordero. 

24 At Sang mga bansa ay lalakad 
sa pamamagitan ng liwanag nitoj at 
ang mga 4 hari sa lupa ay mangag- 
dadala ng kanilang karangalan sa 
loob niyaon. 

25 At Sang mga pintuan niyaon ay 
hindi ilalapat kailan man sa araw 
(sapagka’t hindi magkakaroon c doon 
ng gabi): 

26 At dadalhin nila sa loob niyaon 

ang karangalan at kapurihan ng 
m ga bansa: _ _ _ 

£ Is. 64:11, 12. , ^ OQ 

9 Apoc. 22:2. 1 Juan 4:23. 1 Cor. lo:28. 

2 Is. 60:19, 20. S Is. 60:3; 66:12. 

4 Is. 60:5; 11:16. 5 Is. 6:11. 

6 Is. 60:20. Zak. 14:7. Apoc. 22:5. 

413 





27 At 7hindi papasok doon sa ano- 
mang paraan ang anomang bagay 
na karumaldumal, 6 siyanggumagawa 
ng kasuklamsuklam at ng 'Rasinu- 
ngalingan: kundi yaon lamang na 
mga nakasulat *sa aldat ng buhay 
ng Cordero. 

KAPITULO 22. 

1 At ipinakita niya sa akin ang 
^isang ilog ng tubig ng buhay, na 
maningning na gaya ng bubog, na 
lumalabas sa luklukan ng Dios at 
ng Cordero, 

2 Sa gitna ng *lansangang yaon. 
2 At sa dako rito ng ilog, at sa ibayo 
nito, naroon ^ang punong kahoy ng 
buhay, na namumunga ng labingda- 
lawang iba’t ibang bunga, na namu- 
munga sa bawa’t buwan: at ang 
mga dahon ng punong kahoy ay 
pangpagaling sa mga bansa. 

3 At ^hindi na magkakaroon pa ng 
sumpa: 5 at ang luklukan ng Dios at 
ng Cordero ay naroroon: at siya’y pag- 
lilingkuran ng kaniyang mga alipin; 

4 At makikita nila ang ^kaniyang 
mukha; at ang ^kaniyang pangalan 
ay sasa kanilang mga noo. 

5 *At hindi na magkakaroon pa ng 
gabi, at sila'y hindi nangangaila- 
ngan ng liwanag ng ilawan, ni ng 
liwanag man ng araw; sapagka’t 
liliwanagan sila ^ng Panginoong 
Dios: at sila’y maghahari magpa- 
kailan kailan man. 

6 At sinabi niya sa akin, *Ang 
mga salitang ito'y tapat at tunay, 
at ang Panginoon, ang Dios ng mga 
espiritu ng mga propeta, ay -nag- 
sugo ng- kaniyang anghel upang 
ipakita sa kaniyang mga alipin ang 
mga bagay na kinakailangang mang- 
yari madali. 

7 ^At narito, ako'y madaling pu- 

7 Is. 53:8; 52:1. Joel 3:17. 8 Apoc. 8:5. 

9 Ez. 47:1. Zak. 14:8. 

1 Apoc. 21:21. 2 Ez. 47:12. 

8 Gen. 2:9. Apoc. 2:7. 

4 Gen. 3:17. Zac. 14:11. 

5 Ez. 48:35. € Mat. 5:8. 

1 Cor. 13:12. Juan 3:2. 

7 Apoc. 14:1. 8 Apoc. 21:25. 

9 Awit 36:9; 84:11. Apoc. 21:11, 23. 

1 Apoc. 21 :5. 2 Apoc. 1:1. 

9 tal. 12:20. Apoc. 3:11. 

414 


IPSIS 22 

maparito. ^Mapalad ang tumutupad 
ng mga salita ng hula ng aklat na ito. 

8 At' akong si 5 Juan, ako ang naka- 
rinig at nakakita ng mga bagay na 
ito. At nang aking marinig at ma- 
kita, G ay nagpatirapa ako upang su- 
mamba sa harapan ng anghel na 
nagpakita sa akin ng mga bagay na 
ito. 

9 At sinasabi niya sa akin, Inga- 
tan mong huwag gawin iyan: ako'y 
kapuwa mo alipin at ng iyong mga 
kapatid na mga propeta, at ng mga 
tumutupad ng mga salita ng aklat 
na ito: sumamba ka sa Dios. 

10 At sinasabi niya sa akin, 
7 Huwag mong tatakan ang mga sa¬ 
lita ng hula ng aklat na ito; Ssapag- 
ka’t malapit na ang panahon. 

11 Ang liko, ay ^magpakaliko pa: 
at ang marumi, ay magpakarumi 
pa: at ang matuwid, ay magpaka- 
tuwid pa: at ang banal, ay magpa- 
kabanal pa. 

12 Narito, ako’y madaling puma- 
parito; at ang taking ganting-pala 
ay nasa akin,r-upang bigyan ng ka- 
gantihan ang bawa’t isa ayon sa 
kaniyang gawa. 

13 5 Ako ang Alpa at ang Omega, 
at ang una at ang huli, ang pasi- 
mula at ang wakas. 

14 Mapapalad 4ang nangaghuhugaa 
ng kanilang damit, upang sila'y 
magkaroon ng karapatan sa $pu- 
nong kahoy ng buhay, <mt makapa- 
sok sa bayan sa pamamagitan ng 
mga pintuan. 

15 Nangasa labas 7ang mga aso, at 
ang mga ^manggagaway, at ang . 
mga mapakiapid, at ang mga ma- 
mamatay-tao, at ang mga mapag- 
samba sa diosdiosan, at ang bawa’t 
nagiibig at gumagawa ng kasinu- 
ngalingan. 

16 Akong si Jesus ay nagsugo ng 
taking anghel upang sa inyo'y mag- 

4 Apoc. 1:3. 5 Apoc. 21:2. 

C Apoc. 19:10. 7 Apoc. 10:4. 

8 Apoc. 1:3. 9 Ez. 3:27. Dan. 12:10. 

2 Tim. 3:13. 

1 Is. 40:10; 62:11. 2 Apoc. 2:23. 

5 Apoc. 1:8. 4 Mat. 19:17; 1 Juan 3:24. 

5 Gen. 2:9; Apoc. 2:7. 

6 Apoc. 21:27. 7 Fil. 3:2. 

3 Apoc, 21:8. 9 Apoc. 1:1. 








patotoo ng mga bagay na ito sa mga 
iglesia. -*Ako ang ugat at ang su- 
pling ni David, ang maningning na 
p tala sa umaga. 

IT At ang Espiritu at ang ^kasin- 
tahang babae ay nagsasabi, Halika. 
At ang nakikinig ay m^gsabi, Ha¬ 
lika. 4 At ang nauuhaw, ay puma- 
rito: ang may ibig ay kumuhang 
walang bayad ng tubig ng buhay. 

18 Aking sinasaksihan sa bawat 
taong nakikinig sa mga salita ng 
aula ng aldat na ito, Rung; ang smo- 
man ay magdagdag sa mga ito, ay 
daragdagan siya ng Dios 5 ng mga 
salot na nakasulat sa aklat na ito: 


APOCALIPSIS 22 


1 Apoc. 5:5. 2 Apoc. 2:28. 
3 Apoc. 21 :2r U Apoc. 21 ;6, 


19 At kung ang sinoman aSrjnag- 
alis sa mga salita ng aklat ng hu- 
lang ito, ay aalisin ng 6 7 Dios ang 
kaniyang bahagi ?sa punong kahoy 
ng buhay, at 8 9 s a bayang banal, na 
nangakasulat sa aklat na ito. 

20 Ang sumasaksi sa mga bagay na 
ito ay nagsasabi, 5 Oo: ako’y mada- 
ling pumaparito. *Siya nawa: puma- 
rito ka Panginoong Jesus. 

21 Ang biyaya ng Panginoong ^Je¬ 
sus ay mapasa mga banal nawa. 
Siya nawa. 

6 Ex. 32:33. 

7 Apoc. 3:5. 

8 Apoc. 21:2. 

9 tal. 7. 1 2 Tim. 4:8. 

S Rom. 16:20-24. 


Printed in the United States of America 


THEOLOGY LIBRARY 
CLAREMONT, CALIF. 


^ U 














